PRESENTED 

TO 

The  University  of  Toronto 

BY 


I II 1 1  ^  mmimKmmmmmmm- 


led 


HID 

NÝA  TESTAMENTI 

DROTTINS  VORS 

JESÚ  KRISTS, 

ASAMT  MEÐ 

DAVIDS  SÁLMUM. 

ENDURSKOÐUÐ  ÚTGAFA. 


OXFOED: 

PRENTAÐ  Í  PRENTSMIÐJU  HÁSKÓLANS  f  OXFORD, 
A  KOSTNAÐ  HINS  BEEZKA  OG  ERLENDA 
BIFLÍUFELAGS. 


1866. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2014 


https://archive.org/details/hidnatestamentidOOptur 


YFIELIT. 


Ka/pit. 

Guðspjall  MATTEUSAR     ...  28 

 Markúsar  16 

 Lúkasar  24 

 Jóhannesar  21 

Postiúanna  gjörníngar  28 

Páls  pistill  til  Eómverja   ....  16 

 fyrri  pistiU  til  Korintumanna  16 

 síðari  pistill  til  Korintumanna  13 

 pistill  til  Galatamaniia  ...  6 

 pistill  til  EfesTismanna  ...  6 

 pistill  til  Filippíborgarmanna  4 

 pistill  til  Kólossaborgarmanna  4 

 fyrri  pistill  til  Tessalonikumanna  5 

 síðari  pistill  til  Tessalonikumanna  3 


Kapit. 


Páls  fyrri  pistill  til  Tímóteusar  .    .  6 

 síðari  pistill  til  Tímóteusar    .  4 

 pistill  til  Titusar   3 

 pistill  til  Filemons   ....  1 

 pistill  til  hinna  Hebresku  .    .  13 

Jakobs  pistill   5 

Peturs  fyrri  pistill   5 

■  síðari  pistill   3 

Jóhannesar  fyrsti  pistill    ....  5 

.                 annar  pistill  ....  1 

 :  þriðji  pistill  ....  1 

Júdasar  pistill   1 

Jóhannesar  opinberunarbók   ...  22 


DAVÍeS  SÁLMAR 


150 


MATTEUSAR 


GUÐSPJALL. 


1.  KAPlTULI. 

Ættartala  Krists ;  hans  getnaður  af  Jieilögum 
ancla  ;  nafn  ham  og  fæðing. 

ÞETTA  er  ættartala  Jesú 
Krists,    sonar  Davíðs, 
sonar  Abrahams :  ^ 

2.  Abraham  gat  Isaak ;  Isaak 
gat  Jakob;  Jakob  gat  Júdas 
og  bræður  hans ; 

3.  Júdas  gat  Fares  og  Sara 
við  Tamar ;  Fares  gat  Esrom ; 
Esrom  gat  Aram ; 

4.  Aram  gat  Aminadab;  Ami- 
nadab  gat  Naasson;  Naasson 
gat  Salmon ; 

5.  Salmon  gat  Boos  við  Ra- 
kab  ;  Boos  gat  Obed  vlö  But ; 
Obed  gat  Jessai ; 

6.  Jessai  gat  Davíð  konúng; 
Davíð  gat  Salomon  við  konu 
tJríasar ; 

7.  Salomon  gat  Róbóam;  Ró- 
bóam  gat  Abía;  Abía  gat  Asa; 

8.  Asa  gat  Josafat;  Jpsafat 
gat  Joram ;  Joram  gat  Ósías ; 

9.  Osías  gat  Jóatam;  Jóatam 
gat  Akas ;  Akas  gat  Esekias ; 

10.  Esekias  gat  Manasses; 
Manasses  gat  Amon;  Amon 
gat  J ösias ; 

11.  Jösias  gat  Jekonías  og 
bræður  hans  um  tima  hinnar 
Babylonisku  herleiöíngar. 


12.  En  eptir  herleiðínguna 
gat  Jekonias  Salatiel ;  Salatiel 
gat  Söröbabel ; 

13.  Söröbabel  gat  Abíúd; 
Abíúd  gat  Elíakeím;  Elia- 
keím  gat  Asór ; 

14.  Asör  gat  Sadók;  Sadók 
gat  Akeim ;  Akeim  gat  Elíúð ; 

15.  Elíúð  gat  Eleasar;  Ele- 
asar  gat  Mattan;  Mattan  gat 
Jakob ; 

16.  Jakob  gat  Jósep,  mann 
Maríu,  sem  var  móðir  Jesú, 
hver  eð  kallast  Kristur. 

17.  Eru  þannig  alls  14  ætt- 
liðir  frá  Abraham  til  Davíðs, 
frá  Davíð  til  hinnar  Babýlon- 
isku  herleiöíngar  14,  og  14  frá 
herleiöíngunni  til  Krists. 

18. 1í  Fæðíng  Jesú  Krists  varð 
með  þessum  atburðum :  móöir 
hans  María  var  föstnuð  Jösep, 
en  áður  en  þan  komu  saman, 
fannst  hún  barns  hafandi  af 
Heilögum  Anda. 

19.  En  festarmaður  hennar 
Jösep,  sem  var  valmenni,  og 
ekki  vildi  gjöra  henni  opin- 
bera  minkun,  ásetti  ser  að  skilj- 
ast  heimuglega  viö  hana. 

20.  Þegar  hann  hafði  þetta  í 
liyggju,  þá  vitraðist  honum 
eingiU    Guðs   í    draumi  og 


2  MATTEUSAR 

sagði:  Jósep,  sonur  Davíðs, 
víla  þú  ekkí  fyrir  þer  að 
gánga  að  eiga  Maríu,  festar- 
konu  þína;  því  sá  þúngi,  er 
Mn  geingur  með,  er  getinn  af 
Heilögum  Anda. 

21.  Hún  mun  son  fæða,  hann 
skaltu  láta  heita  Jesús,  því 
hann  mun  frelsa  sitt  folk  frá 
þess  syndiim. 

22.  En  alt  þetta  skeði,  svo 
að  rættist  það,  sem  Drottinn 
mælti  fyrir  spámanninn,  er  svo 
sagði : 

23.  Sjá,  mey  mun  bams  haf- 
andi  verða  og  son  fæða,  hann 
munu  menn  heita  láta  Em- 
manúel;  það  þýðir:  Guð  með 
oss. 

24.  Þegar  Jósep  vaknaði, 
gjöröi  hann,  sem  eingill  Drott- 
ins  hafði  boðið,  og  tók  festar- 
konu  sína  til  sin ; 

25.  En  kendi  hennar  ekki 
þángað  til  hún  ól  sinn  frum- 
getinn  son,  sem  hann  let  lieita 
Jesús. 

2.  KAPlTULI. 

Vitnngar  veiia  Kristi  lotmngu.    Hann  flýr  til 
'    Egyptalands.  Herödes  lætur  deyöa  sveinhörn- 
in  i  Betlehem.  Jesiís  kemur  til  Nazaret. 

~F)EGAR  nú  Jesús  var  fædd- 
J7  í  Betlehem  í  Júdea,  á 
dögum  Heródesar  konúngs, 
komu  vitringar  úr  austurlönd- 
um  til  J erúsalem,  og  sögðu : 
2.   Hvar   er   hinn  nýfæddi 


2.  Kap. 

konúngur  Gyðínga?  Vér  höf- 
nm  seð  hans  stjörnu  í  austur- 
löndum,  og  erum  komnir  til 
að  veita  honum  lotníngu. 

3.  En  er  Heródes  konúngur 
lieyrði  þetta,  varð  hann  skelfd- 
ur,  og  öll  Jerúsalem  með 
honum, 

4.  Og  let  samankalla  alla 
æðstu  presta  og  löglærða 
lýðsins,  og  spurði  þá,  hvar 
Kristur  ætti  að  fæðast. 

5.  Þeir  sögðu  honum :  í  Bet- 
lehem í  Júdea;  því  þannig 
hefði  spámaðurinn  skrif að : 

6.  Þú  Betlehem  í  Júdea  ert 
eingan  veginn  hin  minnsta  á 
meðal  merkisborga  Júdea ; 
Því  frá  þer  mun  koma  höfð- 
íngi,  er  ráða  skal  fyrir  mínmn 
lýð  Israel. 

7.  Þá  kallaði  Heródes  vitr- 
íngana  til  sin  á  laun,  og  spurði 
þá  vandlega,  nær  stjarnan 
hefði  sézt ; 

8.  Sendi  þá  síðan  til  Betle- 
hem og  sagði :  fariö,  og  haldið 
vandlega  spurnum  fyrir  nm 
barnið,  og  þegar  þer  hafið 
fundið  það,  þá  kunngjörið 
mer  þaö,  að  eg  einninn  geti 
komið  að  auðsýna  því  lotn- 


mgu. 


9.  En  þegar  þeir  höfðu  heyrt 
konúnginn,  fóru  þeir  leiðar 
sinnar.  Og  sjá,  sfjarna  sú, 
sem  þeir  höfðu  séð  í  austur- 


2.  Kap.  GUÐS 

löndum,  gekk  vindan  þeim,  þar 
til  hana  bar  þar  yíir,  sem 
barnið  var ; 

10.  Og  er  þeir  sáu  stjörnuna, 
glöddust  þeir  liarla  mjög, 

11.  IT  Geingu  inn  í  liúsið,  og 
fandu  þar  barnið  ásamt  með 
Maríu  móður  þess,  fellu  fram 
og  veittu  því  lotníngu.  Þar 
næst  opnuðu  þeir  ^árliirzlur 
sínar,  og  færðu  því  gjaíir,  gull, 
reykelsi  og  myrru. 

12.  Síðan  gaf  Guð  þeim  ávís- 
un  í  draumi,  að  þeir  skyldu 
ekki  snúa  aptnr  til  Heródes- 
ar;  föru  þeir  því  aðra  leið 
heim  aptur  í  sitt  land. 

13.  Þegar  þeir  voru  burtu 
farnir,  vitraðist  eingill  Drott- 
ins  Jósep  í  draumi,  og  sagði: 
statt  upp,  tak  barniö  og  móð- 
ur  þess,  og  flý  til  Egypta- 
lands,  og  ver  þar,  þángað  til 
eg  segi  þér ;  því  Heródes  mun 
leita  barnsins  að  fyrirfara  því. 

14.  En  þegar  hann  vaknaði, 
tók  hann  barnið  og  móður 
þess  iim  nótt,  og  fór  til  E- 
gyptalands, 

15.  Og  dvaldist  þar,  þángaö  til 
Heródes  var  dauður;  svo  að 
rættist  það,  sem  Drottinn 
sagði  fyrir  spámanninn :  af 
Egyptalandi  kallaði  eg  son 
minn. 

16.  1í  En  er  Heródes  sá,  að 
hann  var  gabbaður  af  vitríng- 


'JALL.  3 

unum,  varð  liann  afar  reiður, 
sendi  út  og  let  myrða  öll 
sveinbörn  í  Betlehem,  og  í 
þeim  heruðum,  er  þar  voru  í 
grend,  tvævetur  og  þau,  er 
ýngri  voru,  sem  svaraði  þeirri 
tímaleingd,  er  hann  haföi 
komizt  eptir  hjá  vitríng- 
unum. 

17.  Sannaðist  það  þá,  sem 
spámaðurinn  J eremías  segir : 

18.  í  Bama  heyrðust  liljöð, 
kveinstafir,  grátur  og  vein  mik- 
iö;  Rakel  harmar  börn  sín, 
og  viU  ekki  huggast  láta,  því 
það  er  útgjört  um  þan. 

19. 1í  Þegar  Heródes  var  dauð- 
ur,  vitraðist  eingiU  Drottins 
Jósep  í  draumi  í  Egyptalandi, 
og  sagði : 

20.  Statt  upp  og  tak  barnið 
og  móður  þess,  og  far  til  Gyð- 
íngalands,  því  þeir  eru  dauðir, 
er  setið  hafa  um  líf  barnsins. 

21.  Jösep  stóð  upp,  tók  barn- 
ið  og  möður  þess,  og  for  til 
Gyðíngalands. 

22.  En  er  hann  lieyrði,  að 
Arkelaus  liefði  tekið  viö  ríki 
í  Júdea,  í  stað  Heródesar  föð- 
ur  síns,  bar  hann  ekki  traust 
til  að  fara  þángað,  og  veik 
því,  eptir  ávísun  Guðs  1  draum- 
i,  í  Galílealand, 

23.  Og  settist  að  í  borg 
þeirri,  er  heitir  Nazaret,  svo  að 
það  rættist,  sem  spámennirnir 

A  2 


4  MATT 

höfðu  fyrirsagt,  að  hann  skyldi 
naðverskur  kallast. 

3.  KAPÍTULT. 

Johannes  Ttennir,  sMrir,  dminnir ;  Jesús  er  skírð- 
ur  af  J ohmmesi. 

AÞEIM  tima  kom  Johann- 
es skirari,  og  hof  þessa 
kennínga  í  óbygðum  Júdea- 
lands : 

2.  Takið  sinnaskipti,  því 
himnaríki  er  nálægt. 

3.  Því  að  um  hann  er  það,  sem 
spámaðurinn  Esajas  kemst  svo 
að  orði :  í  óbygðiim  er  kallað : 
tilbúið  veg  Drottni,  beinið 
brantir  hans. 

4.  En  sjálfur  bar  Johannes 
klæðnað  af  úlfaida  hárum,  og 
hafði  leöurbelti  nm  sínar  lend- 
ar ;  til  matar  haf ði  hann  eingi- 
sprettur  og  skogarhunáng. 

5.  Þá  kom  til  hans  folk  frá 
Jerúsalem  og  úr  öUu  Júdea, 
og  úr  öllum  héruðum  við  Jor- 
dan, 

6.  Og  hann  skírði  þá  í  ánni, 
sem  játuðu  syndir  sínar. 

7.  1í  En  sem  hann  sá  marga 
Farísea  og  Sadúsea  koma  til 
sinnar  skírnar,  sagði  hann  viö 
þá :  þer,  nöðru  kyn,  hver  hefir 
kent  yður,  að  umflýa  hina 
tilkomandi  hegníngu  ? 

8.  Beriö  þessvegna  þann  á- 
vöxt,  er  sambjóði  betruðu 
hug^rfari. 

9.  Segiö  ekki  af  serþótta  með 


3USAR  3.  Kap. 

sjálfam  yður:  ver  eignm  Abra- 
ham fyrir  fööur;  því  trúið  mér, 
að  máttugur  er  Guð  að  vekja 
Abrahami  börn  af  steinum 
þessTim ; 

10.  Því  nú  þegar  ríðiir  öxin 
að  rótnm  trjánna,  og  mun  þá 
hvert  það  tre,  sem  ekki  ber 
góðan  ávöxt,  upphöggvið  verða 
og  í  eld  kastað. 

11.  Eg  skíii  yður  einúngis  í 
vatni  til  lífernis  betrunar,  en 
sá,  sem  eptir  mig  kemur,  er 
mér  svo  miklii  meiri,  að  eg  er 
ekki  verður  að  bera  skóklæði 
hans;  hann  mun  skíra  yöur 
með  Heilögum  Anda  og  eldi. 

12.  Sína  varpskúflu  ber  hann 
í  hendi  ser,  og  hann  mun 
hreinsa  sinn  láfa;  kornimi 
mnn  hann  safna  í  lilöðu,  en 
hismið  mun  hann  brenna  í 
öslökkvanda  eldi. 

13.  1Í  Um  þessar  nrnndir  kom 
Jesús  úr  Galílea  til  Jórdanar, 
til  Jóhannesar,  þess  erindis  að 
skírast  af  honum, 

14.  En  Johannes  færðist  und- 
an  því,  og  sagði :  mer  er  þörf, 
að  eg  skírist  af  þer,  og  þú 
kemur  til  mín. 

15.  Jesús  svaraði  honum  og 
sagði:  veitfcu  mér  þetta,  því 
þannig  ber  okkur  að  full- 
nægja  öllu  rettlæti ;  og  þá  let 
Johannes  það  eptir  honnm. 

16.  Og  sem  Jesús  var  skírð- 


4.  Kap.  GUBSPJALL. 

ur,  ste  liann  jafnskjott  upp  úr 
vatninu;  og  sjá,  þá  opnuðust 
himnarnir  uppi  yfir  lionum,  og 
Johannes  sa  Giiðs  Anda  ofan 
stiga,  eins  og  dúfu,  og  koma 
yfir  hann ; 

17.  Og  sjá,  þá  heyrðist  rödd 
af  liimnum,  er  sagði :  þessi  er 
sonur  minn  elskulegur,  á  hverj- 
iim  eg  liefi  velþóknun. 

4,  KAPÍTULI. 


Jesú  er  freistað  af  djöflinum;  liann  vihur  hurt 
frd  Júdea  og  hýr  %  Kapernaum ;  Icennir, 
kveðitr  fjöra  lærisveina  sbr  til  fylgdar,  lcennir 
stðan  og  læknar. 

EPTIR  það  var  Jesús 
leiddur  af  andanum  á 
eyðimörku,  svo  að  hann  freist- 
aöist  af  djöflinum ; 

2.  Og  er  hann  hafði  fastað 
fjörutíu  daga  og  fjörutíu  næt- 
ur,  tók  hann  loks  að  húngra. 

3.  Þá  kom  freistarinn  til  hans 
og  sagði :  ef  þú  ert  Guðs  Son- 
ur, þá  bjóð  þú,  að  steinar 
þessir  veröi  að  brauðum. 

4.  Jesús  svaraöi:  Skrifað 
stendur:  maðurinn  lifir  ekki 
af  einu  saman  brauði,  heldur 
af  sérhverju  oröi,  sem  fram 
gengur  af  Guðs  munni. 

5.  Þessu  næst  tók  djöfullinn 
hann  með  sér  í  borgina  helgu, 
og  for  með  hann  upp  á  mnst- 
eris  bustina,  og  sagði  við 
hann : 

6.  Ef  þú  ert  Sonur  Guðs,  þá 


kasta  þér  her  ofan  fyrir,  því 
skrifað  er:  Guð  mnn  bjöða 
emglum  sínum  að  sjá  þér  borg- 
ið,  og  þeir  munu  bera  þig  á 
höndum  ser,  að  ekki  steytir 
þú  fót  þinn  við  steini. 

7.  Jesús  svaraöi  honnm: 
Aptur  stendur  skrifað :  "ekki 
skaltu  freista  Drottins  Guðs 
þíns." 

8.  Enn  á  ný  for  djöfuUinn 
með  hann  upp  á  ofurhátt  iQall, 
og  sýndi  honum  öU  ríki  ver- 
aldarinnar  og  þeirra  dýrð,  og 
mælti : 

9.  Alt  þetta  mun  eg  gefa  þer, 
ef  þú  fellur  fram  og  tilbiður 
mig. 

10.  Þá  mælti  Jesús :  Far  frá 
raer,  Satan;  því  skrifað  er: 
Drottinn  Guð  þinn  átt  þú  að 
tilbiðja  og  þjóna  honum  ein- 
um. 

11.  Þá  yfirgaf  djöfullinn  hann, 
og  sjá,  einglar  komu  og  þjön- 
uðu  honum. 

12.  1Í  En  þegar  Jesús  heyrðí, 
að  Johannes  var  settur  í  fáng- 
elsi,  veik  hann  til  Galílea, 

13.  Og  for  frá  Nazaret,  og 
settist  að  í  Kapernaum,  er 
liggnr  við  sjáfarsíðuna  á  Sa- 
búlons  og  Neptaleims  landa- 
mærum, 

14.  Svo  að  rættist  það,  sem 
spámaðurinn  Esajas  segir  : 

15.  Land  Sabúlons  og  Nep- 


taleims  við  sjóinn  hinumegm 
Jórdanar,  Galílea  hið  lieiöna, 

16.  Lýður  sá,  er  í  myrkri  sat, 
sá  Ijös  mikið,  og  þeim,  sem 
bjtiggu  í  enu  dimma  dauðans 
landi,  er  Ijós  upp  runniö. 

17.  1í  Upp  frá  þessu  höf  Jes- 
ús  að  kenna,  og  segga:  takið 
sinna  skipti;  himnaríld  er 
nálægt. 

18.  1í  Einhverju  sinni  er  liann 
gekk  með  sjónum  í  Galílea,  leit 
hann  tvo  bræðiir,  Símon,  sem 
kallaður  var  Pétur,  og  Andres 
bróður  hans,  er  voru  að  leggja 
net  í  sjé,  J)ví  þeir  vorii  fiski- 
menn ; 

19.  Og  sagði  til  þeirra:  Fylgið 
mér,  og  mun  eg  gjöra  yður  að 
manna  veiðurum. 

20.  Þeir  yíirgáfii  jafnskjótt 
netin,  og  fylgdu  honnm. 

21.  Og  er  hann  gekk  þaðan 
leingra  áfram,  leit  hann  aðra 
tvo  bræður,  Jakob  Sebe- 
deusson  og  Johannes,  bröður 
hans,  á  skipi  með  Sebedeusi, 
föður  þeirra,  og  voru  þeir  að 
bæta  net  sin ;  þá  kvaddi  liann 
einninn  til  fylgdar  við  sig; 

22.  Þeir  yfirgáfu  jafnskjótt 
skipið  og  föður  sinn,  og  reðust 
til  íylgdar  við  hann. 

23.  IT  Síöan  fór  Jesús  um  alt 
Galílea  og  kendi  í  samkundum 
þeirra,  og  flutti  þeim  gleði- 
boöskapinn  um  Guös  ríki,  og 


MATTEUSAR 
læknaði 


5.  Kap. 

als  kyns  sóttir  og 
kránkleika  meðal  lýðsins ; 

24.  Og  barst  orðstír  hans  um 
alt  Sýrland.  Og  færðu  menn 
til  hans  alia  sjúka,  sem  af 
ýmislegum  kránkleikum  og 
þúngum  sjúkdömum  haldnir 
voru,  djöfulóða,  túnglsjúka, 
máttvana,  og  læknaði  hann 
þá. 

25.  Og  fylgdi  honum  mikill 
^öldi  folks  úr  Galílea  og  Deka- 
pólis,  Jerúsalem  og  Júdea, 
og  úr  landinu  fyrir  handan 
Jordan. 

5.  KAPlTULI. 

Kenning  J esú  d  fjallinu  ;  hans  dminning  tU 
postulanna ;  hans  útskýríng  yfir  lögmdlið  og 
hoðorðin. 

EN  er  hann  sá  mannfjöld- 
ann,  gekk  hann  npp  á 
iQall  eitt  og  settist  þar;  þá 
komu  lærisveinarnir  til  hans ; 

2.  Tók  hann  þá  til  að  kenna 
þeim  á  þessa  leið  : 

3.  Sælir  eru  þeir,  sem  eru 
andlega  volaðir,  því  þeirra  er 
himnaríki. 

4.  Sælir  eru  sorgbitnir,  því 
þeir  munu  hnggun  hljóta. 

5.  Sælir  eru  hógværir,  því 
þeir  munu  jarðríkið  erfa. 

6.  Sælir  eru  þeir,  sem  húngr- 
ar  og  þyrstir  eptir  rettlætinu, 
því  þeir  munu  saddir  veröa. 

7.  Sælir  eru  misknnsamir, 
því  þeir  munu  miskun  hljóta. 


5.  Kap. 

8.  Sælir  eru  hreinlijartaðir, 
því  þeir  munu  Guð  sjá. 

9.  Sælir  eru  friðsamir,  því 
þeir  munu  Guðs  börn  kallaðir 
verða. 

10.  Sælir  eru  þeir,  sem  fyrir 
réttlætisins  sakir  ofsóktir  verö- 
a,  því  þeirra  er  himnaríki. 

11.  Sælir  eruð  þer,  þegar 
menn  atyrða  yður,  ofsækja  og 
tala  gegn  yður  alls  konar  iU- 
jrði  mín  vegna,  en  þ<5  Ijúg- 
andi. 

12.  Fagnið  og  verið  glaðir, 
því  yðar  verðkaup  er  mikið  á 
himnum;  því  þannig  ofsóktu 
þeir  spámennina,  sem  fyrir  yð- 
ur  voru. 

13.  1í  Þer  eruð  salt  jarðar; 
nú,  ef  saltið  dofnar,  með  hverju 
á  þá  að  selta  það  ?  það  er  þá 
til  einskis  nýtt,  nema  að  út- 
kastast  og  fótum  troðast  af 
mönnum. 

14.  Þer  eruð  Ijós  heímsins; 
sú  borg,  sem  á  fjalli  er  bygð, 
fær  ekki  dulizt. 

15.  Menn  kveykja  ekki  Ijós 
til  að  setja  það  undir  mæliker, 
heldur  setja  menn  það  í  Ijósa- 
stiku,  að  það  lýsi  þeim,  sem 
inni  eru ; 

16.  Svo  lýsi  og  yðvart  Ijös 
öðrum  mönnum,  að  þeir  sjái 
yðar  góðverk,  og  vegsami  yðar 
himneska  föður. 

17.  H  ÆtHð  ekki,  að  eg  se 


GUÐSPJALL.  7 

kominn  til  að  aftaka  lögmálið 
og  spámennina ;  til  þess  er  eg 
ekki  kominn,  heldur  til  þess 
að  fullkomna  það. 

18.  Sannlega  segi  eg  yður: 
þángaö  til  himin  og  jörð  for- 
gengur,  mun  ekki  hinn  minnsti 
bókstafur  eða  titiU  lögmálsins 
líöa  undir  lok,  uns  því  öllu  er 
fullnægt. 

19.  Hver  sem  því  brýtur  eitt 
af  þessum  boðum,  er  minnst 
sýnist  um  varða,  og  hvetur  aðra 
til  þess,  hann  mun  minnstur 
kallast  í  himnaríki;  en  hver 
sem  hlýðir  þeim,  og  ræður 
(öðrum  til  bins  sama),  bann 
mun  mikiU  kallast  í  himna- 
ríki ; 

20.  Því  eg  segi  yður,  aö 
nema  yðar  réttlæti  taki  fram 
Faríseanna  og  hinna  lög- 
lærðu,  munnð  þer  ekki  koma 
í  himnaríki. 

21.  t  Þer  hafið  heyrt,  að  það 
var  bannað  1  fornöld  mann  að 
vega,  en  ef  einhver  vægi  mann, 
skyldi  hann  dóms  sekur ; 

22.  En  eg  segi  yöur,  að  hver 
sem  reiðist  bróður  sínum,  er 
dóms  sekur;  og  hver,  sem 
segir  við  bróður  sinn,  þú 
heimskíngi,  verður  sekur  eptir 
dómi  hins  mikla  ráðs;  en  hver, 
sem  segir,  þú  guðleysíngi,  vinn- 
ur  til  helvítis  elds. 

23.  Þar  fyrir,  þegar  þú  færir 


8  MATT 

gáfu  þína  til  altarisins,  og  þer 
kemur  þar  í  hug,  að  þú  hafir 
eitthvað  gjört  á  annars  liluta, 

24.  Þá  skil  þar  eptir  gáfu  þína 
við  altarið,  far  burt  og  sætzt 
áður  við  bröður  þinn,  kom 
síðan  og  oífra  gáfu  þinni. 

25.  Vertu  skjótur  til  sætta 
við  mótstöðumann  þinn,  með- 
an  þú  ert  enn  á  vegi  með 
honum  (til  dómarans),  svo  að 
eigi  afliendi  hann  þig  dómar- 
anum,  en  hann  fángaverðinum, 
og  veröi  þer  síöan  í  dýflissu 
kastað. 

26.  Sannlega  segi  eg  þer,  að 
þú  munt  þaðan  ekki  út  kom- 
ast,  fyrr  en  þú  hefir  borgað 
hinn  síðasta  peníng. 

27.  1í  Þer  haíið  heyrt  boðiö : 
þú  skalt  eigi  hórdóm  drýgja ; 

28.  En  eg  segi  yöur,  að  hver 
sem  lítur  konii  girndar  auga, 
hefir  þegar  drýgt  hór  nieð 
henni  í  lijarta  sínu. 

29.  Ef  auga  þitt  hið  hægra 
hneykslar  þig,  þá  stíng  það  út, 
og  kasta  því  á  burt ;  því  betra 
er  þér  að  missa  einn  lima 
þinna,  en  öllum  þínum  líkama 
verði  kastaö  í  helvíti. 

30.  Eins  ef  þín  hægri  hönd 
lokkar  þig  til  syndar,  þá  sníð 
hana  af  og  kasta  á  burt ;  betra 
er  þer  að  missa  einn  lima 
þinna,  en  að  öllum  þínum 
líkama  verði  kastað  í  helvíti. 


DUSAK  5.  Kap. 

31.  Það  er  boðið,  að  hver,  sem 
segir  skilið  við  konu  sína,  skuli 
geía  henni  skilnaðarskrá ; 

32.  En  eg  segi  yður,  að  hver 
sem  lætur  skilið  við  konu  sína, 
án  þess  hún  sé  um  hór  sek,  er 
skiild  í,  að  hún  verðiir  hór- 
kona,  og  hver,  sem  geingur  að 
eiga  þá  konu,  sem  við  mann 
sinn  hefur  skilið,  drýgir  hór. 

33.  1í  Þér  haíið  einnig  heyrt, 
að  forfeðrunum  var  gefið  það 
boðorð :  þú  skalt  ekki  sverja 
rángan  eið,  heldur  efna  svar- 
daga  þína  við  Guð ; 

34.  En  eg  segi  yður,  að  þer 
eigið  öldúngis  ekki  að  sverja, 
hvorki  við  himininn,  því  liann 
er  hásæti  Guðs ; 

35.  Ne  við  jörðina,  því  liún  er 
bans  fótskör ;  ekki  heldur  við 
Jerúsalem,  því  hún  er  borg 
hins  mikla  konúngs ; 

36.  Ekki  heldur  við  höfuð 
þitt,  því  ekki  getur  þú  gjört 
eitt  einasta  hár  svart  eöa  hvítt 
á  því; 

37.  En  játið,  þegar  játa  ber, 
og  neitið,  þegar  neita  ber; 
hvað  sem  þar  er  fram  yfir,  það 
kemur  frá  hinmn  vonda. 

38. 1í  Þér  haíiö  heyrt,  að  boöiö 
er:  Auga  fyrir  auga,  tönn  fyrir 
tönn ; 

39.  En  eg  segi  yður:  Rísið 
ekki  öndveröir  móti  mein- 
gjörðum  annara,  heldur  slái 


6.  Kap.  GUÐSl 

einhver  þig  á  hægri  kinn  þína, 
þá  bjóð  honum  einnig  hina. 

40.  Yilji  einliver  hafa  laga- 
deilur  við  þig  um  kyrtil  þinn, 
þá  lát  honum  og  yfirliöfn  þína 
lausa. 

41.  Neyði  nokkur  þig  um 
einnar  mílu  fylgd,  þá  far  með 
lionum  tvær ; 

42.  Gef  þeim,  sem  biður,  og 
vert  ekki  afundinn  við  þann, 
sem  af  þér  vill  lán  taka. 

43.  H  Þér  hafið  heyrt,  aö  boð- 
ið  er :  þú  átt  að  elska  náúnga 
þinn,  og  hata  óvin  þinn ; 

44.  En  eg  býð,  að  þér  elskið 
óvini  yðar,  blessiö  þá,  sem 
yður  bölva,  gjörið  þeim  gott, 
sem  hata  yður,  og  biðjið  fyr- 
ir  þeim,  sem  rógbera  yður  og 
ofsækja ; 

45.  Svo  þer  séuö  börn  föðurs 
yðar  á  himnum,  því  hann  lætur 
sína  sól  upp  renna  yíir  vonda 
og  gó0a,  og  rigna  yíir  ráð- 
vanda  og  óráðvanda. 

46.  Því  þótt  þer  elskið  þá, 
sem  yður  elska,  hver  laun 
eigið  þer  skilið  fyrir  það? 
Gjöra  ekki  toUheimtumenn 
hið  sama? 

47.  Og  þótt  þer  látið  að  eins 
kært  viö  landa  yðar,  hvað 
gjörið  þer  lofsvert  með  því? 
Gjöra  ekki  heiðnir  menn  hið 
sama? 

48.  Verið  þar  fyrir  fuUkomnir, 


JALL.  9 

eins  og  yðar  faðir  á  himniim 
er  fuUkominn. 

6.  KAPÍTULT. 

J estis  tálar  um  ölmusur,  hænir,  föstu,  himnesJcan 
aiið;  varar  við  dkyggju. 

VARIZT  að  gjöra  góðverk 
yöar  í  manna  augsýn,  til 
þess  að  þeir  sjái  þau ;  annars 
haíið  þér  eingra  launa  að  vænta 
af  yðar  himneska  föður. 

2.  Þegar  þú  þar  fyrir  ætlar 
að  gefa  ölmusu,  þá  lát  ekki 
blása  í  lúöur  fyrir  þér,  eins  og 
hræsnarar  gjöra  á  samkomum 
og  strætum,  til  þess  að  þeim 
verði  hrósað  af  mönnum :  því 
sannlega  segi  eg  yðxir,  þeir 
hafa  þegar  úttekið  lann  sín. 

3.  En  nær  þú  vilt  gefa  ölm- 
usu,  þá  viti  ekki  hönd  þín  hin 
vinstri,  hvað  sú  hægri  gjörir ; 

4.  Svo  þín  góögjörð  sé  hulin, 
og  faðir  þinn,  sem  ser  það, 
sem  í  leyni  er  gjört,  mun  þer 
það  oplnberlega  endurgjalda. 

5.  1í  Eins,  nær  þú  biðst  fyrir, 
þá  hegöa  þer  ekki  sem  hræsn- 
arar,  sem  helzt  vilja  standa 
og  biðjast  fyrir  á  strætum  og 
gatnamótum,  til  þess  að  þeir 
verði  senir  af  öðrum;  sann- 
lega segi  eg  yöur,  þeir  hafa 
þegar  úttekiö  sín  laun. 

6.  En  nær  þú  vilt  biðjast  fyrir, 
þá  far  þú  í  svefnhús  þitt,  og 
loka  dyrunum;  bið  svo  föður 
þinn  i  einrúmi,  og  hann,  sem 


10  MATT 

ser  hvað  í  einrúmi  skeður, 
mun  veita  þer  það  opinberlega. 

7.  Varizt  í  bænuin  yðrum  ö- 
nytju  mælgi,  eins  og  heiðíngja 
er  siður,  því  þeir  hyggja,  að 
þeir  muni  verða  bænheyrðir 
iyrir  margmælgi  sína; 

8.  Varizt  því  aö  líkjast  þeím ; 
því  faðir  yðar  veit,  hvers  þer 
við  þuríið,  áður  en  þér  biðjið 
liann. 

9.  Biöjið  þar  fyrir  á  þessa 
leið :  Faðir  vor,  þú  sem  ert  á 
himnum,  helgist  þitt  nafn ; 

10.  U  Tilkomi  þitt  ríki ;  verði 
þinn  vilji,  svo  á  jörðu,  sem  á 
himni ; 

11.  Gef  oss  í  dag  vort  daglegt 
brauð ; 

12.  Og  fyrirgef  oss  vorar 
skuldir,  svo  sem  vér  fyrir- 
gefum  vorum  skuldunautum ; 

13.  Og  leið  oss  ekki  í  freistni, 
heldur  frelsa  oss  frá  illu. 

14.  1í  Því  ef  þer  fyrirgeíið 
öörum  þeirra  yfirsjónir,  þá 
mun  yðar  himneski  faðir  fyr- 
irgefa  yður ; 

15.  En  ef  þer  ekki  fyrirgefið 
öðrum,  mun  faðir  yðar  him- 
neskur  ekki  heldur  fyrirgefa 
yður  yðar  misgjörðir. 

16. 1Í  Nær  þér  fastið,  þá  verið 
ekki  með  hryggu  yíirbragði, 
sem  hræsnarar,  því  þeir  af- 
mynda  ásjónur  sínar,  svo  aðrir 
sjái,  aö  þeir  fasti;  sannlega 


lUSAR  6.  Kap. 

segi  eg  yður,  þeir  hafa  sín 
laun  úttekið. 

17.  En  nær  þú  fastar,  þá 
smyr  höfuð  þitt,  og  þvo  þitt 
andlit, 

18.  Svo  aðrir  verði  ekki  var- 
ir  við,  að  þú  fastir,  nema  faðir 
þinn,  sem  er  ósýnilegur;  og 
faðir  þinn,  sem  ser  hvað  í 
einrúmi  skeöur,  mun  þer  það 
endurgjalda. 

19. If  Safnið  yður  ekki  fjársjóð- 
um  á  jörðu,  þar  sem  mölur  og 
ryð  granda,  og  þar  sem  þjófar 
grafa  til  og  stela ; 

20.  IF  Safnið  yður  heldur  fjár- 
sjóðum  á  himnum,  þar  sem 
hvorki  grandar  mölur  eða 
ryð,  ne  þjöfar  fá  eptirgrafið 
og  stolið ; 

21.  Því  þar  sem  fjársjóður 
yðar  er,  þar  mun  og  yðvart 
hjarta  vera. 

22.  Augað  er  Ijós  líkamans; 
nú  ef  auga  þitt  er  heilskygnt, 
þá  er  allur  líkami  þinn  í 
birtu ; 

23.  En  se  auga  þitt  gallað, 
þá  er  allur  líkami  þinn  í 
myrkri.  Nú  ef  það  Ijós,  sem 
1  þér  er,  er  myrkur,  live  svart 
mun  ekki  það  myrkur  vera  ? 

24.  1í  Einginn  kann  tveimur 
herrum  að  þjóna,  því  annað- 
hvort  mun  hann  hata  annan 
þeirra  og  elska  hinn,  eða  að- 
hyllast  annan  þeirra  ogfyrirlíta 


7.  Kap. 


GUÐSPJALL. 


11 


hinn.  Þanníg  getið  þer  ekki 
verið  bæði  þjónar  Guðs  og 
mammons. 

25.  Eg  segi  yður  því:  Verið 
ekki  hugsjúkir  fyrir  yðru  lífi, 
hvað  þér  skuluð  eta  og  drekka, 
ekki  lieldur  fyrir  yðrum  líkam- 
a,  hverju  þer  skuluð  klæð- 
ast.  Er  ekki  lííið  meira  vert 
en  fæðan,  og  líkaminn  meir  en 
klæönaðarinn? 

26.  Lítið  til  fuglanna  í  loptinu, 
hvorki  sá  þeir  ne  uppskera,  og 
ekki  heldur  safna  þeir  í  korn- 
hlöður,  þó  fæðir  yðar  himneski 
faðir  þá ;  eruð  þér  ekki  miklu 
ágætari  en  þeir? 

27.  Hver  af  yður  getur,  með 
allri  sinni  áhyggju,  aukið  einni 
alin  við  hæö  sína  ? 

28.  Eða,  hví  eruð  þér  áhyggju- 
fullir  fyrir  fatnaðinum  ?  Skoð- 
iö  akursins  liljugrös,  hversu 
þau  vaxa ;  hvorki  vinna  þau 
ne  spinna; 

29.  En  eg  segi  yður,  að  Salo- 
mon í  allri  sinni  dýrð  var 
ekki  svo  skrýddur,  sem  eitt 
af  þeim. 

30.  Ef  að  Guð  nú  skrýðir  svo 
grasið  á  jörðunni,  sem  í  dag 
stendur,  en  á  morgun  verður 
í  ofn  kastað,  hversu  miklu 
framar  mun  hann  ekki  klæða 
yður,  þer  trúarveikir? 

31.  Spyrjið  því  ekki  hugsjúkir: 
hvað  fáum  vér  til  matar  ?  hvað 


fáum  vér  að  drekka?  og  livaö 
fáum  vér  til  fata  ? 

32.  Því  slíka  áhyggju  hafa 
heiönir  menn;  en  yðar  him- 
neskur  faðir  veit,  að  þér  þurfiö 
alls  þes»a  við. 

33.  Leitið  um  fram  alt  Guðs 
ríkis,  og  lians  rettlætis,  þá 
mun  og  alt  þetta  veitast  yður; 

34.  Veríð  því  ekki  hugsjúkir 
fyrir  morgundeginum,  hann 
mun  sjálfur  bera  áhyggju  fyrir 
sér;  hverjum  degi  nægir  sín 
þjáníng. 

7.  KAPÍTULL 

Jesús  varar  við  ómildum  dómum;  talar  um 
hæn;  um  hjarna  lögmdlsins,  um  veginn  til 
h'fsins,  um  falsspdmenn  og  hræsnara. 

DÆMIÐ  ekki,  svo  þer  verð- 
iö  ekki  dæmdir ; 

2.  Því  líkur  dömur  og  þer 
fellið  yfir  öðrum,  mun  yíir 
yður  feldnr  verða,  og  eins  og 
þer  mælið  öðrum,  munu  þeir 
aptur  mæla  yður. 

3.  Hversvegna  ser  þú  flísina 
í  þíns  bróðurs  auga,  en  gætir 
ekki  að  bjálkanum,  sem  er  í 
þínu  eigin  auga  ? 

4.  Eða  hvernig  fær  þú  sagt 
við  hann :  láttu  mig  taka  flís- 
ina  úr  auga  þer,  og  sjá,  þaö 
er  þó  bjálki  í  sjálfs  þíns 
auga  ? 

5.  Þú  hræsnari,  drag  fyrst 
bjálkann  úr  þínu  eigin  anga, 
og  sjáðu  síðan  til,  að  þú  fáir 


12  MATT 

dregið  flísina  úr  auga  bróöur 
þíns. 

6. 1í  Kastið  ekki  helgidómum 
fyrir  hunda,  ne  perlum  yðrum 
fyrir  svín,  að  þau  ekki  troði  þær 
fótum,  snúist  síðan  að  sjálfum 
yðiir,  og  rííi  yður  í  sundur. 

7.  'íí  Biðjið,  þá  mun  yður  gef- 
ast ;  leitið,  þá  munuð  þer 
íinna;  knýið  á,  og  þá  mun 
fyrir  yður  upp  lokið  verða; 

8.  Því  hver  sem  biður,  hann 
öðlast;  hver  er  leitar,  hann 
finnur ;  og  hver  er  á  knýr,  fyrir 
honum  mun  upp  lokið  verða. 

9.  Eður  er  nokkur  sá  af  yður, 
sem  gæíi  syni  sínum  stein,  ef 
hann  bæði  um  brauð ; 

10.  Eða  höggorm,  ef  hann 
bæði  um  fisk  ? 

11.  Ef  nú  þer,  sem  vöndir 
eruð,  tímið  að  gefa  börnum 
yðar  góðar  gjafir,  hversu  miklu 
framar  mun  þá  ekki  yðar 
himneskur  faðir  gefa  þeim 
góða  hluti,  sem  hann  biðja? 

12.  Alt  hvað  þer  viljið  að 
mennirnir  gjöri  yður,  það 
skuluð  þer  og  þeim  gjöra ; 
því  þetta  er  kjarni  lögmálsins 
og  spámannanna. 

13. 1í  Gángið  um  hið  þraungva 
hlið;  því  það  hlið  er  vítt,  og 
sá  vegur  er  breiður,  sem  ligg- 
ur  til  glötunar,  og  margir  eru 
þeir,  sem  hann  gánga. 

14.    Hversu    er    það  hlið 


;USAE  7.  Kap. 

þraungt  og  mjór  sá  vegur,  er 
til  lífsins  leiöir,  og  fáir  þeir, 
er  bann  rata? 

15.  1í  Gætið  yðar  fyrir  fals- 
kennendum,  sem  koma  til  yðar 
í  sanða  klæðum,  en  sem  hið 
innra  eru  gráðugir  vargar; 

16.  Af  þeirra  ávöxtum  skul- 
uð  þer  þekkja  þá.  Hvort  geta 
menn  lesiö  vínber  af  þyrnum, 
eða  fíkjur  af  þistlum? 

17.  Þanníg  ber  hvert  gott  tre 
góðan  ávöxt,  en  vont  tré  vond- 
an  ávöxt. 

18.  Gott  tre  getur  ekki  borið 
vondan  ávöxt,  ekki  heldur 
vont  tre  góðan  ávöxt. 

19.  En  hvert  það  tie,  sem 
ekki  ber  góðan  ávöxt,  skal 
verða  upp  höggvið  og  í  eld 
kastað ; 

20.  Þar  fyrir  getið  þer  þekt 
þá  af  ávöxtum  þeirra. 

21.  IT  Ekki  munu  allir  þeir, 
sem  til  mín  segja,  herra,  lierra, 
koma  í  himnaríki,  heldur  þeir 
einir,  sem  gjöra  vilja  míns 
liimneska  föðurs. 

22.  Á  þeim  degi  munu  margir 
segja  til  mín:  herra,  herra, 
höfum  ver  ekki  í  þínu  um- 
boði  kent,  rekið  djöfla  út  og 
gjört  mörg  kraptaverk  ? 

23.  En  eg  mun  segja  þeim 
berlega :  aldrei  þekta  eg  yður; 
farið  frá  mér,  þér  iUgjöröa- 
menn. 


8.  Kap. 

24. 1í  Hver  sem  lieyrir  þessa 
mína  kenníngu  og  breytir  eptir 
henni,  honum  vil  eg  likja  við 
forsjálan  mann,  er  bygði  hús 
sitt  á  bjargi ; 

25.  Nú  kom  steypiregii  og 
vatnsflóð,  stormar  risu  og 
biildu  á  því  húsi,  en  það  fell 
ekki  að  heldur,  því  það  var 
grundvallað  á  bjargi. 

26.  Þar  á  mót  er  sá,  sem 
heyrir  þessa  mína  kenníngu 
og  breytir  ekki  eptir  henni, 
líkur  heimskum  manni,  er 
bygði  hús  sitt  á  sandi ; 

27.  Nú  kom  steypiregn  og 
vatnsflóð,  stormar  risu  og 
dundu  á  því  húsi,  þá  fell  það, 
og  hrun  þess  varð  mikið. 

28.  Þegar  Jesús  hafði  lokið 
þessari  ræðu,  undraðist  lýður- 
inn  mjög  kenníngu  hans ; 

29.  Því  hann  kendi  eins  og 
sá,  sem  (guðlegt)  vald  hafði, 
en  ekki  eins  og  hinir  skript- 
lærðu. 

8.  KAPÍTULI. 

Jesús  læhnar  Wcþrdan  mann,þjón  hundraöshofð- 
íngjans,  móður  honu  Peturs  og  fleiri  sjúJca; 
talar  um  örðugleiha  við  það,  að  fylgja  ser ; 
líyrrir  vind  og  sjö,  útrehur  djöjia. 

EN  er  hann  gekk  niður  af 
fjallinu,    fylgdi  honum 
mikill  fjöldi  folks ; 

2.  Þá  kom  til  hans  líkþrár 
maður,  tilbað  hann  og  mælti : 
herra,  ef  þú  vilt,  getur  þú 
hreinsað  mig. 


GUÐSPJALL.  13 

3.  Þá  retti  Jesús  út  höndina, 
snerti  hann  og  sagði :  Eg  vil, 
vertu  hreinn ; 

4.  Og  jafnskjótt  varð  hann 
hreinn  af  líkþrá  sinni. 

5.  IT  Þá  sagði  Jesús  við  hann : 
varastu  að  segja  þetta  nokkr- 
nm,  lieldur  far  og  sýn  þig 
prestinum,  og  oíFra  þeirri  gáfu, 
sem  Móses  bauð,  öðrum  til 
sanninda  merkís. 

6.  Þegar  liann  kom  inn  í  Kap- 
ernaum,komtil  hans  liundraðs- 
höfðíngi  nokkur,  og  tók  svo 
til  orða:  herra,  þjón  minn 
liggur  heima  limafalls  sjúkur, 
og  er  mjög  þúngt  haldinn. 

7.  Jesús  sagði :  eg  skal  koma 
og  lækna  hann. 

8.  Þá  svaraði  hnndraðshöfð- 
ínginn :  herra,  ekki  er  eg  verð- 
nr  þess,  að  þú  gángir  inn 
undir  mitt  þak.  Bjóð  þú  að 
eins  með  einu  orði,  og  mun 
þjón  minn  heiU  verða. 

9.  Því  nær  eg,  sem  er  yíir- 
valdiundirgefinn  og  heíi  að  ráða 
yfir  stríðsmönnum,  býð  einum 
þeirra  að  fara,  þá  fer  hann,  og 
öðrum  að  koma,  þá  kemur 
hann,  eða  þræli  mínum  að 
gjöra  eittlivað,  þá  gjörir  hann 
það. 

10.  Þegar  Jesús  heyrði  þetta, 
undraðist  hann  og  mælti  við 
þá,  sem  fylgdu  honum:  sann- 

I  lega  segi  eg  yður :  því  líka 


14 


MATTEUSAR 
eg   ekki  fundið 


trú  hefi 
ísrael ; 

11.  En  eg  segi  yður,  aö  marg- 
ir  munu  koma  að  austan  og 
vestan,  og  sitja  til  borðs  með 
Abraham,  ísaak  og  Jakob  í 
ríki  himnanna ; 

12.  En  erfingjar  rikisins  munu 
verða  út  reknir  í  yztu  myrkur, 
hvar  vera  mun  grátur  og 
gnistrun  tanna. 

13.  Síðan  sagði  Jesús  við 
hundraðshöfðíngjann :  far  þú 
heim,  verði  þer  eptir  trú 
þinni,  og  samstundis  varð 
þjón  lians  heilbrigður. 

14.  1í  Síðan  kom  Jesús  í  hús 
Péturs,  og  sá  þar  móður  konu 
hans ;  hún  lá  sjúk  af  köldu ; 

.  15.  Tók  hann  þá  í  hönd 
henni,  og  þá  yfirgaf  kaldan 
hana,  en  hún  for  á  fætur 
þjónaði  þeim. 

16.  1Í  Um  kvöldið  færðu  þeir 
til  hans  marga  djöfulóða,  og 
rak  hann  andana  út  með  orði 
einu,  og  alla  þá,  sem  sjúkir 
voru,  læknaði  hann ; 

17.  Sannaöist  þá  þaö,  sem 
spámaöurinn  Esajas  sagði  : 
hann  burt  tók  vorn  veikleika, 
og  bar  vorar  sóttir. 

18. 1í  En  þegar  Jesús  sá  fjölda 
folks  hjá  sér,  bauö  hann  að 
fara  yíir  um  sjóinn; 
.19.  Þá  kom  einn  skriptlærður 
til  hans  og  sagði  við  hann : 


og 


8.  Kap. 

fylgja  þér, 


Meistari,  eg  vil 
hvert  sem  þú  fer. 

20.  Jesús  mælti:  refar  hafa 
holur  og  fuglar  himins  skýli, 
en  mannsins  sonur  heíir  hvergi 
höf  ði  sínu  að  að  halla. 

21.  Annar  maður,  sem  var 
einn  af  lærisveinum  hans,  sagði 
til  hans :  herra,  leyf  mer  fyrst 
að  fára  og  grafa  föður  minn. 

22.  Jesús  mælti:  fylg  þú  mer, 
og  lát  hina  dauðu  grafa  sína 
dauðu. 

23.  1[  Síðan  steig  liann  á  skip 
og  lærisveinar  hans  meö  hon- 
um; 

24.  Gjörði  þá  svo  mikið  hafrót, 
að  skipið  huldi  af  bylgjunum, 
en  hann  svaf. 

25.  Þá  geingu  lærisveinarnir 
til  hans  og  vöktu  hann  og 
sögðu:  hjálpa  þú  oss,  herra, 
vér  forgaungum. 

26.  En  hann  svaraöi:  hví 
eruð  þér  svo  hræddir,  þer 
trúarveikir?  Því  næst  stóö 
hann  upp  og  hastaði  á  vindinn 
og  sjóinn ;  varð  þá  blíða  logn. 

27.  Þetta  undruðust  menn 
mjög  og  sögðu:  hvílíkur  er 
þessi,  að  bæði  veður  og  sjór 
hlýða  honum? 

28.1Í  Þegar  hann  kom  yíir  um 
í  herað  Gergesumanna,  hlupu 
í  móti  honumtveir  menndjöful- 
öðir,  sem  kqmu  úr  gröfum 
dauðra  manna,  svo  ölmir,  að 


9.  Kap.  GUÐS 

eingum  var  fært  aö  fara  þann 
veg. 

29.  Og  sjá,  þeir  hrinu  upp 
og  sögðu:  hvað  höfum  vér 
og  þú,  Guds  Son,  saman  að 
sælda?  Ertú  kominn  híngað, 
áður  en  tími  er  til,  að  kvelja 
oss? 

30.  En  svo  stóð  á,  að  stór 
hjörð  svína  var  á  beit  lángt 
þaðan. 

31.  Djöílarnir  báðu  liann  þá : 
ef  þú  ætlar  að  reka  oss  út, 
þá  leyf  oss  að  fara  í  svína- 
hjörðina. 

32.  Hann  segir:  farið  þer. 
Þeir  fóru  út,  og  í  svinin; 
ærðist  þá  hjörðin  og  steypti 
ser  ofan  fyrir  heingiflug  í 
sjóinn,  og  týndist  þar. 

33.  En  þeir,  er  svínanna  gættu, 
flýðu  til  borgarinnar,  og  sögöu 
þar  alt,  sem  fariö  hafði,  eins 
um  þá  djöfulóðu. 

34.  Þá  fóru  allir  borgarmenn 
til  móts  viö  Jesúm,  og  þegar 
þeir  fundu  hann,  báðu  þeir 
hann  að  fara  á  burt  úr  þeirra 
landareign. 

9.  KAPlTULI.  , 

J esús  læTcnar  visinn  mann  ;  kveður  Matteus  til 
fylgdar,  og  forsvarar  sig  og  lærisveinana ; 
læknar  hlóðfallssjúka  konu,  og  uppvekur  döit- 
ur  J  airusar ;  læknar  tvo  hlinda,  og  einn 
djöfulöðan;  aumkast  yfir  lýðinn. 

HANN  steig  þá  á  skip,  for 
yfir  urn  og  kom  í  sína 

borg. 


^JALL.  15 

2.  Þá  var  færður  til  bans 
limafallssjúkur  maður,  sem  lá 
í  rekkju;  og  er  Jesús  sá  trú 
þeirra,  sagði  liann  til  bins 
limafallssjúka :  vertu  hug- 
hraustur,  sonur,  þínar  synd- 
ir  eru  þér  fyrirgefnar. 

3.  Þetta  álitu  nokkrir  skript- 
lærðir  að  vera  guðlöstun ; 

4.  Og  er  Jesús  varð  var  við, 
livað  þeir  liugsuðu,  sagöi  hann : 
því  hugsið  þér  svo  ilt  í  yðar 
björtum  ? 

5.  Hvort  er  auðveldara  að 
segja :  syndir  þínar  eru  þér 
fyrirgefnar;  eður  að  segja: 
statt  upp  og  gakk  ? 

6.  En  til  þess  að  þer  skulið 
vita,  að  mannsins  sonnr  hefir 
vald  til  að  fyrirgefa  syndir  á 
jörðunni,  þá  segir  hann  til  bins 
limafallssjúka,  statt  upp,  tak 
sæng  þína  og  gakk  beim  til 
þín; 

7.  Og  hann  stóð  upp  og  for 
beim  til  sin. 

8.  Þegar  fólkið  sá  þetta, 
undraðist  það  og  lofaði  Guð, 
að  bann  hefði  gefið  mönn- 
unum  slíkt  vald. 

9. 1í  Þegar  Jesús  for  þaðan,  sá 
bann  mann  sitja  bjá  tollbúð- 
inni,  Matteus  að  nafni ;  þenna 
kvaddi  bann  til  fylgdar  við 
sig;  hann  stóð  upp  og  fylgdi 
honum. 

10. 1Í  En  svo  bar  til,  er  Jesús 


16  MATTI 

sat  yfir  borðum  í  húsi  bans,  | 
að  margir  toUheinitumenn  og 
bersyndugir  komu  þángaö,  og 
mötuðust  þar  með  Jesú  og 
lærisveinum  bans ; 

11.  Og  er  Farísear  sáu  það, 
sögðu  þeir  til  lærisveina  bans : 
því  etur  lærimeistari  yðar  með 
tollbeimtumönnmn  og  ber- 
syndugum  ? 

12.  Þegar  Jesús  beyrði  þaö, 
aiiælti  bann  til  þeirra:  ekki 

þurfa  beilbrigöir  læknis  við, 
lieldur  þeir,  sem  vanheilir 
eru; 

13.  En  farið  þer  og  nemið 
bvað  það  þýðir:  miskunsemi 
þóknast  mer,  eii  ekki  fórnir; 
því  ekki  er  eg  kominn  til  aö 
kalla  rettláta,  belður  synduga 
(til  apturbvarfs). 

14.  1Í  Þá  komu  til  bans  læri- 
sveinar  Jöbannesar,  og  spurðu : 
því  föstum  ver  og  Farísearnir 
svo  opt,  en  þínir  lærisveinar 
fasta  ekld  ? 

15.  Jesús  svaraði :  það  sæm- 
ir  ekki,  að  brúðkaupsgestirnir 
seu  með  bryggu  bragði,  með- 
an  brúðguminn  er  með  þeim. 
En  sá  tími  mun  koma,  að 
brúðguminn  verður  numinn 
frá  þeim,  og  þá  munu  þeir 
fasta. 

16.  Einginn  leggur  nýa  bót  á 
gamalt  fat,  því  bótin  rífur  fatið 
og  spjöUin  verða  verri. 


lUSAR  9.  Kap. 

17.  Ekki  eru  menn  beldur 
vanir  að  láta  nýtt  vín  í  gamla 
belgi,  því  annars  sprínga  belg- 
irnir,  vínið  spillist,  og  belg- 
irnir  ónýtast;  beldur  er  nýtt 
vín  látið  í  nýa  belgi,  og  er  þá 
bvortveggja  vel  geymt. 

18.  1Í  En  er  bann  var  þetta  að 
tala,  kom  inn  til  bans  böfðíngi 
nokkur,  tilbað  bann  og  sagði : 
dóttir  mín  er  nýdauð,  kom  þú 
og  legg  bond  yfir  liana,  þá 
mun  bun  lifna. 

19.  Jesús  for  með  honum  og 
lærisveinar  bans ; 

20.  Og  sjá,  þá  kom  kona 
nokkur,  sem  baft  bafði  blóð- 
fall  Í  tólf  ár,  að  baki  bonum 
og  snart  fald  klæða  bans ; 

21.  Því  bún  sagði  með  sjálfri 
ser:  ef  eg  að  eins  fæ  snortið 
yíirböfn  bans,  þá  mun  mer 
batna ; 

22.  En  Jesús  snerist  við,  og 
þá  bann  leit  bana,  sagði  bann : 
vertu  bugbraust,  dóttir,  þín 
trú  befir  hjálpað  þer ;  og  varð 
bún  jaíhskjótt  beilbrigð. 

23.  Nú  er  bann  kom  í  bús 
böfðíngjans,  og  sá  þar  pípara, 
og  þys  fólksins, 

24.  Sagði  bann  til  þeirra: 
Farið  þer  í  burtu,  ekki  er 
stúlkan  dauð,  beldur  sefur 
bún ;  en  þeir  blóu  að  bonum. 

25.  En  þá  búið  var  að  rýma 
fólkinu  út,  gekk  bann  inn,  og 


10.  Kap, 

tók  í  hönd  henni,  og  reis  þá 
stúlkan  upp ; 

26.  Og  barst  fregnin  um  þetta 
út  um  alt  það  herað. 

27.  1í  Þegar  Jesús  for  þaðan, 
fylgdu  honum  tveir  menn 
blindir:  þeir  köUuðu  þannig: 
Jesú,  sonur  Davíðs,  miskuna 
þú  okkur. 

28.  En  er  hann  var  kominn 
til  húss,  komu  þeir  blindii  til 
bans.  Jesús  sagði  til  þeirra: 
trúið  þer,  aö  eg  geti  þetta 
gjört  ?  Þeir  sögðu :  já,  herra. 

29.  Þá  snart  hann  augu  þeirra 
og  mælti:  verði  ykkur  að  trú 
ykkar. 

30.  Og  augu  þeirra  opnuðust; 
þá  lagði  Jesús  ríkt  á  við  þá, 
að  segja  eingum  manni  frá 
þessu. 

31.  En  jafnskjótt  sem  þeir 
voni  komnir  út,  báru  þeir  bans 
orðstír  út  um  alt  það  berað. 

32.  1í  Þegar  þeir  voru  í  burt 
farnir,  var  færður  til  bans 
maður  nokkur  mállaus,  djöful- 
öður ; 

33.  Og  er  djöfuUinn  var  út- 
rekinn,  fekk  sá  máliö,  er 
mállaus  var.  Þetta  undraðist 
fólkiö  og  mælti:  aldrei  bef- 
ir  þvílíkt  sezt  meðal  ísraels 
manna. 

34.  En  Farísear  sögðu,  að 
bann  ræki  djöfla  út  með  bjálp 
djöflaböfðíngjans. 


GUÐSPJALL.  17 

35. 1í  Síðan  fór  Jesús  um  allar 
borgir  og  þorp,  kendi  í  sam- 
kundum  þeirra,  og  flutti  gleöi- 
boðskapinn  um  Guðs  ríki; 
bann  læknaði  als  kyns  sjúk- 
dóma  og  kránkleika ; 

36.  1í  En  er  bann  sá  fólkið, 
kendi  bann  í  brjósti  um  það, 
því  þaö  var  þjáð  og  birðíngar- 
laust,  sem  sú  björð,  er  eingan 
birðir  beíir. 

37.  Þá  sagði  bann  við  læri- 
sveina  sína :  kornskeran  er  að 
sönnu  mikil,  en  verkamenn- 
irnir  fáir ; 

38.  Biðjið  því  berrann  korn- 
skerunnar,  að  bann  vilji  senda 
verkamenn  til  sinnar  korn- 
skeru. 


10.  KAPlTULI. 

Jesús  útsendir  pd  tólf  postula  til  að  Jcenna  og 
gjöra  kraptaverk ;  hughreystir  pd  d  móti  of- 
sóknum  og  lifldti ;  lofar  peim  umhun,  er 
veita  peim  móttöku. 

IÐAN  kallaði  bann  ^  til 
sin  sína  tólf  lærisveina, 
og  gaf  þeim  vald  til  að  reka  út 
óhreina  anda,  og  lækna  als 
kyns  sjúkdóma  og  kránkleika. 

2.  Nöfn  þessara  tólf  postula 
voru  þessi:  fyrst  var  Símon, 
sem  kallast  Pétur,  og  Andres 
bróðir  bans,  Jakob  Sebe- 
deusson,  og  Johannes  bróðir 
bans, 

3.  Filippus  og  Bartólómeus, 
Tómás  og  Matteus  toUbeimtu- 

B 


18 

maöur,  Jakob 


MATTEUSAR 


og 


Alfeusson 
Lebbeus,  er  kallast  Taddeiis, 

4.  Símon  vandlætari  og  Jú- 
das  Iskaríot,  sem  síðan  sveik 
liann. 

5.  Þessa  tólf  sendi  Jesús  frá 
ser,  og  gaf  þeim  þessa  skipun; 
farið  eigi  til  heiðinna  þjööa, 
og  gángið  eigi  inn  í  neina 
samverska  borg ; 

6.  Heldur  fariö  til  týndra 
sauða  af  húsi  Israels ; 

7.  Og  kunngjörið,  að  Guðs 
ríki  sé  nálægt ; 

8.  Læknið  sjúka,  lífgið  dauða, 
hreinsið  líkþráa,  rekið  djöfla 
út;  þer  haíiö  feingið  þetta 
kauplaust,  gjörið  það  og  kaup- 
laust. 

9.  Eigi  skuluð  þer  hafa  gull, 
silfur  eður  eir  í  beltum  yðr- 
um, 

10.  Ne  taka  með  yður  á  veg- 
inn  nestismal;  eigi  hafa  tvo 
kyrtla,  ekki  skó  eður  staf,  því 
verður  er  verkamaðurinn  fæð- 
isins. 

11.  En  1  liverja  þá  borg  eður 
þorp  er  þer  komið,  þá  spyrjist 
fyrir,  hver  þar  se  verðugur; 
hjá  honum  skulnö  þer  gista, 
til  þess  þer  farið  þaðan. 

12.  Þegar  þer  gángið  inn  1 
húsið,  þá  árnið  þeim  góðs,  sem 
þar  eru, 

13.  Og  seu  þeir  þess  verðir, 
þá  hríni  óskir  yðar  á  þeim ;  en 


10.  Kap. 

ef  ekki,  þá  hveríi  þær  aptur 
til  yðar. 

14.  Se  sá  nokkur,  sem  ekki 
vill  veita  yður  viðtökur,  eöa 
hlýöa  yðar  kenníngu,  þá  farið 
burt  af  því  heimili  eður  þeini 
stað,  og  hiistið  dupt  af  fótum 
yðrum ; 

15.  Sannlega  segi  eg  yður, 
bærilegri  munu  verða  kjör 
Sódómu  og  Gömorru  á  degi 
dómsins,  en  þeirrar  borgar. 

16.  1í  Sjá,  eg  sendi  yður,  sem 
sauöi  meðal  úlfa;  verið  því 
seðir,  sem  höggormar,  og  ein- 
faldir,  sem  dúfur. 

17.  Gætiö  yðar  fyrir  mönn- 
um,  því  þeir  munu  færa  yður 
á  þíng  og  húðstrýkja  yöur  í 
samkunduliúsum  sínum, 

18.  Og  fyrir  landstjórnara  og 
konúnga  munuð  þer  færðir 
verða  fyrir  mínar  sakir,  svo 
bæði  þeim  og  heiðíngjum  verði 
minn  lærdórniir  kunnur. 

19.  En  nær  þeir  framselja 
yður,  þá  vei  ið  ekki  liugsjúkir 
mil,  hvernin  eður  livað  þer 
skulnö  tala;  því  að  það  mun 
yöur  á  sömu  stmidu  gefiö 
veröa,  hvað  þer  eigið  aö  tala ; 

20.  Því  það  er  ekki  þer,  sem 
talið,  heldur  andi  föður  yöar, 
sem  1  yður  talar. 

21.  Bróðir  mnn  framselja 
brööur  til  lífláts,  og  faöir  barn 
sitt;  þá  mimu  og  börnin  rísa 


10.  Kap. 

gegn  foreldrunum,  og  firra  þá 
lífi; 

22.  Og  yður  munu  allir  fyrir 
minar  sakir  að  hatri  hafa.  En 
sá,  sem  stöðiigur  stendiir  til 
enda,  hann  miin  hólpinn  veröa. 

23.  Nær  þeir  ofsækja  yður  í 
eÍDiii  borg,  þá  flýið  í  hina,  og 
nær  þeir  ofsækja  yður  í  henni, 
þá  flýið  í  þá  þriðju.  Því  sann- 
lega  segi  eg  yður,  þer  munuö 
ekki  hafa  lokið  umferð  yðvarri 
um  allar  Israels  borgir,  áður 
Mannsins  Son  kemur. 

24.  Lærisveinninn  er  eigi  fyrir 
meistara  sínum,  ekki  lieldur 
þjönninn  fyrir  sínum  húss- 
bönda ; 

25.  Lynda  má  lærisveininum, 
að  liann  hafi  sömu  kjör,  sem 
meistarinn,  og  þrælnum,  sem 
hússbóndi  lians;  en  hafi  þeir 
kallað  hússföðurinn  Belsebúl, 
hversu  miklu  heldur  niunu 
þeir  kalla  þjóna  hans  það  ? 

26.  Hræðist  þá  því  ekki ;  því 
ekkert  er  svo  hulið,  að  ei 
mimi  opinbert  verða,  og  ekk- 
ert svo  leynt,  að  ei  veröi 
augljóst ; 

27.  Hvað  eg  segi  yöur  í  myrkri, 
það  skuluð  þer  1  Ijósi  öörum 
kenna,  og  það,  sem  yður  er 
sagt  hljóðlega,  skuluð  þer  í 
fjölmenni  flytja. 

28.  Hræöist  ekki  þá,  sem  lík- 
amann  deyða,  en  geta  ekki 


GUÐSPJALL.  19 

líflátið  sálina ;  hræðist  heldur 
þann,  sem  vald  lieíir  til  að 
tortýna  bæði  sálu  og  líkama  í 
helvíti. 

29.  Ern  ekki  tveir  titlíngar 
seldir  fyrir  einn  peníng,  þó 
felliir  enginn  þeirra  til  jarðar 
án  vilja  föður  yöar ; 

30.  Jafnvel  yðar  höfuðhár  eru 
talin ; 

31.  Hræðist  því  ekki,  þer 
eriiö  meira  verðir,  en  margir 


titlíngar. 

32.  Hver  sem  kannast  við 
mig  fyrir  mönnum,  við  þann 
mun  eg  einninn  kannast  fyrir 
mínum  fööur  á  himnum. 

33.  En  liver  sem  afneitar 
mér  fyrir  mönnum,  honum 
mun  eg  og  afneita  fyrir  mín- 
um  föður  á  liimnum. 

34.  Ætlið  ekki,  að  af  minni 
komu  muni  friðnr  standa  á 
jörðu;  ekki  mun  hún  friði 
valda,  heldur  styrjöldum. 

35.  Af  henni  mun  koma  ó- 
samlyndi  miUi  föðurs  og  sonar, 
dóttur  og  móður,  sonarkonu 
og  móður  manns  hennar ; 

36.  Og  hússbóndans  heima- 
menn  munu  hans  óvinir  vera. 

37.  Hver  sem  elskar  föður 
eða  móður  meir  en  mig,  hánn 
er  mín  ekki  verður,  og  hver 
sem  elskar  son  eða  dóttur 
meir  en  mig,  sá  er  mín  ekki 
verður; 

B2 


20  MATTEUSAR 

38.  Og  hver  sem  ekki  tekur 
sinn  kross  og  fylgir  mér  eptir, 
hann  er  min  ekki  veröur. 

39.  Hver  sem  hyggst  að  forða 
lífi  sínu,  mun  því  týna,  en 
hver  sem  týnir  því,  fyrir  mína 
skuld,  mun  fá  því  borgið. 

40.  H  Hver  sem  veitir  yður 
viðtökur,  hann  veitir  mer  og 
viðtökur,  og  sá,  sem  veitir 
mér  viðtökur,  hann  veitir  við- 
tökmr  þeim,  er  mig  sendi. 

41.  Hver  sem  veitir  spámanni 
viðtökur,  vegna  þess  hann  er 
spámaður,  mun  spámannslaun 
öölast;  hver  sem  tekur  við 
ráðvöndum,  fyrir  það  að  hann 
er  ráðvandur,  mun  hljóta  hins 
ráðvanda  umbun ; 

42.  Og  hver  sem  gefur  einum 
af  þessum  umkomulausu  kald- 
an  vatnsdrykk,  vegna  þess,  að 
hann  er  minn  lærisveinn,  sann- 
lega  segi  eg  yður,  hann  mun 
ekki  fara  á  mis  við  eín  laun. 


11.  KAPÍTULL 

Johannes  lætur  spyrja  Jesú,  hvert  Jiann  sé 
Messías  ;  J esús  talar  um  J óhannes,  kvartar 
yfir  þrjózku  lyðsins.,  dmtar  horgir,  vegsamar 

,  rdð  Guðs,  og  hýður  voluðum  til  sin. 

ÞEGAR  Jesús  hafði  lokið 
þessari  skipun  sinni  til 
þeirra  tólf  lærisveina  sinna, 
for  hann  þaðan  að  kenna  og 
prédika  í  Gyöínganna  borg- 
um.^ 

2.  Nú  er  Johannes  heyrði  í 


11.  Kap. 

fángelsinu  verkin  Krists,  sendi 
hann  til  hans  tvo  lærisveina 
sína,  og  let  þá  segja : 

3.  Ert  þú  sá,  sem  koma  skal, 
eða  eigum  vér  að  vænta  ann- 
ars? 

4.  Jesús  sagði  við  þá:  farið 
þið  og  segið  Jóhannesi,  hvað 
þér  heyrið  og  sjáið  : 

5.  Blindir  fá  sýn,  haltir  gánga, 
líkþráir  hreinsast,  dauíir  heyr- 
a,  dauðir  upprísa  og  fátækum 
verða  guðspjöUin  boðuð ; 

6.  Og  sæli  er  sá,  sem  ekki 
hneykslast  á  mer. 

7.  1í  Þegar  þeir  voru  burtu 
farnir,  hóf  Jesús  ræðu  sína  til 
fólksins  nm  Johannes  á  þessa 
leið:  Hvað  fórnð  þer  að  sjá 
á  eyðimörku?  Hvort  reyr,  af 
vindi  skekinn  ? 

8.  Eður  hvað  fóruð  þer  að 
sjá?  Hvort  mann  mjúkklædd- 
an?  Gætið  að:  þeir,  sem 
mjúkan  klæönað  bera,  eru 
1  konúnganna  höUum. 

9.  Hvað  fóruö  þér  þá  að  sjá  ? 
Hvort  spámann?  Já,  1  sann- 
leika  þann,  sem  meiri  er,  en 
nokkur  spámaður; 

10.  Því  hann  er  sá,  sem  um 
er  ritað:  sjá,  eg  sendi  eingil 
minn  undan  þér,  er  greiða 
skuli  þer  veg. 

11.  Sannlega  segi  eg  yður: 
einginn  er  af  konu  fæddur,  er 
meiri  se  eji  Johannes  skírari ; 


11.  Kap.  GUÐS: 

þó  er  liinn  minnsti  í  himnaríki 
honum  meiri. 

12.  Frá  dögum  Jóhannesar 
skírara,  og  til  þessa,  verður 
himnaríki  fyrir  ofríki  og  þeir, 
sem  ofríkinu  beita,  hrífa  það 
til  sin ; 

13.  Því  allir  spámenn  og  lög- 
málið  spáðu  alt  fram  að  Jó- 
hannesi ; 

14.  Og  ef  þer  viljið  aðliyllast 
það,  þá  er  hann  sá  Elías,  er 
koma  skal. 

15.  Hver  sem  heíir  eyru  til 
að  heyra,  sá  heyri. 

16.  Íí  Við  hvað  skal  eg  líkja 
þessari  kynslóð?  Þeim  fer 
eins  og  börnum,  sem  á  torgi 
eru,  og  kalla  þannig  til  leiks- 
bræðra  sinna : 

17.  Vér  höfum  blásið  fyrir 
yður  á  hljööpípu,  en  þer  hafið 
ekki  viljað  dansa;  vér  höfum 
súngið  yður  harmasaungva,  og 
þó  vilduð  þer  ekki  gráta. 

18.  Því  Johannes  kom,  og  át 
hvorki  né  drakk,  og  segja 
þeir,  að  hann  sé  djöfulóður. 

19.  Mannsins  sonur  kom,  og 
át  og  drakk,  og  segja  þeir: 
sjáið  mathákinn  og  vínsvelg- 
inn,  vin  toUheimtumanna  og 
bersyndugra.  En  spekin  rétt- 
lætist  af  börnum  sínum. 

20.  *íí  Síöan  tók  liann  aö  ávíta 
þær  ^  borgir,  í  hverjum  hann 
hafði  flest  kraptaverk  gjört, 


JALL;  2t 

fyrir  það,  að  þær  hefðu  ekki 
tekið  sinnaskipti,  og  tók  svo 
til  orða : 

21.  Vei  þer,  Korazin;  vei  þér, 
Betsaida ;  ef  þau  kraptaverk, 
sem  í  ykkur  hafa  gjörð  verið, 
hefðu  verið  gjörð  í  Týrus  eða 
Sídon,  þá  mundu  þeir  fyrir 
laungu  hafa  iðrun  gjört  í  sekk 
og  ösku. 

22.  En,  eg  segi  yður,  að  bæri- 
legri  munu  verða  kjör  Týrus 
og  Sídonar  á  degi  dómsins,  en 
ykkar. 

23.  Og  þú,  Kapernaum,  sem 
nú  gnæfir  til  himíns,  þer  mun 
í  grunn  niðursökt  verðaý  því 
hefðu  þau  kraptaverk  verið 
gjörð  1  Sódömu,  sem  í  þér 
hafa  gjörð  verið,  þá  stæði  hún 
enn  í  dag. 

24.  Og  eg  segi  yður,  að  bæri- 
legri  mnnu  verða  kjör  Só- 
dómu  á  degi  dómsins,  en  þín. 

25. 1í  Um  sama  leiti  tók  Jesús 
svo  til  orða:  eg  þakka  þer,  ' 
Faðir,  Drottinn  himins  og  jarð- 
ar,  að  þú  hefir  látið  þessa 
hluti  vera  hulda  fyrir  fróðum 
mönnnm  og  spekíngum,  en 
auglýst  þá  smælíngjum. 

26.  Sannarlega  hefir  þer,  faðir, 
þóknazt,  að  svo  skyldi  vera. 

27.  Alt  er  mér  af  mínum 
Föður  í  vald  gefið,  og  einginn 
þekkir  Soninn  nema  Faðir- 
inn,  og  einginn  Föðurinn  nema. 


2^ 

Sonurinn,  og  sá, 
inn  vill  þaö  auglýsa. 

28.  1Í  Komið  til  mín  allir  þer, 
sem  eríiðið  og  þúnga  eruð 
hlaðnir,  eg  vil  gefa  yður  hvíld ; 

29.  Takið  á  yður  mitt  ok,  og 
lærið  af  mer,  því  eg  er  liógvær 
og  af  lijarta  lítillátur,  og  mun- 
uð  þer  hugsvölnn  íinna ; 

30.  Því  niitt  ok  er  inndælt  og 
mín  byröi  létt. 

12.  KAPÍTULI. 

Lærisveinar  Jesú  tina  Jcornöx  d  hvíldardegi ; 
Jesús  læknar  visna  hönd,  læknar  djöf  ulóðan, 
sem  var  hlindur  og  mdllaus,  og  forsvarar  sig 
fyrir  dlasi  Farisea  ;  þeir  hrefja  hann  teihns. 
Möðir  hans  og  ættíngjar  vilja  tola  við  Jiann. 

EINHVERJU  sinni  for  Jes- 
ús  á  hvíldardegi  með 
sínum  lærisveinura  yíir  sáð- 
lönd  nokknr ;  en  er  lærisveina 
hans  sveingdi,  tóku  þeir  til  að 
tína  kornöxin  og  eta. 

2.  Þegar  Farísear  sáu  það, 
sögðu  þeir  til  hans :  sjá,  læri- 
sveinar  þínir  gjöra  það,  sem 
ekki  leyfist  á  hvíldardegi. 

3.  Jesús  mælti:  hafið  þer  ekki 
lesið,  hvað  Davíö  gjörði,  þegar 
hann  húngraði  og  menn  bans, 

4.  Að  hann  gekk  inn  i  Guðs 
hús  og  neytti  brauðanna  helgn, 
sem  hvorki  hann  ne  fylgdar- 
menn  bans,  og  eingir,  nema 
prestarnir  einir,  máttu  eta  ? 

5.  Eöur  baíið  þer  ekki  lesiö  í 
lögmáls  bókinni,  aö  prcstarnir 


MATTEUSAR  12.  Kap. 

sem  Sonur-  vanbelga  hvíldardaginn  í  must- 
erinu  á  bvíldardögunum,  og 
eru  þó  sýknir  saka  ? 

6.  En  eg  segi  yður,  að  ber  er 
sá,  sem  meiri  er  en  musterið. 

7.  Ef  þér  befðuð  skilið,  bvað 
það  þýðir:  miskunsemi  þókn- 
ast  mér  en  ekki  fórnir,  mnnd- 
nð  þer  ekki  bafa  sakfelt  þessa, 
sem  saklausir  eru ; 

8.  Því  mannsins  sonur  er 
berra  bvíldardagsins. 

9.  Þaöan  fór  bann  til  sam- 
kundu  þeirra ; 

10.  IT  Og  sjá,  þar  var  maður 
nokkur,  er  bafði  visna  bond; 
þá  spurðu  þeir  bann,  hvort 
leyfilegt  væri  að  lækna  á 
bvíldardögum ;  til  þess  þeir 
gætu  feingiö  tilefni  til  að 
ásaka  bann. 

11.  Hann  svaraði  þeim :  ef  sá 
er  nokkur  yöar  á  meðal,  sem  á 
einn  sauð,  og  falli  sanðnrinn 
í  pytt  á  bvíldardegi,  tekur 
ekki  eigandinn  bann  jafn- 
skjótt,  og  dregur  bann  upp  ? 

12.  Hvað  miklu  er  þó  ekki 
maöurinn  æðri,  en  sauðurinn? 
Þess  vegna  er  leyíilegt  a5 
gjöra  það,  sem  gott  or,  á 
hvíldardögum. 

13.  Síðan  sagöi  bann  við 
manninn:  rettu  fram  bond 
þína.  Hann  gjöröi  svo,  og  varö 
bún  þá  beil,  sem  bin. 

14.  Í!  En  Farísearnir  geingu  út 


12.  Kap.  GUÐS 

og  báru  saman  ráð  sin  í  gegn 
lioniim  um  það,  hvernig  þeir 
feingju  ráðið  hann  af  dögum. 

15.  Þegar  Jesus  varð  þess 
vis,  veik  hann  þaðan,  og  fjlgdi 
honuni  þá  mikill  fjöldi  folks, 
og  hann  læknaði  þá  alia, 

16.  Og  bannaði  þeim  harðlega 
að  gjöra  sig  augljósan. 

17.  Svo  aö  það  rættist,  sem 
spámaðurinn  Esajas  sagði : 

18.  Sjá  þjón  minn,  sem  eg 
hefi  útvalið,  minn  ástfólgna, 
sem  mér  er  þóknanlegur,  hon- 
um  vil  eg  gefa  anda  minn,  svo 
að  hann  kenni  heiðnum  þjóð- 
um,  hvað  rett  er ; 

19.  Hann  miin  eigi  þrátta,  og 
eigi  háreysti  gjöra,  og  hans  kall 
mun  eigi  á  strætum  heyrast. 

20.  Hinn  brákaða  reyrinn 
mun  hann  eigi  i  sundur  brjóta, 
og  hið  dapra  Ijós  ekki  slökkva, 
þángað  til  hann  hefur  unnið 
sigur  rettlætinu  til  handa ; 

21.  A  hann  munu  þjóðirnar 
treysta. 

22.  1í  Þá  var  færður  til  hans 
maður  djöMóður,  blindur  og 
mállaus,  þenna  læknaði  hann, 
svo  sá  hinn  blindi  og  mállausi 
fekk  bæði  mál  sitt  og  sýn. 

23.  Þetta  undraðist  alt  fólkið 
og  sagði :  nrnn  ekki  þessi  vera 
sonur  Davíðs  ? 

24.  En  er  Farisear  heyrðu 
það,  sögöu  þeir:  ekki  rekur 


JALL.  23 

þessi  djöfla  út,  nema  með 
fuUtingi  djöflahöf öingjans  Bel- 
sebúls. 

25.  Nú  er  Jesús  sá  þeirra 
hugrenníngar,  sagöi  hann  til 
þeirra:  hvert  það  ríki,  sem  í 
sjálfu  ser  er  sundurþykkt,  mun 
eyðileggjast,  og  hver  sá  staður 
eður  heimili,  þar  sem  innbyrð- 
is  sundurþykki  er,  fær  ekki 
staðizt. 

26.  Ef  nú  Satan  rekur  Satan 
út,  þá  er  hann  sjálfum  ser 
sundurþykkur,  og  hvernig  ætti 
þá  ríki  hans  að  geta  staðizt  ? 

27.  Og  ef  eg  rek  djöfla  út 
með  Belsebúls  fulltíngi,  fyrir 
hvers  aðstoð  útreka  þá  yðar 
lærisveinar  þá?  Þeir  skulu 
því  vera  y&rir  dómendur. 

28.  En  ef  eg  rek  djöfla  út 
fyrir  Guðs  anda,  þá  er  Guðs 
ríki  komið  til  yðar. 

29.  Hver  fær  brotizt  inn  í 
hús  ens  sterka  og  rænt  hús- 
búnaöi  hans,  nema  hann  bindi 
hinn  sterka  áður?  þá  fyrst 
getur  hann  rænt  hús  hans. 

30.  Hver  sem  ekki  er  með 
mer,  hann  er  móti  mér,  og 
hver  sem  ekki  samansafnar 
meö  mér,  sá  sundurdreiíir. 

31. 1í  Þess  vegna  segi  eg  yður, 
að  hvers  konar  synd  og  löstun 
mun  mönnum  fyrirgefin  verða, 
en  löstun  gegn  Andanum  mun 
mönnum  ekki  fyrirgefast. 


24 


MATTEUSAR 


12.  Kap. 


32.  Þótt  eínhver  lasti  Manns- 
ins  Son,  mun  það  honum  fyrir- 
geíið  verða,  en  ef  nokkur  talar 
lastyrði  gegn  Heilögum  Anda, 
þá  mun  honum  það  ekki  fjrir- 
gefast,  hvorki  í  þessu  ne 
komanda  lifi. 

33.  Ef  tréð  er  gott,  eru  og 
ávextirnir  góðir,  en  se  það 
vont,  eru  ávextimir  vondir; 
því  af  ávextinum  þekkist  tréð. 

34.  Þér,  nöðru-kyn,  hvernig 
megið  þer  gott  mæla,  þar  þér 
sjálíir  eruð  vondir?  því  af 
gnægð  hjartans  mælir  munn- 
urinn. 

35.  Góður  maður  framber  gott 
úr  góöum  sjóði,  en  vondur 
maður  framber  ilt  úr  vondum 
sjóði. 

36.  Eg  segi  yður :  fyrir  hvert 
það  illyröi,  er  menn  mæla, 
skulu  þeir  á  dómsins  degi 
i'eikníngsskap  lúka ; 

37.  Því  af  þínum  orðum 
muntu  sýkn  eður  sakfeldur 
verða. 

38. 1Í  Þá  sögðu  nokkrir  skript- 
lærðir  og  Farísear  til  hans: 
Meistari,  ver  viljum  gjarna 
sjá  teikn  af  þér. 

39.  Hann  mælti :  þessi  vonda 
og  hórsama  þjóð  beiðist  teikns, 
en  henni  skal  ekki  teikn  gef- 
ast,  nema  teikn  Jónasar  spá- 
manns ; 

40.  Því  eins  og  Jónas  var  í 


hvalfiskjarins  kviði  í  þrjá  daga 
og  þrjár  nætur,  þannig  mun 
og  Mannsins  Son  vera  í  þrjá 
daga  og  þrjár  nætur  1  fylgsn- 
um  jarðar. 

41.  Niníve  borgar  menn  munu 
rísa  upp  á  degi  dómsins  með 
kynslóð  þessari,  og  fordæma 
hana,  því  þeir  tóku  sinnaskipti 
viö  kenníngu  Jónasar ;  og  sjá- 
ið,  her  er  sá,  sem  honum  er 
meiri. 

42.  Drottníngin  úr  suðurátt 
mun  upprísa  á  dómsins  degi 
gegn  þjóð  þessari  og  fordæma 
hana;  því  hún  kom  af  fjarlægu 
landi  til  að  heyra  speki  Salo- 
mons ;  en  sjáið,  her  er  sá,  sem 
honum  er  meiri. 

43.  Þegar  hinn  óhreini  andi 
fer  lit  af  manninum,  þá  ráfar 
hann  um  eyðimerkur,  leitar 
hælis  og  finnur  ekki ; 

44.  Þá  segir  hann  meö  ser: 
eg  vil  aptur  snúa  til  húss 
mins,  hvaðan  eg  for,  og  er 
hann  kemur  aptur,  finnur 
hann  það  tómt,  sópað  og 
prýtt ; 

45.  Þá  fer  hann  síðan  og  tek- 
ur  með  ser  sjö  aðra  anda  ser 
verri,  og  er  þeir  eru  þángað 
innkomnir,  byggja  þeir  þar; 
verður  svo  hið  síðara  ásig- 
komulag  mannsins  verra,  en 
hið  fyrra.  Eins  mun  fara  fyrir 
þessarí  vondu  kynslóð. 


13.  Kap. 

46. 1í  Þá  er  hann  enn  nú  var 
að  tala  til  lýðsins,  sjá,  þá 
stóðu  móðir  hans  og  bræður 
fyrir  dyrum  úti,  og  vildu  mæla 
við  hann. 

47.  Þá  sagði  einhver  honum : 
móðir  þín  og  bræður  þínir  eru 
úti,  og  vilja  tala  við  þig. 

48.  En  hann  sagði  við  þann, 
er  þetta  mælti :  hver  er  móðir 
mín  og  hverjir  eru  bræður 
mínir  ? 

49.  Og  benti  með  hendinni  á 
lærisveina  sína,  og  sagöi: 
þessir  eru  móðir  mín  og 
bræður  mínir; 

50.  Því  liver  sem  gjörir  vilja 
míns  himneska  föður,  hann 
er  minn  bróöir,  systir  og 
móöir. 

13.  KAPÍTULI. 

Dæmisögur  um^sæðið,  illgresið,  mustarðshornið, 
súrdeigið.  Utlegging  þeirrar  um  illgresið  ; 
fjdrsjóðurinn ;  perlan;  netið.     Kristur  er 

Íyrirlitinn  i  sinu  föðurlandí. 
)ENNA  dag  gekk  Jesús 
heiman    og    settist  við 
sjóinn. 

2.  Þá  dreif  til  hans  svo  mikiU 
fjöldi  folks,  aö  hann  hlaut  aö 
stíga  á  skip  og  setjast  þar,  en 
allur  fólksfjöldinn  stöö  1  fjör- 
unni; 

3.  Þá  kendi  hann  þeim  margt 
í  dæmisögum,  og  höf  svo  ræðu 
slna :  Sáðmaður  nokkur  gekk 
út  að  sá; 

4.  En  er  hann  var  að  sá,  fell 


GUÐSPJALL.  25 

sumt  sæðið  Yið  veginn,  og 


fuglar  átu  það. 

5.  Sumt  fell  í  grýtta  jörð,  þar 
sem  það  hafði  ekki  nógan 
jarðveg;  það  vox  að  sönnu 
skjótt,  því  þaö  haföi  litla  jörö, 

6.  En  er  sól  hækkaði  (á  lopti), 
skrælnaði  það  og  visnaði,  sök- 
um  þess  það  haf  ði  ekki  nægar 
rætur. 

7.  Sumt  fell  meðal  þyrna,  og 
þyrnarnir  uxu  upp  og  kæfðu 
það. 

8.  En  sumt  fell  í  góða  jör& 
og  bar  ávöxt,  sumt  hundrað- 
faldan,  sumt  sextugfaldan  og 
sumt  þrítugfaldan. 

9.  Hver  sem  hefir  eyru  til  aö 
heyra,  hann  heyri. 

10.  Þá  komu  til  bans  læri- 
sveinar  bans  og  spurðu  hann, 
því  hann  kendi  fólkinu  í 
dæmisögum ; 

11.  En  hann  svaraði  þeim :  af 
því  yður  er  geíið  að  skilja 
leynda  döma  Guðs  ríkis,  en 
hinum  er  það  ekki  geíið ; 

12.  Því  þeim,  er  hefir,  mun 
veitast,  svo  hahn  yíirfljótan- 
lega  hafi,  en  frá  hinum,  er  ekki 
heíir,  mun  takast,  jafnvel  það 
hann  hefir ; 

13.  En  þess  vegna  kenni  eg 
þeim  1  dæmisögum,  að  sjáandi 
sjá  þeir  ekki,  og  heyrandi 
heyra  þeir  ekki  né  skilja. 

14.  Sannast  því  á  þeim  spá- 


26  MATT 

dónrnr  Esajasar,  er  svo  segir: 
Þér  mimuö  heyra,  en  þó  ekki 
skilja;  þér  muimð  sjá,  en  þó 
ekki  þekkja; 

15.  Því  hjarta  lýðs  þessa  er 
harðúöarfult,  hann  heyrir  dauf- 
lega  meö  eyrunum,  og  lykur 
angum  sínum,  svo  að  hann 
skuli  ekki  sjá  með  augunum, 
ne  heyra  með  eyrnnum,  eða 
skilja  með  hjartanu  og  snúa 
sér,  svo  eg  lækni  liann. 

16.  En  sæl  eru  yðar  angu,  sem 
sjá,  og  eyru  yðar,  sem  heyra ; 

17.  Því  sannlega  segi  eg  yðiir, 
að  margir  spámenn  og  Guös 
vinir  fýstiist  að  sjá  það,  sem 
þér  sjáið,  og  lieyra  það,  sem  þer 
heyrið,  en  heyrðu  það  ekki. 

18.  1í  Heyrið  nú  útskýríngu 
dæmisögunnar  um  sáðmann- 
inn: 

19.  Þegar  einliver  heyrir  lær- 
dóminn  um  Guðs  ríki  og  skilur 
hann  ekki,  þá  kemur  hinn 
vondi  og  tekur  burt  það,  sem 
sáð  var,  úr  hjarta  bans.  Þetta 
merkir  sæðið,  sem  hjá  vegin- 
um  var  sáð. 

20.  En  það,  sem  í  grýfcta  jörð 
fell,  merkir  þann,  er  heyrir 
mína  kenníngu  og  veitir  henni 
viðtöku  með  f ögnnði, 

21.  En  hún  festir  ekki  rætur 
hjá  lionum,  nema  um  stundar 
sakir.  Því  þegar  honum  mætir 
mótgángur  og  ofsóknir  fyrir 


:USAR  13.  Kap. 

kenníngarinnar  skuld,  hneyksl- 
ast  hann  jafnskjött. 

22.  En  það,  er  sáð  var  meðal 
þyrna,  merkir  þann,  sem  að 
sönnu  heyrir  mína  kenníngu, 
en  áhyggja  þessa  heims  og 
táldrægni  auðæfanna  kefja 
hana,  svo  hún  ber  eingan  ávöxt. 

23.  En  það,  er  fell  1  góða  jörð, 
merkir  þá,  sem  heyra  mína 
kenníngu  og  skilja  hana,  og 
bera  líka  ávöxt,  sumir  hundrað- 
faldan,  sumir  sextugfaldan  og 
sumir  þrítugfaldan. 

24.  11  Aðra  dæmisögii  sagði 
hann  þeim,  er  svo  hljóðar: 
líkt  er  Guðs  ríki  manni  þeim, 
er  sáöi  góðu  sæði  1  akur  sinn ; 

25.  En  er  menn  voru  í  svefni, 
kom  óvinur  hans  og  sáði 
illgresi  meðal  hveitisins,  og 
för  síðan  á  burt. 

26.  En  er  sæðið  spratt  upp 
og  tók  að  bera  ávöxt,  þá  kom 
og  illgresið  í  Ijós. 

27.  Þá  geingu  þjónar  húss- 
bóndans  til  hans  og  sögðu: 
Herra,  sáðir  þú  ekki  góðu 
sæði  í  aknr  þinn  ?  hvaðan  hef- 
ir  hann  þá  iUgresi. 

28.  Hann  mælti:  þaö  heíir 
óvinurinn  gjört.  Þá  sögðu 
þjónarnir:  viltu  ekki,  að  ver 
íörum  og  npprætum  það? 

29.  Hann  sagði:  nei,  svo  að 
þer  ekld,  nær  þer  npprætið  ill- 
gresið,  rííið  hveitið  upp  með  ; 


13.  Kap.  GUÐSl 

30.  Látið  hvortveggja  vaxa 
saman  til  kornskenmnar ;  og 
þegar  kornskerutíminn  kem- 
ur,  mun  eg  segja  við  korn- 
skeriimennina :  safnið  fyrst 
saman  illgresinu  og  bindið 
það  í  knippi  til  að  brennast, 
en  safnið  hveitinu  í  mína 
kornhlöðii. 

31.  1í  Aðra  dæmisögu  sagði 
hann  þeim  einnig  og  mælti: 
líkt  er  Guðs  ríki  mustarðs- 
korni  því,  er  rnaður  nokkur 
tök  og  sáði  í  akur  sinn. 

32.  Minnst  er  það  allra  fræ- 
korna,  en  nær  það  vex,  er  það 
meira  en  nokkurt  kálgresi, 
og  verður  svo  stórt,  sem  eik, 
svo  að  fuglar  himins  koma 
og  leita  ser  skýlis  í  greinum 
þess. 

33.  IT  Enn  sagði  hann  þeim 
þessa  dæmisögu  :  líkt  er  Guðs 
ríki  súrdeigi  því,  er  kona  ein 
tók  og  faldi  í  þrem  mælum 
mjöls,  uns  það  alt  sýrðist. 

31.  Þetta  alt  kendi  Jesús' 
lýðnum  1  dæmisögum,  og  fyrir 
utan  dæmisögur  kendi  hann 
þeim  ekki ; 

35.  Svo  að  það  saiinaðist,  er 
spámaðnrinn  segir:  eg  nmn 
kenna  í  dæmisögum,  og  þá 
hluti,  er  huldir  liafa  verið,  frá 
því  er  heimur  hófst,  mun  eg 
mæla.  , 

36.  Síðan  let  hann  fólkið  frá 


JALL.  2r 

ser  fara  og  for  til  húss  sins; 
þá  komu  til  bans  lærisveinar 
bans  og  sögðu :  útskýr  þú  fyr- 
ir OSS  dæmisöguna  nm  ill- 
gresið  á  akrinum. 

37.  Hann  mælti :  sá  er  sáöi 
því  góða  sæði,  er  Mannsins 
Son ; 

38.  Akurinn  er  veröldin ;  binn 
góði  ávöxtur  eru  Gnðs  börn; 
illgresið  eru  börn  bins  vonda ; 

39.  En  óvinurinn,  er  sáði  því, 
er  djöfullinn;  kornskerutíminn 
er  endir  beimsins ;  kornskurö- 
ar  mennirnir  eru  einglarnir. 

40.  Því  eins  og  illgresinu  er 
safnað  og  það  er  brent  1  eldi, 
eins  mun  fara  við  enda  verald- 
ar  þessarar ; 

41.  Mannsins  Sonur  mun  þá 
senda  eingla  slna,  og  þeir 
munu  samansafna  úr  bans  riki 
öUum  bneykslunum,  og  þeim, 
er  ránglæti  fremja, 

42.  Og  kasta  þeim  1  ofn  glo- 
anda ;  þar  mun  vera  grátur  og 
gnlstrun  tanna ; 

43.  Þá  munu  binir  góðu  skína 
sem  sol  Í  rlki  fööur  þeirra. 
Hver  eyru  befir  að  beyra, 
bann  beyri. 

44. 1Í  Enn  er  Guðs  riki  likt  fé- 
sjóð,  er  fólginn  var  á  akri,  bvern 
maður  nokkur  fann  og  leyndi 
bonum,  en  af  fögnuði  yfir  því 
for  bann  hurt,  og  seldi  allar 
eigur  sinar  og  ke^^ti  akurinn. 


28  MATT 

45.  IF  Enn  er  Guðs  ríki  líkt 
þeim  kaupmanni,  er  leitaöi  að 
góðum  perlum ; 

46.  En  er  hann  fann  eina 
dýrmæta  perlu,  for  hann  og 
seldi  alt  hvað  hann  átti,  og 
keypti  hana. 

47.  1[  Erni  er  Guðs  ríki  líkt 
neti  því,  er  lagt  var  í  sjó,  og 
safnaði  í  sig  allskonar  íiski ; 

48.  Og  er  það  var  fult,  drógu 
menn  það  upp  í  fjöruna,  sett- 
ust  síðan  og  söfnuðu  þeim 
góðu  í  ílát,  en  köstuðu  þeim 
öætu  út  aptur. 

49.  Eins  mun  fara  við  enda 
lieimsins;  þá  munii  einglar 
Guðs  fara  og  skilja  vonda 
menn  frá  góðum, 

50.  Og  kasta  hinum  vondu  í 
ofn  brennanda,  þar  sem  vera 
mun  grátur  og  gnístrun  tanna. 

51.  Síðan  spurði  Jesús  þá: 
skiljið  þér  alt  þetta?  en  þeir 
játiiðu  því. 

52.  Þá  mælti  hann:  þessvegna 
er  hver  sá  kennari,  sem  upp- 
fræddur  er  til  himna  ríkis, 
líkur  þeim  hússföður,  sem 
framber  úr  forðabúri  sínu 
bæði  nýtt  og  gamalt. 

53.  IT  En  er  Jesús  hafði  lokið 
þessum  dæmisögum,  veik  hann 
þaðan, 

54.  Og  kom  til  ættjarðar  sinn- 
ar,  og  kendi  þeim  í  samkund- 
um  þeirra,  svo  þeir  undruðust 


lUSAR  14.  Kap. 

og  mæltu :  hvaðan  hefir  þessi 
maður  slíka  speki  og  krapta- 
verka  gáfu  ? 

55.  Er  hann  ekki  sonur  smiðs- 
ins?  Heitir  ekki  móðir  hans 
María,  og  bræður  hans  Jakob 
og  Jóses,  Simon  og  Júdas  ? 

56.  Og  systur  hans,  eru  þær 
ekki  allar  her  hjá  oss  ?  Hvað- 
an  heíir  þá  þessi  alt  þetta  ? 

57.  Og  þeir  hneyksluðust  á 
honum;  en  Jesús  sagði  til 
þeirra :  spámaður  er  ekki  lít- 
ils  metinn  nema  á  sinni 
fósturjöröu  og  meðal  ættíngja 
sinna. 

58.  Og  hann  gjörði  þar  ekki 
mörg  kraptaverk  sakir  van- 
trúar  þeirra. 

14.  KAPÍTULI. 

Heródes  heldur,  að  Johannes,  sem  hann  Jiafði 
Idtið  hdlshöggva,  sh  endurlifnaður,  Jesús 
mettar  5000  manns,  geingur  d  sjónum^ 
læknar. 

UM   þessar   mundir  kom 
fregnin  af  Jesú  til  eyrna 
Heródesar  fjóröúngshöfðíngja; 

2.  Þá  mælti  hann  við  menn 
sína:  þessi  er  Johannes  skír- 
ari,  hann  er  risinn  upp  frá 
dauðum,  þessvegna  gjörir  hann 
svo  mikil  kraptaverk. 

3.  IT  En  Heródes  hafði  látið 
handtaka  Johannes,  fjötra  hann 
og  setja  í  myrkvastofu,  sakir 
Heródíadis  konu  Filipusar 
broður  síns ; 


14.  Kap. 

4.  Því  Johannes  hafði  sagt 
viö  hann:  þú  mátt  ekki  taka 
saman  við  hana. 

5.  Og  þótt  hann  vildi  láta 
drepa  hann,  þorði  hann  það 
þó  ekki,  sakir  alþýðunnar; 
því  allir  héldu  Johannes  að 
vera  spámann. 

6.  En  á  fæðíngarhátíð  Heró- 
desar,  dansaði  dóttir  Heródí- 
adis  fyrir  gestunum,  og  fell 
honum  það  svo  vel  í  geð, 

7.  Að  hann  het  með  eiði  að 
veita  henni  hvað  sem  hún 
umbeiddi. 

8.  En  hún  bað,  eptir  nndir- 
lagi  möður  sinnar,  að  hann 
gæíi  sér  á  diski  höfuð  Johann- 
esar  skírara. 

9.  Við  þetta  varð  konúngur- 
inn  hryggur,  en  sakir  eiös 
síns  og  þeirra,  er  voru  í 
boði  hans,  bauð  hann,  að 
þetta  skyldi  henni  veitast. 

10.  Sendi  hann  því  og  let 
hálshöggva  Johannes  í  myrkva- 
stofunni, 

11.  En  höfuð  hans  var  lagt  á 
fat  og  geíið  meyunni,  en  hún 
færði  móður  sinni. 

12.  Þá  komu  lærisveinar  hans, 
tóku  lík  hans  og  greptruðu 
það,  kunngjörðu  síðan  Jesú 
hvað  skéð  haf ði ; 

13.  1Í  Og  er  Jesús  heyrði  það, 
for  hann  á  skipi  til  eyðibygða 
einn  saman,  og  er  fölkið.  varö 


GUÐSPJALL.  29 

þess  víst,  fylgdí  það  honum  á 
landi  úr  borgunum. 

14.  En  er  hann  gekk  fram, 
leit  hann  mikinn  fjölda  folks, 
kendi  í  brjósti  um  þá,  og 
læknaði  þá  á  meðal  þeirra, 
sem  kránkir  voru. 

15.  1Í  En  er  kvöld  var  komið, 
komu  lærisveinar  hans  til  hans 
og  mæltu:  vér  erum  hér  í 
eyðimörku,  og  dagur  er  nú 
liðinn  að  mestu,  láttu  fólkið 
frá  þer,  svo  að  það  fari  í 
þorpin  til  að  kaupa  ser  vistir. 

16.  Jesús  mælti:  ekki  þurfa 
þeir  burtu  að  fara;  gefiö  þer 
peim  að  eta. 

17.  Þeir  mæltu :  ekki  höfum 
vér  hér  nema  fimm  brauð  og 
tvo  fiska. 

18.  Hann  sagði:  komið  með 
þá  híngað. 

19.  Síðan  sagði  hann  fólkinu 
að  setjast  niður  í  grasið,  tók 
þau  fimm  brauö  og  þá  tvo 
íiska,  leit  til  himins,  gjörði 
Guði  þakkir ;  síðan  braut  hann 
brauðin,  og  fékk  lærisveinum 
sínum  þan,  en  þeir  færöu  þau 
fólkinu ; 

20.  Og  allir  neyttu,  og  urðu 
mettir ;  þá  tóku  þeir  afgángs- 
leifamar,  og  voru  það  tólf 
karíir  fuUar ; 

21.  En  þeir,  sem  neytt  höfðn, 
Yoru  hér  um  fimm  þúsundir 


manna,  auk  kvenna  og  barna. 


30  MATT 

22.  ^  Og  jafnskjott  bauð  hami 
lærisveinum  síniim  að  stíga  á 
skip  og  fara  undan  ser  yíir 
um,  á  meðan  hann  væri  aö 
koma  frá  ser  fólkinu. 

23.  Og  sem  liann  hafði  látið 
fólkiö  frá  ser,  for  hanri  einn 
saman  upp  á  fjall  nokkurt  að 
biðjast  fyrir;  og  er  kvöld  var 
komið,  var  hann  þar  einn ; 

24.  Þá  var  skipið  næstum 
komið  á  mitt  vatnið,  og  lá 
undir  áföUum,  en  andviðri  var. 

25.  En  er  nær  fjóröúngur  liföi 
nætur,  kom  hann  til  þeirra 
gángandi  á  sjónum. 

26.  En  er  lærisveinarnir  sáu 
hann  gánga  á  sjónum,  urðu 
þeir  felmtsfuUir,  og  sögöu: 
það  er  vofa ;  og  tóku  að  æpa 
af  hræðslu ; 

27.  En  Jesús  varpaði  þegar 
oröum  á  þá,  og  niælti:  verið 
öhræddir,  eg  er  það,  hræðist 
ekki! 

28.  Honum  ansaði  Pétxir  og 
mælti:  ef  þú  ert  það,  herra, 
þá  bjóð,  aö  eg  komi  til  þín  á 
vatninu. 

29.  Jesús  mælti:  kom  þú;  þá 
för  Pétur  útbyröis  og  tók  aö 
gánga  á  vatninu  til  Jesú. 

30.  En  er  hann  sá  ofviðrið, 
hræddist  hann,  og  er  hann 
tök  að  sökkva,  kallaði  liann 
og  mælti :  hjálpa  þú  mér, 
herra ! 


5USAE  15.  Kap. 

31.  Þá  retti  Jesús  jafiiskjött 
út  hönd  sína,  tók  til  bans  og 
sagði:  þú  trúarlitli,  því  efað- 
ist  þú? 

32.  Og  er  þeir  stigu  á  skipið, 
lægði  veðrið ; 

33.  En  þeir,  sem  á  skipinu 
voru,  féllu  fram  fyrir  honum 
og  mæltu :  vissulega  ertu  Guðs 
sonur. 

34. 1í  Síðan  fóru  þeir  yíir  um, 
og  komu  í  Genesarets  land. 

35.  En  er  þeir,  sem  þar 
bjuggu,  þektu  hann,  sendu 
þeir  í  alla  bygðina  umhveríis, 
og  færðu  til  bans  alla  þá,  sem 
sjúkir  voru, 

36.  Og  beiddust,  að  hann  vildi 
leyfa  þeim  að  eins  aö  snerta 
fald  klæða  sinna;  en  þeir,  er 
hann  snertu,  uröu  beilbrigðir. 

15.  KAPÍTULI. 

Jesils  forsvarar  lærisveinana,  og  kennir  hvað 
það  sk,  er  manninn  saurgi;  reynir  og  bæn- 
heyrir  pd  kanversku  konu;  læknar  marga, 
og  mettar  4000  manns. 

UM  þessar  mimdir  komu 
til  Jesú  skriptlærðir  og 
Farísear  frá  Jerusalem;  þeir 
spurðu  bann : 

2.  Því  yfirtroða  þínir  læri- 
sveinar  setníngar  öldúnganna, 
er  þeir  ekki  taka  liandlaugar, 
áður  en  þeir  gánga  til  matar  ? 

3.  Jesús  svaraði  þeim :  því 
yfirtroðið  þer  Guðs  boðorð 
með  yðar  eigin  setníngum  ? 


15.  Kap.  GUÐS 

4.  Því  Guð  heíir  boðið  og 
sagt :  heiðra  skaltu  föður  þinn 
og  móður,  og  enn  framar :  liver 
sem  atyrðir  föður  sinn  eður 
móður,  hann  skal  dauða  deya. 

5.  En  þer  segið  :  Segi  nokkur 
við  föður  eða  móður:  eigur 
þær,  sem  eg  gæti  lijálpað  þer 
með,  eru  heitfé,  þá  skuli  hann 
ekki  framar  skyldur  að  annast 
föður  sinD  eður  móöur ; 

6.  Og  hafið  þer  þannig  ineð 
setníngum  yðrum  önýtt  Guös 
lögmál. 

7.  Hræsnarar,  rett  heíir 
spámaðurinn  Esajas  spáð  um 
yður,  er  hann  segir : 

8.  Lýður  þessi  heiðrar  mig 
með  vörunum, 

9.  En  þeirra  hjarta  er  lángt 
í  burtu  fiá  mer;  en  þeirra 
dýrkan  er  til  einskis,  með  því 
þeir  kenna  þá  lærdóma,  sem 
eru  manna  boöorð. 

10.  ^  Þá  kallaði  hann  saman 
fólkið  og  mælti:  lieyrið  þer 
og  skiljið : 

11.  Ekki  saurgar  það  mann- 
inn,  sem  inn  fer  um  munninn, 
heldur  þaö,  sem  út  fer  af  munn- 
iniim,  það  saurgar  manninn. 

12.  Þá  komu  til  hans  læri- 
sveinar  hans  og  mæltu :  veiztu 
af  því,  að  Farísear  hneyksluö- 
ust,  er  þeir  heyröu  þetta  ? 

13.  Hann  mælti:  serhver 
planta,  sem  minn  himneski 


^JALL.  m 

faðir  ekki  hefir  gróðursett, 
mun  upprætast. 

14.  Skiptið  yður  ekki  af  þeim, 
þeir  eru  blindir  og  blindra 
leiðtogar;  ef  blindur  leiðir 
blindan,  falla  þeir  báðir  í 
gryfjuna.  ^ 

15.  En  Petur  svaraði  og  sagði 
við  hann :  útskýr  þú  fyrir  oss 
þessa  dæmisögu. 

16.  Jesús  mælti:  Eruö  þer 
einnig  enn  þá  svo  skilníngs- 
lausir  ? 

17.  Skiljiö  þer  ekki,  að  alt 
það,  sem  inn  kemur  um  munn- 
inn, fer  í  magann,  og  fer  burtu 
fyrir  eðlilega  rás ; 

18.  En  það,  er  út  fer  af 
munninum,  kemnr  frá  hjart- 
anu,  og  þetta  er  það,  sem 
saurgar  manninn. 

19.  Því  frá  hjartanu  koma 
illar  hngrenníngar,  manndráp, 
hór,  frillulífi,  þjófnaður,  Ijúg- 
vitni,  illmæli ; 

20.  Þetta  er  það,  sem  saurgar 
manninn;  en  að  gánga  með 
óþvegnum  höndum  til  matar, 
saurgar  eingan. 

21.  Þaöan  for  Jesús  í  lands- 
bygð  Týrusar  og  Sídonar. 

22.  Þá  kom  kona  nokkur  kan- 
versk  úr  þeim  héröðum,  kall- 
aði  á  hann  og  sagði:  lierra! 
sonur  Davíðs,  miskuna  þú 
mer,  dóttir  mín  kvelst  þúng- 
lega  af  djöfliimm ; 


32  MATT] 

23.  En  hann  svaraði  henni 
eingu  oröi.  Þá  komu  læri- 
sveinar  hans  beiddu  hann  og 
sög'öu:  veittu  henni  úrlausn, 
því  hún  kallar  eptir  oss. 

24.  Jesús  mælti :  eg  er  ekld 
sendur  nema  til  tyndra  sauöa 
af  Israels  ætt. 

25.  En  hún  kom,  fell  fram 
fyrir  honnm  og  mælti :  hjálpa 
þú  mer,  herra. 

26.  Jesús  mælti:  ekki  sæmir 
að  taka  brauðið  frá  börnunum 
og  kasta  því  fyrir  hnndana. 

27.  Satt  er  þaö,  herra,  mælti 
konan,  þó  eta  hundarnir  mola 
þá,  sem  detta  af  borðum 
drottna  þeirra. 

28.  Þá  mælti  Jesús:  mikil  er 
trú  þín,  kona;  verði  þer,  sem 
þú  vilt ;  og  dóttir  hennar  varð 
samstundis  heilbrigð. 

29.  Þaðan  for  Jesús  til  sjáf- 
arins  í  Galílea,  gekk  þar  npp 
á  fjallið  og  settist  þar ; 

30.  Þá  kom  til  hans  mikiU 
fjöldi  folks,  er  hafði  með  sér 
halta  menn  og  blinda,  mál- 
lausa,  handarvana  og  marga 
aðra,  og  vörpuðu  þeim  til 
fóta  Jesú,  en  hann  læknaði 
þá; 

31.  Svo  fólkið  undraðist,  er 
það  sá  mállausa  tala,  handar- 
vana heila,  halta  heilfætta,  og 
blinda  alsjáandi,  og  vegsam- 
aði  Israels  Guð. 


3USAR  15.  Kap. 

32.  1í  Þá  kallaði  Jesús  á  læri- 
sveina  sína  og  mælti :  eg  kenni 
1  brjósti  um  folk  þetta ;  í  þrjá 
daga  hafa  þeir  nú  með  mér 
verið,  og  ekkert  til  matar 
haft;  en  fastandi  vil  eg  ekki 
lata  þá  frá  mer,  svo  að  þeir  \ 
verði  ekki  magnþrota  á  veg- 
inum. 

33.  Þá  mæltu  lærisveinar 
hans:  hvaðan  eigum  ver  að 
taka  svo  mörg  brauð  her  í 
óbygðum,  að  vér  fáum  slíkan 
fólksfjölda  mettað  ? 

34.  Jesús  spuröi  þá:  hvað 
mörg  branð  haíið  þér?  Þeir 
sögðu :  sjö,  og  fáeina  smá- 
íiska. 

35.  Þá  bauð  hann  fólkinu  að 
setjast  niður  á  jörðina ; 

36.  Síðan  tók  hann  þau  sjö 
brauð  og  fiskana,  gjörði  Guði 
þakkir,  braut  þau  og  seldi 
þau  1  hendur  lærisveinuni  ! 
sínum,  en  þeir  feingu  þau 
fölkinu ;  j 

37.  En  þeir  neyttu  allir  og 
nrðu  mettir;  síðan  söfnuðu 
þeir  leifunum,  og  voru  það  sjö 
karfir  fallar ; 

38.  En  þeir,  er  neytt  höfðu, 
voru    fjórar    þúsundir,    auk  i 
kvenna  og  barna. 

39.  Að  því  búnn,  let  hann 
fólkið  fara  á  burt,  steig  á 
skip,  og  for  til  Magdala  hér- 
aða. 


16.  Kap.  GUÐS: 
16.  KAPÍTULI. 

Jesus  dm'tar  Fanseana,  er  æshja  teihns,  og 
varar  við  súrdeigi  peirra.  Pbtur  jdtar,  að 
Jesús  sb  Guðs  sonur  ;  J estcs  segir  fyrir  sina 
pi'nu,  og  ávitar  Petur ;  talar  um  sjdlfs- 
afneitun  og  sina  tilkomu. 

T)Á  komu  til  lians  Faríse- 
JL  ar  og  Sadúsear,  freistuðn 
hans,  og  kröföust,  að  hann 
vildi  sýna  þeim  teikn  af  himni. 

2.  Hann  mælti:  að  kvöldi 
segið  þer:  það  verðiir  gott 
veöur,  því  roöi  er  á  lopti ; 

3.  Og  snemma  dags  segið 
þer:  það  verður  illviðri  í 
dag,  því  loptiö  er  raiitt  og 
ískyggilegt.  Þér,  hræsnarar, 
himinsms  útlit  vitið  þer  að 
dæma,  en  kenriiteikn  þessara 
tíma  viljið  þer  ekki  atliuga. 

4.  Þessi  vonda  og  hórsama 
þjóð  beiðist  teikns,  og  henni 
skal  ekki  teikn  gefast,  nema 
teikn  Jónasar  spámanns.  Og 
er  hann  hafði  þetta  sagt, 
skildist  hann  við  þá  og  for 
þaðan. 

5.  En  er  lærisveinar  haiis 
fóru  yíir  um,  höfðu  þeir 
gleymt  að  taka  brauð  með. 

6.  1í  En  Jesús  sagði  við  þá : 
varið  yður  viö  súrdeigi  þeirra 
Farísea  og  Sadúsea. 

7.  Þá  töluöu  þeir  sín  á  niilli, 
að  hann  mundi  segja  þetta, 
sökum  þess  að  þeir  ekki  höf  ðu 
tekið  brauð  með  ser ; 

8.  Og  er  Jesús  varð  þess 


JALL.  33 

var,  mælti  hann:  því  ætlið 
þer,  trúarveikir,  að  eg  hafi 
sagt  þetta  sökum  þess,  að  þér 
gleymduð  að  taka  brauðin 
meö? 

9.  Eruð  þér  enn  þá  svo  skiln- 
íngslausir?  Eður  minnist  þer 
ekki  þeirra  fimm  brauðanna, 
handa  þeim  fimm  þúsundum 
manna,  og  hversu  margar 
karfir  þer  höf  ðuð  þá  afgángs  ? 

10.  Ekki  heldur  þeirra  sjö 
brauöanna,  haiida  þeim  fjör- 
um  þúsundum,  og  hversu 
margar  karíir  þer  þá  fyltuð 
með  leifar? 

11.  Því  skynjið  þer  þá  ekki,  að 
eg  sagöi  ekki  til  yðar  brauð- 
anna  vegna,  að  þer  skylduð 
varast  súrdeig  Farísea  og  Sa- 
dúsea  ? 

12.  Þá  skildu  þeir,  að  hann 
ekki  haföi  varað  þá  við  súr- 
deigi  brauös,  heldur  við  kenn- 
íngu  Faríseanna  og  Sadúse- 
anna. 

13.  11  Þegar  Jesús  kom  í 
heröð  Sesarea  Filippí,  spurði 
hann  lærisveina  sína:  hver 
halda  menn  að  eg,  Mannsins 
Sonur,  se? 

14.  Þeir  svöruðu:  sumir  Jo- 
hannes skírari,  aðrir  Elías, 
og  enn  aðrir  Jeremías  eöur 
einn  af  spámönnunnm. 

15.  Þá  mælti  hann :  en  hvern 
liyggið  þér  mig  vera  ? 


34  MATT 

16.  Honum  svaraði  Simon 
Petur,  og  mælti:  þú  ert 
Kristur,  sonur  ens  lifanda 
Guðs. 

17.  Jesús  mælti:  sæll  ert  þú, 
Simon  Jónasson,  þvi  hold  og 
blóð  liefir  þér  ekki  þetta 
auglýst,  heldur  Faðir  minn  á 
himnum. 

18.  En  eg  segi  þér,  að  þú  ert 
Petur  (hellusteinn),  og  á  þess- 
ari  hellu  vil  eg  byggja  mina 
kyrkjn,  og  helvitis  makt  skal 
aldrei  á  henni  sigrast ; 

19.  Þer  vil  eg  og  fá  lykla 
himnarikis,  svo  aö  hvað  sem 
þú  bindur  á  jörðu,  skal  á 
himni  bundið  vera,  og  hvað 
sem  þú  leysir  á  jörðu,  skal 
á  himni  leyst  vera. 

20.  Siðan  bannaði  hann  læri- 
sveinum  sinum  að  segja 
nokkrum  það,  að  hann  væri 
Kristur. 

21.  IF  Eptir  þetta  tók  Jesús  að 
auglýsa  Lærisveinum  sinum, 
að  ser  bæri  að  fara  til  Jerú- 
salem,  og  liða  þar  margt  af 
öldúngunum,  prestahöfðingj- 
unum  og  þeim  skriptlæröu, 
lika  liílátinn  að  verða  og 
upprisa  á  þriðja  degi. 

22.  Þá  tók  Petur  hann  af- 
siðis,  átaldi  hann  og  mælti: 
guð  náði  þig,  herra,  komi 
þetta  aldrei  fram  við  þig ! 

23.  En  Jesús  snérist  við  hon- 


GUSAR  17.  Kap. 

um  og  mælti:  vik  frá  mer, 
Satan,  þú  ert  mer  til  ásteyt- 
íngar.  Þú  skynjar  ekki  Guðs 
vilja,  heldur  manna. 

24.  II  Þá  mælti  Jesús  til  læri- 
sveina  sinna:  hver,  sem  viU 
fylgja  mér,  afneiti  sjálfum  ser, 
taki  sinn  kross  á  sig,  og  fylgi 
mér  eptir. 

25.  Því  hver  sem  hyggur  að 
forða  lífi  sínu,  mun  því  týna,  en 
liver,  sem  týnir  því  fyrir  mína 
skuld,  .mun  fá  því  borgið. 

26.  Því  að  hverju  gagni  k^mi 
það  manninum,  þó  hann  eign- 
aðist  allan  heiminn,  ef  hann 
liði  tjón  á  sálu  sinni?  Eða 
hvað  getur  maðurinn  geíið  til 
lausnar  sálu  sinni? 

27.  Því  Mannsins  Son  mun 
koma  meö  dýrð  síns  föður 
og  einglum  sínum,  og  þá  mun 
hann  gjalda  serhverjum  eptir 
bans  verkum. 

28.  Sannlega  segi  eg  yður, 
að  her  ern  nú  viðstaddir 
nokkrir  þeir,  sem  ekki  munu 
dauðann  smakka  fyr  en  þeir 
sjá  Mannsins  Son  koma  til 
ríkis  sins. 

17.  KAPÍTULI. 

Jesúi  ummyndast ;  talar  um  Elms ;  Iseknar 
tiinglsjúkan ;  segir  f  yrir  pinu  sina  ;  geldur 
sliatt. 

AÐ  sex  dögum  liðnum  tók 
.  Jesús  Pétur  og  þá  bræð- 
ur  Jakob  og  Jóhannes,  og  fór 


17.  Kap.  GUÐS 

með  þeim  einslega  upp  á  eitt 
hátt  fjall; 

2.  Og  han  ummyndaðist  að 
þeim  ásjáendum,  og  ásýnd 
lians  skein,  sem  söl,  en  klæði 
hans  iirðu  björt  eins  og  Ijós. 

3.  Og  sjá,  þá  birtist  þeim 
Móses  og  Elías,  sem  voru  að 
tala  við  hann. 

4.  Þá  svaraði  Petur  og  sagði 
við  Jesúm:  gott  er,  að  vér 
eruni  her,  herra;  ef  þér  svo 
sýnist,  viljum  vér  reisa  her 
þrjár  tjaldbúðir,  eina  handa 
þér,  aðra  handa  Móses  og 
hina  þriðju  handa  Elías. 

5.  Meðan  hann  var  þetta  að 
tala,  bar  yíir  þá  bjart  ský,  og 
úr  því  heyrðist  raust,  er  mælt- 
i:  þessi  er  minn  elskulegi 
sonur,  sem  eg  heíi  velþóknun 
á;  hlýðið  þér  honmn. 

6.  En  er  lærisveinarnir  heyröu 
Faustina,  féllu  þeir  fram  á 
áyónur  sínar  og  uröu  mjög 
öttaslegnir. 

7.  Þá  gekk  Jesús  til  þeirra, 
snart  við  þeim  og  mælti: 
standiö  upp  og  verið  óhræddir; 

8.  Eii  er  þeir  litu  upp, 
sáu  þeir  eingaii,  nema  Jesúm 
einan. 

9.  Og  er  þeir  geingu  ofan  af 
fjaUinu,  bauð  Jesús  þeim  og 
sagði:  segið  eingum  frá  sýn 
þessari  fyrr  en  Mannsins  Son- 
ur er  risinn  upp  frá  dauðum. 


>JALL.  35 

10.  Þá  spurðu  lærisveinar 
hans  hann  að :  því  segja  þá 
hinir  skiiptlærðu,  að  Elías 
eigi  áður  að  koma? 

11.  En  hann  svaraði  og  sagði ; 
Elías  á  að  vísu  áður  að  koma 
og  færa  alt  í  lag. 

12.  En  eg  segi  yður,  að  Elías 
er  nú  þegar  kominn,  en  þeir 
könnuðust  ekki  við  hann, 
lieldur  breyttu  við  hann,  sem 
þeim  líkaði ;  eins  mun  og 
Mannsins  Sonur  verða  aö  þola 
þjáníngar  af  þeim. 

13.  Þá  skildu  lærisveinarnir, 
að  hann  hafði  þetta  talað  við 
þá  um  Johannes  skírara. 

14.  1Í  En  er  þeir  komu  til 
fólksins,  gekk  að  honum  mað- 
ur  nokkur,  fell  á  kné  fyrir 
honum, 

15.  Og  mælti:  Herra,  misk- 
una  þú  syni  mínum,  hann  er 
túnglsjúkur  og  næsta  þúngt 
haldinn ;  því  opt  fellur  hann 
í  eld  og  opt  í  vatn ; 

16.  Eg  heíi  fært  hann  til  læri- 
sveína  þinna,  en  þeir  gátu 
hann  ekki  læknað. 

17.  Jesús  svaraði  og  sagði: 
ó,  þú  trúarlausa  og  rángsnúna 
kynslöð,  hversu  leingi  skal  eg 
lijá  yöur  vera?  Hversu  leingi 
skal  eg  þola  yöur  I  Færið  mér 
hann  híngað. 

18.  Og  hann  hastaði  á  hann 
og  djöfuUinn  for  út  af  honum, 


86  MATT 

og  sveinninn  varð  samstundis 
heilbrigður. 

19.  En  er  Jesús  var  einn 
saman,  komu  lærisveinar  bans 
til  bans  og  spiirðu  bann,  bvers 
vegna  gátum  ver  ekki  rekið 
hann  ut? 

20.  En  Jesús  sagði  við  þá: 
sakir  trúarleysis  yðvars.  Því 
sannlega  segi  eg  yður,  ef  þér 
befðuð  trú  einsog  mustarðs- 
korn,  þá  munduð  þér  geta  sagfc 
viö  þetta  fjall :  flyttu  þig  beö- 
an  og  þángað,  og  það  mundi 
flytja  sig,  og  ekkert  mundi 
yöur  þá  um  megn  vera. 

21.  En  þetta  djöíla-kyn  verð- 
iir  ekki  út  rekið,  nema  með 
bænum  og  föstn. 

22.  1í  Þegar  þeir  voru  í  Galí- 
lea,  sagði  Jesús  við  þá  : 
Mannsins  Sonur  miin  á  manna 
Vald  framseldur  verða ; 

23.  Og  þeir  munu  taka  bann 
af  lííi,  en  á  þriöja  degi  mim 
bann  upp  rísa.  Við  þetta  urðu 
þeir  mjög  bryggvir. 

^  24. 1í  Nú  er  þeir  komu  í  Kap- 
ernaum,  komu  þeir  menn  til 
Peturs,  er  skattgjaldsins  áttu 
að  vitja,  og  mæltu:  geldur 
meistari  yðar  skattgjaldið  ? 

25.  Hann  kvað  svo  vera ;  og 
er  Petur  kom  beim  tók  Jesús 
fyrr  til  orða  og  mælti :  bvað 
lízt  þer,  Símon,  af  bverjum 
heimta  konúngar  í  beiini  þess- 


lUSAR  IS.  Kap.  I 

um  toll  eður  þegnskyldu?  1 
Hvort  af  börnum  sínum  eður  % 
öðrum? 

26.  Af  öðriim,  segir  Pétur. 
Þá  mælti  Jesús :  þá  eru  börn- 

in  ffí.  1 

27.  En  til  þess  ver  ekki  seum  i 
þeim  til  ásteytíngar,  þá  far  þú 

til  sjávar,  og  kasta  út  aiingli  \ 
þínum,  og  tak  þann   fyrsta  1 
íisk,  er  þú  dregiir,  og  er  þú  1 
opnar    munn    bans,  muntu 
íinna  tvípeníng;  bann  skaltu 
gjalda  þeim  fyrir  mig  og  þig. 

18.  KAPÍTULI. 

J esús  varar  við  ofmetnaði  og  hneyhdunum ; 
hennir,  að  hann  Jcominn  til  að  frelsa  hið 
tapaða ;  hvernig  þeir  ætiu  að  hegða  shr  við 
hmður  sinn,  er  syndgaði,  talar  um  sameinað- 
ar  hænir,  um  að  fyrirgefa,  og  dæmisaga  par 
upp  d. 

UM  þetta  leiti  komu  læri-  ! 
sveinar  Jesú  til  bans  og 
sögðu :    bver    er    mestnr   í  i 
bimnaríki  ? 

2.  Jesús  kallaði  barn  eitt  tll  '\ 
sín,  setti  það  á  meðal  þeirra, 

3.  Og  mælti:  sannlega  segi 
eg  yður,  nema  þer  takið 
sinnaskipti  og  verðið  einsog 
börn,  munuð  þér  ekki  koma 
1  liimnaríki. 

4.  Hver  sem  því  lítillækkar 
sig  eins  og  barn  þetta,  bann 
er  mestur  í  bimnaríki; 

5.  Og  bver  sem  tekur  á  móti 
þvílíku  barni  fyrir  mína  skuld, 
liann  tekur  á  möti  mér. 


IS.Kap.  GUÐS 

6.  En  ef  nokkur  hneykslar 
einhvern  af  þessum  smælíngj- 
iim,  sem  á  mig  trúa,  betra 
væri  honum,  að  mylnusteinn 
væri  lieingdur  við  háls  hon- 
um og  honum  væri  sökt  í 
sjáfardjúp. 

7.  ^  O,  hversu  vesall  er  heim- 
urinn  sakir  hneykslananna ; 
því  ekki  getur  hjá  því  fariö, 
að  hneykslanir  komi,  en  ves- 
all er  þó  sá,  sem  hneykslinu 
veldur. 

8.  Ef  hönd  þín  eður  fótur 
hneykslar  þig,  þá  högg  hann 
af  og  kasta  honum  burtu,  því 
betra  er  þér  liöltum  og 
handarvana  að  inngánga  til 
lífsms,  en  að  þú  hafir  tvær 
hendur  og  tvo  fætur,  og  þér 
verði  í  eiiífan  eld  kastað. 

9.  Og  ef  auga  þitt  hneykslar 
þig,  þá  stíng  það  út  og  kasta 
því  á  burt,  betra  er  þér  ein- 
eygöum  að  inngánga  til  lífsins, 
erf  að  þú  hafir  bæði  augu  þín, 
og  þér  verði  í  helvítis  eld 
kastað. 

10.  Gætið  yðar,  að  þer  ekki 
forsmáið  nokkurn  þessara 
smælíngja;  því  eg  segi  yður, 
að  einglar  þeirra  á  himnum 
sjá  jafnan  auglit  míns  him- 
neska  föður, 

11.  Því  til  þess  kom  Manns- 
ins  Sonur,  að  hann  frelsaöi 
það,  er  tapaö  var. 


^JALL.  n 

12.  Hvað  lízt  yður?  Ef 
einhver  ætti  hundrað  sauða, 
og  skyldi  einn  af  þeim  villast 
frá;  mundi  hann  ekki  skilja 
þá  níutíu  og  níu  eptir  og  fara 
upp  á  fjöllin  til  aö  leita  þess^ 
er  frá  var  viltur  ? 

13.  Og  ef  honum  auðnast  aö 
íinna  hann,  þá  segi  eg  yður, 
að  hann  gieðst  meir  yfir  hon^ 
um,  en  yíir  þeim  níutíu  og 
níu,  sem  ekki  viltust ; 

14.  Eins  vill  yðar  himneski 
faðir  ekki,  að  nokkur  þessara 
smælíngja  skuli  týnast. 

15. 1í  Brjóti  bróðir  þinn  nokk-? 
uð  á  móti  þer,  þá  vanda  fyrst 
um  viö  hann  heimuglega,  og 
ef  hann  hlýðir  þér,  heíir  þú 
unnið  bróður  þinn. 

16.  En  vilji  hann  þer  ekki 
hlýða,  þá  tak  með  þér  einn 
eður  tvo,  svo  að  alt  málið 
verði  útkljáð  í  viöurvist  tveggj- 
a  eður  þriggja  votta ; 

17.  En  vilji  hann  þeim  ekki 
hlýða,  þá  seg  þaö  söfnuðinum ; 
og  vilji  hann  ekki  söfnuðinum 
hlýða,  þá  se  hann  í  þínum 
augum  eins  og  heiöíngi  og 
toUheimtumaður. 

18.  Eg  segi  yöur  það  fyrir 
sann,  að  hvað  þer  bindið  á 
jörðu,  skal  á  himni  bundið 
vera,  og  hvaö  þér  leysið  á 
jörðu,  skal  á  himni  leyst  vera. 

19.  Enn  framar  segi  eg  yður, 


88 


MATTEUSAR 


að  ef  tveir  yðar  biðja  nokkurs 
samlmga  á  jörðn,  þá  miin  það 
þeim  af  mínum  himneska  föð- 
ur  veitt  verða ; 

20.  Hvar  sem  tveir  eða  þrír 
eru  samankomnir  í  mínu  nafni, 
þar  vil  eg  vera  mitt  á  meðal 
þeirra. 

21.  1í  Þá  gekk  Pétur  til  hans 
og  mælti:  herra,  liversu  opt 
skal  eg  fyrirgefa  þeim,  sem 
gjörir  á  móti  mér?  Er  ekki 
nóg  að  g^'öra  það  sjö  sinnum  ? 

22.  Jesús  mælti :  ekki  sjö 
sinnum,  heldur  sjötíu  sinnum 
sjö  sinnum. 

23.  II  Þar  fyrir  er  Guðs  ríki 
eins  háttað  og  konúngi  einum, 
er  reikníngsskap  vildi  halda 
við  þjöna  sína ; 

24.  En  er  hann  tók  reikn- 
ínginn  að  halda,  var  færöur 
til  hans  maður  sá,  er  honum 
var  skyldugur  um  tíu  þúsund 
punda ; 

25.  Og  sem  hann  nú  ekki 
hafði  þau  til  að  borga  með 
skuld  sína,  bauð  konúngiirinn, 
að  selja  skyldi  sjálfan  hann, 
konu  hans  og  börn  og  alia 
eigu  hans,  til  að  borga  þar 
með  skuldina; 

26.  Þá  fell  þjóninn  til  fóta 
hans  og  mælti :  umlíð  þú  mig, 
lierra,  alt  skal  eg  borga  þer. 

27.  Þá  aumkaðist  herrann 
yfir  þenna  þjón,  let  hann  á 


18.  Kap. 

burtu  fara  og  gaf  honum  npp 
alla  skuldina. 

28.  En  er  hann  for  út,  hitti 
hann  einn  af  sinum  samþjón- 
um,  er  honum  var  skyldugur 
um  hundrað  penínga;  þenna 
tók  hann  höndum,  tók  fyrir 
kverkar  honum,  og  mælti : 
gjald  þú  það  þú  ert  mér  skyld- 
ugur ; 

29.  En  samþjón  hans  fell 
fram  að  fótum  honum,  og 
bað,  að  hann  vildi  umlíða  sig, 
og  lofaði  að  lúka  honum  alt ; 

30.  En  hann  vildi  ekki,  og 
setti  hann  í  myrkvastofn,  uns 
hann  haf  ði  skuldinni  lokið. 

31.  En  er  samþjónar  hans 
sáu  hvað  skeði,  urðu  þeir 
mjög  hryggvir.  Fóru  þeir  því 
og  sögðu  konúngi  sínum  alt 
hvað  gjörzt  hafði. 

32.  Þá  let  herrann  kalla 
þenna  mann  fyrir  sig  og  mælti : 
þú  iUi  þegn,  alla  skuldina  gaf 
eg  þer  upp,  sakir  þess  þú 
baðst  mig; 

33.  Hvort  sæmdi  þer  þá  ekki 
einninn  ad  vera  miskunsamur 
við  þinn  samþjón,  eins  og  eg 
var  miskunsamur  við  þig? 

34.  Þá  varð  herra  hans 
reiður,  og  bauð  að  selja  hann 
í  liendur  kvölurunum,  uns 
hann  hefði  goldið  alt  það,  er 
hann  var  skyldugur. 

35.  Þann  veg  mun  og  minn 


19.  Kap.  GUÐSl 

himneski  faðir  breyta  viö  yð- 
ur,  ef  þer  ekki,  hver  og  einn, 
fyrirgeíið  af  hjarta  bróöur 
yöar  hans  afbrot. 

19.  KAPÍTULL 

Jes^is  Iseknar ;  talar  um  kjónaskilnað  og  hjii- 
skap;  hlessar  yfir  'dngbörn;  talar  við  hinn  ríka 
tingling;  talar  um  hina  riku;  hughreystir  þd, 
sem  yfirgefi  aU  hans  vegna, 

NlJ  er  Jesús  liafði  lokið 
þessari  ræðii,  veik  hann 
burt  úr  Galílea,  og  ferðaðist 
til  þeirra  héraða  í  Júdea,  sem 
liggja  hinumegin  Jórdanar; 

2.  Þángað  fylgdi  honum  mik- 
iU  fjöldi  folks,  og  þar  læknaði 
hann  þá. 

3.  IT  Þá  konm  til  hans  Farísear, 
freistuðu  hans  og  spurðu,  hvort 
maDni  leyfðist  að  skilja  við 
konu  sína  fyrir  hverja  eina  sök. 

4.  Hann  svaraði  og  sagði  við 
þá:  hafið  þér  ekki  lesiö,  að 
skaparinn  gjöiði  í  öndverðu 
karlmann  og  konu,  og  mælti : 

5.  Fyrir  þessa  sök  skal  maö- 
urinn  yíirgefa  foreldra  sína, 
en  sameinast  konu  sinni,  svo 
þau  bæði  séu  einn  maður ; 

6.  Svo  að  þau  eru  ekki  leng- 
ur  tveir,  heldur  einn  maður; 
það  sem  því  Guð  hefur  sam- 
einað,  má  maðurinn  ekki  sund- 
iir  skilja. 

7.  Þeir  mæltu:  því  bauð  þá 
Móses  aö  gefa  skilnaðarskrá 
og  skilja  svo  við  konu  sína  ? 

8.  Hann  mælti:  sakir  harð- 


JALL.  39 

úðar  hjarta  yðvars  leyföi  Mos- 
es yður  að  skiljast  viö  konur 
yðar,  en  í  öndverðu  var  þetta 
ekki  þannig. 

9.  En  eg  segi  yður,  hver  sem 
skilur  við  konu  sína  nema 
fyrir  liórdóms  sakir,  og  geing- 
ur  að  eiga  aöra,  sá  drýgir  hór; 
og  hver  sem  tekur  ser  konu 
þá,  sem  skilið  liefir  viö  mann 
sinn,  sá  drýgir  einnig  hórdóm. 

10.  1  Þá  mæltu  lærisveinar 
hans :  sé  þannig  ákomiö  milli 
manns  og  konu,  þá  er  ekki 
gott  að  giptast. 

11.  Jesús  svaraði:  þetta  geta 
ekki  allir,  lieldur  þeir  einir, 
sem  það  er  geíið ; 

12.  Því  sumir  eru  fæddir  svo, 
að  þeir  eru  óhæfir  til  lijú- 
skapar,  aðrir  eru  geltir  af 
manna  völdum;  þá  eru  og 
þeir,  er  lialda  sér  frá  lijú- 
skap  fyrir  Guðs  ríkis  sakir; 
gjöri  þeir  það,  er  geta. 

13.  1í  Þá  voru  úngbörn  færö 
til  bans,  til  þess  að  liann  legði 
liendur  yfir  þau  og  árnaði 
þeim  góðs;  en  lærisveinar 
bans  vildu  varna  þeim  þess. 

14.  En  Jesús  sagði:  leyíið 
börnunum  að  koma  til  mín  og 
bindrið  þau  ekki,  því  bimna 
ríki  heyrir  slíkum  til. 

15.  Og  er  bann  bafði  þetta 
mælt,  lagði  hann  hendur  yíir 
þau,  og  for  þaðan. 


40  MATTEUSAR 

16. 1Í  Þá  kom  maður  nokkur 
til  hans,  og  sagði  við  hann: 
góði  meistari,  hvað  gott  á  eg 
að  gjöra  til  þess,  að  eg  öðlist 
eilíftlíf? 

17.  Jesús  mælti:  því  spyr  þú 
mig  að  því,  livað  gott  se  ?  Einn 
er  sá,  sem  góður  er.  En  ef  þú 
vilt  inn  gánga  til  lífsins,  þá 
lialtu  boðorðin. 

18.  Hann  spurði:  liver  helzt? 
Jesús  mælti:  þessi,  eigiskaltu 
mann  vega,  eigi  hórdóm  drýgja, 
eigi  stela,  eigi  Ijúgvitni  bera, 

19.  Heiðra  föður  og  móður, 
og  elska  náúnga  þinn  einsog 
sjálfan  þig. 

20.  Þá  mælti  hinn  úngi  mað- 
ur:  þessa  hefir  eg  als  gætt 
frá  barnsbeini;  livers  er  mer 
þá  enn  vant  ? 

21.  Jesús  sagði  við  hann : 
viljir  þú  algjör  vera,  þá  far  og 
sel  eigur  þínar,  og  gef  þær 
fátækum,  þá  muntu  fjársjóð 
eignast  á  himni ;  kom  svo  og 
fylg  mér. 

22.  En  er  hinn  úngi  maðor 
heyrði  þetta,  varð  hann  hrygg- 
ur,  og  for  í  burtu;  því  hann 


var  stórauðugur. 

23. 1í  Þá  tók  Jesús  til  orða  við 
lærisveina  sína:  sannlega  segi 
eg  yður,  að  torvelt  mun  það 
verða  ríkum  manni  aö  inn 
gánga  í  himnaríki ; 

24.  Og  enn  framar  segi  eg 


19.  Kap. 

yður,  að  auðveldara  er  úlfald- 
anum  að  gánga  1  gegn  nm  nál- 
ar  augað,  en  ríkum  manni  inn 
í  Guðs  ríki. 

25.  Nú  er  lærisveinar  lians 
lieyrðu  þetta,  linykti  þeim 
mjög  við,  og  mæltu :  hver 
getur  þá  oi  ðið  hólpinn  ? 

26.  Þá  leit  Jesús  til  þeirra 
og  mælti:  mönnnm  er  þetta 
að  vísn  ómögulegt,  en  Guði 
er  einginn  hlutur  ómáttngur. 

27.  1í  Þá  svaraði  Pétur  og 
sagði  við  hann :  vér  yfirgáfiim 
alt  og  fylgdnm  þér,  hvílík  laiin 
munum  vér  hér  fyrir  hljöta  ? 

28.  En  Jesús  svaraði  þeim 
sannlega  segi  eg  yður,  að  þér, 
sem  haíið  fylgt  mér,  mnnuð  í 
endursköpuninni,  þá  Manns- 
ins  Sonur  situr  á  sínum  veldis- 
stóli,  einnig  sitja  á  tólf  há- 
sætum,  og^  dæma  hinar  tólf 
kynkvíslir  Israels; 

29.  Og  liver  helzt,  sem  yfir- 
geíið  he  fir  hiis,  bræður,  syst- 
ur,  föður,  móður,  konu,  born 
eður  eignir  fyrir  minar  sakir, 
mun  fá  hnndraðfalt,  og  öðlast 
eilíft  líf. 

30.  En  margir  þeir,  sem  fyrst- 
ir,  eru,  munu  verða  síðastir, 
og  hinir  síðustu  fyrstir. 

20.  KAPlTULI. 

Dæmisaga  um  verhamennina  i  víngarðinum ; 
Jesús  fyrirsegir  sina  pínu;  dvitar  sonu  Se- 
hedeusar;  læhnar  tvo  hlinda  við  Jerikó. 


20.  Kap.  GUÐS: 

T>VÍ  að  Gnðs  líki  er  líkt 
X^þeim  hússföður,  er  gekk  út 
snemma  morguns,  til  að  leigja 
verkamenn  í  víngarð  sinn ; 

2.  Og  er  hann  hafði  samið 
við  þá  um  einn  peníng  fyrir 
dagsverkið,  sendi  hann  þá  í 
víngaiö  sinn. 

3.  Síðan  gekk  liann  út  um 
þriðju  stimdu,  og  leit  nokkra 
á  torginu  iðjulausa. 

4.  Hann  sagði  til  þeirra:  farið 
þér  og  einnig  í  víngarð  minn, 
og  mun  eg  gefa  yður  það  sem 
rett  er. 

5.  Þeir  fóru  í  víngarðinn. 
Hann  gekk  og  út  um  sjöttu 
og  níundu  stmidu,  og  gjörði, 
sem  fyrr. 

6.  Úm  elleftu  stundu  kom 
liann  og  út,  og  fann  enn 
nokkra  iðjulausa;  hann  sagði 
við  þá:  því  standið  þér  liér 
allan  daginn  iðjulausir? 

7.  Þeir  svöruðu :  af  því  eing- 
inn  hefir  leigt  oss.  Þá  mælti 
liann:  farið  þer  einnig  í  vín- 
garö  minn,  og  skuluö  þer  fá 
hvað  rett  er  til  launa. 

8.  Nú  er  kvöld  var  komið, 
segir  eigandi  víngarðsins  verk- 
stjóra  sínum :  kalla  þú  verka- 
mennina  og  gjalt  serhverj- 
um  þeirra  daglaunin,  og  tak 
til  á  hinum  síðustu  og  enda  á 
liimim  fyrstu. 

9.  Þá  komu  þeir,  sem  um 


JALL.  41 

elleftu  stund  voru  leigðir,  og 
fékk  hver  einn  peníng; 

10.  En  er  þeir  komu,  er 
fyrstir  voru  leigðir,  hugðu 
þeir,  að  þeir  mundu  meiri 
laun  fá;  en  þeir  feiiigu  líka 
hver  einn  penlng ; 

11.  En  er  þeir  höfðu  hann 
meðtekið,  tóku  þeir  að  mögla 
í  móti  hússbóndanum, 

12.  Og  sögðii :  þessir  hinir 
síðustu  hafa  erviðað  eina  stund 
og  þú  hefur  gjört  þá  jafna  við 
oss,  sem  borið  höfum  þúnga 
og  hita  dagsins. 

13.  En  hann  svaraði  og  sagði 
til  eins  þeirra:  vinur!  ekki 
gjöri  eg  þér  rángt  til;  höf- 
um  við  ekki  samiö  um  einn 
peníng  ? 

14.  Taktu  hvaö  þitt  er,  og  far 
lieðan;  en  þessum,  er  síðast 
kom,  vil  eg  gjalda  eins  og  þér ; 

15.  Eður,  er  eg  ekki  sjálfur 
fjár  míns  ráðandi  ?  eður  serðu 
ofsjónum  yfir  því,  að  eg  em 
góðgjarn  ? 

16.  Þannig  munu  hinir  síð- 
ustu  veröa  liinir  fyrstu,  og 
liinir  fyrstu  síðastir ;  því  marg- 
ir  eru  kallaöir,  en  fáir  út- 
valdir. 

17.  IT  Síöan  for  Jesús  til  Jerú- 
salem;  þá  tók  hann  þá  tólf 
lærisveina  afsíðis  á  leiöiniii,  og 
sagði  við  þá  : 

18.  Nú  förum  ver  til  Jerúsa- 


42 


MATTEUSAR 


lem,  og  þar  rniin  Mannsins 
Sonur  framseldur  verða  höfuð- 
prestunum  og  liinum  skript- 
læröu,  og  þeir  munu  hann  til 
dauða  dæma, 

19.  Og  framselja  hann  heið- 
íngjum,  svo  að  þeir  hæði  liann, 
húðstrýki  og  krossfesti;  en  á 
þriðja  degi  mnn  hann  upp  rísa. 

20. 1í  Þá  kom  til  hans  móðir 
þeirra  Sebedeussona  meö  son- 
um  sínum,  og  laut  lionum, 
sem  hún  vildi  beiðast  nokkurs 
af  honum. 

21.  Hann  spurði:  hvað  viltu? 
Hún  svaraði  honum :  láttu 
þessa  tvo  sonu  mína  sitja,  ann- 
an  þer  til  hægri,  en  hinn  til 
vinstri  handar,  í  ríki  þínu. 

22.  Jesús  svaraði:  þer  vitið 
ekki,  hvers  þer  biðjið;  getið 
þér  drukkiö  þann  bikar,  sem 
eg  mnn  drekka?  Þeir  kváð- 
ust  mimdu  það  geta. 

23.  Þá  sagði  hann  til  þeirra : 
þer  munuð  að  sönnu  drekka 
minn  bikar,  en  það,  að  sitja 
niér  til  hægri  og  vinstri  hand- 
ar, er  ekki  mitt  að  veita 
nema  þeim,  er  faðir  minn  hefir 
það  fyrirhugað. 

24.  En  er  þeir  tíu  heyrðu 
þetta,  þyktust  þeir  við  þá 
bræður. 

25.  Þá  kallaði  Jesús  þá  til  sin 
og  mælti :  yður  er  kunnngt,  að 
konúngar  jaröarinnar  drottna 


20.  Kap. 

yfir  þegnnm  sínum,  og  stór- 
menni  beita  valdi  gegn  þeim ; 

26.  En  yðar  á  meðal  skal 
þetta*  eigi  svo  vera,  heldur 
skal  hver  sá  sem  mikiU  viU 
verða  meðal  yðar,  vera  yðar 
þjónustnmaður ; 

27.  Og  hver  sem  viU  vera 
fremstur  meðal  yðar,  hann  se 
þjón  yðar ; 

28.  Eins  og  mannsins  sonur 
kom  ekki  til  þess,  að  aðrir 
skyldu  honum  þjóna,  heldur  til 
að  þjóna  öðrum  og  láta  líf  sitt 
til  lausnargjalds  fyrir  marga. 

29.  Nú  er  þeir  fóru  úr  Jerí- 
kós  borg,  fylgdi  honum  mikiU 
fjöldi  folks. 

30.  1í  Og  sjá,  þá  sátu  við 
veginn  tveir  menn  blindir,  og 
er  þeir  heyrðu,  að  Jesús  for 
þar  um,  kölluðu  þeir  og 
mæltu:  herra,  sonur  Davíös, 
miskuna  þú  okkur ! 

31.  En  fólkiö  bauð  þeim,  að 
þeir  þegðu,  en  þess  meir  köll- 
uðu  þeir  og  sögðu:  Herra,  son- 
ur Davíðs,  miskuna  þú  okkur  í 

32.  Þá  stóð  Jesús  við,  kallaði 
á  þá  og  mælti :  hvað  viljið  þið 
að  eg  gjöri  við  ykkur  ? 

33.  Þeir  mæltu :  það,  herra, 
aö  við  veröum  sjáandi. 

34.  Jesús  aumkaðist  þá  yfir 
þá  og  hrærði  við  augum  þeirra, 
og  þá  feingu  þeir  jafnskjótt 
sjónina,  og  fylgdu  honum. 


21.  Kap.  GUÐS" 
21.  KAPlTULI. 

Jesús  ríÖur  inn  i  J erúsalem,  og  hreinsar  must- 
erið;  læknar;  forsvarar  hörnin,  sem  veg- 
sömuðu  hann;  lætur  fikjutrh  visna;  forsvarar 
sinn  myndugleika;  sejir  dæmisöguna  um  pd 
tvo  sonu,  og  um  vingarðsmennina ;  prestarnir 
vilja  leggja  hendur  d  hann. 

T)EGAK  þeir  nú  nálguðust 
Jl  Jerúsalem  og  komu  til 
Betfage  hjá  olíufjallinu,  þá 
sendi  Jesús  frá  ser  tvo  af 
lærisveinum  sínum  og  sagði 
við  þá : 

2.  Farið  þið  í  þorp  það,  er 
gagnvart  ykkiir  er,  og  jafn- 
skjótt  miinuð  þið  finna  ösnu 
bundna  og  fola  hjá  henni, 
leysið  þau  og  leiðið  til  mín ; 

3.  En  segi  einhver  nokkuö 
til  yðar,  þá  segið,  að  lierra 
ykkar  þurfi  þeirra  við ;  og 
þá  mun  hann  jafnsnart  láta 
þau  laus. 

4.  Alt  þetta  skeði,  svo  að 
uppfyltist  það,  er  spámaður- 
inn  segir: 

5.  Segið  Síons  dóttur:  Sjá, 
þinn  konúngur  kemur  til  þín 
hógvær,  ríðandi  ösnu  og  fola 
heimar. 

6.  Lærisveinarnir  fóru  leiðar 
sinnar  og  gjörðu,  sem  Jesús 
hafði  fyrir  þá  lagt, 

7.  Færðu  þángaö  ösnuna  og 
folann,  og  lögðu  á  þau  klæði 
sín,  en  hann  steig  á  bak ; 

8.  En  flestir  af  fólkiiiu  breidd- 
u  klæði  sín  á  veginn;  aðrir 


JALL.  43 

hjuggu  lim  af  trjánum,  og 
stráðu  því  á  veginii. 

9.  En  múgurinn,  er  nndan 
för  og  á  eptir  fylgdi,  kallaði 
og  sagði:  Hósanna  syni  Da- 
víðs  I  blessaður  sé  sá,  sem  kem- 
ur í  nafni  Drottins;  Hósanna 
1  hæztum  hæðum ! 

10.  Nú  er  hann  kom  inn  í 
Jerúsalem,  varð  allur  borgar- 
lýður  uppvægur,  og  spurði: 
liver  er  þessi? 

11.  En  fólkið  sagði:  þessi  er 
spámaðurinn  Jesús  frá  Naza- 
ret  í  Galílea. 

12.  IT  Þá  gekk  Jesús  inn  í 
musteri  Guðs,  og  rak  út  það- 
an  alia  þá,  sem  seldu  þar  og 
keyptu;  hann  liratt  og  niðnr 
borðum  penínga  víxlaranna, 
og  stólum  þeirra,  er  dúfur 
seldu, 

13.  Og  mælti  viö  þá :  skrifað 
er :  mitt  hús  skal  vera  bæna- 
hús,  en  þer  liaíið  gjört  það 
að  ræníngjabæli. 

14.  Þá  gengu  til  hans  blindir 
og  haltir  í  musterinu,  og  hann 
læknaði  þá. 

15.  En  er  æðstu  prestarnir 
og  hinir  skriptlærðu  sáu  þaii 
undur,  er  hann  gjöröi,  og  að 
börnin  köUuðu  1  musterinu  og 
sögðu :  Hósanna  syni  Davíðs ! 
þá  reiddust  þeir, 

16.  Og  sögðu  við  liann : 
lieyrir  þú,  hvaö  þessir  segja? 


44  MATTEUSAR 

Sannlega  lieyri  eg  það,  sagði 
Jesús;  en  haíið  þer  ekki  les- 
ið :  þú  heíir  tilbúið  þer  lof  af 
muimi  barna  og  brjöstmylk- 

ín2:a  ? 

17. 1Í  Að  svo  mæltu  veik  hann 
frá  þeim  og  for  úr  borginni  til 
Betanía,  og  var  þar  (um  nótt- 
ina). 

18.  En  að  morgni,  er  hann 
for  aptur  til  borgarinnar,  tók 
liann  að  húngra; 

19.  Þá  leit  liann  eitt  fíkjutre, 
er  stöð  við  vegimi;  þángað 
gekk  hann,  en  fann  ekkert  á 
því,  nema  blööin  tóm;  þá 
mælti  hann  við  treð :  aldrei 
vaxi  á  þér  ávöxtur  framar ;  en 
fíkjutréð  visnaði  þegar. 

20.  Og  er  lærisveinar  lians 
sáu  þaö,  undruðust  þeir  og 
mæltu :  hvernig  visnaöi  fíkju- 
treð  svona  fljött  ? 


21.  En  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  þá :  sannlega  segi  eg  yður, 
ef  þér  tryðuð  og  efuðuzt  ekki, 
þá  muiiduð  þér  ekki  einúngis 
gjört  geta  þetta  við  fíkjutréð, 
iieldur  ef  þer  segöuð  við  fjall 
þetta :  lypta  þer  upp  og  fleyg 
þér  á  haf  út,  þá  mundi  þaö 
verða. 

22.  Því  alt  það,  hvers  þér 
trúaröruggir  beiðizt,  mun  yður 
veitt  verða. 

23.  1í  Nú  er  hann  kom  í 
musteriö,  söfnuðust  til  hans 


21.  Káp; 

hinir  æðstu  prestar  og  öld- 
úngar  lýðsins,  og  spurðu 
liann:  af  hvaða  valdi  gjörir 
þú  þetta?  og  hver  heíir  gefið 
þer  þetta  vald? 

24.  En  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  þá :  eg  yíI  og  spyrja  yður 
eins  hlutar,  og  ef  þer  segið 
mér  hann,  mmi  eg  og  segja 
yður,  af  hvaða  valdi  eg  gjöri 
þetta. 

25.  Hver  gaf  Jóhannesi  vald 
til  aö  skíra  f  hvort  heldur  Guö 
eður  menn  ?  Þeir  íhugnðu 
þetta  með  sjálfum  sér  og 
mæltu:  ef  vér  segjum,  að 
Gnð  haíi  geíið  honnm  þetta 
vald,  þá  mun  hann  segja  viö 
oss:  því  trúðuð  þer  honum 
þá  ekki? 

26.  En  ef  ver  segjum,  að  það 
liaíi  verið  af  mönnum,  þá  meg- 
um  vér  óttast  lýðinn,  því  allir 
liafa  það  fyrir  satt,  að  Jo- 
hannes haíi  spámaður  verið. 

27.  Þá  svöruðu  þeir,  að  þeir 
vissu  það  ekki.  Jesús  sagði 
þá  og  við  þá:  þá  mun  eg 
ekki  heldur  segja  yður,  af 
hvaða  valdi  eg  gjöri  þetta. 

28.  1í  En  hvaö  virðist  yður? 
Einn  maður  átti  tvo  sonu; 
hann  gekk  til  annars  og  sagði: 
sonnr,  far  þú  í  dag  og  vinn 
verk  í  víngaröi  mínum ; 

29.  En  hann  kvaðst  hvergi 
mundu  fara;  en  eptir  á  iör- 


21.  Kap. 

aðist  hann  þess,  og  for 
verksins. 

30.  Þá  gekk  faðirinn  til  hins, 
og  sagði  eins  við  hann;  hann 
játti  því,  en  for  þó  hvergi. 

31.  Hvor  af  þessum  tveimur 
gjörði  nú  vilja  föðursms  ?  Þeir 
svöruðu:  sá  fyrri.  Þá  mælti 
Jesús:  sannlega  segi  eg  yður 
að  toUheimtumenn  og  pútur 
munu  fyrr  koma  í  Giiðs  ríki, 
en  þer ; 

32.  Því  Johannes  kom  til 
yðar  á  vegi  réttlætisins,  en 
þer  trúðuð  honum  ekki,  en 
tollheimtumenn  og  pútur 
trúðu  honum;  og  þótt  þér 
sæuð  það,  sneruð  þér  yður 
þó  ekki  til  betrnnar,  svo  að 
þér  tryðuð  honum. 

33.  1í  Heyrið  aðra  dæmisögn : 
Hússbóndi  nokkur  plantaði 
víngarð,  hlóð  garð  um,  gjöröi 
þar  vínpressu  og  bygði  turn; 
síðan  leigði  hann  víngarðinn 
víngarðsmönnum,  og  fór  sjálf- 
ur  úr  landi ; 

34.  En  er  nppskerntíminn 
nálgaðist,  sendi  hann  þjóna 
sína  til  víngarðsmannanna,  að 
veita  ávöxtunum  móttöku. 

35.  En  víngarðsmennirnir 
tóku  þá  höndum,  börðu  einn, 
drápu  annan  og  lömdu  hinn 
þriðja  grjóti. 

36.  Þá  sendi  hússbóndinn  í 
ööru  sinni  aðra  þjóna,  fleiri 


GUÐSPJALL. 
til 


45 


en  þá  fyrri;  én  þeir  breyttn 
eins  viö  þá. 

37.  Seinast  sendi  hann  tií 
þeirra  son  sinn,  og  sagði :  þeir 
munu  þó  bera  virðíngu  fyrir 
syni  mínnm. 

38.  En  er  víngarðsmennirnir 
sáu  soninn,  sögðu  þeir  sín  á 
milli:  þetta  er  erfínginn,  tök- 
um  hann  af  lífi,  svo  ver  náum 
aríi  hans. 

39.  Síðan  tóku  þeir  hann 
höndnm,  drógu  hann  út  úr 
víngarðinum  og  drápn  hann. 

40.  Hverninn  ætlið  þer  nú 
að  eigandi  víngarðsins  mnni 
brey ta  við  þessa  víngarðsmenn, 
nær  hann  kemur  ? 

41.  Þeir  mæltu:  illmennum 
þessum  mun  hann  tortýna ;  en 
víngarð  sinn  mnn  hann  leigja 
öðrum  víngarðsmönnnm,  þeim 
er  gjalda  honum  ávextina  í 
rettan  tíma. 

42.  Jesús  sagði  viö  þá:  hafið 
þer  aldrei  lesið  í  ritníngnnni : 
Steinn  sá  er  húsasmiðir  út- 
skúfaðu,  hann  er  nú  órðinn 
aðalhyrníngarsteinn ;  af  Guði 
er  hann  til  þess  kjörinn,  þótt 
oss  undarlegt  þyki. 

43.  Þess  vegna  segi  eg  yður, 
að  Guðs  ríki  mim  frá  yður 
tekið  verða  og  gefið  þeirri 
þjóð,  sem  ber  því  veröuga 
ávexti. 

44.  Hver  sem  felliir  á  stein 


46  MATT 

þenna,  mun  sig  slasa,  en  á 
livern  að  steinninn  fellur,  þann 
mun  hann  merja. 

45.  En  er  hinir  æðstu  prestar 
og  Farisearnir  heyrðu  þessar 
dæmisögur,  skildu  þeir,  að 
hann  meinti  þetta  til  þeirra, 

46.  Og  vildu  leggja  hendiir  á 
hann,  en  þorðu  það  þó  ekki 
fyrir  alþýðunni,  því  allir  héldu 
hann  að  vera  spámann. 

22.  KAPÍTULI. 

Jesús  segir  dæmisöguna  um  hrúðkaup  elns  kon- 
úngssonar ;  úrskurðar,  að  gefa  skuli  keis- 
aranum  slcatt,  hnekJcir  mótmælum  Sadúseanna 
gegn  upprisunni  ;  hennir,  livert  se  æðsta  hoð- 
orðið  i  lögmdlinu,  og  að  Kristur  sb  ekhi 
einútigis  niðji  Davíðs,  heldur  og  einnig  hans 
drottinn. 

ÞÁ  lióf  Jesús  enn  að  kenna 
þeim  í  dæmisögum  og 
mælti : 

2.  Himnaríki  er  líkt  þeim 
konúngi,  er  lielt  brúðkaup 
sonar  sins, 

3.  Og  sendi  út  þjóna  sína  að 
bjóða  boðsgestunum  til  brúð- 
kaupsins,  en  þeir  vildu  ekki 
koma. 

4.  Þá  sendi  liann  í  öðru  sinni 
aðra  þjóna,  og  sagði :  segið 
þeim  boðnn:  sjá,  veizlu  mína 
heíi  eg  tilbúiö ;  uxuin  mínnm 
og  alife  er  slátrað  og  alt  er 
reiðubúið;  komið  til  brúö- 
kaupsins. 

5.  En  þeir  skeyttu  því  ekki, 
fóru  burt,  einn  á  akur  sinn, 


3USAR  22.  Kap. 

og  annar  til  sinnar  kaupverzl- 
unar ; 

6.  En  sumir  tóku  sendimenn- 
ina  og  smánnðu  þá,  og  drápu. 

7.  En  er  konúngurinn  heyrði 
þetta,  varð  hann  reiöur,  sendi 
lið  sitt,  og  let  taka  morðíngja 
þessa  af  lífi,  en  brenna  borg 
þeirra. 

8.  Síöan  mælti  hann  við  þjóna 
sína :  brúðkaupið  er  að  sönnu 
búið,  en  þeir,  sem  boðnir  voru, 
voru  þess  eigi  verðir ; 

9.  Fariö  því  út  á  gatnamót, 
og  bjóðið  þeim,  er  þér  íinnið, 
til  brúðkanpsins. 

10.  Og  þjónarnir  gengu  út  á 
strætin,  og  söfnuöa  saman 
öUum,  sem  þeir  fundu,  vond- 
um  og  göðum,  svo  veizlusal- 
urinn  varð  alskipaður  boðs- 
gestum. 

11.  1í  Þá  gekk  konúngarinn 
inn  til  að  sjá  gesti  sína;  sá  hann 
þar  mann  nokkurn,  er  ckki 
var  klæddnr  brúðkaupsklæði. 

12.  Hann  mælti  við  hann:^ 
hvernig  komst  þú  híngað,  vin-' 
ur,  og  klæddir  þig  ekki  brúð- 
kaupsklæðuni  ?   En  maðurinn 
ansaði  eingu. 

13.  Þá  banö  konúngiirinn 
þjónum  sínum :  bindið  liendur 
bans  og  fætnr  og  kastið  hon- 
um  í  hin  yztu  myrkur  þar  sem 
vera  miin  grátur  og  gnístran 
tanna. 


22.  Kap.  GUÐS 

14.  Því  margir  eru  kallaðir, 
en  fáir  útvaldir. 

15.  1í  Þá  bám  Farísear  ráð 
sín  saman  um  það,  hverninn 
þeir  kynnu  að  veiða  hann  í 
orðum, 

16.  Og  sendu  til  hans  læri- 
sveina  sína  með  fylgdarmönn- 
um  Heródesar,  og  sögðu: 
Meistari,  vér  vitum,  að  þú 
ert  sannorður  og  kennir  Guðs 
götu  í  sannleika,  þú  mælir 
ekki,  sem  hver  vill  heyra,  því 
þú  ferð  ekki  að  mannvirö- 
íngum ; 

17.  Seg  oss  nú,  hvaö  þer  sýn- 
ist,  hvort  það  leyfist  að  gjalda 
keisaranum  skatt  eður  ekki. 

18.  En  er  Jesús  varð  var  viö 
vonzku  þeirra,  mælti  hann: 
því  freistið  þér  mín,  hræsn- 
arar  ? 

19.  Sýniö  mer  skattpenínginn. 
Þeir  færðu  honum  þá  peníng- 
inn. 

20.  Þá  spurði  hann,  hvers  að 
væii  mynd  sú  og  nafn,  er  á 
honum  stóð. 

21.  Þeir  sögðu  honum,  það 
væri  keisarans.  Þá  mælti 
Jesús  við  þá:  gjaldið  þá  keis- 
aranum, hvað  keisarans  er, 
og  Guði,  hvað  Guðs  er. 

22.  En  er  þeir  heyrðu  það, 
undruðust  þeir,  yfirgáfu  hann 
og  föru  þaðan. 

23.  ^  Þenna  sama  dag  komu 


JALL.  47 

til  hans  Sadúsear,  sem  neita 
upprisu  framliðinna,  spurðu 
hann, 

24.  Og  sögðu :  Meistari.  Mos- 
es bauð,  að  ef  nokkur  dæi 
barnlaus,  þá  skyldi  bróöir 
hans  fá  konu  hans,  til  þess 
að  viöhalda  ættlegg  bröður 
síns. 

25.  En  her  voru  með  oss  sjö 
bræður;  hinn  fyrsti  gekk  að 
eiga  konu,  og  deyði  barnlaus 
og  eptirlet  konu  sína  bróöur 
sínum ; 

26.  Eins  hinn  annar  og  þriðji, 
alt  til  hins  sjöunda; 

27.  En  seinast  þeirra  allra  dó 
konan. 

28.  Hvers  þessara  sjö  eigin- 
kona  skal  hún  verða  í  uppris- 
unni,  því  þeir  höföu  átt  hana 
allir? 

29.  Jesús  svaraði  þeim:  þer 
viUist  meö  því  þer  skiljið  ekki 
ritnínguna,  né  mátt  Guðs ; 

30.  Því  í  upprisunni  munu 
hvorki  karlar  né  konur  gipt- 
ast,  heldur  eru  þeir  eins  og 
einglar  Guðs  á  himnum. 

31.  En  haíið  þer  ekki  lesið 
um  upprisu  framliðinna  það, 
sem  yður  er  sagt  af  Guöi,  er 
segir : 

32.  Eg  er  Guð  Abrahams, 
Guö  Isaaks  og  Guð  Jakobs. 
Nú  er  Guð  ekki  Guð  dauðra, 
heldur  lifenda. 


48  MATT 

33.  En  er  fólkið  heyrði  þetta, 
undraðist  það  hans  kenníngu. 

34.  1í  Nú  er  Farísear  heyrðu, 
að  hann  hafði  gjört  Sadúsea 
orðlausa,  héldu  þeir  ráð  sitt ; 

35.  Og  einn  þeirra,  sem  var 
lögvitríngur,  freistaði  hans  og 
spuröi : 

36.  Meistari,  hvert  er  liið 
æðsta  boðorð  í  lögmálinu? 
Jesús  svaraöi  honum : 

37.  Elska  skaltu  Drottinn 
Guð  þinn  af  öllu  bjarta,  allri 
sálu  þinni  og  öUu  hugskoti 
þínu. 

38.  Þetta  er  hið  æðsta  og 
helzta  boðorð, 

39.  Og  þessu  líkt  er  hitt: 
elska  náúnga  þinn,  sem  sjálf- 
an  þig^. 

40.  I  þessum  tveimur  boð- 
orðum  er  innifalið  alt  lögmál- 
ið  og  spámennirnir. 

41.  1Í  En  er  Farísear  voru 
samankomnir,  spurði  Jesús  þá 
að  og  mælti : 

42.  Hvað  virðist  yður  um 
Krist?  hvers  son  er  bann? 
Þeir  svöruðu :  Davíðs. 

43.  Jesús  mælti:  því  kallar 
Davíð  hann  þá  í  anda  Drott- 
inn, er  hann  segir : 

44.  Drottinn  sagði  mínum 
Drottni :  sit  þú  mér  til  hægri 
handar,  þángað  til  eg  liefi  lagt 
pvini  þína  undir  fætur  þer. 

45.  Þar  eð  nú  Davíð  kallar 


lUSAE  23.  Kap. 

hann  Drottinn,  hvernig  er 
hann  þá  bans  sonur? 
46.  Þessu  gat  einginn  einu 
orði  svarað,  eigi  beldur  dirfð- 
ist  nokkur  npp  frá  þeim  degi 
að  spyrja  hann  nokkurs. 

23.  KAPÍTULL 

Jesils  hýður  fólkinii  að  hlýÖa  Tcenmngu  Farí- 
seanna,  en  ekld  hreyta  eptir  þeim  ;  dvitar 
Fanseana;  fyrirsegir  Jerúsalems  eydilegg- 
ingu. 

Á  bóf  Jesús  svo  ræöu  sína 
við  lærisveina   sína  og 
lýðinn : 

2.  Á  Móses  stóli  sitja  skript- 
læöir  og  Farísear ; 

3.  Þessvegna  skuluð  þer  blýða 
ölla  því,  sem  þeir  bjóða  yður, 
en  eptir  verkum  þeirra  skuluð  , 
þer  ekki  breyta,  því  þeir  bjóða 
það,  er  þeir  sjálfir  ekki  halda. 

4.  Þeir  binda  mönnum  byrð- 
ar  þúngar  og  örðugar  að  bera, 
og  leggja  þeim  þær  á  berðar, 
en  sjálfir  vilja  þeir  ekki  bræra 
við  þeim  fíngri  sínum. 

5.  ÖU  sín  verk  gjöra  þeir  til 
að  sýnast  fyrir  mönnum,  því  j 
þeir  stækka  minnisblöð  sín  og 
breiðka  kögur  klæða  sinna. 

6.  Þeir  vilja  efstir  sitja  að 
boði  hverju,  og  sækjast  eptir 
helztu  sætum  í  samkundum  ; 

7.  Vilja  láta  heilsa  sér  á  torg- 
um  og  kalla  sig  meistara. 

8.  En  þér  skiiluö  ekki  lata 
yður  meistara  kalla,  því  einn 


23.  Kap. 

er  yðar  meistari,  en  þer  eruð 
allir  bræður. 

9.  Eingan  skuluð  þer  heldur 
föður  yðar  kalla  her  á  jörðu; 
því  einn  er  faðir  yðar,  sá  sem 
á  himniim  er. 

10.  Ekki  heldur  skiiluð  þer 
lata  yður  leiðtoga  kalla,  því 
einn  er  yðar  leíðtogi,  sem  er 
Kristur. 

11.  En  sá  mesti  meðal  yðar 
sé  þjön  hinna ; 

12.  Því  liver  sig  sjálfan  upp- 
hefur,  mun  niðurlægjast,  en 
hver  sig  sjálfan  lítillækkar, 
hann  mun  upphaíinn  veröa. 

13.1ÍEn  vei  yðiir  skiiptlærðum 
og  Faríseum !  Þer  hræsnarar, 
sem  etið  upp  hús  ekknanna 
og  eruð  leingi  á  bænum  fyrir 
siöa  sakir ;  þarfyrir  munuð  þér 
og  sæta  þýiigri  liegníngu. 

14.  Vei  yður  skriptlærðum 
og  Faríseum !  Þer  hiæsn- 
arar,  sem  læsið  fyrir  mönnum 
himnaríki,  því  ekki  gángið 
þer  sjálfir  þar  inn  og  leyíið 
ekki  heldur  inngaungu  þeim, 
sem  hennar  leita. 

15.  Vei  yður  skriptlærðum 
og  Faríseum !  Þér  hræsnarar, 
sem  farið  um  lönd  öll  og  höf 
til  þess,  að  gjöra  einn  að  Gyð- 
íngi,  og  að  því  búnu  gjörið  þer 
hann  að  barni  helvítis,  hálfu 
yerri  en  þér  sjálfir  eruð. 

16.  Vei  yður,  þer  blindu  leið- 


GUÐSPJALL. 


49 


sögmnenn,  sem  kennið,  aö  þótt 
einn  sverji  við  musteriö,  þá  se 
sá  eiður  ógildur,  en  ef  einhver 
sver  við  gullið,  sem  er  í  must- 
erinu,  þá  sé  sá  eiður  gildur, 

17.  Þér  heimskíngjar  og 
blindir,  hvort  er  meira  vert, 
gullið,  eður  musterið,  sem 
gulliö  helgar? 

18.  Og  enn  framar  segið  þer, 
að  hver  sem  sver  við  altarið, 
þá  sé  sá  eiöur  ónýtur,  en  hver 
sem  sver  við  fórnina  á  altarinn, 
þá  sé  hann  skyldur  a5  halda 
eiö  sinn. 

19.  Þér  heimskir  og  blindir, 
hvort  er  þá  meira  vert,  fórn- 
in,  eður  altarið,  sem  fórnina 
helgar  ? 

20.  Hver  sem  því  sver  við 
altarið,  sver  bæði  við  það  og 
við  alt,  sem  á  því  er ; 

21.  Og  hver  sem  sver  við 
musteriö,  sver  bæði  við  það 
og  við  liann,  sem  í  því  býr ; 

22.  Og  hver  sem  sver  við  him- 
ininnjiann  sver  við  hásætiGuðs 
og  við  þann,  er  í  því  situr. 

23.  Vei  yður,  þer  Farísear  og 
skriptlærðir,  þer  hræsnarar, 
sem  gjaldið  tíund  af  myntu, 
anis  og  kúmeni,  en  hirðið  ekki 
um  það  í  lögmálinu,  sem  mest 
á  ríður,  sem  er  réttvísi,  misk- 
unsemi  og  trú;  þetta  bar  að 
gjöra,  en  hitt  ekki  ögjört  að 
lata. 

D 


50  MATTEUSAR 

24.  Þer  blíndír  leiðsögumenTi, 
sem  frásíið  fluguna,  en  svelgið 
úlfaldann. 

25.  Vei  yður,  þer  skriptlærðir 
og  Farísear,  þér  hræsnarar, 
sem  fægið  utan  bikara  yðra 
og  borðdiska,  en  að  innan  eru 
þeir  fuUir  ráns  og  ofneyzlu. 

26.  Þú  blindur  Farísei,  fæg 
fyrst  bikar  þinn  og  borðdisk 
innan,  þá  mun  hann  og  utan 
hreinn  verða. 

27.  Vei  yður,  þer  Farísear  og 
skriptlæröir,  þér  hræsnarar, 
líkir  eruð  þér  kölkuðum  gröf- 
um  framliðinna,  sem  að  ntan- 
verðu  eru  að  sönnu  fallegar 
útlits,  en  innan  eru  þær  fullar 
með  dauðra  manna  bein  og 
als  kyns  óhreinindi; 

28.  Þannig  sýnist  þer  góðir 
hið  ytra  fyrir  manna  sjóntim, 
en  innan  eruð  þer  fullir  hræsni 
og  örettinda. 

29.  Vei  yður,  þer  skriptlærðir 
og  Farísear,  þer  liræsnarar, 
sem  uppbyggið  legstaði  spá- 
mannanna  og  prýðið  leiði 
helgra  maiina,  og  segið : 

30.  Hefðum  vér  liíað  á  dög- 
Tim  feðra  vorra,  skyldum  ver 
ekki  hafa  verið  með  þeim  að 
lífláti  spámannanna. 

31.  Þannig  viðurkennið  þér 
sjálíir,  að  þer  séuð  niðjar 
þeirra,  sem  tóku  spámemi- 
ina  af  lífi. 


23.  Kap. 

32.  Fyllið  nú  og  mæli  feðra 
yðvarra ! 

33.  Þér  höggormar,  þer  nöðru- 
kyn,  hvernig  getið  þér  um- 
flúiö  helvítis  dóm? 

34. 1í  Því,  sjá,  eg  mun  senda 
til  yðar  spámenn,  spekínga  og 
skriptlærða,  suma  munuð  þer 
lífláta  og  á  kross  festa,  suma 
munuð  þer  húðstrýkja  í  sam- 
kunduhúsum  yðrum,  og  lirekja 
úr  einni  borg  í  aðra. 

35.  Svo  að  yfir  yðiir  komi  alt 
réttlátt  blóð,  sem  úthelt  heíir 
verið  á  jöröunni  frá  blóði  A- 
bels  liins  rettláta  til  blóðs  Sa- 
karíasar  Barakíassonar,  sem 
þér  drápuð  á  milli  altaris  og 
musteris. 

36.  Sannlega  segi  eg  yðnr,  að 
alt  þetta  mun  koma  yfir  þessa 
kynslóð. 

37.  Jerusalem,  Jerusalem,  þú 
sem  líflætur  spámennina,  og 
grýtir  þá,  sem  til  þín  eru 
sendir,  liversu  opt  heíi  eg 
viljað  samausafna  börnum  þín- 
um,  eins  og  þegar  liænan  safn- 
ar  úngnm  sínum  undir  væugi 
ser ;  en  þer  haíið  ekki  viljað  það. 

38.  Þar  fyrir  skal  yðar  bú- 
staður  í  eyði  lagðnr  verða. 

39.  Því  eg  segi  yður,  að  þer 
munuð  ekki  sjá  mig  héöan  af, 
þángað  til  þér  segið :  bless- 
aður  se  sá,  sem  kemur  í 
Drottins  nafni ! 


1 


24.  Kap. 


GUÐSPJALL. 


24.  KAPlTULI. 


Jesils  spdir  um  eyðileggíngu  Jerúsálems  og 
heimsins,  og  um  andvaraleysi  manna,  og 
ræður  til  drveJcni. 

l^tJ  er  Jesús  gekk  út  úr 
jJÍ  musterinu,  þá  gengu  læri- 
sveinar  hans  til  hans  og  sýndu 
honum  byggíngu  þess ; 

2.  Þá  mælti  hann:  Sjáið  þer 
ekki  alt  þetta  ?  Sannlega  segi 
eg  yður,  hér  mun  ekki  steinn 
yfir  steini  standa,  sá  er  ekki 
verði  niður  brotinn. 

3. 1í  En  þegar  hann  hafði  sett 
sig  niður  á  olíuQallinu,  geingu 
lærisveinar  hans  til  hans  eins- 
lega  og  sögðu:  seg  oss,  hve 
nær  þetta  mun  framkoma,  og 
hvert  vera  mun  merki  þinnar 
tilkomu  og  enda  veraldar- 
innar. 

4.  Jesús  svaraði  og  sagði  við 
þá :  varizt  það,  að  einginn  tæli 
yður, 

5.  Því  margir  munu  koma 
undir  mínii  nafni,  og  segja: 
eg  er  Kristur,  og  munu  marga 
afvega  leiða. 

6.  En  þér  munuð  fretta  styrj- 
öld  og  ófriðar  tíðindi;  sjáið 
til,  að  þer  skelfizt  ekki;  því 
þetta  hlýtur  alt  að  ské,  en 
þó  er  enn  ekki  endirinn  kom- 
inn, 

7.  Því  ein  þjóð  mun  rísa  mót 
annari,  og  eitt  ríki  mót  öðru, 
þá  mun  og  í  ýmsum  stöðum 


vera  hallæri,  drepsótt  og  jarð- 
skjálftar. 

8.  En  alt  þetta  er  byrjun 
hörmúnganna. 

9.  Þá  munu  menn  selja  yður 
í  ánauð  og  af  lífi  taka,  og  allar 
þjóðir  munu  yður  hata  fyrir 
míns  nafns  sakir. 

10.  Margir  munu  þá  hneyksl- 
ast,  hver  annan  framselja  og 
að  hatri  hafa ; 

11.  Þá  munu  og  upp  koma 
margir  falskennendur,  þeir  er 
marga  munu  afvega  leiða, 

12.  Og  sakir  varandi  ráng- 
sleitni  mun  kærleiki  margra 
kólna. 

13.  En  liver  sem  stöðugur 
stendur  alt  til  enda,  hann 
mun  liólpinn  verða. 

14.  En  kenníngin  um  Guðs 
ríki  mun  um  gjörvallan  heim 
boðuð  verða,  til  vitnisburðar 
fyrir  öUum  þjóðum;  og  þá 
mun  endirinn  koma. 

15.  En  nær  þér  sjáið  viður- 
stygð  eyðileggíngarinnar 
standandi  á  helgum  stað,  sem 
Daniel  liefir  spáð  um,  (hver 
sem  les  það,  gefi  gaum  að  því), 

16.  Þá  flýi  hver  sá,  sem  1  Jú- 
dea  er,  til  iQalla ; 

17.  Hver  sá  sem  er  á  húsþaki, 
varist  hann  að  fara  ofan  1 
hús  sitt  til  að  taka  nokkuð 
þaðan. 

18.  Hver  sem  er  á  akri,  snúi 

D2 


MATTEUSAR 
til  baka  að  taka 


52 

hann  ekki 
klæði  sin. 

19.  Æ,  vesælar  eru  á  þeim 
tíma  koniir  þúngaðar,  og  þær, 
er  börn  hafa  á  brjósti. 

20.  En  biðjið  þér,  að  yðar 
flótti  verði  ekki  nm  vetur,  eð- 
ur  á  hvíldardegi; 

21.  Því  þá  mun  vera  svo  stór 
hörmúng,  aö  eingin  hefir  þvílík 
verið  frá  byrjun  heims  til  þess- 
arar  tíðar,  og  ekki  heldur  mun 
síðar  verða ; 

22.  Og  nema  þessir  dagar 
sty  ttist,  mundi  einginn  frelsast, 
en  fyrir  útvaldra  sakir  mun 
þessi  tími  styttast. 

23.  Þó  einliver  segi  yður  þá, 
að  Kristur  se  her  eður  þar,  þá 
skuluð  þér  ekki  trúa ; 

24.  Því  falskristar  og  fals- 
kennendur  munu  þá  upp  koma, 
og  gjöra  stór  undur  og  tákn, 
svo  að  í  villu  munu  leiðast,  ef 
xmnt  væri,  jafnvel  útvaldir. 

25.  Gætið  nú  þess,  að  eg  hefi 
sagt  yður  þetta  fyrir. 

26.  Þegar  þeir  nú  segja  yður, 
að  hann  sé  í  eyðimörku,  þá 
fariö  ekki  út  þángað ;  og 
þegar  þeir  segja,  að  hann  sé 
í  launkofum,  þá  trúið  því 
ekki. 

27.  Því,  eins  og  eldíngin  út- 
geingur  frá  austri  og  skín  alt 
til  vestiirs,  eins  mun  verða 
tilkoma  Mannsins  Sonar ; 


24.  Kap. 
hræið  er, 


28.  Því  þar  sem 
þángað  munu  ernirnir  safnast. 

29. 1Í  En  nndireins  eptir  hörm- 
úng  þessara  daga,  mun  sól 
sortna,  og  túngl  missa  birtu 
sinnar,  en  stjörnur  munu 
hrapa  af  himni,  og  kraptar 
himnanna  hiærast. 

30.  Þá  mun  teikn  Mannsins 
Sonar  birtast  á  himni,  og  allar 
þjóðir  jaröarinnar  kveina,  og 
þær  munu  sjá  hann  komanda 
í  skýum  með  veldi  og  dýrð 
mikilli. 

31.  Þá  mun  hann  senda 
eingla  sína  meö  hvellum  lúðri, 
og  þeir  mnnu  samansafna 
hans  útvöldum  úr  öUum  átt- 
nm,  frá  einu  heims  skauti  til 
annars. 

32.  Takið  yður  dæmi  af  fíkju- 
tre  þessu:  nær  greinir  þess 
eru  orðnar  vökvafullar,  og 
blöðin  taka  út  að  sprínga,  þá 
vitið  þer,  að  sumarið  er  í 
nánd ; 

33.  Svo  fer  og,  nær  þér  sjáið 
alt  þetta,  þá  vitið,  að  hann  er 
1  nánd  og  fyrir  dyrum. 

34.  Sannlega  segi  eg  yður,  aö 
þessi  kynslóð  mun  ekki  nndir 
lok  liöin,  áður  en  alt  þetta 
kemnr  fram. 

35.  Himin  og  jörð  munu  for- 
gánga,  en  mín  orð  munu  ekki 
íbrgánga. 


36.  IT  En  þann 


dag 


og 


tíma 


25.  Kap.  GUÐSPJALL 

veit  eingínn  fyrir,  og  ekki 
einglar  á  himnum,  nema  fað- 
irinn  einn. 

37.  En  eins  og  dagar  Nóa 
vorii,  eins  mun  tilkoma  Manns- 
ins  Sonar  verða. 

38.  Því  eins  og  menn  fyrir 
íióðið  heldu  sig  vel  að  mat  og 
drykk,  karlar  og  konur  gipt- 
ust,  alt  til  þess  dags,  þegar 
Nói  gekk  1  örkina, 

39.  Og  vissu  ekki  fyrr  af,  en 
flóðið  kom  og  tok  þá  alia: 
eins  mun  og  veröa  tilkoma 
Mann  sins  Sonar. 

40.  Tveir  munu  þá  á  akri 
vera,  annar  mun  tekinn  verða, 
hinn  eptir  skilinn ; 

41.  Tvær  konur  munu  þá 
mala  í  kvernliúsi,  önnur  þeirra 
mun  verða  tekin,  hin  eptir 
skilin. 

42.  1í  Verið  því  vakandi,  þar 
þer  vitið  ekki,  nær  herra  yðar 
muni  koma ; 

43.  En  það  vitið  þer,  að  ef 
hússbóndinn  vissi,  um  hverja 
stund  nætur  að  þjófurinn 
kæmi,  þá  mundi  liann  vaka, 
og  ekki  leyfa,  að  brotin  væru 
upp  hits  sin. 

44.  Verið  þer  því  viðbúnir, 
því  Mannsins  Sonur  mun  kom- 
a,  þegar  þér  sízt  ætlið. 

45.  Hver  er  þá  hinn  trúi  og 
forsjáli  þjön,  sem  herra  hans 
hefur  sett  yíir  hjú  sín  til  aö 


53 

gefa  þeim  mat  í  rettan  tíma  ? 

46.  Sæll  er  sá  þjón,  sem  herra 
lians  finnur  þannig  breyta 
þegar  hann  kemur. 

47.  Sannlega  segi  eg  yður, 
hann  mun  setja  liann  yíir  allar 
eigur  sínar. 

48.  En  ef  ótrúr  þjón  segir  1 
hjarta  sínu :  það  mun  dragast, 
að  herra  minn  komi, 

49.  Tekur  síðan  að  berja  á 
samþjónum  sínum  og  hafa 
samneyti  við  ofdrykkjumenn, 

50.  Þá  mun  liússbóndi  hans 
koma,  þegar  hann  varir  sem 
minnst,  og  á  þeirri  stund,  er 
hann  ætlaði  sízt, 

51.  Og  láta  hann  sæta  börð- 
um  refsíngum  og  gjöra  hlut 
bans  jafnan  hræsnurum,  þar 
sem  vera  mun  grátur  og 
gnístran  tanna. 

25.  KAPÍTULI. 

Dæmisaga  itm  pær  forsjdlu  og  óforsjdlu  meyar; 
um  hússböndann,  er  fehk  pjónum  sinum  /é  i 
Jiendur;  um  dömadag. 

Á  mun  himnaríki  vera  líkt 
tíu    meyum,   sem  tóku 
lampa  sína  og  fóru  á  móti 
brúðgumanum : 

2.  Fimm  af  þeim  voru  for- 
sjálar,  en  íimm  óforsjálar. 

3.  Þær  óforsjálu  tóku  að 
sönnu  lampa  sína,  en  ekki 
tóku  þær  viðsmjör  meö  ser. 

4.  En  þær  forsjálu  töku 
viðsmjör  með  í  kerum  sínum. 


iienc 


54 

5.  En  er  frestaðist  koma 
brúögumans,  syi^^^í  Þ^^  allar, 
og  fóru  að  sofa ; 

6.  En  um  miðnætti  var  kallað 
og  sagt:  brúöguminn  kemur, 
farið  út  á  móti  honum. 

7.  Þá  vöknuöu  allar  mey- 
arnar,  og  tóku  að  búa  lampa 
sína. 

8.  En  hinar  óforsjálu  sögðu 
viö  hinar  forsjálu:  geíið  oss 
nokkuð  af  yðar  viðsmjöri, 
því  annars  munu  Ijós  vor 
slokkna. 

9.  Hinar  forsjálu  svöruðu: 
það  mundi,  ef  til  viU,  ekki 
endast  handa  oss  og  yöur; 
farið  heldur  til  þeirra,  er 
viðsmjör  selja,  og  kaupið  þar 
viðsmjör  handa  yður. 

10.  En  er  þær  voru  biirtfarnar 
til  kaupa  þessara,  þá  kom 
brúðguminn ;  og  þær,  sem  til- 
búnar  voru,  gengu  með  honum 
inn  til  brúðkaupsins ;  síðan 
var  dyrunnm  lokað. 

11.  En  síðar  komu  og  hinar 
meyarnar,  og  sögðu:  herra, 
herra,  Ijúk  upp  fyrir  oss. 

12.  En  hann  svaraöi  og  sagði : 
sannlega  segi  eg  yður,  eg  þekki 
yður  ekki. 

13.  Verið  þar  fyrir  vakandi, 
því  þer  vitið  ekki  daginn  ne 
stundina. 

14.  IT  Því  þessu  er  eins  háttað 
og  manni  þeim,  er  ferðaðist 


MATTEUSAR  25.  Kap. 

utanlands,  og  kallaði  áður  til 
sin  þjöna  sína,  og  seldi  þeim 
1  hendur  fé  sitt. 

15.  Eimim  fékk  hann  íimm 
pund,  öðrum  tvö  og  enum 
þriðja  eitt,  eptir  serhvers 
þeirra  dugnaði,  og  för  síðan 
úr  landi. 

16.  Þá  fór  sá,  er  við  fimm 
pundum  tekið  hafði,  varði 
þeim  til  kanpeyris,  og  ávaxt- 
aði  þau  um  helming. 

17.  Eins  gjörði  sá,  er  við  tveim 
pundum  Íiafði  tekið,  að  hann 
græddi  á  þeini  önnnr  tvö. 

18.  En  sá,  er  við  því  eina 
haf  ði  tekið,  for  og  fól  f  e  húss- 
bónda  síns  í  jörðu. 

19.  En  eptir  lángan  tíma 
liðinn  koin  húsbóndi  þjóna 
þessara  og  let  þá  gjöra  grein 
fyrir  fénn. 

20.  Þá  kom  sá,  er  við  fimm 
pnndum  haföi  tekiö,  og  bar 
fram  önnur  íimm  pund  og 
mælti:  herra,  þú  seldir  mer 
í  hendur  íimm  pund;  á  þeim 
lieíi  eg  unnið  önnur  fimm 
pund. 

21.  Herrann  mælti:  vel  heíir 
þú  gjört,  þú  góði  og  trúlyndi 
þjón,  þú  varst  trúr  yfir  litlu, 
eg  mnn  setja  þig  yfir  mikið; 
gakk  inn  í  fögnuð  herra 
þíns. 

22.  Nú  kom  sá,  er  hafði 
feingið  tvö  pund,  og  mælti: 


25.  Kap. 


GUÐSPJALL. 


55 


herra,  tvö  pund  fekstu  mer  í 
hendur,  á  þeim  heíi  eg  grætt 
önnur  tvö  pund. 

23.  Þá  mælti  herrann:  vel 
hefur  þú  gjört,  þú  góði  og 
trúlyndi  þjön,  þú  varst  trúr 
yfir  litlu,  nú  mun  eg  setja  þig 
yfir  mikiö ;  gakk  inn  í  fögnuð 
herra  þíns. 

24.  Síðan  kom  sá  fram,  sem 
tekið  hafði  við  einu  pundi,  og 
mælti:  eg  vissi,  herra,  að  þú 
ert  harður  maður,  sem  npp- 
sker,  þar  sem  þú  ekki  sáðir, 
og  tínir  saman,  þar  sem  þú 
ekki  stráðir; 

25.  Þetta  hræddist  eg,  og  for 
því  og  fól  þitt  pund  í  jöröu ; 
lit  nú  á,  þar  hefir  þú  þitt. 

26.  En  herra  hans  svaraði  og 
sagði  við  hann:  þú  ótrúi  og 
lati  þjön,  þú  vissir,  að  eg  upp- 
sker,  þar  sem  eg  ekki  sáði,  og 
tini  saman,  þar  sem  eg  ekki 
stráði. 

27.  Þessvegna  áttir  þú  að  fá 
fé  mitt  í  hendur  verzlunar- 
mönnum,  svo  að,  nær  eg  kæm- 
i,  gæti  eg  tekiö  við  því  meö 
ávexti. 

28.  Takið  því  af  honum  hans 
pund,  og  seljið  þeim  í  liendur, 
sem  heíir  tíu  pund ; 

29.  Því  sérhverjum,  sem  hefir, 
honum  mun  gefið  verða,  svo 
hann  haíi  yfirfljótanlegt ;  en 
frá  þeim,   sem    ekki  hefir, 


mun  og  þaö  takast,  er  hann 
heíir ; 

30.  En  þessum  vonda  þjöni 
skuluð  þér  varpa  í  hin  yztú 
myrkur,  þar  sem  vera  mun 
grátur  og  gnístran  tanna. 

31. 1í  En  þegar  Mannsins  Son- 
ur  kemur  í  dýrð  sinni  og  allir 
einglar  með  honum,  þá  mun 
hann  sitja  í  sínu  dyrðar  há- 
sæti, 

32.  Og  allar  þjóöir  munu 
safnast  til  hans ;  hann  mun 
aðskilja  þá,  eins  og  þegar 
hirðir  skilur  sauði  frá  höfrum, 

33.  Og  skipa  sauðunum  ser 
til  hægri,  en  höfrunum  til 
vinstri  hliðar; 

34.  Þá  mun  konúngurinn 
segja  við  þá,  sem  eru  honum 
til  hægri  hliðar:  komið,  þér 
ástvinir  míns  föðurs,  og  eign- 
izt  það  ríki,  sem  yður  var  fyrir- 
búið  frá  upphaíi  veraldar. 

35.  Húngraöur  var  eg  og  þer 
gáfuð  mer  að  eta;  þyrstur 
var  eg,  og  þer  gáfuð  mer  að 
drekka;  gestur  var  eg,  og 
þer  hýstuð  mig ; 

36.  Nakinn  var  eg,  og  þer 
klædduö  mig;  sjúkur,  og  þér 
vitjuðuð  mín;  í  myrkvastofu, 
og  þér  komuö  til  mín. 

37.  Þá  munu  hinir  rettlátu 
svara  honum  og  segja :  herra, 
hvenær  sáum  ver  þig  húngr- 


aöan 


og 


söddum  þig  ?  eða 


56 


þyrstan,   og  gáfam  þer 
drekka  ? 

38.  Hvenær  sáum  ver  þig 
gest,  og  hýstum  þig?  nakinn, 
og  klæddum  þig  ? 

39.  Nær  sáum  ver  þig  sjúkan 
eður  í  myrkvastofu,  og  vitj- 
uðum  þín? 

40.  Þá  mun  konúngurinn 
svara  og  segja  við  þá:  sann- 
lega  segi  eg  yöur,  að  hvað  þér 
gjörðuð  við  einn  af  þessum 
minnstu  bræðrum  mínum,  það 
haíið  þer  mér  gjörfc. 

41.  Síðan  mun  haiin  segja  við 
þá,  sem  eru  honum  til  vinstri 
hliðar :  farið  frá  mer  bölvaðir 
í  þann  eilífa  eld,  sem  búinn 
er  djöflinum  og  árum  lians ; 

42.  Því  húngraður  var  eg,  og 
þer  gáfuð  mér  ekki  aö  eta; 
þyrstur  var  eg,  og  þer  gáfuð 
mér  ekki  að  drekka, 

43.  Gestur  var  eg  og  þer 
hýstuð  mig  ekki;  nakinn  var 
eg,  og  þér  klædduð  mig  ekki ; 
sjúkur  var  eg  og  í  myrkvastofu, 
og  þer  vitjuðuð  mín  ekki. 

44.  Þá  munu  þeir  svara : 
herra,  nær  sáum  ver  þig 
húngraðan  eður  þyrstan, 
gest,  eða  nakinn,  sjúkan  eður 
í  myrkvastofu,  að  vér  ekki 
þjönuðum  þer. 

45.  En  hann  mun  svara : 
sannlega  segi  eg  yður,  það 
sem  þér  ekki  gjörðuö  einum 


MATTEUSAR 
að 


26.  Kap. 

af  þessum  mínum  minnstu 
bræðrum,  það  gjörðuð  þér 
ekki  heldur  mer. 

46.  Þá  munu  þessir  fara  til 
ævarandi  kvala,  en  hinir  rett- 
látu  til  eilífrar  sælu. 

26.  KAPlTULI. 

J esús  fyrirsegir  sína  pínu  ;  rdðagjorð  GyöCnga 
um  að  deyöa  hann.  Hann  er  smurður  i 
tetania;  Júdas  hýðst  til  að  svtkja  Jesiím. 
Jesús  etur  pdskalamhið,  innsetur  kvöldmdl- 
tiðina.  Hans  gdnyur  til  oliufjallsins  og 
pína  %  grasyarðinum.  Hann  er  tekinn  liönd- 
um,  Petur  sýnir  vörn,  lærisveinarnir  Jlýu. 
Jesús  er  færðar  fyrir  Mnn  andlega  rUt.  Af- 
neitun  Phturs. 

er  Jesús  haföi  lokið 
Xi  þessari  ræðu,  mælti  hann 
við  lærisveina  sína: 

2.  Þér  vitið,  að  eptir  tvo  daga 
eru  páskar;  þá  mun  Manns- 
ins  Sonur  ofurseldur  verða,  til 
að  krossfestast. 

3.  Um  þetta  bil  komu  saman 
hinir  æðstu  prestar  og  skript- 
lærðir  og  öldúngar'  lýðsins  í 
garði  höfuöprestsins,  er  Kaí- 
fas  het, 

4.  Og  tóku  saman  ráö  sín  um, 
hvernig  þeir  gætu  feingið  Jes- 
úm  höndlaðan  með  svikum  og 
tekið  hann  af  lííi ; 

5.  Og  þókti  þeim  ekki  ráðlegt 
að  gjöra  þetta  á  hátíðinni,  svo 
að  ekki  yrði  upphlaup  meöal 
fólksins. 

6.  IT  Þegar  Jesús  var  í  Be- 
tanía  í  húsi  Símonar  líkþráa, 

7.  Kom  til  bans  kona  nokk- 


26.  Kap. 

ur,  hún  haf  ði  alabasturs  flösku 
með  dýrmætum  smyrslum  í; 
þeim  helti  hún  yíir  höfuð  hans, 
er  hann  sat  yfir  borðum. 

8.  En  er  lærisveinar  hans  sáu 
þetta,  mislíkaði  þeim  það,  og 
mæltu :  til  hvers  er  þessi 
ejðsla  ? 

9.  Því  þessi  smyrsl  hefði  mátt 
selja  miklu  verði,  og  gefa  svo 
fátækiim. 

10.  En  er  Jesús  varð  þessa 
var,  mælti  hann:  því  amizt 
þer  við  konu  þessari  ?  vel 
gjörði  hún  til  mín ; 

11.  Því  fátæka  liaíið  þer  ætíð 
Ljá  yður,  en  mig  haíið  þér 
ekki  ætíð; 

12.  Því  með  þessum  smyrsl- 
um smurði  hún  mig  til  mimi- 
ar  greptrunar ; 

13.  Sannlega  segi  eg  yður, 
að  hvar  ma  heim  sem  þessi 
náðarboðskapur  verður  kunn- 
gjörður,  mun  og  þess,  er  hún 
gjörði,  lienni  til  sæmdar  getið 
verða. 

14. 1Í  Þá  fór  einn  af  þeim  tólf, 
Júdas  ískaríot,  til  enna  æðstu 
presta, 

15.  Og  spiirði  þá,  hvað  þeir 
vildu  gefa  ser  til  að  koma 
honum  á  þeirra  vald ;  en  þeir 
greiddu  honum  þrjátíu  silfur- 
penínga, 

16.  Og  upp  frá  þessu  leitaði 
hann  lags  að  svíkja  Jesúm. 


GUÐSPJALL.  57 

17.1Í  En  fyrsta  hátíðardag  enna 
ósýrðu  brauðanna  geingu  læri- 
sveinarnir  til  Jesú  og  spurðu : 
hvar  viltu  að  vér  matbúum  þér 
páskalambið  ? 

18.  Harm  mælti:  farið  þer  í 
borgina  til  manns  nokkurs,  og 
segið  honum :  Svo  segir  meist- 
arinn:  minn  tími  er  nálægur, 
hjá  þér  vil  eg  halda  páska 
með  lærisveinum  mínum. 

19.  Lærisveinarnir  gjörðu, 
sem  hann  bauð  þeim,  og  efti- 
uðu  þar  til  páskaveizlu. 

20.  Og  er  kvöld  var  komiö, 
settist  hann  til  borös  ásamt 
þeim  tólf  lærisveinum  sínmn. 

21.  Nú  er  þeir  voru  undir 
borð  komnir,  tók  hann  svo  til 
orða :  sannlega  segi  eg  yður,  að 
einn  af  yður  mun  svíkja  mig. 

22.  Og  þeir  uröu  mjög  hryggv- 
ir,  og  spurðu  hann,  liver  fyrir 
sig,  með  svofeldum  orðum : 
hvort  mun  eg  verða  til  þess, 
lierra  ? 

23.  Harm  svaraði :  sá  sem 
retti  höndina  í  fatið  með  mer, 
hann  mun  svíkja  mig. 

24.  Mannsins  Sonur  mun  að 
sönnu  lata  líf  sitt,  eiiis  og  því 
er  spáð  fyrir  honum,  en  vei 
þeim  manni,  er  svíkur  hann; 
betra  væri  honum,  að  hann 
aldrei  væri  fæddur. 

25.  En  Júdas,  sem  sveik 
hann,  svaraöi  og  sagði:  livort 


58 


MATTEUSAR 

en  Jesús 


er  eg  það,  herra? 
játti  því. 

26.  IT  Þegar  þeir  nú  sátu  und- 
ir  borðum,  þá  tók  Jesús 
brauðið,  gjörði  Guði  þakkir, 
braut  það,  og  gaf  sínum  læri- 
sveinum  og  mælti:  takið  og 
etið,  þetta  er  minn  líkami. 

27.  Síðan  tók  hann  kaleikinn, 
gjörði  Guði  þakkir,  gaf  þeim 
hann  og  mælti:  drekkið  hér 
af  allir ; 

28.  Því  þetta  er  mitt  blóð, 
hins  nýa  sáttmála,  og  sem 
fyrir  marga  mun  verða  út  helt 
til  fyrirgefníngar  syndaiina. 

29.  En  eg  segi  yður,  að  eg 
mxin  ekki  lieðan  í  frá  drekka 
af  þessum  vínviðar  ávexti,  til 
þess  er  eg  drekk  með  yður  af 
nýuni  ávexti  í  ríki  föður  míns. 

30.  Þegar  þeir  höfðu  lof- 
saunginn  súngið,  fóru  þeir  til 
olíufjallsins. 

31.  Þá  sagði  Jesús  við  þá: 
á  þessari  nóttu  munuð  þér 
allir  hneykslast  á  mér,  því 
skrifað  er:  hirðirinn  mun  eg 
slá  og  sauðir  hjarðarinnar 
munu  tvístrast; 

32.  En  eptir  það  að  eg  er 
upprisinn,  mun  eg  verða  kom- 
inn  á  undan  yðnr  til  Galílea. 

33.  Þá  svaraði  Pétur  honum : 
þótt  allir  hneykslist  á  þer, 
skal  eg  samt  aldrei  hneyksl- 
ast á  þér. 


26.  Kap. 

34.  Jesús  svaraði:  sannlega 
segi  eg  þer,  að  á  þessari  nóttu, 
áður  en  haninn  gelur,  muntu 
þrisvar  afneita  mér. 

35.  Þá  mælti  Petur:  þótt  eg 
ætti  að  lata  lííið  meö  þer,  mun 
eg  þó  ekki  afneita  þér.  Hið 
sama  sögðu  og  allir  lærisvein- 
arnir. 

36.  1Í  Síðan  kom  Jesús  með 
þeim  til  þess  staðar,  er  het 
Getsemane,  þá  mælti  hann  til 
lærisveina  sinna :  setjist  her  á 
meðan  eg  fer  og  biðst  fyrir ; 

37.  En  Pétur  og  þá  tvo  sonu 
Sebedeusar  tók  hann  með  ser ; 
þá  tók  hann  að  hryggjast  og 
mjög  harmþrúnginn  að  verða, 

38.  Og  sagði :  sál  mín  er 
hrygg  alt  til  danða,  bíðið  her 
og  vakið  með  mér. 

39.  Þá  gekk  hann  litlu  leingr- 
a  fram,  fell  fram  á  sína  á- 
sjónu,  og  bað  og  sagði :  Faðir 
minn,  ef  mögulegt  er,  þá  víki 
frá  mer  þessi  kaleikur,  þó 
ekki  sem  eg  vil,  heldur  sem 
þú  vilt. 

40.  Síðan  kom  hann  aptur  til 
lærisveina  sinna,  og  fann  þá 
sofandi;  og  sagði  við  Pétur: 
gátuð  þer  þá  ekki  vakað  með 
mér  eina  stund  ? 

41.  Vakið  og  biðjið,  svo  að 
þer  falliö  ekki  1  íreistni,  and- 
inn  er  að  sönnu  reiðubúinn, 
en  holdið  er  veikt. 


26.  Kap.  GUÐSPJALL 

42.  Þá  for  hann  í  öðru  sinni, 
baðst  fyrir  og  sagði:  Faðir 

i  minn,  ef  það  er  ekki  mögu- 
legt,  að  þessi  kaleikur  víki  frá 
mér,  án  þess  eg  drekki  hann, 
þá  verði  þinn  vilji. 

43.  Síðan  kom  hann,  og  fann 
þá  aptiir  sofandi;  því  svefn- 
þúngi  mikiU  var  fallinn  á  augu 
þeirra ; 

44.  Þá  for  hann  enn  frá  þeim, 
og  gjörði  bæn  sína  í  þriðja 
sinni  með  sömu  orðum  og 
fyrr. 

45.  Þá  kom  hann  enn  til  læri- 
sveina  sinna  og  mælti:  soíið 
það  sem  eptir  er,  og  hvílizt! 


59 


Sjáið,  stundin  nálgast,  að 
Mannsins  Sonur  verður  fram 
seldur  á  vald  vondra  manna; 

46.  Standið  upp  og  förum 
héðan,  sá  er  í  nánd,  er  mig 
svíkur. 

47.  1í  Meðan  hann  var  nú 
þetta  að  mæla,  kom  Júdas, 
einn  af  þeim  tólf,  og  með 
honum  flokkur  niikill,  búinn 
með  sverðum  og  forkum  frá 
hinum  æðstu  prestum  og  öld- 
úngum  lýðsins; 

48.  En  sá,  er  sveik  hann,  bað 
þá  hafa  það  til  marks,  að  sá 
er  hann  kysti,  hann  væri  Jes- 
ús,  þann  skyldu  þeir  höndla; 

49.  Og  jafnskjótt  gekk  hann 
aö  Jesú  og  mælti :  heill,  meist- 
ari,  og  minntist  við  hann. 


50.  Jesús  svaraði:  vinur,  því 
ertu  her  kominn?  Þá  geingu 
þeir  til  Jesú,  lögðu  hendur  á 
hann  og  gripu  hann. 

51.  En  einn  af  þeim,  sem  voru 
með  Jesú,  greip  til  sverðsins, 
brá  því,  og  hjó  eyrað  af  þjón- 
ustumanni  ens  æðsta  prests. 

52.  Þá  sagði  Jesús  við  hann : 
sliðra  þú  sverö  þitt;  þeir  er 
með  vopnum  vega,  munu  og 
fyrir  vopnum  falla. 

53.  Eða  heldur  þú,  að  eg  nú 
geti  ekki  beðið  föður  minn, 
svo  að  hann  sendi  mér  meir 
enn  tólf  fylkíngar  engla  ? 

54.  En  hvernig  ættu  þá  ritn- 
íngarnar  að  upp  fyllast?  því 
þetta  á  svo  að  fara. 

55.  Á  þeirri  stundu  mælti 
Jesús  við  flokkinn:  þer  eruð 
farnir  út  að  höndla  mig  með 
sverðum  og  forkum,  eins  og 
ræníngja;  en  á  hverjum  degi 
hefi  eg  þó  hjá  yður  verið, 
setið  og  kent  í  musterinu,  og 
þó  hafið  þer  ekki  gripið  míg. 

56.  En  þetta  alt  er  skéð,  svo 
það  rætist,  er  spámennirnir 
hafa  sagt.  Þá  yfirgáfu  hann 
allir  lærisveinar  hans  og  flýðu. 

57.  IT  En  þeir,  sem  höndluðu 
Jesúm,  leiddu  hann  til  Kaí- 
fasar  æösta  prests,  þar  sem 
skriptlærðir  og  öldúngarnir 
voru  saman  komnir ; 

58.  En  Pétur  fylgdi  áleingdar 


60 


MATTEUSAE 


26.  Kap. 


á  eptir,  alt  að  garði  ens  æðsta 
prests.  Þar  gekk  hann  inn  og 
settist  meöal  þjónustumann- 
anna,  til  þess  hann  sæi,  hver 
endir  þar  á  yrði. 

59.  En  hinir  æðstu  prestar, 
öldúngarnir  og  alt  hið  mikla 
ráð,  leituðu  Ijúgvitna  gegn 
Jesú,  svo  að  þeir  gætu  selt 
hann  í  dauðann, 

60.  En  fandu  ekkert  saknæmt 
um  liann,  jafnvel  þó  margir 
Ijúgvottar  kæmu  fram.  Síðast 
komu  fram  tveir  Ijúgvottar, 

61.  Þeir  er  sögðust  hafa  heyrt 
hann  segja:  eg  get  brotið 
musteri  Guðs  og  bygt  það 
aptur  innan  þriggja  daga. 

62.  Þá  stóð  Tipp  hinn  æðsti 
prestur  og  mælti:  svarar  þú 
eingu  til  þess,  sem  þessir 
ásaka  þig  mn? 

63.  En  Jesús  þagði.  Þá  mælti 
hinn  æðsti  prestur:  eg  særi 
þig  við  enn  lifanda  Guð,  að 
þú  segir  oss  þaö,  ef  þú  ert 
Kristur,  sonnr  Guðs. 

64.  Jesús  svaraði:  Svo  er, 
sem  þú  sagðir,  en  eg  segi 
yður,  að  eptir  þetta  munuð 
þer  sjá  Mannsins  Son  sitjanda 
til  hægri  handar  ens  alvalda 
Guðs,  og  komanda  í  skýum 
himins. 

65.  Þá  reif  hinn  æðsti  prestur 
sin  klæði  og  mælti :  Hann 
guðlastar;  hvað  þurfum  ver 


nú  framar  vitnanna  við?  nú 
heyrðuð  þer  sjálíir  hans  guö- 
löstun. 

66.  Hvað  lízt  yður?  En  þeir 
kváðu  hann  allir  dauöa  sekan. 

67.  Þá  hræktu  þeir  í  andlit 
honum  og  slógu  hann,  siimir 
með  knefam  og  sumir  með 
lófam, 

68.  Og  mæltu:  spáðu  nú, 
Kristnr,  hver  var  þaö,  sem 
sló  þig? 

69. 1í  Nú  er  Pétur  sat  utar- 
lega  í  garöinum,  kom  til  lians 
ambátt  nokkur,  og  mælti :  þú 
varst  með  Jesú  frá  Galíleu. 

70.  En  hann  neitaði  því,  svo 
allir  lieyrðu,  og  mælti:  ekki 
veit  eg,  hvaö  það  er,  sem  þú 
talar  iim. 

71.  En  er  hann  gekk  út  í 
fordyrið,  þá  leit  hann  önnur 
ambátt  og  mælti  viö  þá,  sem 
hjá  voru :  þessi  maður  var  með 
Jesú  frá  Nazaret. 

72.  En  hann  neitaði  aptur 
með  eiði,  og  kvaðst  ekki 
þekkja  þann  mann. 

73.  Skömmu  síðar  gengu  þeir 
fram,  er  lijá  voru,  og  sögðu 
við  Petur:  víst  ertu  af  hans 
mönnum;  það  anglýsir  mál 
þitt. 

74.  Þá  tók  hann  að  sverja  og 
formæla  sér,  að  hann  ekki 
þekti  þenna  mann,  og  í  því 
sama  gól  haninn; 


27.  Kap. 


GUÐSPJALL. 


61 


75.  Þá  mínntist  Petur  þess, 
er  Jesús  hafði  mælt,  að  áður 
en  haninn  galaði,  mundi  hann 
þrisvar  afneita  ser;  gekk  síðan 
út  og  gréfc  sáran. 

27.  KAPÍTULL 

Jesús  afhentur  Pilatusi;  örvænti'ng  og  dauð- 
d-agi  Júdasar  ;  Jesú  jdtm'ng  og  þögn;  Bar- 
ahhas  er  laus  Idtinn,  en  Jesús  afhenfur  til 
hiiðstrohu  og  hrossfestíngar,  spottaður,  þyrni- 
hrýndur  og  færÖur  út  til  aftökustaðarins, 
krossfestur  og  hæddur.  Teiknin  við  Jesú 
dauða  ;  Jesús  gre/traður.  Við  legstaðinn  setj- 
ast  verðir. 

EN  að  morgni  tóku  allir 
liinir  æðstu  prestar  og 
öldúngar  lýðsins  ráð  sín  sam- 
an  gegn  Jesú,  svo  þeir  gæti 
ráðið  hann  af  dögum, 

2.  Bundu  liann  síðan,  færðu 
hann  þaðan  og  seldu  í  hendur 
landstjóranum  Pontsíus  Pí- 
latus. 

3.  11  En  er  Júdas,  sá  er  sveik 
hann,  sá,  aö  hann  var  til  dauða 
dæmdur,  iðraðist  hann,  og 
skilaði  hinum  æöstu  prestum 
og  öldúngunum  aptur  hin- 
um þrjátíu  silfurpeníngum,  og 
mælti : 

4.  Illa  gjörði  eg,  er  eg  sveik 
saklaust  blóð  ;  en  þeir  sögðu : 
hvað  kemur  það  oss  viö?  sjá 
þú  þar  f}  rir. 

5.  Þá  kastaði  hann  silfrinu  á 
musteris  gólfið,  skundaöi  það- 
an  og  heingdi  sig. 

6.  En  hinir  æðstu  prestar 
tóku  silfrið,  og  sögðu :  það  er 


ekki  leyfilegt,  að  leggja  það  í 
guðskistuna,  því  það  er  blóðs- 
verð. 

7.  Tóku  þeir  því  það  til  ráðs, 
að  kaupa  með  því  leirkera- 
smiðs  akur  til  aö  jarða  þar  í 
útlenda  menn, 

8.  Og  þess  vegna  er  liann  enn 
þá  kallaður  blóðsakur. 

9.  Þannig  rættist  það,  er 
Jeremías  segir:  þeir  tóku 
þá  þrjátíu  sílfurpenínga,  verð 
þess,  er  metinn  var,  sem  þeir 
keyjjta  af  ísraels  börnum, 

10.  Og  þeir  keyptu  fyrir  þá 
leirkerasmiðs  akur,  eins  og 
Drottinn  hafði  boðið  mér. 

11.  Nú  er  Jesús  kom  fyrir 
landstjórann,  spurði  landstjór- 
inn  hann  og  sagöi :  ert  þú 
konúngur  Gyðínga?  En  Jesús 
sagði  við  hanu:  svo  er,  sem 
þú  segir. 

12.  En  er  hinir  æðstu  prestar 
og  öldúngar  báru  sakir  á  hann, 
svaraði  liann  eingu. 

13.  Þá  sagði  Pílatus  við  hann: 
heyrir  þú  ekki,  hve  harðlega 
þeir  ásaka  þíg  ? 

14.  En  hann  svaraði  honum 
ekki  til  neins  orðs,  svo  að 
landstjórann  furöaöi  mjög. 

15.  A  hátíðinni  var  landstjór- 
inn  vanur  að  láta  fólkinu 
lausan  bandíngja  þann  einn, 
er  þeir  sjálfir  kysu ; 

16.  En  þá  var  þar  bandíngi 


62 


nokkur  nafnkunnur,  sá  er  Bar- 
abbas  hét. 

17.  Nú  er  þeir  voru  saman- 
komnir,  sagði  Pílatus  við  þá: 
hvorn  viljið  þer  nú  aö  eg  gefi 
yður  laiisan,  Barabbas  eður 
Jesúm,  sem  Kristur  er  kall- 
aður? 

18.  Því  hann  vissi,  að  þeir 
höföu  J esúm  fyrir  haturs  sakir 
fram  seldan. 

19.  IT  En  er  hann  sat  á  döm- 
stólnum,  sendi  kona  hans  til 
bans,  og  let  segja  honum: 
láttu  þenna  réttláta  mann 
vera,  því  margt  þúngt  hefir 
mér  borizt  í  drauma  í  dag 
bans  vegna. 

20.  En  binir  æðstu  prestar  og 
öldúngarnir  eggjuðu  alþýðuna, 
að  þeir  skyldu  biðja  um  Bar- 
abbas, en  Jesúm  skyldu  þeir 
lífláta. 

21.  Síðan  tók  landstjórinn  til 
orða  og  mælti :  hvorn  þessara 
tveggja  viljið  þer  nú  að  eg 
gefi  yður  lausan?  En  þeir 
sögðii :  Barabbas. 

22.  Þá  spurði  Pílatus  þá: 
hvað  skal  eg  þá  gjöra  við 
Jesúm,  er  Kristur  kallast? 
Þeir  sögðu  allir :  lát  þú  kross- 
festa  hann. 

23.  Þá  spnrði  landstjórinn : 
hvað  hefir  hann  þá  ilt  gjört? 
En  þeir  kölluðu  þess  meir: 
krossfestist  hann ! 


MATTEUSAR  27.  Kap. 

24. 1í  Nú  er  Pílatus  sá,  að  hann 
eingu  fekk  til  vegar  komið, 
en  að  háreystið  för  i  vöxt,  tök 
hann  vatn  og  þvoði  hendur 
sínar,  svo  allir  sáu,  og  mælti : 
sýkn  er  eg  af  blöði  þessa  rétt- 
láta  manns,  sjáið  þér  fyrir 
því. 

25.  Þá  mælti  allur  lýöur: 
komi  blóð  bans  yfir  oss  og 
börn  vor. 

26.  1í  Síðan  gaf  hann  þeim 
Barabbas  lausan,  en  Jesúm  let 
hann  húðstrýkja,  og  afhenti 
hann  til  að  krossfestast. 

27.  Að  svo  búnu  færðu  stríðs- 
menn  landstjórans  Jesúm  inn 
í  höll  (landstjórans),  og  söfn- 
uðu  að  honum  öUum  flokkn- 


um, 

28.  Færðu  hann  af  klæöum 
sínum  og  lögðu  yfir  hann 
skarlatskápu, 

29.  IT  Flettuðu  kórónu  af  þyrn- 
um  og  settu  á  höfuð  honum, 
gáfu  honum  reyr  í  hægri 
hönd,  hneigðu  honum,  hæddu 
hann  og  mæltu:  heiU  vertu, 
Gyðínga  konúngur ! 

30.  Hræktu  á  hann,  tóku 
reyrinn  og  hröktu  um  höfuð 
honum. 

31.  Þegar  þeir  nú  þannig  voru 
búnir  að  hæða  Jesúm,  færðu 
þeir  hann  úr  kápunni  og  í 
bans  eigin  föt,  og  leiddu  hann 
út  til  að  krossfestast. 


27.  Kap.  GUÐS 

32.  En  er  þeir  geingu  út, 
fandu  þeir  mann,  er  Simon 
het,  frá  Sýrene ;  þessum  nauðg- 
uðu  þeir  til  að  bera  lians 
kross. 

33.  Þegar  þeir  nú  komu  til 
þess  staðar,  er  heitir  Gol- 
gata,  það  þýðir  hausaskelja- 
staður, 

34.  1í  Buðu  þeir  honum  súrt 
vin  beiskjuborið ;  en  er  hann 
hafði  það  smakkað,  vildi  hann 
ekki  drekka. 

35.  En  þegar  þeir  höfðu 
krossfest  hann,  sldptu  þeir 
með  ser  klæðum  hans  eptir 
hlutkesti, 

36.  Biðu  svo  þar  og  gættu 
hans. 

37.  En  yfir  höfuð  hans  var 
fest  hans  dauðasök,  skrifuð 
á  þessa  leið :  Þessi  er  Jesús, 
konúngur  Gyðínga. 

38.  Með  honum  voru  líka 
krossfestir  ræníngiar  tveir, 
annar  til  bægri  hliðar,  hinn 
til  vinstri. 

39.  1í  En  þeir,  er  fram  hjá 
geingu,  atrrtu  hann,  skóku 
böfuð  sín  og  mæltu  : 

40.  Þú,  seni  ætlaðir  að  niður- 
brjóta  musterið  og  byggja 
það  aptur  á  þrem  dögum, 
hjálpa  þú  nú  sjálfam  þér;  ef 
þú  ert  Guðs  sonur,  þá  stíg 
niður  af  kros-inum. 

41.  Líka  hæddu  hann  hinir 


^JALL.  63 

æðstu  prestar  ásamt  öldúng- 
unum  og  binum  skriptlæröu, 
og  sögðu : 

42.  Öðrum  gat  hann  hjálpað, 
en  sjálfam  ser  getur  hann  ekki 
bjargað;  sé  hann  konúngur 
Israels,  þá  stígi  hann  niður 
af  krossinum,  þá  munum  vér 
trúa  honum; 

43.  Hann  treysti  Guði,  bjálpí 
bann  honnm  nú,  ef  hann  hef- 
ur  mætnr  á  honum,  þar  hann 
kvaðst  vera  Guðs  sonnr. 

44.  Um  hið  sama  brigzluðu 
bonum  ræningjarnir,  sem  með 
honum  voru  krossfestir. 

45.  Þá  kom  myrkur  mikiö 
yfir  alt  landíð  frá  sjöttu  til 
níimdu  stundar; 

46.  Og  nm  níundu  stundu 
kallaði  Jesús  bátt  og  mælti: 
Elí,  Elí,  lama  sabachtaní ;  það 
þýðir:  Guð  minn,  Guð  minn, 
því  heíir  þú  yfirgeíið  mig? 

47.  En  er  nokkrir  af  þeim,  er 
viö  voru  staddir,  heyrðu  þetta, 
sögðu  þeir,  aö  hann  kallaði  á 
Elías ; 

48.  Og  jafnskjótt  hljóp  einn 
af  þeim  að,  tók  njaröarvött  og 
fylti  með  súrt  vín,  setti  hann 
ofan  á  reyrleggi  og  gaf  honum 
að  drekka. 

49.  En  hinir  sögðu:  reyn- 
urn  ver,  hvort  Elías  kemur  að 
hjálpa  honum. 

50.  If  Þá  kallaði  Jesús  aptur 


64 


MATTEUSAR 


27.  Kap. 


hárri  röddu,  og  gaf  upp  and- 
ann. 

51.  Og  sjá!  fortjald  mnster- 
isins  rifnaði  í  tvent,  ofan  frá 
og  niður  Í  gegnum,  jöröin 
skalf  og  björgin  klofnuðu, 

52.  Og  legstaðir  hinna  danðu 
opnuðust,  og  margir  helgir 
menn  risu  upp,  þeir  er  áöur 
voru  dauðir ; 

53.  Og  sem  þeir  voru  út  farnir 
af  gröíum  sínum,  komu  þeir, 
eptir  bans  upprisu,  í  borgina 
helgu,  og  urðu  þar  senir  af 
mörgum. 

54.  Nú  er  hundraðsböfðíng- 
inn  og  þeir,  sem  með  bon- 
um  voru,  sem  Jesú  áttu  aö 
gæta,  sáu  jarðskjálftann  og 
það  sem  skeöi,  urðu  þeir 
næsta  bræddir,  og  sögðu: 
sannarlega  var  þessi  maður 
Guðs  Sonur. 

55.  Þar  voru  og  konur  margar 
viðstaddar,  sem  borfðu  á  þetta 
áleingdar ;  þessar  böfðu  fylgzt 
með  Jesú  úr  GaHleu  og  þjónað 
bonum. 

56.  Meðal  þeirra  voru  þær 
María  frá  Magdölum,  María 
móðir  þeirra  Jakobs  og  Jósis, 
og  móðir  þeirra  Sebedeussona. 

57.  Þegar  kvöld  var  komið, 
kom  maður  sá,  er  Jósep  bet, 
frá  Arímatía,  auðugur  að  fe ; 

58.  Þessi  var  og  einn  af  læri- 
sveinum  Jesú;  bann  for  til 


Pílatusar  og  bað  um  lík  Jesú. 
Þá  skipaði  Pílatus,  að  fá  bon- 
um það. 

59.  Síðan  tók  Jósep  líkið,  og 
sveipaði  það  í  breinu  Hiii, 

60.  Og  lagði  það  í  nýan  leg- 
stað,  sem  bann  bafói  látið 
útböggva  í  klett  banda  sjálfum 
ser,  velti  síðan  stórum  steini 
fyrir  grafar  dyrnar  og  for 
burt. 

61.  Þar  var  líka  María  frá 
Magdölum  og  bin  önnur 
María;  þær  sátu  gegnt  gröf- 
inni. 

62. 1Í  Daginn  eptir,  sem  næstur 
var  eptir  aðfángadaginn,  söfn- 
uðust  binir  æðstu  prestar  og 
Farísearnir  saman  og  komu 
til  Pílatusar, 

63.  Og  sögðu:  oss  er  það  í 
minni,  berra,  að  meðan  svik- 
ari  þessi  lifði,  kvaðst  bann 
mundl  upp  rísa  innan  þriggja 
daga. 

64.  Lát  þú  því  gæta  legstað^ 
arins  vandlega  alt  til  bins 
þriðja  dags,  svo  að  ekki  komi 
lærisveinar  bans  og  steli  bon- 
um, segi  síðan  lýðnum,  að 
bann  se  upp  risinn,  og  veröi 
svo  seinni  villan  verri  binni 
fyrri. 

65.  Pílatus  sagði  við  þá :  ber 
baíið  þer  varömennina;  farið 
og  gætið  legstaðarins,  sem  þér 
baíið  bezt  vit  á. 


28.  Kap.  GUÐS] 

66.  Þeir  fóru  og  innsigluðu 
steininn,  og  letu  varðmennina 
gæta  grafarinnar. 

28.  KAPÍTULI. 

Jesús  uppn's  og  birtist  hvinmmum.  Varðhalds- 
mennirnir  flýa  frd  gr'ófinni.  Jesús  birtist 
herisveinunum  i  Gali'lea,  býður  þeim  að 
skíra  og  henna. 

AÐ  liðnum  hvíldardegínum, 
.  þegar  lýsti  af  fyrsta  degi 
vikiinnar,  komu  þær  María 
frá  Magdölum  og  hin  önnur 
María  að  sjá  legstaðmn. 

2.  Og  sjá,  þá  varð  mikiU  jarð- 
skjálfti;  því  eingill  Drottins 
kom  fiá  himni,  gekk  þar  að, 
velti  steininiim  frá  dyrum  leg- 
staðarins  og  settist  á  hann ; 

3.  Ásýnd  hans  var  sem  leipt- 
ur,  og  klæði  hans  björt,  sem 
SDjór. 

4.  Við  þessa  sýn  urðu  varö- 
mennirnir  svo  hræddir,  að  þeir 
voru  sem  örendir. 

5.  En  til  kvennanna  mælti 
eingillinn:  verið  óhræddar;  eg 
veit,  að  þer  leitið  aö  Jesú, 
hinum  krossfesta; 

6.  Hann  er  ekki  her,  því 
hann  er  upp  risinn,  eins  og 
hann  sagöi;  komið,  og  sjáið 
staðinn,  þar  sem  Herrann  lá ; 

7.  Farið  svo  með  skyndi  og 
segið  lærisveinum  hans,  að 
hann  se  upp  risinn  frá  dauð- 
um;  og  sjá,  hann  fer  á  und- 
an  yður  til  Galílealands ;  þar 


'JALL.  65 

munuð  þer  sjá  hann ;  sjáið,  eg 
heíi  sagt  yður  það. 

8.  En  þær  geingu  skyndilega 
út  úr  gröfinni,  bæðí  hræddar 
og  glaðar  mjög,  og  lilupu  til 
að  flytja  lærisveinum  hans 
þenna  boðskap ; 

9.  1í  Og  er  þær  voru  á  leið 
kornnar,  til  að  segja  lærisveiii- 
um  hans  frá  þessu,  kom  Jesús 
móti  þeim  og  sagði:  sælar 
verið  þið !  En  þær  geingu  til 
hans  og  íbðmuðu  fætur  hans, 
og  veittu  honum  lotníngu. 

10.  Þá  sagði  Jesús  við  þær; 
liræðizt  ekki,  farið  og  segið 
biæðrum  mínum,  að  þeir  skuli 
fara  til  Galílealands,  og  þar 
skuli  þeir  sjá  mig. 

11.  1í  Þegar  þær  voru  burt 
farnar,  komu  nokkrir  af  varð- 
mönnunum  til  staðarins  og 
sögðu  hinum  æðstu  prestum 
alt,  sem  farið  hafði ; 

12.  En  þeir  geingu  á  ráðstefnu 
ásamt  meö  öldúngunum,  og 
tóku  það  til  ráðs,  aö  gefa 
stríðsmönnunum  fé  mikið,  og 
sögðu  við  þá : 

13.  Segið.  að  lærisveinar  hans  , 
hafi  komið  um  nótt  og  stolið 
líkinu,  á  meðan  þer  sváfuð. 

14.  En  ef  þetta  berst  til 
eyrna  landstjórans,  þá  skulum 
ver  sefa  hann  og  gjöra  yður 
áhyggjulausa. 

15.  Btríðstnennirnir  tóku  við 


66 


fenu,  og  gjörðu,  sem  þeim 
var  kent.  Og  þessi  orðrómur 
barst  út  meöal  Gyðínga  alt  til 
þessa  dags. 

16.  1í  En  þeir  ellefu  lærisvein- 
ar  ferðuðust  síðan  til  Galílea- 
lands,  á  fjall  það,  er  Jesús 
hafði  boðiö  þeim ; 

17.  Þar  sáu  þeir  liann  og 
veittu  honum  lotníngu,  en 
sumir  voru  efablandnir. 

18.  í>a  gekk  Jesús  til  þeirra, 


MAEKÚSAR  1.  Kap. 

talaði  viö  þá  og  sagði :  mer 


er  geíiö  alt  vald  á  himni  og 
jörðu ; 

19.  1Í  Farið  og  kennið  ölhim 
þióðum,  og  skírið  þær  í  nafni 
Fööurs,  Sonar  og  Heilags 
Anda ; 

20.  Og  bjóöið  þeim  að  gæta 
als  þess,  er  eg  lieíi  boöið 
yður ;  og  sjá,  eg  er  meö  yður 
alla  daga,  alt  til  veraldarinnar 
enda. 


MARKÚSAK  GUÐSPJALL. 


1.  KAPÍTULI. 

Verlc  Johannesar  og  Jem. 

T)ETTA  er  uppliaf  gleðiboö- 
_L  skaparins  Jesú  Krists, 
Guðs  Sonar. 

2.  Eins  og  skrifað  er  hjá 
spámanninum  Esajas:  sjá,  eg 
sendi  minn  eingil  undan  þer, 
sá  er  greiða  skal  veg  þinn ; 

3.  Þaö  er  hans  rödd,  sem 
kallar  í  eyöimörku :  tilbúið 
veg  Drottins,  beinið  brautir 
hans : 

4.  Þannig  skírði  Johannes  í 
eyðirnörku,  og  boðaði  skírn 
apturhvarfsins  til  fyrirgefníng- 
ar  syndanna. 

5.  Til  hans  komu  allir  Júdea 
og  Jerúsalems  íbúar,  og  voru 
þeir,  sém  játuðu  syndir  sínar, 


skírðir  af  honum  í  ánni  Jor- 
dan. 

6.  Johannes  var  klæddur 
úlfaldshárnm  og  girtnr  leður- 
belti  nm  lendar  sér;  fæða 
hans  voru  eingisprettiir  og 
skógarhunáng. 

7.  Hann  hóf  svo  kenníngu 
sína :  sá,  er  eptir  mig  kemur, 
er  mer  meiri,  og  eg  er  ekki 
þess  veröur,  að  eg  krjúpi 
niður  til  aö  leysa  hans  skö- 
þveingi. 

8.  Eg  keíi  skírt  yður  í  vatni, 
en  hann  mun  skíra  yöur  með 
Heilögum  Anda. 

9.  Svo  bar  til  um  þessar 
mundir,  að  Jesús  korn  frá 
Nazaret  í  Galílealandi  og  let 
skírast  af  Jóhannesi  í  Jor- 
dan; 


1.  Kap. 

10.  En  jafnskjótt  er  hann 
steig  upp  úr  vatninii,  sá  Jo- 
hannes himininn  opnast  og 
Andann  fara  niður,  eins  og 
diifu,  yfir  hann ; 

11.  Þá  heyrðist  rödd  af 
himni:  þú  ert  Sonur  minn 
elskulegur,  á  hverjum  eg  heii 
velþóknun. 

12.  Og  undireins  þar  á  eptir 
knúði  Andinn  hann  til  að  víkja 
á  eyðimörku, 

13.  Og  á  þessari  eyðiniörku 
var  hann  í  fjörutíu  daga  fi  eist- 
aöur  af  Satan  og  meðal  villu- 
dýra;  en  einglar  þjónuðu 
honum. 

14.  En  eptir  að  Johannes  var 
fram  seldur  (til  lífláts),  veik 
Jesús  í  Galílealand,  og  flutti 
þar  gleðiboðskapinn  uni  Guðs 
ríki,  og  sagði : 

15.  Tíniinn  er  kominn  og 
Guðs  ríki  er  nálægt;  takið 
sÍDnaskipti  og  trúið  evangelíó. 

16.  En  þegar  hann  gekk  með 
sjónum  í  Galílea,  sá  hann 
Símon  og  Andrés,  bróður 
hans,  sem  voru  að  leggja  net 
í  sjóinn,  því  þeir  voru  íiski- 
menn. 

17.  Jesiis  sagði  við  þá:  fylgið 
mér  eptir,  og  mun  eg  gjöra 
yður  að  mannaveiöurum. 

18.  Þeir  yfirgáfu  jafnskjótt 
netin,  og  fylgdu  honum. 

19.  Þegar  hann  var  kominn 


GUÐSPJALL.  67 

skamt  þaðan,  sá  hann  þá  Jak- 
ob Sebedeusson  og  Johannes 
bróður  lians,  sem  einnig  voru 
á  skipi  að  bæta  net ; 

20.  Þá  kvaddi  hann  þegar  til 
fylgdar  við  sig.  Þeir  yfirgáfu 
föður  sinn  þar  á  skipinu, 
ásamt  leíguliðunum,  og  fylgdu 
honum. 

21.  Þeir  komu  til  Kaperna- 
um,  og  undireins  gekk  Jes- 
ús  í  samkunduhús  þeirra  á 
livíldardegi  og  kendi  þar. 

22.  En  fólkið  undraðist  mjög 
kenníngu  hans,  því  hann  kendi 
þeim,  eins  og  sá,  er  hefði 
vald  til  þess  (af  Guði),  en  ekki 
eins  qg  liinir  skriptlærðu. 

23.  I  samkunduhúsi  þeirra 
var  maður  nokkur,  sem  hafði 
óhreinan  anda;  hann  kallaði 
og  sagði: 

24.  Æ,  hvað  höfum  við  saman 
að  sælda,  Jesú  frá  Nazaret  ? 
Ertu  kominn  til  að  fyrirfara 
oss?  Eg  veit,  hver  |>ú  ert, 
hinn  Heilagi  Guðs. 

25.  Jesús  hastaði  þá  á  hann 
og  niælti:  þegi  þú,  og  far  út 
af  honum ! 

26.  Þá  hreif  hinn  óhreini  andi 
manninn,  og  fór  út  af  honum 
öskrandi. 

27.  Þetta  undruðust  allir,  svö 
þeir  spurðii  hver  annan  og 
sögðu:  Hvað  er  þetta?  Hver 
er  þessi  hin  nýa  kenning?  því 

E2 


68 


hann  skipar  jafnvel  ohreinum 
öndum  með  valdi,  og  þeir 
hlýða  honum. 

28.  En  orðrómurinn  af  hon- 
um barst  strax  út  nm  oil  þau 
heröð,  er  lágu  í  grend  við 
Galílealand. 

29.  Undireins  og  þeir  geingn 
út  úr  samkunduhúsinu,  fóru 
þeir  til  húss  Símonar  og  An- 
dresar,  ásamt  með  Jakobi  og 
Jóhannesi ; 

30.  Þar  lá  móðir  konu  Sím- 
onar  sóttveik,  og  jafnskjótt  var 
honum  sagt  frá  henni ; 

31.  Hann  gekk  þángað,  tók 
í  hönd  henni,  reisti  hana  á 
fætur,  og  þá  hvarf  þegar  sótt- 
veikin  frá  henni,  og  hún  þjón- 
aði  þeim. 

32.  Nú  er  kvöld  kom  og  sól 
var  mnnin,  færðu  þeir  til  bans 
alia  veika  og  djöfulóða, 

33.  Og  borgarmenn  söfnuðust 
allir  saman  að  dyriim  hússins  ; 

34.  En  hann  læknaöi  marga, 
þá  er  veikir  voru  af  ýmsum 
sjúkleikum,  og  rak  út  marga 
djöfla,  og  leyf ði  þeim  ekki  að 
segja,  að  þeir  þektu  hann. 

35.  Að  morgni  fyrír  dögun 
for  hann  á  fætnr,  og  gekk  út 
úr  borginni  í  einn  eyðistað,  og 
gjörði  þar  bæn  sína ; 

36.  En  Símon  og  þeir,  sem 
með  honum  voru,  eltu  hann, 

37.  Og  er  þeir  fundu  hann, 


MARKÚSAR  1.  Kap. 

sögðu  þeir  við  hann:  allir 


leita  þín. 

38.  Þá  sagði  Jesús  yið  þá : 
vér  skulum  fara  í  nálæg  þorp, 
svo  eg  fái  einnig  þar  kent; 
því  til  þess  er  eg  út  farinn. 

39.  Oghann  kendi  í  samknndii- 
húsum  þeirra  nm  alt  Galí- 
lealand,  og  rak  djöfla  út. 

40.  Og  maður  nokknr  líkþrár 
kom  til  bans,  Tell  til  iota  bans 
og  bað  hann  með  svo  feldum 
orðum:  ef  þú  vilt,  getur  þú 
læknað  mig. 

41.  Jesús  kendi  1  brjósti  nm 
hann,  retti  út  höndina,  snart 
hann  og  sagði  við  hann :  eg 
vil,  vertu  heill ! 

42.  Og  jafnskjott  er  Jesús 
mælti  þetta,  bvarf  af  honum 
líkþráin,  og  hann  varð  beil- 
brigður. 

43.  Jesús  let  hann  strax  frá 
sér  fara,  lagði  ríkt  á  við 
hann, 

44.  Og  mælti:  varastu  að 
segja  þetta  nokkrum,  heldar 
far  og  sýn  þig  prestinum,  og 
oífra  því  fyrir  lækníngu  þína, 
sem  Móses  bauð,  þeim  til 
sannindamerkis. 

45.  En  maðurinn  for  og  tal- 
aði  margt  um  þetta  og  bar 
það  út,  svo  Jesús  mátti  ekki 
Iramar  koma  opinberlega  í 
borgina;  yar  bann  því  utan 
borgar  í  eyðistöðum,  og  kom 


2.  Kap. 

folk  þángað  til  hans  úr  öUum 
áttum. 

2-  KAPÍTULI. 

Jesús  Uelcnar  ;  kcdlar  Mattem  ;  tekur  lærl- 
sveinana  í  forsvar. 

"VrOKKRUM  dögum  síðar 
Xi  kom  hann  aptur  inn  1 
borgina  Kapernauin;  og  und- 
ireins  og  sú  fregn  kom,  að 
hann  væri  í  husi  sínu, 

2.  Safnaðist  þángað  svo  mik- 
iU  fjöldi  fölks,  að  það  komst 
hvergi  fyrir,  og  jafnvel  ekki  í 
andd}TÍnu,  en  hann  flutti  þeim 
sína  kenníngu ; 

3.  Þá  komu  til  lians  menn 
nokkiir  með  limafallssjúkan 
mann,  sem  \ar  boiinn  af 
fjórum ; 

4.  Nú  er  þeir  gátu  ekki  kom- 
izt  til  hans  fyrir  mannþraung- 
inni,  rifu  þeir  gat  á  þakiö 
uppi  yíir  honum,  og  létu 
sængina  síga  þar  niður,  sem 
hinn  limafallssjiíki  lá  í. 

5.  Ná  er  Jesús  sá  þeirra  trú, 
sajrði  hann  til  hins  limafalls- 
sjúka :  sonur,  syndir  þínar  eru 
þér  fyrirgeftiar. 

6.  En  þar  sátu  nokkrir  af 
þeim  skriptlærðu,  og  hugsuðu 
með  ser : 

7.  Því  talar  maður  þessi  slíkar 
guðlastanir  ?  Hver  getur  fyrir- 
gefið  syndirnar,  nema  Guð  einn  ? 

8.  Jafnskjótt  fann  Jesús  í 
anda,  að  þeir  hugsuðu  þetta 


GUÐSPJALL.  69 

og  sagði  við  þá:  því  hugsið 
þér  slíkt  í  yðrum  hjörtum? 

9.  Hvort  er  auöveldara  að 
segja  hinum  limafallssjúka : 
syndir  þínar  eru  þer  fyrir- 
gefnar,  eða  segja:  statt  upp, 
tak  sæng  þína  og  gakk  ? 

10.  En  til  þess  að  þer  vitið, 
að  Mannsins  Sonur  hefir  vald 
til  að  fyrirgefa  syndir  á  jörðu, 
sagði  hann  hinum  liniafalls- 
sjúka : 

11.  Þá  segi  eg  þer,  statt  npp 
og  tak  sæng  þína  og  far  til 
húss  þíns; 

12.  En  hann  stóð  þegar  npp, 
tók  sængina  og  gekk  út,  svo 
allir  sáu.  Þá  nndruðust  allir 
og  vegsömuðu  Guð,  og  sögðu : 
ver  höfum  aldrei  þvílíkt  séð, 

1 3.  Þar  eptir  gekk  hann  aptur 
út  til  sjáfarins,  og  alt  fólkið 
kom  til  hans,  og  hann  kendi 
þeim. 

14.  Og  er  hann  gekk  fram 
hjá,  sá  hann  mann,  er  Levi  het 
Alfeusson,  sitjanda  í  toUbúð- 
inni,  og  sagði  við  hann :  fylgdu 
mér ;  hann  stóð  upp  og  fylgdi 
honum. 

15.  En  svo  bar  til,  er  Jesús 
sat  yfir  borðum  1  húsi  hans, 
að  margir  toUheimtumenn  og 
bersyndugir  mötuðust  þar  á- 
samt  Jesú  og  lærisveinum 
hans;  því  þeir  voru  margir, 
og  1  fylgd  með  honum ; 


70 

16.  En  er  hinír  skriptlærðu 
og  Farísearnir  sáu  hann  eta 
með  tollheimtiimömium 
bersyndiigum,  sögðu  þeir  \ið 
lærisveina  lians:  hvað  kemur 
til,  að  hann  etur  og  drekkur 
með  tollheimtumönnum  og 
bersyndugiim  ? 

17.  Þegar  Jesús  heyrði  þetta, 
sagði  hann  viö  þá :  ekki  þurfa 
heilbrigðir  læknis  við,  lieldur 
þeir,  sem  sjúkir  eru.  Eg  er 
ekki  komiiin  til  aö  kalla 
rettláta,  heldur  synduga  til 
lífernisbetrunar. 

18.  Lærisveinar  Jóhannesar 
og  Faríseanna  voru  vanir  að 
fasta ;  þeir  koniu  til  Jesú  og 
tóku  svo  til  orða:  því  fasta 
lærisveinar  Jóhannesar  og 
Faríseanna,  en  þínir  lærí- 
sveinar  fasta  ekki  ? 

19.  Jesús  svaraði  þeim :  geta 
brúðkaiipsgestirnir  fastað,  á 
meðan  brúðguminn  er  meö 
þeim?  Svo  leingi  sem  þeir 
hafa  brúðgumann  með  ser, 
geta  þeir  ekki  fastað ; 

20.  En  sá  tími  mun  koma, 
að  brúðguminn  verður  frá 
þeim  tekiim,  og  þá  munu  þeir 
íasta. 

21.  Einginn  leggur  nýa  bót  á 
gamalt  fat:  því  annars  rífur 
hin  nýa  bót  hið  gamla  fatið, 
og  verða  þá  spjöllin  verri; 

22.  Einginn  lætur  heldur  nýtt 


MAEKÚSAR 


2.  Kap; 

vín  í  gamla  belgi;  að  öðrum 
kosti  spreingir  hið  nýa  víniö 
belgina  og  spillist,  en  belgirnir 
ónýtast ;  lieldur  á  aö  lata  nýtt 
vín  á  nýa  belgi. 

23.  Svo  bar  við,  að  Jesús 
gekk  yfir  sáðlönd  nokkur  á 
hvíldardegi ;  þá  tóku  læri- 
sveinar  hans  að  tína  öx  á 
leiðinni. 

24.  Farísearnir  sögðu  þá  við 
hann:  því  gjöra  lærisveinar 
þínir  þa^,  sem  ekki  leyfist  á 
hvíldardegi  ? 

25.  Hann  spuröi:  haíið  þer 
aldrei  lesið,  livaö  Davíð  gjörð- 
i,  þegar  hann  þarfnaðist  og 
húngraði  sjálfan  og  förunauta 
haiis, 

26.  Aö  haiin  gekk  inn  í  Guðs 
hús,  á  dögum  Abíatars  æðsta 
prests,  og  neytti  brauöanna 
lielgu,  sem  einginn  mátti  eta 
nema  prestarnir,  og  gaf  þau 
einnig  sínum  fylgdarniönnum. 

27.  Og  enn  mælti  hann  við 
þá:  hvíldardagurinn  er  orð- 
inn  til  mannsins  vegna,  en 
maðurinn  ekki  vegna  hvíldar- 
dagsins ; 

28.  Þess  vegna  er  Mannsins 
Sonur  einnig  lierra  livíldar- 
dagsins. 

3.  KAPÍTULI. 

Jesús  lælmar  marga  sjúlca ;  kallar  til  stn  þd 
tólf  postula,  talar  um  synd  d  móti  Heilögiím 
Anda;  Itennir,  hver  se  hans  móÖir  og  hverjir 
hans  hræðttr. 


3.  Kap.  GUÐSl 

IÖÐRU  sinni  koni  liann  í 
samkiinduhúsið,  og  var  þar 
sá  maður,  er  visna  hönd  hafði. 

2.  Þá  liöfðu  þeir  auga  á  lion- 
um,  hvort  hann  mundi  lækna 
þann  mann  á  hvíldardegi,  svo 
þeir  gætu  áklagað  hann. 

3.  Þá  sagöi  Jesús  við  mann- 
inn,  er  visnu  höndina  hafði : 
stattu  á  fætur  og  gakk  fram. 

4.  Þá  sag'ði  hann  viö  þá : 
hvort  hæfir  á  hvíldardögum, 
að  gjöra  gott  eður  ilt,  gefa  líf 
eður  svipta  því  ?  En  þeir  svör- 
uðu  eingu. 

5.  Þá  litaðist  liann  um  með 
reiðisvip,  og  varö  hryggur  yíir 
harðúð  hjartna  þeirra;  síðan 
segir  hann  við  manninn:  réttu 
fram  hönd  þína.  Hann  gjörði 
það,  og  varð  hún  þá  heil. 

6.  Þá  geiiigu  Farísear  út,  og 
báru  þegar  saman  ráð  sín  á 
móti  honum,  við  menn  Heró- 
desar  konúngs,  livernig  þeir 
feingi  hann  af  dögum  ráðinn. 

7.  Jesús  for  þá  ásamt  læri- 
sveinum  sínum  til  sjöar,  og 
fylgdi  lionum  þá  margt  fólk  úr 
Galílealandi  og  Júdalandi, 

8.  Ur  Jerusalem,  úr  ídúmea 
og  úr  héruðum  hinumegin 
Jórdanar;  líka  kom  margt 
folk  til  bans,  er  bjó  í  grend 
viö  Týrus  og  Sídon,  sem  heyrt 
hafði  um  hans  kraptaverk. 

9.  Þá  bauð  hann  lærisveinum 


JALL.  71 

sínum  að  liafa  ser  skip  búið, 
svo  fólksíjöldiiin  skyldi  ekki 
þraungva  honum ; 

10.  Því  sökum  þess  að  hann 
læknaði  marga,  þá  flyktust  að 
honum  allir  þeir,  er  sjúkir 
voru,  svo  þeir  næðu  að  snerta 
hami ; 

11.  Líka  féllu  þeir,  er  lialdnir 
voru  af  óhreinum  öndum, 
fram  fyrir  honum,  undir  eins 
og  þeir  sáu  hann,  æptu  og 
sögðu :  þú  ert  Sonur  Guðs ; 

12.  En  hann  bannaði  þeim 
harðlega  að  segja  frá,  hver 
hann  væri. 

13.  Síðan  for  hann  upp  á  eitt 
fjall,  og  kallaði  til  sin  þá,  er 
hann  sjálfur  vildi,  og  komu 
þeir  til  hans. 

14.  Þá  tilsetti  hann  tólf,  er 
vera  skyldu  með  honum,  og 
til  að  senda  þá  frá  ser  til  að 
flytja  hans  kenníngu ; 

15.  Og  hafa  vald  til  að  lækna 
sjúkdóma  og  reka  djöfla  út. 

16.  Þessir  voru  :  Símon,  sem 
hann  kallaði  Pétur ; 

17.  Þeir  bræður;  Jakob  og* 
Johannes,  synir  Sebedeusar, 
þá  kallaði  hann  Boanerges, 
það  er,  þrumusyni ; 

18.  Andres  og  Filippus  og 
Bartólómeus  og  Matteus  og 
Tómás  og  Jakob  Alfeusson 
og  Taddeus  og  Simon  vand- 
lætari, 


72 


19.  Og  Júdas  Iskaríot,  sem 
sveik  hann. 

20.  Þegar  þeir  voru  komnir 
til  herbergis,  þá  saínaðist 
þángað  að  nýu  svo  mikiU  fjöldi 
folks,  að  þeir  gátu  ekki  feing- 
iö  ser  matar. 

21.  Og  sem  náúngar  hans 
heyrðu  það,  fóru  þeir  og  vildu 
ná  hontim  út,  því  þeir  sögöu 
hann  væri  frá  sér. 

22.  1í  En  hinir  skriptlærðu,  er 
komnir  voru  ofan  frá  Jerú- 
salem,  sögðu :  hann  hefur  Bel- 
sebub  og  rekur  djöfla  út  með 
fulltíiigi  djöflahöfðíngjans. 

23.  Jesús  kallaði  þá  til  sin, 
og  talaöi  til  þeirra  í  eptir 


MAEKUSAR 

28 


líkíngum 


hvernÍTin  getur  Sa- 


tan rekið  Satan  út  ? 

24.  Og  ef  eitthvert  ríki  er 
sjálfu  ser  sundurþykt,  þá  fær 
það  ekki  staðizt ; 

25.  Og  ef  eitthvert  heimili 
er  sjálfu  ser  sundurþykt,  þá 
fær  það  ekki  staðizt ; 

26.  Ef  nú  Satan  er  upp  á 
móti  sjálfum  ser,  og  er  viö 
.^jálfan  sig  ósamþykkur,  fær 
hann  ekki  staðizt,  heldur  er 
útgjört  nm  hann. 

27.  Einginn  getiir  brotizt  inn 
1  hús  ens  sterka  og  rænt  faung- 
um  hans,  nema  liann  taki 
áður  hinn  sterka  til  banda; 
þá  fyrst  getur  hann  rænt  liús 
hans. 


4.  Kap. 

Sannlega  segi  eg  yðiir,  að 
als  konar  syndir,  og  jafnvel 
guðlastanir,  geta  mönnunum 
fyrirgefizt ; 

29.  En  sá,  sem  talar  lastmæli 
gegn  Heilögnm  Anda,  mun 
eigi  að  eilífu  fá  synda  fyrir- 
gefníngu,  heldur  er  hann  sekur 
eilífs  dómsáfellis. 

30.  (Því  þeir  höföu  sagt,  að 
öhreinn  andi  væri  í  lionum). 

31.  1í  Nú  kom  móðir  hans  og 
bræður,  stóðu  fyrir  dyrum  úti 
og  sendu  honum  orð  að  koma. 

32.  En  fólkiö  sat  alt  í  kríng 
iim  hann;  þá  var  sagt  við 
hann :  móðir  þín  og  bræður 
þínir  standa  úti  og  spyrja  að 
þer ; 

33.  Þá  svaraði  hann  þeim: 
hver  er  móðir  mín  eðnr  bræð- 
nr  mínir  ? 

34.  Og  sem  hann  hafði  rent 
augunum  yíir  þá,  er  í  kríngum 
hann  sátu,  sagði  hann:  sjá, 
þar  er  mín  móöir  og  mínir 
bræður ; 

35.  Því  hver  sem  g^'örir  Gnðs 
vilja,  hann  er  minn  bróöir, 
mín  systir  og  módir. 

4.  KAPlTULL 

Jestts  lienmr  i  eptirlikt'ngum  ;  lætur  ^óinn 
verða  liyrran. 

OG  hann  tók  aptnr  til  að 
kenna  við  sjóinn,  dreif  þá 
til  hans  svo  mikill  flöldi  folks, 
í  að  hann  hlaut  að  stíga  á  skip  og 


4.  Kap. 

setjast  þar,  en  múgurinn  allur 
var  á  landi  fram  \ið  sjóinn; 

2.  Þá  kendi  hann  þeim  margt 
Í  dæmisögiim,  og  sagði  við  þá 
í  sinni  keninngu : 

3.  Veitið  eptirtekt !  Sjá,  mað- 
ur  nokkur  íór  að  sá ; 

4.  Eii  það  vildi  svo  til,  þá 
hann  var  að  sá,  að  sumt  sæðið 
fell  við  veginn,  og  fuglar  komu 
og  átu  það ; 

5.  En  sumt  fell  í  grýtta  jörð, 
þar  sem  það  hafði  lítiim 
jarðveg;  það  óx  að  sönnu 
skjótt,  því  það  hafti  lítinn 
jarðveg; 

6.  En  er  sólin  hækkaði  á 
lopti,  skrælnaði  það  og  visn- 
aði,  sökiim  þess,  það  hafði 
ekki  nógar  rætur ; 

7.  Og  sumt  fell  meðal  þyrna, 
en  þyrnarnir  iixu  upp  og 
kæfðu  það,  svo  þaö  bar  eingan 
ávöxt. 

8.  En  sumt  fell  í  góða 
jörð,  það  sprat t,  óx  og  bar 
ávöxt,  sumt  þrítugfaldan,  sumt 
sextugfaldaii  og  sumt  liundr- 
aðfalclan. 

9.  Og  hann  sagði  við  þá:  hver 
sem  hefir  eyru  til  að  heyra, 
sá  heyri. 

10.  Síðar,  er  hann  var  einn 
saman,  spurðu  þeir,  sem  með 
homim  voru,  ásamt  þeim  tólf, 
um  það,  hvað  þessi  dæmisaga 
ætti  að  þýða. 


GUÐSPJALL.  73 

11.  Jesús  mælti:  yður  er  nnt 
að  skilja  leyndardóma  Guðs 
ríkis,  hinuui  út  í  frá  verður 
alt  að  kenna  í  dæmisögum ; 

12.  Svo  að  þeir  sjáandi  sjái, 
en  skjTiji  þó  ekki,  og  heyrandi 
heyri,  en  skilji  þó  ekki;  svo 
að  þeir  snúi  ser  ekki  og  fái 
fyrirgefníng  synda  sinna. 

13.  Síðan  sagði  hann  við  þá : 
ef  þer  skiljiö  ekki  þessa  dæmi- 
sögii,  hvernig  getið  þér  þá 
allar  dæmisögur  skilið? 

14.  H  Sáðmaðurinn  þýðir  þann, 
sem  orðinu  sáir; 

15.  Sæðið,  sem  við  veginn  var 
sáð,  merkir  þá,  sem  orðið  er 
sáð  hjá,  og  nær  þeir  hafa  heyrt 
það,  kemiir  Satan  jafnskjótt 
og  tekur  orðið,  sem  sáð  var, 
burt  úr  hjörtum  þeirra. 

16.  Eins  merkir  sæðið,  sem 
fell  í  grýtta  jörð,  þá,  sem  heyra 
orðið  og  veita  því  jafnskjótt 
viötöku  með  fögnuði ; 

17.  En  hafa  ekki  rót  í  ser, 
heldnr  eru  östöðiigir;  en 
síðan  hneykslast  þeir  nndir- 
eins  og  armæða  eða  ofsöknir 
bera  að  höndum  fyrir  orösins 
sakir. 

18.  Sæðið,  sem  sáð  var  meðal 
þyrna,  merkir  þá,  er  að  sönnu 
heyra  orðið, 

19.  En  áhygírjur  þessa  heims, 
táldrægni  auðæfanna  og  girnd- 
ir  til  annara  hluta  koma  til 


74 


og  kefja  oröið,  svo  það  verðiir 
ávaxtarlaiist. 

20.  En  sæðið,  er  fell  í  góða 
jörð,  þýðir  þá,  er  heyra  orðið 
og  bera  ávöxt,  sumir  þrítiig- 
faldan,  sumir  sextugfaldan  og 
sumir  hundraðfaldan. 

21. 1Í  Síðan  sagði  hami  við  þá: 
Bera  menn  Ijós  inn  til  að  setja 
það  undir  ílát  eður  bekk?  Er 
ekld  heldur  siöur  að  seíja  það 
í  Ijósastiku  ? 

22.  Því  ekkert  er  svo  hulið, 
að  það  verði  ekki  opinbert,  og 
ekkert  svo  fólgið,  að  það  verði 
ekki  augljóst. 

23.  Hver  sem  heíir  eyni  til 
að  heyra,  sá  lieyri ! 

24.  Enn  framar  sagði  hann 
við  þá:  geíið  gaum  að  því, 
sem  þér  lieyrið ;  með  þeim 
sama  mæli,  sem  þer  mælið, 
mun  yður  mælt  verða,  og  við 
yður,  sem  takið  eptir,  mun 
bætt  verða ; 

25.  Því  þeim,  sem  heíir,  mun 
veitast,  en  frá  liinum,  sem 
ekki  beíir,  mun  tekið  verða, 
jafnvel  þaö  hann  heíir. 

26.  1í  Síöan  sagði  hann :  Eins 
er  því  varið  með  Guös  ríki,  eins 
og  þegar  einhver  kastar  sæöi 
í  jörð; 

27.  Hann  sefur  um  nætur,  en 
vakir  um  daga,  en  sæðið  vex  og 
dafnar,  án  þess  hann  viti  það; 

28-  Því  jörðin  ber  sjálfkrafa 


MARKÚSAE 

ávöxt, 


4.  Kap* 

fyrst  kornstaiingina, 
síðan  axið,  og  seinast  fallvaxið 
korn  í  axinu ; 

29.  En  nær  ávöxturinn  er 
fallvaxinn,  lætur  liann  slá 
kornið,  því  þá  er  kornskurð- 
artíminn  fyrir  hendi. 

30.  1í  Enn  sagði  liann:  við 
hvað  á  eg  að  jafna  Giiðs  ríki  ? 
Eður  hverja  eptirlíkíngu  á  eg 
að  hafa,  til  að  leiða  yður  það 
fyrir  sjónir? 

31.  Líkt  er  þaö  mustarðs- 
korni :  nær  því  er  sáð,  er  það 
hið  minnsta  allra  frækorna ; 

32.  Síðan  vex  það,  og  verður 
hverjii  kálgresi  meira,  og  fær 
stórar  greinir,  svo  fiiglar  him- 
ins  geta  leitað  ser  skjóls  í 
skugga  þess. 

33.  í  mörgum  þess  konar 
eptirlíkíngum  flutti  hann  þeim 
orðið,  eins  og  bezt  átti  viö 
þeirra  skilníng ; 

34.  En  án  eptirlíkínga  kendi 
hann  þeim  ekki.  Síðan,  þegar 
hann  var  einn  saman,  lagði 
hann  alt  út  fyrir  lærisveinnm 
sínum. 

35.  Að  kvöldi  sama  dags 
sagði  hann  við  lærisveina  sína: 
förum  yíir  um  sjóinn. 

36.  Þeir  skildu  við  fólkið, 
og  fóru  með  liann  með  ser  á 
sldpinti,  eins  og  hann  stóð, 
en  önnur  skip  fylgdiist  með 
honum. 


5.  Kap.  GUÐSl 

37.  Þá  gjörði  veður  mikið, 
svo  bylgjurnar  fellu  yfir  skip- 
id,  svo  að  lá  við,  að  fylti ; 

38.  Eq  hann  svaf  á  kodda  í 
skntnum.  Þeir  fórii  þá  og 
vöktu  hann  og  sögðu:  Meist- 
ari,  hirðir  þú  ekki  um  það,  að 
ver  tortýnumst  ? 

39.  Hann  reis  þá  iipp,  hastaði 
á  vindinn  og  sagði  við  sjóirui: 
þegi  þú  og  yertu  kvr!  Þá 
lægði  veðrið,  og  varð  blíða 
logn. 

40.  Síðan  sagði  hann  við  þá: 
því  eruð  þér  svo  bugiausir, 
hverju  gegnir  yðar  vantraust  ? 

41.  En  þeir  urðu  næsta 
hræddir,  og  sögðu  hver  við 
annan:  hvílíkur  er  þessi,  að 
bæði  veður  og  sjór  blýða 
honum  ? 

5.  KAPÍTULI. 

Jesús  reJcur  djðful  út.   Læknar  sjúka. 

ÞEIR  komu  yíir  um  sjóinn 
í  hérað  þeirra  Gadara- 
manna ; 

2.  Og  jafnskjótt  sem  hann  var 
stiginn  af  skipi,  hljóp  móti 
honum  úr  gröfum  framlið- 
inna  maður  nokkur,  kvalinn 
af  óhreinum  anda; 

3.  Hann  hafði  aðsetur  sitt  í 
gröfum  dauðra  manna,  og  var 
svo  óður,  að  ekki  tjáði  að 
setja  bann  í  fjötur ; 

4.  Því  opt  haföi  bann  verið 


JALL.  75 

bundinn  með  fjötrum  og 
hlekkjiim,  en  hann  sleit  af  ser 
blekkina  og  braut  fjötrin,  og 
einginn  gat  ráðið  við  hann ; 

5.  Um  allar  nætur  og  daga 
var  hann  á  fjöllum,  og  í  gröf- 
um  dauðra  manna,  hrein  og 
lamdi  sjálfan  sig  með  gijóti. 

6.  Nú  er  hann  sá  Jesúm  á- 
leingdar,  hljóp  hann  þángað, 
fell  fram  fyrir  honum,  kallaði 
bátt  og  mælti : 

7.  Hvað  beíi  eg  með  þig  að 
gjöra,  Jesús,  SoDur  Guðs  ens 
hæsta?  Eg  særi  þig  við  Guö, 
að  þú  kveljir  mig  ekki. 

8.  (Því  Jesús  hafði  skipað 
hinum  óhreina  anda  að  fara 
út  af  honum.) 

9.  Þá  spurði  Jesús  bann  að 
naftii,  en  hann  segir:  Legíó 
heiti  eg;  því  ver  erum  margir. 

10.  Þá  bað  hann  Jesúm  inni- 
lega,  aö  hann  ræki  þá  ekki 
burt  úr  því  heraði. 

11.  En  þar  var  við  Qalliö  stór 
svínahjörð  á  beit ; 

12.  Þá  báðu  djöflarnir  bann, 
að  hann  vildi  leyfa  þeim  að 
far  a  í  svínin. 

13.  Jesús  leyfði  þeim  þetta 
þegar,  og  fóru  hinir  óhreinu 
andar  í  svínin,  og  öU  björðin 
bljóp  fyrir  björg  ofan  í  sjóinn, 
og  kafnaði  þar;  var  það  her 
uin  tvö  þúsund  svína ; 

14.  En  þeir,  er  gættu  þeirra, 


76  MARKÚSAR 

flýðu,  og  sögðu  frá  þessu  bæöi 
í  borginni  og  á  landsbygöinni. 

15.  Þá  fóru  menn  að  sjá, 
hvað  skeð  hafði,  komu  til 
Jesú,  og  sáu  þar  þann  djöfal- 
öða  siíjanda,  klæddan  og  heil- 
vita,  þann,  er  djöílasægurinn 
haf  öi  í  verið. 

16.  Við  þetta  urðu  þeir 
liræddir,  en  þeir,  sem  við 
höfðu  verið,  sögðu  þeim, 
bvernig  farið  hefði  bæði  fyrir 
þeim  óða  og  svínunum. 

17.  Þá  báðu  þeir  hann,  að 
hann  færi  úr  þeirra  héröðum. 

18.  Nú  er  bann  steig  á  skip, 
beiíldi  sá,  sem  óður  haföi 
verið,  hann  leyfis  að  fara  með 
honum ; 

19.  Þessa  synjaði  Jesús  hon- 
um, og  sagði :  far  þú  heim  til 
þín  og  þinna,  og  skýr  þeim 
frá,  hvað  mikið  gott  Drottinn 
hefir  veitt  þér,  og  hversu  hann 
hefir  miskunað  þer. 

20.  Hann  for  og  bar  það  út 
1  Dekapólis,  hversu  vel  Jesús 
hefði  gjört  til  sin,  og  nndruð- 
ust  það  allir. 

21.  Þegar  Jesús  var  kominn 
yfir  um  á  skipinu  aptur,  safn- 
aðist  að  honum  mikiU  mann- 
fjöldi;  var  hann  þá  staddur 
við  sjóinn. 

22.  Þángað  kom  til  bans  einn 
af  samknnduböfðíngjunum,  er 
hét  Jaírus,  og  þegar  hann  sá 


5. 

til 


Kap. 

fóta 


Jesúm,    íell  hann 
honum, 

23.  Og  bað  bann  mjög  inni- 
lega  og  sagði:  dóttir  mín  er 
að  fram  komin;  kom  og  legg 
hendur  þínar  yfir  lianii,  svo 
benni  batni ;  þá  mun  hún  lifa 

24.  Jesús  for  með  honum; 
honnm  fylgdi  múgur  manns, 
er  þreyngdi  sér  aö  iionum. 

25.  Þar  var  kona  nokkur,  sem 
nm  tólf  ár  hafði  verið  sjúk  af 
blóðláti ; 

26.  Hún  hafði  mikið  þolað  af 
mörgum  læknum,  og  varið  til 
þess  aleigu  sinni,  og  þó  ekki 
batnað,  heldur  varð  lienni  æ 
þýngra. 

27.  Hún  bafði  heyrt  af  Jesú, 
kom  1  mannþraiinginni  að 
baki  honum,  og  snart  klæði 
bans ; 

28.  Því  bún  sagði:  geti  eg 
aðeins  snert  klæði  bans,  mnn 
mér  batna. 

29.  Og  jafnskjótt  stöðvaðist 
blóðlát  bennar,  og  bún  fann 
á  sér,  að  bún  var  beil  orðin 
meina  sinna. 

30.  Undireins  fann  Jesús  á 
ser,  að  kraptur  var  út  af  bon- 
um  geinginn,  snérist  við  í 
mannþraunginni,  og  spurði, 
bver  hefnr  snert  klæði  mín  ? 

31.  Þá  tóku  lærisveinar  bans 
til  orða:  þú  ser,  að  mann- 
fjöldinn  þreyngir  að  þer,  og 


6.  Kap.  GUÐSPJALL.  77 

þó  spyr  þú,  hver  haíi  snortið   Síðan  bauð  hann  ölliim  að  fara 


32.  Þá  skygndist  Jesús  um 
eptir  þeirri,  sem  þetta  hafði 
gjört ; 

33.  En  bún  var  hrædd  og 
skjálfandi,  því  hún  vissi,  hvað 
við  sig  hafði  fram  farið,  kom 
og  fell  fram  fyrir  hann,  og 
sagði  alt  liið  sanna. 

34.  En  hann  sagði  við  hana: 
dóttir,  þín  trú  heíir  hjálpað 
þer;  far  í  friði,  og  vert  heil 
sjúkleika  þíns. 

35.  En  er  hann  var  þetta  að 
mæla,  komu  menn  frá  heimili 
samkunduhöfðíngjans,  er  sögð- 
u:  dóttir  þín  er  látin;  því 
viltu  ömaka  framar  meistar- 
ann? 

36.  Undireins  og  Jesús  lieyrði 
þessa  fregn,  mælti  liann  viö 
samkimduhöfðíngjann :  vertu 
öhræddur,  trú  þú  einúngis. 

37.  Og  nú  leyfði  hann  eing- 
um  að  fylgja  ser,  nema  Petri, 
Jakobi  og  Jóhannesi,  bróður 
Jakobs. 

38.  Þegar  hann  kom  í  hús 
samkunduhöfðíngjans,  og  sá 
þar  ys  mikinn,  og  þá,  er  gretu 
og  æptu  mjög, 

39.  Gekk  hann  inn  og  sagöi 
við  þá:  Því  æðrist  þér  og 
grátið?  mærin  er  ekki  dauð, 
heldur  sefur  hún ; 

40.  En  þeir  hlógu  að  honum. 


út  og  tók  með  ser  föður  og 
móður  stúlknnnar,  og  þá,  sem 
með  lionum  voru,  og  gekk  inn, 
þángað  seni  barnið  var, 

41.  Tók  í  hönd  þess  og  mælti : 
Talitakúmí;  þaðþýðir:  stúlka, 
eg  skipa  þér,  rís  þú  upp. 

42.  Og  jafnskjótt  reis  stúlkan 
upp,  og  tók  að  gánga ;  en  hún 
var  tólf  ára  að  aldri. 

43.  Þá  midruðust  þeir  næsta ; 
en  hann  bannaði  þeim  alvar- 
lega  að  láta  nokkurn  fá  þetta 
að  vita,  og  bauð  að  gefa  lienni 
mat. 

6.  KAPÍTULT. 

Jesús  er  fyrirlitinn  ;  útsendir  postida  ;  nokhrir 
ætla  hann  sé  Johannes;  seður  5000  manns  ; 
geingur  d  sjónum  ;  læknar. 

íjAÐAN  for  hann  til  ætt- 
Sr  jarðar  sinnar,  og  læri^ 
sveinar  hans  voru  í  fylgd  með 
honum ; 

2.  Og  þegar  hvíldardagurinn 
kom  tók  hann  til  að  kenna  í 
samkunduhúsinu,  og  nndruð- 
ust  margir,  sem  það  heyrðu, 
og  mæltu  :  Hvaðan  heíir  þessi 
maður  numið  þetta?  og  hví- 
líka  vizku  hefir  hann  öðlazt, 
og  hvílík  eru  þau  kraptaverk, 
er  hann  gjörir  ? 

3.  Er  hann  ekki  smiðurinn, 
sonur  Maríu,  og  bróðir  þeirra 
Jakobs  og  Jóses,  Júdasar  og 
Símonar?  og  eru  ekki  systur 


78 

hans  her  meö  oss?  Og  þeir 
hneyksliiöust  á  honum. 

4.  En  Jesús  mælti  við  þá:  ekki 
er  spámaður  óvirtur  nema  á 
fóstuijörðu  sinni  og  meðal 
ættmaiina  sinna  og  heima; 

5.  Og  hann  gat  ekkert  krapta- 
verk  gjört  þar,  að  undanteknu 
því,  að  liann  lagði  hendur  yfir 
fáeina  sjúka  og  læknaði  þá, 
og  furðaði  hann  sig  á  vantrú 
þeirra, 

6.  Og  för  um  þorpin  þar  í 
kríng  og  kendi. 

7.  ^]  Og  haim  kallaði  þá  tólf 
til  sin,  og  sendi  þá  frá  ser  tvo 
og  tvo  saman,  og  gaf  þeim 
vald  yfir  ólirehmm  öndum; 

8.  Til  ferðarinnar  bannaöi 
hann  þeim  að  taka  nokkuð 
meö  sér,  nema  einúngis  staf, 
en  hvorki  nestismal,  brauð 
eður  fé  í  beltum  sinnm, 

9.  En  þeir  skyldu  hafa  skó  á 
fótum ;  ekki  skyldu  þeir  held- 
ur  klæðast  t\  ennum  kyrtlum ; 

10.  Og  enn  framar  sagði  hann 
við  þá:  haldið  kyrru  fyrir  í 
hverjvi  því  liúsi,  er  þer  takið 
yöur  gistingu,  þar  til  þer  farið 
úr  því  þorpi ; 

11.  En  ef  einhverjir  vilja  ekki 
veita  yðnr  viötöku  eður  heyra 
yður,  þá  farið  þaðan  og  liristiö 
dupt  af  fötnm  yöar  til  vitnis 
gegn  þeim. 

12.  Þeir  fóru  og  predikuðu, 


MARKÚSAR 

að 


6.  Kap< 


menn  skyldu  taka  sinna- 
skipti, 

13.  Ráku  marga  djöfla  út,i 
og  smurðu  marga  sjúka  með 
viðsmjöri,  og  læknuðu  þá. 

14.  Þetta  heyrði  Heródes 
konúngur  (því  miklar  sögur 
geingu  nii  af  Jesú);  þá  sagöi 
hann:  Johannes  skírari  er 
risinn  upp  frá  dauðum,  og 
því  gjörast  slík  kraptaverk  af 
honum. 

15.  Sumir  sögðu,  hann  væri 
Elías;  aörir,  að  liann  væri 
spámaðiir,  eins  og  einn  af 
spámönnunnm. 

16.  En  er  Heródes  heyrði 
þetta,  mælti  hann:  Johannes, 
sem  eg  liefi  látið  hálshöggva, 
er  nú  risinn  upp  frá  dauðum. 

17.  Því  áður  hafði  Heródes 
látiö  höndla  J óhannes  og  setja 
1  myrkvastofu  vegna  Heró- 
díadis,  konu  Filippusar  bróður 
hans,  sem  Heródes  nú  hafði 
geingið  aö  eiga; 

18.  Því  Johannes  haföi  sagt 
við  Heródes:  þú  mátt  ekki 
eiga  bróðurkonu  þína. 

19.  Vegna  þessa  var  Heró- 
díadi  iUa  til  Jóhannesar  og 
vildi  ráða  honum  bana,  en  gat 
það  ekki, 

20.  Því  Heródes  haföi  beig 
af  Jóhannesi,  þar  hann  vissi, 
að  hann  var  lettlátur  og  helg- 
ur  maður,  og  verndaði  hann, 


6.  Kap.  GUÐS 

og  gjörði  margt  að  bans  ráö- 
um,  og  heyrði  hann  gjarna. 

21.  En  sem  hentugur  dagur 
kom,  þá  Heródes  gjörði  veizlu 
á  sínum  afmælisdegi  fyrir  gæð- 
íngum  sínum,  hershöföíngjum 
og  enum  helztu  mönnum  í 
Galílea, 

22.  Kom  inn  dóttir  Heró- 
díadis  og  dansaði,  svo  Herö- 
desi  og  þeim,  sem  boðnir  voru, 
líkaði  það  vel.  Þá  sagði  kon- 
úngurinn  við  skúlkuna :  bið 
mig,  hvers  þú  vilt,  og  mun  eg 
veita  þér. 

28.  Og  lofaði  henni  með  eiði : 
hvers  þú  beiðist  af  mer,  þá 
mun  eg  veita  þér,  alt  að  helm- 
íngi  ríkis  míns ; 

24.  En  hún  gekk  út,  og  spuröi 
möður  sína :  um  hvað  skal  eg 
biðja? 

25.  Hún  mælti :  um  höfuð 
Jóhannesar  skírara.  Hún  kom 
inn  aptur  með  skyndi  til  kon- 
úngsins,  og  mælti:  eg  vil,  að 
þú  gefir  mér  þegar  höfuð  Jó- 
hannesar  skírara  á  diski. 

26.  Við  þetta  varð  konúngur- 
inn  næsta  hryggur,  en  sökum 
eiös  þess,  er  hann  haf  ði  unnið, 
og  boðsmanna  sinna,  vildi  hann 
ekki  synja  benni  þess ; 

27.  Sendi  þá  konúngurinn 
jafnskjótt  einn  varðmanna 
sinna  og  skipaði  að  færa  sér 
höfuð  Jóhannesar; 


JALL.  79 

28.  En  hann  for  og  bjó  hann 
í  myrkvastofunni,  kom  með 
höfuöið  á  fati  og  færði  mey- 
nnni,  en  hún  bar  það  til  möður 
sinnar. 

29.  En  er  lærisveinar  bans 
heyrðu  þetta,  komu  þeir,  tóku 
lík  bans  og  lögðu  það  í  gröf. 

30.  Postularnir  komu  aptur 
til  Jesú,  og  sögðu  bonum  frá 
öllu  því,  sem  þeir  böfðu  gjört 
og  kent ; 

31.  Þá  sagði  Jesús  við  þá: 
farið  meö  mér  einir  saman  á 
afvikinn  stað,  og  bvílizt  þar 
um  stund,  því  svo  margir  voru 
komandi  og  faiandi,  að  þeir 
liöfðu  ekki  matfrið. 

32.  Síðan  fóru  þeir  einir  ser 
á  skipi  til  öbygða, 

33.  En  menn  sáu,  þegar  þeir 
fóru  burt,  og  margir  þektu 
þá;  blupu  menn  því  saman 
þángað  á  fæti  úr  öllum  borg- 
um,  og  komu  þeir  á  undan 
þeim  og  fundu  bann. 

34.  Og  er  bann  steig  af  skipi, 
sá  bann  þar  mikinn  niann- 
fjölda,  og  kendi  1  brjósti  um 
þá,  því  þeir  voru  sem  sauðir 
án  birðLs,  og  predikaöi  bann 
fyrir  þeim  iim  marga  bluti. 

35.  En  er  mjög  var  áliðið 
dags,  komu  lærisveinar  bans 
til  bans  og  sögðu:  ver  erum 
ber  1  eyðistað,  og  framoröið  er 
dags, 


MAEKÚSAE 


80 

36.  Lát  þá  frá  þer,  svo  þeir 
geti  farið  í  bygðina  og  þorpin 
hér  um  kríiig  og  keypt  ser 
vistir,  því  þeir  hafa  als  ekkert 
til  matar. 

37.  En  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  þá :  gefið  þér  þeim  að  eta. 
Þeir  sögðu  við  hann:  eigum 
vér  að  fara  og  kaupa  þeim 
mat  fyrir  200  penínga,  og  gefa 
þeim  að  eta  ? 

38.  Jesús  mælti  þá :  hve 
mörg  brauð  hafið  þer?  Farið 
og  gætið  að  því.  Þeir  gjörðu 
svo,  og  sögðust  hafa  fimm 
brauð  og  tvo  fiska. 

39.  Þá  bauð  liann  þeim  að 
láta  fólkið  setjast  niður  hóp- 
iim  saman  í  grænu  grasi ; 

40.  Og  það  settist  niður  í 
ílokkum  og  voru  hundrað  í 
sumum,  en  íimmtygir  í  sum- 
um. 

41.  Þá  tók  Jesús  þau  fimm 
brauöin  og  þá  tvo  íiska,  leit 
til  himins,  gjörði  Guði  þakkir, 
braiit  brauðin,  og  fékk  þau 
lærisveiniim  sínum,  svo  að 
þeir  legðu  þau  fyrir  fólkið ;  og 
einnig  skipti  liann  þeim  tveim- 
ur  íiskum  meðal  allra ; 

42.  En  þeir  neyttu  allir,  og 
iirðu  saddir. 

43.  Síðan  tóku  þeir  upp 
molana,  og  urðu  það  tólf 
karfir  fuUar,  og  einnig  fiskleif- 
amar ; 


6.  Kap 

44.  En  þeir,  sem  neytt  höf ðu 
matarins,  voru  að  tölu  fimm 
þúsundir  manna. 

45.  Og  jafnskjótt  bauð  hann 
lærisveinuin  sínum  að  stíg 
á  skip  og  fara  undan  ser  yfi 
um  til  Betsaída,  meðan  hann 
skildi  fólkið  við  sig. 

46.  En  er  hann  hafði  látið 
fólkið  frá  ser,  fór  hann  upp 
á  iQallið  að  biðja$t  fyrir; 

47.  Og  er  kvöld  var  komið, 
var  skipið  á  miöju  vatninu,  en 
hann  einn  á  landi ; 

48.  Sá  þá  Jesús,  að  róðurinn 
gekk  þeim  mjög  örðugt,  því 
andviðri  var  á.  En  nær  fjórð- 
úngur  lifði  nætur,  kom  hann 
til  þeirra,  og  gekk  á  sjónnm, 
og  let,  sem  hann  ætlaði  að 
gánga  fram  hjá  þeim. 

49.  En  er  þeir  sáu  hann 
gánga  á  sjónum,  heldu  þeir, 
að  það  mundi  vera  vofa,  og 
æptu  upp  yíir  sig; 

50.  Því  allir  sán  þeir  hann, 
og  urðu  felmtursfuUir.  Hann 
varpaði  þá  jafnskjótt  orðum  á 
þá,  og  mælti:  verið  Img- 
hraustir,  eg  er  það,  óttizt 
ekki. 

51.  Síðan  fór  hann  upp  í 
skipið  til  þeirra;  lægði  þá 
veðrið.  Og  þeir  nrðu  mjög 
frá  ser  numdir  og  undruðust ; 

52.  Því  þeir  höfðu  ekki  orðið 
hyggnari  við  brauða  táknið, 


7.  Kap.  GUÐSl 

þar  eð  hjarta  þeirra  var  svo 
blindað. 

53.  Síðan  fóru  þeir  yíir  um 
og  lentu  við  Genezaret. 

54.  Og  er  þeir  stigu  af  skipi, 
þekti  fólkið  hann  þegar, 

55.  Og  hljóp  um  alt  það 
bygðarlag,  og  tóku  að  færa 
sjúka  í  burðarrekkjum,  þángað 
sem  þeir  heyrðu  hann  væri ; 

56.  Og  hvar  seui  hann  fór  inn 
í  þorp,  borgir  eðiir  bæi,  þá 
lögðu  þeir  vanheila  menn  á 
torgin,  og  báðu  hann,  að  þeim 
inætti  leyfast  að  snerta  ein- 
úngis  klæðafald  hans ;  því  þeir, 
sem  snertu  hann,  urðu  heil- 
brigðir. 

.   7.  KAPÍTULI. 

Jesús  tékur  i  forsvar  lærisveina  sina,  útrekur 
djöful;  lælinar  claiifan  og  mdlhaltan. 

ÞÁ  komu  til  hans  Farísear 
og  nokkrir  skriptlærðir 
menn,  er  komnir  voru  frá 
Jerúsalem ; 

2.  Og  er  þeir  sáu,  að  nokkrir 
af  lærisveinnm  lians  neyttu 
matar  með  vanhelgum  hönd- 
um,  það  er :  óþvegnum 

3.  (Því  Farísear  og  Gyðíngar 
yfir  höfað  eta  ekki,  nema  þeir 
áður  taki  handlaugar,  og  fylgja 
þeir  í  þessu  tilskipunum  öld- 
únganna ;  ekki  heldur  eta  þeir 
matvæli,  sem  á  torgi  eru 
keypt,  nema  þeim  sé  áður 
dýft  í  vatn; 


JALL.  81 

4.  Og  margt  annað  er  það, 
er  þeir  hafa  undirgeingizt  að 
gæta,  svo  sem  er  þvottur  á 
drykkjarkerum,  könnum,  eir- 
kerum  og  borðbekkjum): 

5.  Þá  spmðu  Farísear  og 
hinir  skriptlærðu  liann:  því 
fylgja  lærisveinar  þínir  ekki 
tilskipunum  hinna  gömlu, 
lieldur  matast  með  ohreinum 
höndum  ? 

6.  En  Jesús  svaraði  þeim  og 
sagöi:  lieppilega  heíir  Esajas 
spáð  um  yöur,  þér  hræsnarar ! 
eins  og  skrifað  er :  lýður  þessi 
heiðrar  mig  meö  vörunum,  en 
hjörtu  þeirra  eru  lángt  frá 
mér ; 

7.  Þeir  dýrka  mig  til  einskis, 
er  þeir  kenna  þaö,  sem  eru 
manna  tilskipanir. 

8.  Þér  skeytið  ekki  boðum 
Guðs,  en  haldið  fast  við  manna 
tilskipanir,  svo  sem  er  þvottur 
á  könnum  og  drykkjukerum, 
og  margt  fleira  þess  háttar 
gjörið  þér. 

9.  Enn  framar  sagði  hann: 
dáfallega  tekst  yður  að  ónýta 
Guös  boð,  svo  þer  getið  fylgt 
yðar  eigin  setníngum ! 

10.  Því  Möses  heíir  sagt  : 
heiöra  fööur  þinn  og  móður, 
og  liver  sem  formælir  fööur 
eöur  móður,  skal  dauða  deya ; 

11.  Þar  á  mót  segiö  þér:  ef 
einhver  segir  viö  föður  eður 


82  MAR] 

móður :  eignr  þær,  sem  eg  gæti 
hjálpað  þer  með,  eru  heitfe, 

12.  Þá  leyfið  þer  honum  ekki 
að  gjöra  foreldrum  sínum 
nokkuð  gott  framar  af  þeim, 

13.  Og  ónýtiö  þannig  Guðs 
lög  með  yðar  eigin  tilskipiiii- 
um,  þeim  er  þer  sjálíir  hafið 
til  sett ;  og  margt  annað  gjörið 
þer  þessu  líkt. 

14. 1í  Síðan  kallaði  hann  sam- 
an  allan  lýðinii,  og  tók  svo  til 
máls :  hlýðið  mér  allir,  og  veit- 
iö  eptirtekt ! 

15.  Ekkert  er  það  fyrir  ntan 
manninn,  sem  inn  1  hann  fer, 
er  geti  saurgað  hann,  heldur 
það,  sem  út  fer  af  manninum, 
það  er  það,  sem  saurgar  hann. 

16.  Hver  sem  hefir  eyru  að 
heyra,  hann  heyri ! 

17.  En  er  liaim  var  kominn 
inn  ftá  fólkinu,  spurðu  læri- 
sveinarnir  hann  um  þýðíngu 
þessarar  dæmisögu. 

18.  Jesús  mælti:  eruð  þer 
einnig  svo  skilníngslausir  ? 
Skynjið  þer  ekki,  að  ekkert  af 
því,  sem  ut  in  írá  kemiir  inn  í 
manninn,  getur  saurgað  hann ; 

19.  Því  ekki  fer  það  inn  í 
hjarta  hans,  lieldur  í  magann, 
hvaðan  það  fer  eptir  eðlilegii 
rás,  ísem  hreinsar  fæðuna. 

20.  Þar  á  mót,  sagði  hann, 
það  sem  út  fer  af  manninum, 
Baurgar  hann ; 


:ÚSAR  7.  Kap. 

21.  Því  að  innan  frá  hugskoti 
mannsins  koma  iUar  hugrenn- 
íngar,  hör,  frillulífi,  manndráp, 

22.  Þjófnaðnr,  ágirnd,  ill- 
mennska,  hrekkvísi,  óstjórn- 
legt  líferni,  öfund,  lastmæli, 
drambsemi,  heimska; 

23.  AUir  þessir  vondu  hlutir 
koma  að  innan  og  saurga 
manninn. 

24. 1í  Heðan  for  hann,  þar  til 
er  skilur  land  Týrus  og  Sí- 
donar,  og  gekk  þar  inn  1  hús 
nokkurt,  og  vildi,  að  einginn 
skyldi  verða  var  við,  en  gat 
þó  ekki  dulizt, 

25.  Því  kona  nokkur,  sem 
haf ði  frett  til  hans  og  átti  dótt- 
ur,  sem  kvalin  var  af  óhreinum 
anda,  kom  og  fell  honum  til 
fóta; 

26.  Hún  var  heiðin,  sýrlenzk 
að  ætt,  úr  Fenisía.  Þessi  kona 
beiddi  hann  að  reka  djöfulinn 
út  frá  dóttur  sinni. 

27.  En  Jesús  sagði  við  hana: 
lofaðu  börnunum  að  seðjast  | 
fyrst,  því  ekki  sæmir  að  taka 
brauðið  frá  þeim  og  kasta  því 
fyrir  hvolpa. 

28.  Satt  er  það,  herra,  sagði 
hún :  þó  eta  hvolparnir  sem 
eru  undir  borðununi,  af  mol- 
um  barnanna. 

29.  Hann  mælti:  sökumþessa 
svars,  þá  far  þú  heim,  djöfull- 
inn  er  út  farinn  af  dóttur  þinni. 


8.  Kap.  GUÐSPJALL 
30.  Og  er  hún  kom  heim, 


83 


fann  hún,  aö  djöfuUinn  var  út 
farinn,  en  dóttir  hennar  lá  í 
rekkju. 

31.  H  Frá  landamerkjum  Tý- 
rus  og  Sidonar  for  hann  apt- 
ur  til  sjáfarins  í  Galílea,  yfir 
Dekapólis  land ; 

32.  Her  færðu  þeir  honiim 
mann  daufan  og  málhaltan; 
þeir  báðu  hann  að  leggja 
hendur  yfir  hann. 

33.  Jesús  veik  honum  til  síðu 
frá  fjölmenninu,  stakk  fíngrum 
sínum  í  eyru  honum,  hrækti 
frá  sér,  og  hrærði  við  túngu 
hans, 

34.  Leit  upp  til  himins,  and- 
varpaði  og  sagði  við  hann: 
EJffata!  það  þýöir:  opnaþúþig! 

35.  Og  jafnskjótt  opnuðust 
hans  hlustir,  og  hapt  hans 
túngu  losnaði,  og  hann  talaði 
skírt. 

36.  Frá  þessu  bannaði  hann 
að  segja  nokkrum;  en  því 
meir  sem  hann  bannaði  þetta, 
því  framar  víðfrægðii  þeir  það, 

37.  Og  sögðu  næsta  undrun- 
arfullir:  alt  gjörði  hann  dá- 
samlega,  því  heyrnarlausum 
gefur  hann  heyrn  og  mállaus- 
um  mál. 

8.  KAPlTULL 

Je»ás  mettar  4000  manna;  talar  um  súrdeíg 
Herödesar  og  Farúeanna;  gefur  hlindara 
týn.    Meðkenning  lærisveinama  um  Jesús. 


UM  þessar  mundir  bar  enn 
svo  við,  að  mikiU  fólks- 
fjöldi  var  hjá  honum,  og  hafði 
ekkert  til  matar.  Þá  kallaði 
Jesús  á  lærisveina  sína  og 
sagði  við  þá: 

2.  Eg  aumkast  yfir  folk  þetta, 
það  heíir  nú  hjá  mer  verið  í  þrjá 
daga  og  ekkert  til  matar  haft ; 

3.  En  ef  eg  læt  þá  fara  frá 
mér  fastandi  til  heimila  sinna, 
verða  þeir  magnþrota  á  veg- 
inum ;  því  snmir  af  þeim  voru 
lángt  að  komnir. 

4.  Þá  svöruðu  lærisveinar 
hans :  hvaðan  ætti  að  taka 
brauð  til  að  seðja  þá  her  á 
eyðimörku  ? 

5.  Hann  spnrði  þá,  hversu 
mörg  branð  hafið  þer?  Þeir 
sögðu :  sjö. 

6.  Síðan  banð  hann  fólkinu 
aö  setjast  niður  á  jörðina,  tók 
þau  sjö  brauð,  gjörði  Guöi 
þakkir,  braut  þau  og  f  ékk  þau 
síðan  lærisveinum  sínum,  svo 
að  þeir  legðu  þau  fyrir  fólkið. 
Þeir  gjörðu,  sem  þeim  var 
boðið. 

7.  Líka  höfðu  þeir  fáeina 
smáíiska ;  hann  þakkaði  einn- 
ig  Guði  fyrir  þá,  og  bauð,  að 
þá  skyldi  einnig  fram  bera; 
en  þeir  neyttu  og  uröu  mettir. 

8.  Síðan  söfnuðu  þeir  matar- 
leifunum,  og  voru  það  sjö 
karfir ; 

F2 


Si  MARI 

9.  En  þeir,  sem  neytt  höfðu, 
voru  her  um  :Qögur  þúsund; 
og  að  því  búnu  let  hann  þá 
frá  sér  fara. 

10.  IT  Undireins  eptir  þetta 
for  hann  á  skipi  með  læri- 
sveiniim  sínum,  og  kom  í  hér- 
aðiö  við  Dalmanúta. 

11.  Hér  komu  Farísear  og 
tóku  að  hefja  viö  hann  spurn- 
íngar,  og  kröfðust  teikns  af 
himni,  til  að  reyna  hann; 

12.  Andvarpaði  hann  þá 
þúngan  og  mælti :  hversvegna 
beiðist  þjóð  þessi  teikns? 
sannlega  segi  eg  yður,  henni 
skal  ekki  teikn  gefast. 

13.  Síðan  skildist  hann  við 
þá,  steig  aptur  á  skip  og  för 
yíir  um. 

14.  1Í  Þeim  hafði  gleymzt  að 
taka  með  sér  brauö,  svo  þeir 
höfðu  ekki  nema  eitt  á  skip- 
inu. 

15.  Þá  bauð  Jesús  þeim  og 
sagði:  varizt  súrdeig  þeirra 
Farísea  og  Heródesar. 

16.  Þá  sögðu  þeir  sín  á  miUi, 
að  Jesús  mundi  segja  þetta 
sökum  þess  þeir  höfðu  ekki 
brauð ; 

17.  En  er  hann  varð  þess  vís, 
mælti  hann :  því  fáizt  þer  um 
það,  að  þér  ekki  tóknð  branð 
með  ?  skynjið  þér  enn  ekki  né 
skiljiö?  er  hjarta  yöar  ennþá 
sljöft? 


USAR  8.  Kap: 

18.  Sjáið  þer  ekki  með  berum 
augum?  heyrið  þér  ekki  með 
opnum  eyrum? 

19.  Eða  munið  þer  ekki, 
þegar  eg  skipti  þeim  íimm 
braiiðiim  meöal  íimm  þús- 
mida?  hversu  margar  karfir 
með  matarleifar  hirtuð  þér 
þá? 

20.  Þeir  svöruðu :  tólf.  Eður 
þegar  eg  skipti  þeim  sjö 
brauðum  meðal  :Qögra  þús- 
unda,  hversu  margar  karíir 
fullar  höf  ðuð  þer  þá  afgángs  ? 

21.  Þeir  sögöu:  sjö.  Þá  mælti 
hann:  hvers  vegna  getið  þér 
þá  ekki  þetta  skilið  ? 

22.  1í  Og  hann  kom  til  Bet- 
saida  borgar;  her  færðu  þeir 
til  hans  blindan  mann,  og 
báðu,  að  hann  snerti  hann. 

23.  Jesús  tók  í  hönd  honum, 
og  leiddi  hann  út  fyrir  borg- 
ina,  hrækti  1  angu  hans,  lagði 
hendur  yfir  hann,  og  spurði 
hann,  hvert  hann  sæi  nokk- 
uð. 

24.  Hann  leit  upp  og  mælti : 
eg  sé  mennina  gánga,  eins  og 
eg  sæi  tre. 

25.  í  annað  sinn  for  Jesús 
höndum  Tim  augu  hans,  og 
bað  hann  líta  upp,  var  hann 
þá  orðinn  heilskygn,  og  sá 
alla  glögt. 

26.  Jesús  bauð  honnm  að 
fara  heim  til  sin,  en  ekki  inn 


9.  Kap.  GUÐS 

í  borgina,  ekki  heldur  segja 
nokkrum  í  þorpinu  frá  þessu. 

27.  1í  Héðan  fór  Jesús  og 
hans  lærisveinar  í  þau  þorp, 
er  liggja,  í  grend  við  borgina 
Sesarea,  sem  kend  er  viö  Fil- 
ippus.  Á  leiðinni  sagði  hann 
við  lærisveina  sína :  hver  segja 
menn,  að  eg  se  ? 

28.  Þeir  sögðu:  sumir  segja, 
að  þú  sert  Johannes  skírari; 
aðrir,  að  þú  sert  Elías;  en 
aðrir,  að  þú  sért  einn  af  spá- 
mönnuniim. 

29.  Þá  mælti  hann:  en  hver 
haldið  þer  eg  sé?  Þá  svaraði 
Petur  og  sagði  við  hann:  þú 
ert  Kristur; 

30.  En  hann  bannaði  þeim  að 
segja  nokkrum  frá  því. 

31.  Eptir  það  tók  Jesús  að 
segja  þeim  frá,  að  Mannsins 
Syni  bæri  margt  að  líða,  út- 
skúfast  af  öldúngunum,  enum 
æðstu  prestum  og  skriptlærð- 
um;  líka  líflátinn  að  verða, 
en  rísa  upp  eptir  þrjá  daga. 

32.  Þetta  sagði  hann  þeim 
með  berum  orðum.  Þá  tók 
Petur  hann  afsíðis,  og  för  aö 
átelja  hann ; 

33.  En  hann  snerist  við,  leit 
til  lærisveina  sinna,  og  ávítaði 
Petur  og  sagði :  far  þú  frá 
mér,  Satan,  því  þú  skynjar 
ekki  það,  sem  Guðs  er,  heldur 
það,  sem  manna  er. 


^JALL.  85 

34. 1í  Og  hann  kallaði  á  fólkið 
og  lærisveina  sína,  og  sagði: 
hver  sem  viU  fylgja  mér,  aí- 
neiti  sjálfum  ser,  taki  sinn 
kross,  og  fylgi  mér  eptir ; 

35.  Því  hver,  sem  hyggst  að 
forða  lííi  sínu,  mun  því  týna; 
en  hver  sem  týnir  því  fyrir 
mínar  og  náðarboðskaparins 
sakir,  mnn  fá  því  borgiö ; 

36.  Því  aö  hverju  gagni  kæmi 
það,  manninum,  þó  hann  eign- 
aðist  allan  heiminn,  ef  hann 
liði  íjón  á  sálu  sinni  ? 

37.  Eða  hvað  getur  maðurinn 
geíið  til  lausnar  sálu  sinni  ? 

38.  Því  hver  sem  skammast 
sín  fyrir  mig  og  mín  orð  hjá 
þessari  hórsömu  og  syndngii 
kynslöð,  fyrir  bann  mun  og 
Mannsins  Sonur  skammast  sin, 
þegar  hann  kemur  með  heil- 
ögum  einglum  í  dýrð  föður 
síns. 

39.  Enn  framar  sagði  hann: 
sannlega  segi  eg  yður,  að 
hér  eru  nú  viðstaddir  nokkrir 
þeir,  sem  ekki  munu  dauöann  . 
smakka  fyrr  en  þeir  sjá  Guös 
ríki  koma  með  krapti. 

9.  KAPÍTULL 

Jesús  ummyndast  d  fjallinu  ;  útrehur  málleysin 
og  heyrnarleysis  anda;  tálar  um  dauða  sinn; 
finnur  að  metorðagirnd  lærisveinanna,  o.  s.  frv. 

EPTIR  sex  daga  tók  Jesús 
Pétur,  J akob  og  J óhannes 
með  ser  eina  saman,  og  for 


86  MAEKÚSAE  9.  Kap. 

með  þeim  upp  á  hátt  fjall,  og  i   10.  1í  Og  spurðu  hann :  því 


hann  ummyndaðist  fyrir  þeirra 
augum ; 

2.  Urðu  klæði  hans  skínandi 
og  hvít,  sem  snjór ;  hvítari  en 
nokkur  þvottamaður  á  jörðu 
getur  gjört. 

3.  Þá  birtist  þeim  Elías  og 
Móses,  og  voru  þeir  á  tali  við 
hann. 

4.  Þá  tók  Petur  svo  til  orða 
við  Jesúm:  meistari,  gott  er, 
að  vér  erum  hér;  vér  viljum 
reisa  hér  þrjár  tjaldbúðir,  eina 
haiida  þer,  aöra  handa  Móse, 
og  hina  þriðju  handa  Elías ; 

5.  Því  hann  vissi  ekki,  livað 
liann  sagði,  af  því  felintur  var 
yíir  þá  kominn. 

6.  Þá  dró  yíir  þá  ský,  og  úr 
því  heyrðist  rödd,  er  mælti: 
þessi  er  Sonur  minn  elskuleg- 
ur,  hlýöið  þer  honum ! 

7.  Og  þegar  þeir  jafnskjótt 
lituöust  um,  sáu  þeir  eingan 
framar  hjá  sér,  nema  Jesúm 
einan. 

8.  Nú  er  þeir  geingu  niður 
eptir  fjallinu,  þá  bannaöi  hann 
þeim  að  segja  nokkrnm  frá 
því,  er  þeir  heföu  séð,  fyrr  en 
Mannsins  Sonur  væri  upp  ris- 
inn  frá  dauðum. 

9.  Þeir  hugfestu  þetta  orö, 
og  spurðu  hver  annan,  hvað 
þaö  ætti  að  þýða,  aö  upprísa 
frá  dauðum ; 


segja  hinir  skriptlæiðu,  að 
Ellas  eigi  áður  að  koma  ? 

11.  En  hann  svaraði  og  sagði 
við  þá :  Elías  kemur  að  sönnu 
fyrst,  og  færir  alt  í  lag;  og 
það  mun  fara,  eins  og  skrifað 
er  um  Mannsins  Son,  að  hann 
líði  margt  og  verði  fyrirlitinn ; 

12.  En  eg  segi  yöur,  Elías  er 
kominn,  og  þeir  breyttu  við 
hann,  sem  þeim  líkaði,  eins  og 
spáð  er  um  hann. 

13. 1Í  Þegar  hann  kom  til  læri- 
sveina  sinna,  sá  hann,  að 
mikiU  fjöldi  folks  var  hjá 
þeim,  og  hinir  skriptlæröu, 
sem  spuröust  á  við  þá; 

14.  En  undireins  og  fólkið 
sá  hann,  hnykti  því  við,  hljóp 
til  og  heilsaði  honum. 

15.  Jesús  spurði  þá,  um  hvað 
þeir  væru  að  þrátta. 

16.  Honiim  svaraði  einn  af 
fólkinu  á  þessa  leiö :  meistari, 
eg  hefi  flutt  son  minn  til  þín, 
hann  er  þjáður  af  málleysis 
anda; 

17.  Nær  andinn  hrífur  hann, 
kastar  hann  honum  niöur,  og 
þá  froðufellir  hann,  gnístir 
tönnum  og  veröur  máttvana. 
Eg  bað  lærisveina  þína  að 
reka  hann  út,  en  þeir  gátu 
það  ekki. 

18.  En  hann  svaraöi  þeim 
og  sagði:  þú  trúarlausa  þjöö, 


9.  Kap. 

hversu  leingi  skal  eg  hjá  yður 
vera?  hversu  leingi  skal  eg 
umbera  yður  ?  færið  mér  hann! 

19.  Þeir  gjöröu  svo  ;  en  undir- 
eins  og  hann  sá  Jesúm,  teygði 
andinn  liann  sundur  og  saman, 
féll  hann  þá  til  jaiðar,  veltist 
um  og  froðufeldi. 

20.  Jesús  spurði  þá  föður 
hans,  hversu  lángt  er  síðan 
honum  vildi  þetta  til?  En 
hann  svaraði:  (þenna  sjúk- 
dóm  heíir  hann  haft)  frá  barn- 
æsku. 

21.  Opt  hefir  andinn  kastað 
honum  bæði  á  eld  og  í  vatn 
til  að  fyrirfara  honum;  en  ef 
þú  ert  nokkurs  orkandi,  þá 
hjálpa  þú  okkur,  og  kenn  í 
brjósti  um  okkur! 

22.  Jesús  mælti:  já,  ef  þú 
trúuðum  er  alt 


getur  trúaö  ^ 
mögulegt. 

23.  Jaíhskjótt  gret  faðir 
sveinsins  hástöfum  og  sagði: 
eg  trúi,  en  hjálpa  þú  trúar- 
leysi  mínu ! 

24.  Nú  er  Jesús  sá,  að  fólkið 
þyrptist  að,  hastaði  hann  á 
hinn  illa  anda  og  sagði  við 
hann:  eg  býð  þér,  þú  andi, 
sem  veldur  málleysi  og 
heymarleysi  manns  þessa,  að 
þú  farir  út  af  honum,  og 
komir  aldrei  aptur. 

25.  Hann  hrein  þá  og  teygði 
hann  mjög  sundur  og  saman, 


GUÐSPJALL.  87 

síöan  for  hann  út ;  en  sveinn- 
inn  lá  eptir,  sem  væri  hann 
dauður,  svo  margir  sögðu,  að 
hann  væri  látinn ; 

26.  Jesús  tók  þá  í  hönd  hans 
og  reisti  hann  á  fætur,  og  þá 
stóð  hann  upp. 

27.  Þegar  Jesús  var  kominn 
heim,  spurðu  lærisveinar  hans 
einslega,  því  þeir  heföu  ekki 
getað  rekið  hann  út. 

28.  Jesús  mælti:  þetta  kyn 
verður  með  eingu  út  rekið, 
nema  með  bæn  og  föstu. 

29.  1í  Þegar  þeir  fóru  þaðan 
yfir  Galílea,  vildi  Jesús  ekki, 
að  nokkur  skyldi  vita  þaö ; 

30.  Því  hann  var  þá  að 
kenna  sínura  lærisveinum,  og 
sagði:  Mannsins  Sonur  mun 
veröa  ofurseldur  í  manna 
hendur  og  þeir  munu  lífláta 
hann,  en  eptir  að  hann  er 
líílátinn,  mun  hann  upp  rísa 
á  þriðja  degi. 

31.  Én  þeir  skildu  það  ekki, 
en  þoröu  þó  ekki  að  spyrja 
hann  um  það. 

32.  II  Hann  kom  til  Kaperna- 
um,  og  þegar  hann  kom  til 
herbergis  síns,  spuröi  hann 
lærisveina  sína,  hvað  þaö  heföi 
verið,  sem  þeir  hefðu  verið 
að  tala  um  á  leiöinni  sín  á 
milli ; 

33.  En  þeir  þögðu,  því  þeir 
höfðu  verið  að  tala  um  þaö  á 


88  MAEI 

leiðinni,  hver  þeirra  væri 
mestur. 

34.  Hann  settist  þá  niður,  og 
kallaði  til  sin  þá  tólf,  og 
mælti  svo  til  þeirra:  hver 
yðar  sem  viU  vera  fremstur, 
hann  se  síðastur  allra  og 
allra  hinna  þjön. 

35.  Síðan  tók  hann  barn  eitt, 
og  setti  það  meðal  þeirra, 
faðmaði  þaö,  og  mælti : 

36.  Hver  sem  meðtekur  því- 
líkt  barn  í  mínu  nafni,  hann 
meötekur  mig;  en  hver  sem 
meðtekur  mig,  hann  meðtek- 
ur  ekki  mig  einúngis,  heldur 
þann,  sem  mig  sendi. 

37. 1Í  Þá  tók  Johannes  til  orða 
og  mælti :  meistari,  ver  sáiim 
mann  einn,  sem  í  þínu  nafni 
rak  djöfla  út,  og  vér  bönn- 
uðum  honum  það,  af  því  hann 
fylgir  oss  ekki  eptir. 

38.  Jesús  sagöi:  baDnið  hon- 
Tim  þaö  ekki;  því  einginn  sá, 
sem  gjörir  kraptaverk  í  mínu 
nafni,  mun  rett  á  eptir  geta 
talað  illa  um  mig. 

39.  Því  hver  sem  ekki  er  á 
móti  yður,  hann  er  með  yður ; 

40.  Því  hver  sem  gefur  yðnr 
vatnsdrykk  vegna  mín,  vegna 
þess  að  þer  heyrið  Kristi  til, 
sannlega  segi  eg  yður,  honum 
mun  það  ekki  ólaunað  verða. 

41.  Og  hver  sem  hneykslar 
einn  af  þessum  smælíngjum, 


USAE  9.  Kap. 

sem  trúa  á  mig,  betra  vseri 
honnm,  að  mylnusteinn  heingi 
nm  háls  honum,  og  honum 
væri  sökt  í  sjáfar  djúp. 

42.  Ef  hönd  þín  hneykslar  þig, 
þá  högg  þú  hana  af ;  betra  er 
þér  inn  að  gánga  handarvana 
til  lífsins,  en  að  hafa  báðar 
hendur  heilar  og  fara  til  hel- 
vítis  1  hinn  óslökkvanda  eld, 

43.  Þar  sem  ormur  þeirra 
ekki  deyr,  og  eldur  aldrei 
slokknar. 

44.  Ef  að  fótur  þinn  hneykslar 
þig,  þá  högg  þú  hann  af; 
betra  er  þer  höltnm  inn  að 
gánga  til  lífsins,  en  að  þú 
haíir  báða  fætur  heila,  og  þér 
verði  kastað  í  helvíti  1  hinn 
óslökkvanda  eld, 

45.  Þar  sem  ormur  þeirra 
aldrei  deyr,  og  eldur  aldrei 
slokknar. 

46.  Ef  anga  þitt  hneykslar  þig, 
þá  slít  þú  það  út ;  betra  er  þer 
að  koma  eineygðum  í  Guðs 
ríki,  en  að  þú  hafir  bæði  augu 
þín,  og  þer  verði  kastað  í  liel-l 
vítis  eld, 

47.  Þar  sem  ormnr  þeirra 
ekki  deyr,  og  eldur  ekki 
slokknar. 

48.  Því  serhver  á  að  saltast 
með  eldi,  og  serhver  fórn  á  að 
saltast  með  salti. 

49.  Saltið  er  gott,  en  láti  það 
krapt  sinn,  með  hverju  viljiÖ 


10.  Kap.  GUÐS: 

þer   þá   selta  það?  Haldið 
seltunni  í  yður,  og  verið  sam- 
I  lyndir  innbyrðis. 

10.  KAPlTULI. 

Jesxis  talar  um  Jijönaband  ;  tehur  únghorn  sir  i 
faðm  ;  talar  um  hina  ríku,  um  timanleg  verð- 
laun,  um  daiiða  sinn ;  dminnir  til  lítillæiis, 
læknar  hlindan. 

SÍÐAN  tók  hann  sig  upp 
þaðan  og  kom  í  lands- 
bygöir  Júdea  fyrir  handan 
Jordan,  kom  þá  enn  til  hans 
fjöldi  fólks,  og  kendi  liann 
þeim  enn,  eins  og  hann  var 
vanur. 

2.1ÍHer  komu  til  hansFarísear 
og  spurðu  hann,  til  að  freista 
hans,  hvort  maður  mætti  segja 
skiKð  við  konu  sína. 

3.  Hann  svaraði  og  sagði  við 
þá:  hvað  hefir  Möses  boðið 
yöur  ? 

4.  Þeir  sögðu,  að  Móses  hefði 
leyft  að  rita  skilnaðarskrá,  og 
segja  skilið  við  hana. 

5.  Jesús  mælti:  þetta  heíir 
Möses  leyft  yður  sökum  yöar 
hjartans  harðúðar ; 

6.  En  frá  fyrstu  sköpun  gjörði 
Guð  þau  mann  og  konu ; 

7.  Þar  fyrir  á  maðurinn  að 
yfirgefa  föður  og  móður,  og 
lifa  svo  sameinaður  konu 
sinni. 

8.  Og  þau  skulu  bæði  vera 
eitt  hold,  svo  þau  eru  ekki 
framar  tvö,  heldur  eitt  hold. 


JALL.  89 

9.  En  það  sem  Guð  hefir 
sameinað,  mega  menn  ekki 
að  skilja. 

10.  Þegar  þeir  voru  heim 
komnir,  spurðu  lærisveinarnir 
hann  á  ný  um  þetta  sama 
efni. 

11.  Hann  sagði  við  þá:  hver 
sem  segir  skilið  við  konu  sína 
og  geingur  að  eiga  aðra,  hann 
drýgir  hór  mót  henni, 

12.  Og  ef  kona  skilur  við 
mann  sinn  og  giptist  öðrum, 
þá  drýgir  hún  líka  hór. 

13.  1Í  Nú  færðu  menn  börn 
til  hans,  til  þess  að  hann 
skyldi  snerta  þan,  en  læri- 
sveinarnir  ávítuðu  þá,  sem 
þau  báru. 

14.  Þegar  Jesús  varð  þess 
vís,  líkaði  honnm  það  iUa,  og 
mælti:  látið  börnin  koma  til 
mín  og  bannið  þeim  það  ekki, 
því  slíkum  heyrir  Gnðs  ríki  til; 

15.  Sannlega  segi  eg  yður, 
hver  sem  ekki  meðtekur  Guðs 
ríki  eins  og  barn,  mun  aldrei 
þángað  koma. 

16.  Síðan  faðmaði  hann  börn- 
in  að  ser,  lagði  hendur  yfir 
þau  og  blessaði  þau. 

17. 11  En  þegar  hann  var  kom- 
inn  út  á  veginn,  kom  maður 
hlaupandi,  fell  á  kné  fyrir  hon- 
um  og  mælti:  góði  meistari, 
hvað  á  eg  að  gjöra,  til  þess  eg 
öðlist  eilíft  líf  ? 


90 

18.  Jesús  mælti:  því  kallar 
þú  mig  góðan?  Einginn  er 
góöur,  nema  Guð  einn. 

19.  Boðorðin  veiztu :  þú  skalt 
ekki  drýgja  hör;  ekki  mann 
vega;  ekki  stela;  ekki  bera 
Ijúgvitni;  ekki  svíkja;  heiðra 
föður  þinn  og  móður. 

20.  Hinn  svaraði:  meistari, 
þetta  alt  hefi  eg  haldið  frá 
barnæsku  minni. 

21.  Jesús  leit  þá  til  hans, 
elskaði  liann  og  mælti:  eins 
er  þér  enn  vant:  far  þú  og 
sel  allar  eigur  þínar  og  gef 
fátækum,  og  munt  þú  fjársjóð 
hafa  á  himni ;  kom  síöan,  fylg 
mer  og  tak  á  þig  krossinn. 

22.  En  er  hann  lieyrði  þetta, 
kom  sorgarsvipur  yíir  hann, 
og  for  liryggur  í  burtu,  því 
hann  var  maður  auðugur. 

23.  1í  Þá  litaðist  Jesús  um, 
og  mælti  við  lærisveina  sína: 
hversu  torvelt  er  hinum  ríku 
að  komast  inn  í  Guðs  ríki ! 

24.  Við  þetta  hnykti  læri- 
sveinum  hans;  þá  svaraöi 
Jesús  aptur  og  sagði  við  þá: 
börn  mín,  hve  torvelt  er  þeim, 
sem  setja  traust  sitt  á  auðinn, 
að  inngánga  í  Guös  ríki ; 

25.  Auðveldara  er  úlfaldanum 
aö  gánga  í  gegn  um  nálar- 
augað,  en  ríkum  manni  aö 
komast  í  Guðs  ríki. 

26.  Við  þetta  brá  þeim  enn 


MAEKUSAR  10.  Kap 

þá  meir,  óg  sögðu  sín  á  miUi : 


liver  getur  þá  orðiö  hólpinn  ? 

27.  Jesús  leit  til  þeiira  og 
mælti :  fyrir  manna  sjónum  e 
það  ómögulegt,  en  ekki  fyri 
Guði ;  því  Guði  er  ekkert  u" 


megn. 


28.  1í  Þá  tók  Petur  svo  tí' 
orða:  ver  höfum  yíirgefiö  al 
og  fylgt  þér. 

29.  Jesús  svaraði  og  sagði 
sannlega  segi  eg  yður,  einginn 
hefir  svo  yíirgefið  heimili  sitt, 
bræöur  eöur  systur,  föður  eður 
móöur,  konur  eður  börn  eður 
fasteign,  mín  eður  náðarboð- 
skaparins  vegna, 

30.  Að  honum  ekki  veitist  nú 
þegar  í  þessu  lífi,  og  það 
jafnvel  mitt  í  ofsóknunum, 
hundraðfalt  aptur,  heimili, 
bræður,  systur,  mæður,  börn 
og  fasteign,  og  her  á  ofan  í 
öðrum  heimi  eilíffc  líf; 

31.  En  þá  munu  margir  þeir, 
er  fyrstir  eru,  verða  síðastir, 
og  enir  síðustu  fyrstir. 

32.  1í  Nú  héldu  þeir  til  Jerú- 
salem,  gekk  þá  Jesús  á  undan 
þeim,  en  þeir  voru  felmturs- 
fullir,  og  fylgdu  honum  með 
ótta;  þá  tók  hann  þá  tólf 
aptur  til  sin,  og  sagði  þeim, 
hvað  fyrir  ser  lægi. 

33.  Sjá,  ver  förum  nú  upp  til 
Jerusalem;  þar  mun  Manns- 
ins  Sonur  verða  fram  seldur 


10.  Kap.  GUÐS: 

hinum  æðstu  prestum  og 
skriptlærðum ;  þeir  munu 
dæma  hann  til  dauða  og  fram 
selja  hann  heiðnum  mönnum ; 

34.  Þeir  munu  hæða  hann, 
húðstrýkja,  hrækja  á  hann  og 
taka  hann  af  lífi,  en  á  þriðja 
degi  mun  hann  upp  rísa. 

35.  1í  Þá  komu  til  hans  þeir 
synir  Sebedeusar,  Jakob  og 
Johannes,  og  mæltu :  meisfcari, 
veittu  okkur  eina  bæn. 

36.  Hann  spurði :  hvers  beið- 
izt  þer  ? 

37.  Veittu  okkur,  sögðu  þeir, 
að  við  megum  sitja  hvor  til 
sinnar  hliðar  þér,  í  dýrð  þinni. 

38.  Jesús  mælti:  þið  vitið 
ekki,  hvers  þér  beiðizt;  hvert 
treystið  þið  ykkur  til  að 
drekka  þann  bikar,  sem  mer 
er  æltaður,  eöur  skírast  skírn 
þeirri,  sem  eg  á  fyrir  höndum  ? 

39.  En  þeir  sögðu  viö  hann: 
þaö  getum  við.  Jesús  mælti : 
þann  bikar,  sem  mér  er  ætl- 
aöur,  munuð  þið  að  sönnu 
drekka,  og  skírast  skírn  þeirr- 
i,  sem  eg  á  fyrir  höndum ; 

40.  En  að  sitja  mer  til  hægri 
eður  vinstri  handar,  stendur 
ekki  í  mínu  valdi  að  veita, 
nema  þeim  einum,  sem  það 
er  fyrirbúið. 

41.  Þegar  hinir  tíu  heyröu 
þetta,  mislíkaði  þeim  mjög 
við  þá  Jakob  og  Johannes. 


JALL.  91 

42.  Þá  kallaði  Jesús  þá  til 
sin  og  mælti:  þer  vitiö,  aö 
þeir,  sem  löndum  ráða,  drottna 
harðlega  yíir  undirsátum  sín- 
um,  og  gæðíngar  þeirra  sýna 
þeim  ofríki; 

43.  En  þetta  skal  ekki  svo 
vera  með  yður :  því  hver  yöar 
sem  mestur  viU  vera,  hann  se 
hinna  þjónustumaður ; 

44.  Og  hver  sem  vill  vera 
æðstur  yðar  á  meðal,  hann 
skal  allra  yðar  þjón  vera ; 

45.  Því  ekki  er  Mannsins 
Sonur  kominn  til  þess  að  láta 
þjöna  ser,  heldur  til  þess, 
öðrum  að  þjóna,  og  til  að 
láta  líf  sitt  sem  lausnargjald 
fyrir  marga. 

46.  IT  Nú  komu  þeir  til  Jerí- 
köborgar.  Þegar  hann  for 
þaðan,  fylgdu  honum  læri- 
sveinar  hans  og  mikiU  fjöldi 
folks.  Þá  sat  Bartímeus  Tí- 
mausson  hinn  blindi  við  veg- 
inn  og  beiddist  ölmusu : 

47.  Þegar  hann  heyrði,  að 
Jesús  frá  Nazaret  færi  þar 
hjá,  kallaði  hann  hátt  og  mælt- 
i :  Jesú,  sonur  Davíðs,  miskuna 
þú  mer ! 

48.  Margir  skipuðu  honum 
þá  að  þegja,  en  hann  kallaði 
þess  hærra,  og  sagði:  sonur 
Davíðs,  niiskuna  þú  mer ! 

49.  Þá  nam  Jesús  staðar  og 
let  kalla  á  hann ;  þeir  gjörðu 


Ö2 


MAEKÚSAE 


11.  Kap, 


svo  og  mæltu :  vertu  vongóð- 
Tir,  stattu  upp,  hann  kallar  á 

50.  Hann  kastaði  þá  yfirhöfn 
sinni,  stóð  á  fætur  og  kom  til 
Jesú. 

51.  Jesús  sagði  við  liann: 
hvað  viltii  að  eg  gjöri  við 
þig?  Hinn  blindi  mælti: 
meistari,  það,  að  eg  fái  sjön 
mína. 

52.  En  Jesús  sagði  við  hann : 
far  þú  leiðar  þinnar,  þín  trú 
heíir  hj«álpaö  þer.  Og  jafn- 
skjött  fékk  hann  aptur  sjón 
sína,  og  fylgdi  honum  áleiðis. 

11.  KAPÍTULT. 

Jestls  riðiir  inn  %  Jerúsalem;  formælir  ftlíjií- 
trhnu ;  hreinsar  musterið,  en  vill  ehki  segja, 
Jivaða  void  hann  haft  haji  til  að  hreinsa  pað. 

ÞEGAE  þeir  voru  komnir 
í  nánd  við  Jerúsalem  til 
Betfage  og  Betanía  við  olíu- 
fjallið,  þá  sendi  Jesús  frá  sér 
tvo  af  lærisveinum  sínum  og 
sagði  við  þá: 

2.  Farið  þið  í  þorpið,  sem 
gagnvart  ykkur  er,  og  jafn- 
skjótt  sem  þið  komið  þángað, 
munuð  þið  finna  fola  bundinn, 
hverjum  einginn  maður  heíir 
áður  riðið,  leysið  hann  og 
færið  mér; 

3.  En  ef  einhver  segir  við 
ykkur:  hversvegna  gjörið  þið 
þetta  ?  þá  segið :  Herrann  þarf 


strætiim,  og 


hans  við  og  mun  hann  þegar 
senda  hann  liíngað. 

4.  Þeir  fóm  leiðar  sinnar,  og 
fundu  folann  bundinn  fyrir 
dyrum    úti  á 
leystu  hann. 

5.  í>á  spurðu  nokkrir,  sem 
við  voru  staddir,  hversvegna 
leysið  þið  folann  ? 

6.  Þeir  svöruðu,  eins  og  Jesiis 
hafði  boðið  þeim,  og  þá  létu 
hinir  þá  fara. 

7.  Síðan  færðu  lærisveinarnir 
Jesú  folann,  lögðu  klæði  sín 
á  hann,  en  hann  settist  á 
bak ; 

8.  En  margir  breiddu  klæði 
sín  á  veginn,  aðrir  hjuggu  lim 
af  trjánum,  og  stráöu  því  á 
veginn ; 

9.  En  múgurinn,  sem  á  nnd- 
an  for  og  eptir  fylgdi,  kallaði 
og  sagði :  Hósanna  !  blessaður 
sé  sá,  sem  kemur  í  Drottins 
nafni ! 

10.  Blessað  sé  hið  komanda 
ríki  föður  vors  Davíðs!  Hó- 
sanna  í  hæztum  hæðum ! 

11.  Jesús  gekk  inn  í  Jerú- 
salem  og  upp  í  musterið,  og 
þegar  hann  hafði  skoðað  þar 
alt,  for  hann  til  Betanía  með 
þeim  tólf  nndir  kvöld. 

12.  ^  Morguninn  eptir,  þá 
þeir  föru  frá  Betanía,  liúngr- 
aði  hann ; 

13.  Þá  sá  hann  áleingdar 


11.  Kap. 

fíkjutre,  sem  laufblöðin  voru 
vaxin  á,  þángað  for  hann  að 
leita,  hvort  hann  ekki  fyndi 
ávöxt  á  því;  en  þegar  hann 
kom  að  því,  fann  hann  ekkert 
nema  blöðin  torn,  því  þá  var 
ekki  fikna  timi ; 

14.  Hann  sagði  þá  við  treð : 
her  eptir  eti  enginn  ávöxt  af 
þér  að  eihfu!  þetta  heyrðu 
lærisveinar  hans. 

15.  1í  Síðan  fóru  þeir  til  Jeru- 
salem, gekk  þá  Jesús  inn  í 
musterið,  og  tók  tii  að  reka  út 
þá,  sem  seldu  þar  og  keyptu, 
og  hratt  um  borðum  þeirra,  er 
skipti  höfðu  á  peníngum,  og 
stólum  þeirra,  er  dúfur  seldu, 

16.  Og  eingum  leyfði  hann 
að  bera  áhöld  um  musterið. 

17.  Síðan  kendi  hann  og 
sagði  við  þá :  er  ekki  skrifað  í 
ritníngunni :  mitt  hús  skal  vera 
bænaliús  fyrir  allar  þjóðir  ?  en 
þér  hafið  gjört  úr  því  ræníngja 
bæli. 

18.  Þetta  heyrðu  hinir  skript- 
lærðu  og  æðstu  prestarnir  og 
leituðust  við,  hvernig  þeir 
gætu  ráðið  hann  af  dögum, 
því  þeim  stóð  ótti  af  honura, 
vegna  þess  alt  fólkið  dáðist 
mjög  að  hans  kenníngu. 

19.  Þegar  kvöld  var  komið, 
for  hann  út  úr  borginni. 

20.  ^  Þegar  þeir  morguninn 
eptir  gengu  frammhjá,  sáu 


GUÐSPJALL.  93 

þeir,  að  fikjutréð  var  visnað 
frá  rótum. 

21.  Þá  mintist  Pétur  þess, 
sem  Jesús  hafði  sagt,  og  sagði 
við  hann:  skoðaöu,  meistari; 
fíkjutréö,  sem  þú  formæltir, 
er  visnað. 

22.  Þá  svaraði  Jesús  og  sagði 
við  þá :  treystið  Guöi ! 

23.  Því  sannlega  segi  eg  yður, 
ef  einhver  segði  við  íjall  þetta : 
lypt  þér  upp  og  kasta  þer  í 
hafið,  og  efaði  ekki  í  hjarta 
sínu,  heldur  tryði,  að  það 
mundi  verða,  eins  og  hann 
segði,  þá  mnndi  lionum  verða 
að  því  sem  hann  sagði. 

24.  Þar  fyrir  segi  eg  yður: 
um  hvað  helzt  þér  biðjið  Guð, 
þá  trúið,  að  þér  munið  það 
öðlast,  og  þá  munuö  þer  fá 
það. 

25.  Og  þegar  þér  standið  og 
biðjist  fyrir  þá  fyrirgeíið,  ef 
yður  þykir  nokkuð  við  ein- 
hvern,  svo  að  faðir  yðar  á 
himnum  fyrirgeíi  yður  einninn 
yðar  af brot ; 

26.  En  ef  þer  ekki  fyrirgefið 
öðrum,  mun  faðir  yöar  him- 
neskur  ekki  heldur  fyrirgefa 
yður  yðar  afbrot. 

27.  1í  Nú  komu  þeir  aptur  til 
Jerúsalem,  og  þegar  hann  var 
staddur  í  musterinu,  komu  til 
hans  hinir  æðstu  prestar, 
skriptlærðir  og  öldúngarnir, 


94  MARKÚSAR 
28.  Og  söo:ðu  við  hann:  af 


hvaða  valdi  gjörir  þú  þetta? 
og  hver  hefur  geíið  þer  vald 
til  að  gjöra  þetta  ? 

29.  Jesús  svaraði  og  sagði 
viö  þá :  eg  vil  og  spyrja  yður 
eins ;  ef  þer  svarið  mér  til 
þess,  mun  eg  segja  yöur,  af 
hvaða  valdi  eg  gjöri  þetta. 

30.  Var  skírn  Jóhannesar  af 
himnum,  eða  af  mönnum? 
Svarið  mer! 

31.  Þeir  hugleiddn  þetta  með 
ser  og  sögðu :  ef  vér  segjum : 
af  himntim,  muii  hann  segja : 
því  trúðuð  þér  honum  þá 
ekki? 

32.  En  ef  ver  segjum :  af 
mönnum,  þá  megum  ver  ótt- 
ast  lýðinn;  því  allir  heldu 
Johannes  fyrir  sannan  spá- 
mann. 

33.  Og  þeir  svöruðu  og  sögðu 
við  Jesúm:  vér  vitum  það 
ekki.  Jesús  mælti :  þá  segi 
eg  yður  ekki  heldur,  af  hvaða 
valdi  eg  gjöri  þetta. 

12.  KAPÍTULI. 

Jesús  flytur  dæmisögu  um  vingarðinn;  talar 
um  sJcatt ;  um  upprisuna ;  um  lögmdUð ; 
um  sjdlfan  sig;  um  gjöf  ekkjunnar. 

OG  hann  tók  til  að  kenna 
þeim  í  dæmisögum  :  mað- 
ur  nokkur  plantaði  víngarð,  og 
hlóð  garð  um  hann ;  þar  gjörði 
hann  vínpressu  og  bygði  þar 
turn;  síðan  leigði  hann  vín- 


taka 


ávaxi 


12.  Kapl  . 

garðinn  víngarðsmönmim, 
for  úr  landi. 

2.  Þegar  tími  var  til,  sendi 
hann  þjön  sinn  til  víno:arðs# 
mannanna,   til  í 
þeim   nokkurn  hluta 
arins ; 

3.  Hann  tóku  þeir  höndum 
börðu  hann,  og  sendu  apt 
tómhentan. 

4.  Þá  sendi  hússbóndinn  ann 
an  þjón  til  þeirra ;  þenna  börðu 
þeir   grjóti,    særðu    hann  á 
höfði,  lögðu  honum  háðiíngar 
til,  og  letu  hann  svo  fara. 

5.  Enn  þá  sendi  hann  þann 
þriðja  þjón  til  þeirra;  hann 
mjrtu  þeir.  Marga  fleiri  sendi 
hann,  en  suma  af  þeim  börðu 
þeir,  en  suma  drápu  þeir. 

6.  Eii  þá  átti  hann  eptir  einn 
einkason,  sem  hann  unni  mjög: 
þenna  sendi  hann  seinast  til 
þeirra,  og  sagði :  þeir  munu 
þó  bera  virðíngu  fyrir  syni 
mínnm ; 

7.  En  víngarðsmennirnir  töku 
ráð  sín  saman,  og  mæltu  sín  á 
milli :  þetta  er  erfínginn,  tök- 
um  hann  af  lífi,  svo  verður 
arfurinn  vor. 

8.  Síðan  tóku  þeir  hann  hönd- 
nm,  myrtu  hann  og  köstuðu 
honum  út  fyrir  víngarðinn. 

9.  Hvað  mun  þá  eigandi  vín- 
garðsins  gjöra?  Hann  mun 
koma  og  fyrirfara  víngarðs- 


12.  Kap.  GUÐÍ 

mönnunum,  og  leigja  víngarð 
sinn  öðrum. 

10.  Hafið  þer  ekkí  lesið  í  ritn- 
íngunni:  sá  steinn,  er  húsa™ 
smiðir  útskúfuðu,  hann  er  nú 
hyrníngarsteinn  oröinn ; 

11.  Af  Drottni  er  hann  þar 
til  kjörinn,  og  er  furðanlegur 
í  augum  vorum. 

12.  Þá  vildu  þeir  leggja  hend- 
ur  á  hann,  en  þorðu  það  ekki 
fyrir  alþýðurini,  því  þeir  skildu, 
að  hann  sagði  dæmisögu  þessa 
upp  á  þá;  þeir  yfiigáiFu  hann 
því  og  ^eingu  á  burt. 

13.  1í  Og  þeir  sendu  til  bans 
nokkra  af  Faríseum  og  mönn- 
um  Heródesar,  er  leitast 
skyldu  við  að  veiða  hann  í 
orðum. 

14.  Þeir  komu  og  sögðu  við 
hann :  meistari !  vér  vitum,  að 
þú  ert  sannorður,  og  mælir 
ekki,  sem  hver  viU  hejra,  því 
þú  íerð  ekki  að  mannvirðíng- 
um,  heldur  kennir  þú  Guðs 
götu  í  sannleika,  hvort  eigum 
vér  að  lúka  keisaranum  skatt 
eður  ekki  ?  hvort  skulum  vér 
gjalda  hann  eður  ekki  ? 

15.  Nú  er  Jesús  sá  liræsni 
þeirra,  mælti  hann :  því  freist- 
ið  þér  mín?  færið  mer  peníns:- 
inn,  svo  að  eg  sjái  hann.  Þeir 
færön  honum  hann. 

16.  Jesús  8agði  við  þá;  hvers 
mynd  *og  yfirskript  er  þetta? 


PJALL.  95 

Þeir  sögðu  við  hann:  keisar- 
ans. 

17.  Og  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  þá:  gjaldið  þá  keisaranum, 
hvað  keisarans  er,  og  Guði, 
hvað  Guðs  er;  og  þá  furðaði 
á  honum. 

18.  IT  Nú  komu  Sadúsear  til 
bans,  sem  neita  því,  að  upp- 
risan  se  til.  Þeir  spurðu  bann 
og  sögðu : 

19.  Meistari,  Móses  beíir  boð- 
ið  oss,  að  ef  nokkur  dæi  barn- 
laus  frá  konu  sinni,  þá  skyldi 
bröðir  bans  fá  konu  bans,  og 
balda  við  ættleg  bróðnr  síns ; 

20.  Nú  voru  sjö  bræður,  binn 
fyrsti  þeirra  kvongaðiát  og  dó 
barnlaus ; 

21.  Þá  gekk  annar  bróðir 
bans  að  eiga  konu  bans;  bann 
do  og  barnlaus ; 

22.  Síðan  binn  þriðji,  og  allir 
sjö  eignuðust  bana,  og  dóu 
barnlausir,  en  seinast  allra  dö 
konan. 

23.  Hvers  þeirra  eiginkona 
mim  bun  nú  verða  í  nppris- 
unni,  þegar  þeir  rísa  npp? 
því  þeir  böföu  átt  bana  allir 
sjö. 

24.  Þá  svaraði  Jesús  og  sagði 
við  þá:  villizt  þér  ekki  þess 
vegna,  aö  þér  bvorki  skiljið 
ritnín<>una,  né  Guðs  mátt  ? 

25.  Því  þegar  menn  iij)p  rísa, 
mnnu  bvorki  þeir  kvænast,  né 


'  96  MARK 

þær  giptast,  heldur  munu  þeir 
verða  eins  og  einglar  Guðs  á 
himnum. 

26.  En  hvað  upprisu  framlið- 
inna  við  víkur,  hafið  þer  ekki 
lesiö  í  Mósis  bók  í  frásögunni 
um  runninn,  hvað  Guð  sagði 
við  hann,  og  svo  hljóðar :  Eg 
er  Guð  Abrahams,  Guö  Isaks 
og  Guð  Jakobs  ? 

27.  Guð  er  ekkí  Guð  dauðra, 
lieldur  lifenda;  þessvegna  vill- 
izt  þer  mjög. 

28.  11  Þá  kom  til  lians  einn 
af  þeim  skriptlærðu,  er  heyrt 
liafði  á  samtal  þeirra,  og 
hversu  vel  að  Jesús  haf ði 
svarað  þeim;  hann  spuröi  á 
þessa  leið:  hvert  er  hið  allra 
æðsta  boðorð  ? 

29.  Jesús  mælti:  hið  allra 
æðsta  boðorð  er  þetta:  lieyr 
þú,  Israel,  Drottinn  vor  Guð, 
Drottinn  er  einn. 

30.  Og  þú  átt  að  elska  Drott- 
inii  Guö  þinn  af  öllu  þínu 
lijarta,  af  allri  þinni  sálu,  af 
ölliim  huga  og  öllum  kröptum. 

31.  Þetta  er  hið  æðsta  boðorö, 
og  þessu  líkt  er  hitt:  elska 
skaltu  náúnga  þinn,  eins  og 
sjálfan  þig ;  ekkert  boðorð  er 
æðra,  en  þessi. 

32.  Þá  sagði  hinn  skriptlærði: 
ágætlega  svaraðir  þú,  og  satt 
er  það,  að  ekki  er  nema  einn 
Guð,  og  enginn  nema  hann ; 


JSAR  12.  Kap. 

33.  Og  að  elska  Guð  af  öllu 
lijarta,  öllum  huga,  allri  sálu 
og  öllum  kröptum,  og  náúng- 
aim  eins  og  sjálfan  sig,  er  meir 
áríðandi,  en  öll  boðorö  um 
brennifórnir  og  slátrunarfórnir. 

34.  Þegar  Jesús  heyrði  þetta 
skynsamlega  andsvar  hans, 
sagði  hann  við  hann:  þú  ert 
ekki  fjærri  Guös  ríki ;  og  eing- 
inn  þorði  að  spyrja  hann 
framar. 

35.  ^  Og  er  Jesús  var  að  kenna 
í  musterinu  sagði  hann:  því 
segja  hinir  skriptlærðu,  að 
Kristur  sé  Davíðs  sonur? 

36.  Því  Davíð  segir  þó  sjálfar 
fyrir  Heilagan  Anda:  Drottinn 
sagði  vió  minn  Drottinn:  sit 
þú  mer  til  hægri  handar,  þar 
til  eg  legg  óyini  þína  að  skör 
fóta  þinna. 

37.  Hér  kallar  Davíð  hann 
sjálfur  Drottinn;  hvernig  er 
hann  þá  somir  hans  ?  Og  allur 
lýðurinn  lieyrði  hann  fúslega. 

38.  1Í  í  kenníngu  sinni  sagöi 
hann  þá  til  þeirra :  varið  yður 
við  hinum  skriptlærðu,  sem 
gjarna  vilja  gánga  í  síðum 
klæöum,  lata  heilsa  sér  á 
torgum, 

39.  Sitja  í  fyrirsæti  í  sam- 
kundum  og  vera  efstir  til 
borös  í  veizium ; 

40.  Þeir  útsjúga  liús  ekkna, 
og  eru  lengi  á  bænum  fyrir 


13.  Kap. 

siðasakir;  þeir  munu  og  því 
þýngri  dómi  sæta. 

41.  1í  Og  þegar  Jesús  sat 
gagnvart  féhirzlu  miisterisins, 
sá  hann,  að  fjöldi  folks  lagði 
þar  fé  í,  og  margir  þeir,  er 
ríkir  voru,  lögðu  mikið  til ; 

42.  Þá  kom  þar  að  ekkja 
nokkur  fátæk,  og  lagði  þar  í 
tvo  smápenínga,  sem  eru  liálfs 
skildíngs  YÍi  ði. 

43.  Þá  kallaði  Jesús  til  sin 
lærisveina  sína,  og  sagði  þeim : 
sannlega  segi  eg  yður,  þessi  fá- 
tæka  ekkja  hefir  meira  fe  lagt 
í  ^árhirzluna,  en  allir  hinir ; 

44.  Því  þeir  gáfu  allir  af  því, 
sem  þeir  höfðu  afgángs,  en 
hún  af  fátækt  sinni,  aleigu 
sína,  alia  sína  lífsbjörg. 

13.  KAPlTULT. 

JesiU  talar  um  eyðileggingu  Jerúsalemshorgar 
og  iim  heimsendirinn. 

■FjEGAR  hann  gekk  út  úr 
JL  musterinu,  sagði  einhver 
af  lærisveinum  hans  við  liann : 
skoðaðu,  meistari,  hvílíkir 
þessir  steinar  eru,  og  hvílík 
þessi  byggíng! 

2.  Jesús  svaraði  og  sagði  við 
hann:  ser  þú  þessar  miklu 
byggíngar?  þar  mun  ekki  eptir 
skilinn  verða  steinn  yfir  steini, 
sem  eigi  verði  rifinn  niöur. 

3.  Nú  sem  hann  sat  á 
olíufjallinu  gegnt  musterinu, 
spurðu    þeir   Pétur,  Jakob, 


GUÐSPJALL,  97 

Johannes  og  Andres  hann 
einslega, 

4.  Seg  þú  OSS,  nær  mun  þetta 
verða,  og  hvað  veröur  til 
merkis  um  það  þegar  alt 
þetta  á  að  fullkomnast? 

5.  Jesús  tók  þá  svo  til  orða: 
varizt,  að  einginn  leiöi  yður  í 
villu, 

6.  Því  margir  munu  koma  í 
mínu  nafni,  og  segja:  eg  er 
Kristur,  og  þeir  munu  marga 
afvega  leiöa. 

7.  En  er  þér  heyrið  stríð  og 
hersögur,  þá  látið  ekki  hug- 
fallast,  því  þetta  hlýtur  að 
ske ;  þó  er  þar  fyrir  ekki  end- 
irinn  kominn. 

8.  Því  ein  þjóðin  mun  reisa 
ófriö  móti  annari,  og  eitt  ríki 
móti  öðru  ;  þá  munu  í  ýms- 
um  stöðum  vera  landskjálftar, 
hallæii  ogflokkadrættir;  þetta 
er  byrjan  hörmúnganna ; 

9.  IT  En  verið  þér  þá  varir  um 
yður,  því  þeir  munu  hafa  yður 
á  ráðstefnur  og  1  samkundur, 
þer  munuð  húðstrýktir  verða, 
og  mín  vegna  færöir  veröa 
fyrir  landshöföíngja  og  kon- 
únga,  þeim  til  vitnisburöar. 

10.  En  áður  hlýtur  náðar- 
lærdómurinn  að  vera  fluttur 
öUum  þjóöum. 

11.  En  nær  þeir  draga  yður 
(fyrir  rett)  og  framselja  yður, 
þá  verið   ekki  áhyggjufullir 


ð8  MARK 

um,  hvað  þer  eigið  að  tala,  ne 
hugsið  um  það  fyrir  fram, 
heldur  talið  það,  sem  yður 
verður  inn  gefið  á  þeirri  sömu 
stundu;  því  þer  eruð  ekki 
þeir,  sem  tala,  lieldur  Heil- 
agur  Andi. 

12.  Þá  mnn  bróðirinn  fram- 
selja  bróður  sinn  til  dauða, 
og  faðiiinn  barn  sitt;  börnin 
munu  rísa  gegn  foreldrum 
sínum,  og  taka  þá  af  lííi, 

13.  Og  mín  vegna  munn  allir 
yður  aö  hatri  hafa ;  en  sá  sem 
stöðngur  stendur  til  enda, 
hann  mim  hólpinn  verða. 

14.  1Í  En  nær  þér  sjáið  viðiir- 
stygð  eyðileggíngarinnar  (sem 
Daniel  spámaður  talar  iim), 
standa  þar,  er  ekki  skyldi 
(hver  sem  les  það,  gefi  gaum 
að  því):  þá  flýi  liver  sá,  sem 
er  í  Gyðíngalandi,  til  fjalla, 

15.  En  hver  sem  er  á  hús- 
þaki,  varist  hann  að  fara  ofan 
í  húsið,  eður  gánga  inn  i  það, 
til  að  taka  nokkuð  þaðan, 

16.  Og  sá,  sem  er  á  akri,  snúi 
hann  ekki  aptur  til  að  taka 
klæöi  sín ; 

17.  En  vesælar  eru  á  þeim 
tímum  konur  þúngaöar,  og 
þær,  er  börn  hafa  á  brjósti; 

18.  En  biðjið,  að  yðar  flótti 
verði  ekki  um  vetur ; 

19.  í>ví  á  þeim  tímum  mnn 
verða  svo  stör  hörmúng,  að 


JSAR  13.  Kap, 

eingin  hefir  slík  verið  frá 
upphafi  þeirra  hluta,  sem  Guð 
skapaði,  til  þess,  og  ekki 
lieldur  mun  verða; 

20.  Og  nema  Drottinn  stytti 
þessa  tíma,  mundi  einginn 
frelsast;  en  vegna  hinna  út- 
völdu,  sem  hann  hefir  útvaliö, 
mun  hann  stytta  þá. 

21.  Og  ef  einhver  þá  segir  við 
yður :  sjá,  her  er  Kristur,  eöa 
þar,  þá  trúið  ekki ; 

22.  Því  upp  munu  rísa  fals- 
kristar  og  falsspámenn,  er 
gjöra  munu  tákn  og  stór- 
merki,  til  að  afvegaleiða,  ef 
verða  mætti,  jafnvel  útvalda. 

23.  En  verið  varir  um  yður, 
og  minnizt  þess,  að  eg  sagða 
yöur  alt  þetta  fyrir. 

24.  IF  En  á  þeim  tíma,  nær 
þessi  hörmúng  er  á  enda,  mun 
sólin  sortna  og  túnglið  missa 
birtu  sinnar ; 

25.  Og  þá  munu  stjörnurnar 
hrapa  af  himni,  og  kraptar 
himnanna  skjálfa. 

26.  Þá  munu  menn  sjá  Manns- 
ins  Son  komandi  í  skýunum 
með  miklu  valdi  og  dýrð ; 

27.  Og  hann  mnn  senda  eingla 
sína  til  að  samansafna  hans 
útvöldu  úr  öllum  áttura,  frá 
einu  heimsskauti  til  annars. 

28.  En  takið  dæmi  af  fíkju- 
trenn:  nær  greinir  þess  eru 
orðnar  vökvafallar,  og  blöðin 


14.  Kap.  GUÐg 

taka  út  að  sprínga,  þá  vitið 
þer,  að  sumarið  er  í  nánd. 

29.  Eins  skuluð  þér  og  vita, 
að  nær  þer  sjáið  þetta  fram- 
koma,  þá  er  hann  (Mannsins 
Sonur)  fyrir  dyrum. 

30.  Sannlega  segi  eg  yður, 
þessi  kynslóð  mun  ekki  undir 
lok  liðin,  áður  en  alt  þetta 
kemur  fram. 

31.  Himin  og  jörð  munu  for- 
gánga,  en  mín  orð  munu 
aldrei  forgánga. 

32. 1í  En  þann  dag  eður  stund 
veit  einginn,  hvorki  einglar  á 
himni  né  Sonurinn,  og  eing- 
inn, nema  Faðiiinn  einn. 

33.  Verið  varir  um  yður, 
vakið  og  biðjið,  því  þer  vitiö 
ekki,  nær  þessi  tími  kemnr. 

34.  Því  er  eins  varið,  og 
manni  nokkrum,  sem  ferðað- 
ist  úr  landi,  og  fól  hús  sitt  og 
eignr  þjóniistumönnuin  sínnm 
á  vald,  og  skipaði  hverjum  sitt 
verk,  en  bauð  dyraverðinum 
að  vaka. 

35  Vakið  þessvegna,  því  þér 
vitið  ekki,  þegar  hússbóndinn 
muni  koma,  íivort  heldur  að 
aptni,  um  miðnætti,  um  aptur- 
eldíngii,  eður  að  morgni, 

36.  Svo  að  hann  íinni  yður 
ekki  sofandi  nær  hann  skyndi- 
lega  kemur. 

37.  En  hvað  eg  segi  yður,  það 
segi  eg  öllum :  Vakið ! 


^JALL.  99 
14.  KAPlTULL 

Höf  uðprestarnir  leitast  við  að  fyrirhoma  3 esú  ; 
Jcona  nokkur  smyr  hann ;  Jesús  innsetur 
kvöldmdltiðina,  fyrirsegir  Péturs  hrösun ; 
Jesú  þjdmng  i  grasgarðinum  ;  svik  Júdasar  ; 
J esús  handtekinn  ;  lærisveinarnir  jiýa  ;  Jesiis 
er  leiddur  til  höfuðprestsins,  ham  meðkenning 
f  yrir  honum  ;  hann  er  dómfeldur  og  hæddur  ; 
Péturs  hrösim. 

EN  tveim  dögum  síðar  var 
páskahátíð,  liátíð  hinna 
ösýrðu  brauða;  þá  leituðust 
hinir  æðstu  prestar  og  skript- 
lærðir  við,  hverninn  þeir  gætu 
höndlað  hann  með  svikum,  og 
ráðið  hann  af  dögum ; 

2.  En  þeir  sögðu:  ekki  á 
hátíðinni,  svo  ekki  rísi  órói 
milli  alþýðunnar. 

3.  1í  Nú  er  hann  var  undir 
borðnm  í  Betanía  í  húsi  Sím- 
onar  líkþráa,  kom  þar  kona 
nokkur,  sem  hafði  smyrsla- 
flösku  úr  alabastri,  fulla  með 
dýrmæta,  ómeingaða  nardus- 
olíu;  hún  braut  flöskuna  og 
helti  olíunni  yfir  höfuð  honum. 

4.  En  þar  voru  nokkrir,  sem 
stygðust  af  þessu  með  sjálfum 
sér,  og  sögðu :  því  er  þessum 
smyrslum  spilt  ? 

5.  Því  þau  hefði  mátt  selja 
fyrir  meir  enn  300  penínga  og 
gefa  fátækum;  og  töku  þeir 
að  ásaka  hana  her  fyrir. 

6.  En  Jesús  mælti:  látið  hana 
í  friði !  því  amizt  þer  við 
henni  ?  vel  gjörði  hún  til  mín. 

7.  Því  fátæka  hafið  þer  ætíö 

G2 


100  MARK 

lijá  yður,  getið  gjört  þeim 
gott,  nær  þer  viljið,  en  mig 
hafið  þer  ekki  ætíð  hjá  yður. 

8.  Hún  gjörði  hvað  í  hennar 
valdi  stóð;  hún  hefir  fyrir 
fram  smurt  líkama  minn  til 
greptrunar. 

9.  Sannlega  segi  eg  yður,  hvar 
helzt  í  öUum  heimi  sem  gleði- 
boðskapurinn  verður  boðaður, 
mun  þess  og  getið,  sem  hún 
gjörði,  henni  til  endurminn- 
íngar. 

10.  1í  Og  Júdas  Iskaríot, 
einn  af  þeim  tólf,  for  til  enna 
æðstu  presta,  til  þess  hann 
kæmi  honum  með  svikum  á 
þeirra  vald ; 

11.  En  þegar  þeir  heyrðu 
það,  uröu  þeir  glaöir,  og  hetn 
honum  fé,  en  hann  leitaði, 
hvernig  hann  á  hentugastan 
hátt  gæti  svikið  J esúm. 

12.  1Í  Og  á  fyrsta  liátíðardegi 
hinna  ósýrðu  brauða,  þegar 
páskalambinu  átti  að  slátra, 
spurðu  lærisveinar  Jesú  hann : 
hvar  viltu,  að  ver  matreiðum 
þer  páskalambiö  ? 

13.  Og  hann  sendi  tvo  af 
lærisveinum  síimm  og  sagði: 
farið  þér  í  borgina,  þar  mun- 
uð  þer  mæta  manni,  sem  ber 
vatnskrús,  fylgiö  lionum, 

14.  Og  segið  við  ráðanda  þess 
húss,  sem  hann  geingur  inn  í : 
lærimeistarinn  spyr:  hvar  er 


JSAE  14.  Kap. 

það  herbergi,  seiii  eg  get 
neytt  páskalambsins  í  með 
lærisveinum  mínum? 

15.  Og  mun  hann  þá  sýna 
yðnr  störan  loptsal  með  upp- 
búnum  bekkjum;  búið  þér 
þar  oss  til  matar. 

16.  Og  lærisveinar  hans  fóru 
og  komu  í  borgina,  og  fundu 
alt,  eins  og  hann  liafði  sagt 
þeim,  og  matbjiiggu  þar  páska- 
lambið. 

17.  Og  þegar  kvöld  var 
komið,  kom  hann  sjálfur  með 
þeim  tólf. 

18.  Þegar  þeir  voru  komnir 
undir  borð,  og  teknir  til  mat- 
ar, mælti  J esús :  sannlega  segi 
eg  yöur:  einn  af  yöur,  sem 
etur  með  mér,  mun  svíkja  mig. 

19.  Við  þetta  urðu  þeir 
hryggvir,  og  spurðu  hann  einn 
eptir  annan, 

20.  Er  eg  það?  Hann  svar- 
aði  og  sagði  við  þá:  það  er 
einn  af  þeim  tólf,  sem  dýfir 
með  mer  í  fatið. 

21.  Mannsins  Sonur  mun  að 
vísu  láta  líf  sitt,  eins  og  spáð 
er  um  hann,  en  vei  þeim, 
sem  svíkur  hann;  betra  væri 
honum,  að  hann  aldrei  væri 
fæddur. 

22.  1í  Meðan  þeir  enn  þá 
voru  undir  borðum,  tók  Jesús 
brauðið,  gjörði  Guði  þakkir, 
braut  það,  r^tti  að  þeim,  og 


14.  Kap. 


GUÐSPJALI/. 


101 


mælti :  takiö  þer  við,  þetta  er 
minn  líkami. 

23.  Síðan  tók  hann  kaleikinn, 
gjörði  Guði  þakkir,  og  fekk 
þeim  hann,  og  þeir  drukku 
allir  af  hoiium ; 

24.  Þá  sagði  hann  viö  þá: 
þetta  er  mitt  blóð,  blóð  liins 
nýa  sáttmála,  sem  fyrir  marga 
verður  út  helt ; 

25.  Saimlega  segi  eg  yður,  að 
héðan  í  frá  inim  eg  ekki  af 
vím  iöar  ávexti  drekka,  til  þess 
dags,  er  eg  drekk  af  nýum 
ávexti  í  Guðs  ríki. 

26. 1í  Þegar  þeir  höfðu  súngið 
lofsaunginn,  föru  þeir  til  olíu- 
fjallsins ; 

27.  Og  Jesús  sagði  við  þá:  í 
nótt  muniið  þér  allir  hneyksl- 
ast  á  mér,  því  skrifað  er:  eg 
mun  slá  hirðirinn  og  sauðirnir 
miinu  tvístrast ; 

28.  En  eptir  mína  upprisii 
mun  eg  verða  kominn  á  undan 
yður  til  Galílea. 

29.  Þá  sagði  Petur :  þótt  allir 
hneykslist  (á  þér),  þá  skal  eg 
samt  aldrei  hneykslast  (á  þer). 

30.  Og  Jesús  sagði  við  hann : 
sannlega  segi  eg  þér,  nú  í 
nótt,  áður  en  haninn  hefir 
galað  tvisvar,  muntu  þrisvar 
hafa  afneitað  mér. 

31.  En  hann  kvað  enn  frekar 
að,  og  mælti :  þótt  eg  ætti  að 
láta  líf  mitt  með  þér,  skjldi 


eg  þó  aldrei  afneita  þer ;  eíns 
sögðu  allir  lærisveinarnir. 

32.  Og  þeir  komu  í  þann 
stað,  er  heitir  Getsemane,  þá 
sagði  hann  við  lærisveina  sína: 
setjist  her  meðan  eg  biðst 
fyrir. 

33.  Hann  tók  þá  með  ser 
Pétur,  Jakob  og  Johannes, 
og  tók  ákaflega  að  hryggjast 
og  harmþrúnginn  að  verða. 

34.  Og  hann  sagði  við  þá: 
sál  mín  er  hrygg  alt  til  dauö- 
ans ;  bíðið  her  og  vakið. 

35.  Þá  gekk  hann  lítiö  leingra 
áfram,  fell  til  jarðar  og  bað, 
að  þessi  stund  mætti  hjá  ser 
líða,  ef  þess  væri  kostur. 

36.  Og  hann  sagði:  Faðir 
minn!  alt  er  þer  mögulegt; 
tak  þenna  bikar  frá  mér;  þó 
ekki  sem  eg  YÍl,  heldur  sem 
þú  vilt. 

37.  Þá  hann  kom  aptnr  til 
þeirra,  fann  hann  þá  sofandi; 
þá  sagði  hann  til  Péturs: 
Símon,  sefur  þú?  gaztu  ekki 
vakað  eina  stund  ? 

38.  Vakið  og  biðjið,  svo  að 
þér  fallið  ekki  í  freistni ;  and- 
inn  er  aö  sönnu  reiðubúinn, 
en  holdið  er  veikt. 

39.  1  öðru  sinni  fór  liann 
burtu,  og  gjöröi  bæn  sína 
og  talaði  enum  sömu  orðum. 

40.  Og  þá  er  hann  kom  aptur, 
fann  hann  þá  aptur  sofandi, 


102  MARKUSAR 

og  voru  þeir  svo  yfirkomnir  af 
svefnþúnga,  að  þeir  ekki  vissu, 
liverju  þeir  svöruðu  honum. 

41.  Þriðja  sinn  kom  hann  til 
þeirra,  og  sagði  við  þá:  soíiö 
nú  það  eptir  er,  og  hvílizt; 
það  er  nóg;  nú  er  tíminn 
kominn;  sjá,  Maimsiiis  Sonur 
mun  framseldur  verða  á  vald 
vondum  mönnum. 

42.  Standið  upp,  förum  lieð- 
an;  sá  er  í  nánd  er  mig 
svíkur. 

43.  1í  Jafnskjótt  er  hann  var 
þetta  að  tala,  kom  Júdas,  er 
var  einn  af  þeim  tólf  læri- 
sveinum,  og  með  honum  fjöldi 
manna,  búnir  sveröum  og 
bareflum,  sendir  frá  höfuð- 
prestunum  og  hinum  skript- 
lærðu  og  öldÚDgunum. 

44.  En  svikarinn  hafði  sagt 
þeim  þetta  til  marks :  sá  sem 
eg  kyssi,  hann  er  Jesús; 
handtakið  hann  og  leiðið  hann 
varlega  burt. 

45.  Og  er  hann  kom,  gekk 
hann  þegar  að  Jesú,  og  segir : 
Meistari,  meistari;  og  minntist 
viö  hann. 

46.  1í  En  hinir  lögðu  liendur 
á  hann  og  tóku  hann. 

47.  En  einn  af  þeim,  sem 
hjá  stóðu,  brá  sveröi  og  hjó 
á  eyra  þjónustumanni  hins 
æðsta  prests,  svo  af  tók. 

48.  Þá  tók  Jesús  til  orða  og 


14.  Kap. 

mælti  til  þeirra:  þér  eruð  út 
farnir  með  sverðum  og  bar- 
eflam  til  að  liandtaka  mig, 
sem  væri  eg  ránsmaður. 

49.  Dags  daglega  kendi  eg  í 
musterinu  hjá  yður,  og  liand- 
tókuð  þer  mig  samt  ekki ;  en 
þetta  er  fram  komið,  svo  aö 
ritníngarnar  rætist. 

50.  Þá  ylirgáfu  hann  allir 
lærisveinarnir,  og  flýöu. 

51.  Maður  nokkur  úngur 
fylgdist  með  honum,  hann 
hafði  lín  eitt  klæða  á  berum 
ser ; 

52.  Og  er  flokksmennirnir 
vildu  handtaka  hann,  kastaði 
hann  línklæöinu,  og  flýði  nak- 
inn  í  burt  frá  þeim. 

53. 1Í  Síðan  leiddu  þeir  Jesúm 
til  höfaðprestsins,  og  þángað 
söfnuðust  allir  liinir  æðstu 
prestar  og  öldúngarnir  og 
hinir  skriptlæröu. 

54.  Og  Petur  fylgdi  honum 
áleingdar,  alt  inn  í  garö 
höfuðprestsins,  settist  þar  hjá 
þjónustumönnunum,  og  orn- 
aði  ser  við  eldinn. 

55.  En  höfuðprestarnir  og  alt 
ráðið  leitaði  vitna  gegn  Jesú, 
til  að  lííláta  hann,  en  fundu 
ekkert  saknæmt  um  hann ; 

56.  Því  þó  margir  bæru  Ijúg- 
vitni  gegn  honum,  urðu  þó 
vitnisburöir  þeirra  ekki  sam- 
hljóða. 


14.  Kap.  GUÐI 

57.  Nokkrir  stóðu  upp  og 
báru  það  Ijúgvitni : 

58.  Yér  heyrðum  liann  segja: 
eg  skal  brjóta  niður  þetta 
musteri,  er  með  liöndum  er 
gjört,  og  innan  þriggja  daga 

;  byggja   upp    annað  miisteri, 
I  sem  ekki   er  með  höndum 
gjört. 

59.  En  ekki  heldur  varð 
vitnisburður  þeirra  samhljóða 
í  þessu. 

60.  Þá  gekk  höfuðpresturinn 
fram,  spurði  Jesúm  og  sagði: 
svarar  þú  eingu?  hvað  vitna 
þessir  gegn  þer  ? 

61.  En  hann  þagði  og  svaraði 
eingu  oröi.  Höfuðpresturinn 
spurði  hann  þá  enn  aptur: 
ertu  Kristur,  Sonur  hins  Bless- 
aða. 

62.  En  Jesús  svaraði:  eg 
em  hann;  og  þer  munuö  sjá 
Mannsins  Son  sitjanda  til 
hægri  liandar  þeim  Alvalda 
og  komanda  í  skýum  liiniins. 

63.  Þá  reif  höfuðpresturinn 
klæði  sín  og  mælti :  livað  þurf- 
um  vér  nú  framar  vitna  við  ? 

64.  Þér  heyrðuö  hans  guð- 
löstun,  hvað  lízt  yður?  En 
þeir  kváðu  hann  allir  dauða 
sekan. 

65.  Þá  tóku  sumir  til  að 
hrækja  á  hann,  hylja  hans 
ásjónu,  slá  hann  með  knefum 
og   segja :    spáðu  nú !  líka 


SPJALL.  103 

slógu  þjónarnir  hann  knefa- 
höggum. 

66.  1í  Meðan  Pétur  var  niðri  í 
forgaröinum,  kom  ein  af  þern- 
um  höfuðprestsins, 

67.  Og  þá  hún  sá,  hvar  Petnr 
var  að  orna  ser,  leit  hún  við 
honum,  og  mælti :  þú  varst  þá 
einnig  með  Jesú  hinum  nað- 
verska. 

68.  En  hann  bar  á  móti  því, 
og  sagði :  eg  veit  ekki  og  skil 
ekki,  hvað  þú  segir.  Gekk 
hann  þá  út  í  forgarðinn,  og  þá 
gól  haninn. 

69.  Og  þernan  sá  liann  þá 
aptur,  og  sagði  við  þá,  sem 
hjá  stóöu:  þessi  er  einn  af 
þeim ;  en  hann  neitaði  aptur. 

70.  Og  skömmu  síðar  sögðu 
þeir,  er  þar  vorn,  viö  Pétur: 
víst  ertu  einn  af  þeim;  því  þú 
ert  Galíleari  og  málfæri  þitt 
líkist  því. 

71.  Þá  tók  hann  að  sverja 
og  sárt  viö  leggja,  að  ekki 
þekti  hann  þenna  mann,  er 
þeir  töluöu  um. 

72.  Þá  gól  haninn  annað  simi 
og  Pétur  mintist  þess,  er  Jes- 
ús  haf ði  sagt  við  hann,  að  áður 
en  haninn  galaði  tvisvar,  mnndi 
hann  afneita  ser  þrisvar ;  ílýtti 
hann  sér  þá  út,  og  grét. 

15.  KAPÍTULL 

Jesús  er  dldagaðnr,  dæmdur  til  dauða  og 
krossfestur  ;  deyr  og  er  greftraður. 


104 


MARKUSAR 


15.  Kap. 


UNDIREINS  Í  dögun 
gjörðu  þeir  ráð  sin  höfuð- 
prestarnir,  öldúngarnir  hin- 
ir  skriptlærðu  og  alt  ráðið, 
bundu  Jesúm,  færðu  haiin  burt 
og  seldu  Pílatusi  í  hendur. 

2.  Og  Pílatus  spurði  liann: 
ertu  konúngur  Gyðínga?  En 
'hann    svaraði   og   sagði  við 
hann :  svo  er,  sem  þú  segir. 

S.Höfuðprestarnirbáru  marg- 
ar  sakir  á  hann. 

4.  Pílatus  spurði  hann  þá 
aptiir  og  sagði:  svarar  þú 
eingu?  sjá  þú,  hve  margar 
sakir  þeir  bera  upp  á  þig! 

5.  En  Jesús  svaraði  eingu 
orði  framar,  svo  að  Pílatus 
undraðist. 

6.  En  á  liátíðinni  var  Pílatus 
vanur  að  lata  þeim  lausan 
bandíngja  þann  einn,  er  þeir 
sjálíir  æsktu  ser ; 

7.  En  þar  var  einn,  er  nefnd- 
ur  var  Barabbas,  er  í  böndiim 
var  haf  ður  ásamt  með  öðrum 
uppreistarmönnum,  sem  í 
upphlaupi  nokkru  höfðu  víg 
vegið. 

8.  En  er  lýðurinn  tók  til  aö 
kalla  upp,  og  heimta,  að  hann 
gjörði,  sem  hann  var  vanur, 

9.  Þá  tók  Pílatus  til  orða  og 
sagði :  viljið  þér,  aö  eg  gefi 
yður  lausan  Gyöínga  konúng- 
inn? 

10.  Því  hann  vissi,  að  höfuð- 


prestarnir  höf ðu  fyrir  öfundar 
sakir  framselt  Jesúm. 

11.  En  höfuðprestarnir  æstu 
upp  múginn  til  að  biðja,  að 
hann  heldur  gæíi  þeim  Bar- 
abbam  lausan. 

12.  Þá  sagði  Pílatus  aptur 
við  þá:  hvað  viljið  þér  þá  að 
eg  gjöri  við  Gyðínga  konúng- 
inn,  er  þer  svo  nefnið  ? 

13.  Þeir  köUuöu  aptur: 
krossfestu  hann! 

14.  Pílatus  spurði :  hvað 
hefir  liann  þá  til  saka  gjört? 
en  þeir  kölluðu  þess  ákafar: 
krossfestu  hann ! 

15.  1Í  Nú  með  því  að  Pílatus 
vildi  gjöra  eptir  vild  lýðsins,  þá 
gaf  hann  þeim  Barabbas  lausan, 
en  let  húðstrýkja  Jesúm,  og 
fékk  hann  svo  (stríðsmönnun- 
um)  í  hendur  til  krossfestíngar. 

16.  En  stríðsmennirnir  leiddu 
hann  inn  í  fordyrið,  sem  var 
ráöhúsið,  og  stefndu  þángað 
öllum  fíokkinum; 

17.  Og  þeir  færðu  hann  í 
purpurafat,  og  settu  á  höfuð 
honum  kórónu,  fléttaða  af 
þyrnum, 

18.  Og  tóku  til  að  heilsa 
honum  og  sögðu :  heiU  vertu, 
konúngur  Gyðínga, 

19.  Slögu  reyrsprota  um  höf- 
uö  honum,  hræktu  á  hann, 
féllu  á  kné  og  veittu  honum 
lotníngu. 


15.  Kap.  GUÐS: 

20.  En  er  þeir  höfðu  spott- 
að  hann,  færðu  þeir  hann  úr 
purpiirakápunni,  og  í  hans 
eigin  klæði. 

21.  En  er  þeir  leiddu  hann 
út,  til  að  krossfesta  hann, 
gekk  þar  fram  hjá  maður 
nokkur,  er  Símon  het  frá 
Cyrene,  faðir  þeirra  Alexand- 
ers og  Eúífusar;  hann  kom 
utan  af  landsbygðinni ;  þenna 
mann  neyddu  þeir  til  að  bera 
kross  hans. 

22.  Síðan  færðu  þeir  Jesúm 
til  þess  staðar,  er  heitir  Gol- 
gata,  það  þýðir  hausaskelja- 
staður ; 

23.  Og  þeir  gáfu  honnm  vín 
að  drekka  myrru-blandað,  en 
hann  þáði  það  ekki. 

24.  En  er  þeir  höf  ðu  krossfest 
hann,  skiptu  þeir  klæðum  lians 
milli  sín,  og  köstuðu  hlutum 
um,  hvað  hver  skyldi  eignast. 

25.  En  það  var  um  þriðju 
stund,  að  þeir  krossfestu  hann. 

26.  Uppi  yíir  lionum  var  rituð 
dauðasök  hans,  þannig  orðuð : 
Konúngur  Gyðínga. 

27.  Tvo  ræníngja  krossfestu 
þeir  með  honum,  annan  til 
hægri,  hinn  til  vinstri  handar 
honum ; 

28.  Kættist  svo  það,  er  ritn- 
íngin  segir :  með  illvirkjum  er 
hann  talinn. 

29.  Og  þeir,  sem  fram  hjá 


JALL.  105 

geingu,  atyrtu  hann,  skóku 
höfuð  sín  og  sögðu :  svei, 
það  ert  þú,  sem  ætlaðir 
að  niðurbrjóta  mnsterið,  og 
byggja  það  upp  aptur  á  þrem- 
ur  dögum ! 

30.  Bjarga  nú  sjálfum  þer, 
og  stíg  niður  af  krosi^  inum ! 

31.  Sömuleiðis  hæddu  höfiið- 
prestarnir  hann  sín  á  miUi, 
ásamt  hinum  skriptlærðu  og 
sögðu:  öðrum  hjálpaði  hann, 
sjálfum  sér  getur  hann  ekki 
bjargaö. 

32.  Stígi  nú  Gyðínga  konúng- 
nrinn  Kristur  ofan  af  krossin- 
um,  svo  vér  sjáum,  og  þá  skul- 
um  ver  trúa  honum.  Líka 
iUmæltu  honum  þeir,  er  með 
honum  voru  krossfestir. 

33.  En  um  sjöttu  stundu 
gjörði  myrkur  yíir  alt  land, 
alt  til  ennar  níundu  stundar. 

34.  En  urn  niundu  stundu 
kallaði  Jesús  hárri  röddu  og 
sagði:  Elóí,  Elóí,  lamma  Sa- 
bachthaní!  það  þýöir:  Guð 
minn,  Guð  minn,  því  lieíir  þú 
yfirgefið  mig? 

35.  En  er  nokkrir  af  þeim, 
sem  hjá  stóðu,  heyrðu  það, 
sögðu  þeir:  sjá,  hann  kallar 
á  Elías. 

36.  Hljóp  þá  einn  til,  fylti 
njarðarvött  með  súrt  vín,  stakk 
honum  á  reyrstaf,  og  gaf  hon- 
um að  drekka,  og  mælti :  lát- 


106  MAEI 

um  sjá,  hvort  Elías  kemur  að 
taka  hann  ofan. 

37.  En  Jesiis  kallaði  upp 
hástöfum,  og  gaf  upp  andann ; 

38.  Og  þá  rifnaði  musteris 
tjaldið  simdur  í  tvent,  frá  of- 
anverðu  og  alt  niður  í  gegn. 

39.  En  er  hundraðshöfðíng- 
inn,  sem  stóð  gegnt  honum,  sá, 
að  hann  kallaði  svo  hátt,  er 
hann  lézt,  þá  sagði  hann :  sann- 
lega  hefir  þessi  maður  veriö 
Sonur  Guðs. 

40.  Konur  nokkrar,  er  stóðu 
áleingdar,  horfðu  og  á  þetta ; 
meðal  þeirra  var  María  frá 
Magdölum,  og  María  móðir 
Jakobs  ýngra  og  Jósesar,  og 
Salome, 

41.  Þessar  köfðu  verið  í  fylgd 
með  honum,  þegar  hann  var  í 
Galílea,  og  þjónað  honum ; 
þar  vom  og  margar  aðrar 
konur,  er  íarið  höfðu  með 
honum  upp  til  Jerúsalem. 

42.  IT  Og  er  kvöld  var  komið 
með  því  (það  var  aöfángadags 
kvöldið  fyrir  livíldardaginn), 

43.  Þá  kom  Jósep  af  Arí- 
matea,  göfugur  ráðherra,  sem 
líka  vænti  eptir  Guðs  ríki; 
hann  dirföist  að  fara  inn  til 
Pílatusar  og  biðja  hann  um 
líkama  Jesú. 

44.  En  Pílatus  furðaði  sig 
á,  að  hann  skyldi  vera  þegar 
látinn, 


:USAE  16.  Kap. 

45.  Og  let  því  kalla  hundraðs- 
höf  ðíngjann  fyrir  sig  og  spurði 
hann,  hvort  hann  væri  fyrir 
laungu  andaður.  Og  er  hann 
var  þess  viss  af  hundraðs- 
höf ðíngjanum,  gaf  hann  Jósep 
líkamann. 

46.  Keypti  hann  þá  lín,  tök 
líkið  ofan,  og  sveipaði  það  í 
líninu,  og  lagði  það  1  gröf,  er 
höggvin  var  út  í  klett,  velti 
síöan  steini  fyrir  grafarmunn- 
ann. 

47.  En  þær  María  frá  Mag- 
dölum  og  María  móðir  J ósesar 
horf ðu  á,  hvar  líkið  var  lagt. 

16.  KAPÍTULI. 

Jesú  upprisa  og  himnaför. 

|3Á  er  hvíldardagurinn  var 
aT  liöinn,  keyptu  þær  María 
frá  Magdölum  og  María  Jak- 
obs móðir  og  Salome  smyrsl 
til  að  smyrja  meö  líkið. 

2.  Og  mjög  árla  hinn  fyrsta 
dag  vikunnar  fóru  þær  til  graf- 
arinnar;  það  var  um  sólar 
uppkomu. 

3.  Þær  sögðu  þá  hver  viö  aðra ; 
hver  mun  velta  fyrir  oss  stein- 
inum  frá  grafarmunnanum  ? 

4.  En  er  þær  litu  þángað,  sáu 
þær,  að  steininum  hafði  verið 
velt  burt,  því  hann  var  næsta 
mikiU. 

5.  Geingu  þær  þá  inn  í  gröf- 
ina,  og  sáu,  hvar  úngur  maöur 
sat  hægra  meginn,  skrýddur 


16.  Kap.  GUÐS: 

hvítum  dragkyrtli,  og  hnykti 
þeim  mjög  við. 

6.  En  hann  sagði  við  þær: 
hræðizt  eigi,  þer  leitið  að  Jesú 
frá  Nazaret,  hinum  krossfesta ; 
hann  er  upp  risinn  og  er  ekki 
hér.  Þarna  er  staöurinn,  þar 
sém  hann  var  lagður. 

7.  Farið  lieldur  og  segið  læri- 
sveinum  hans  og  Petri,  að 
hann  fari  á  undan  yður  til 
Galílea;  þar  munuö  þer  sjá 
hann,  eins  og  hann  sagði 
yöur. 

8.  Konurnar  fóru  þá  út  og 
flýðu  frá  gröfinni,  en  ötti  og 
ofboð  var  yfir  þær  komið,  og 
eingum  sögðu  þær  frá  neinu, 
því  þær  voru  hræddar. 

9.  1í  En  er  Jesús  var  upp 
risinn  snemma  morguns  liinn 
fyrsta  dag  vikunnar,  let  hann 
Maríu  frá  Magdölum,  frá 
hverri  hann  liaföi  út  rekið  sjö 
djöfla,  sjá  sig  fyrst. 

10.  Hún  fór  og  kunngjörði 
þetta  þeim,  er  með  honum 
höfðu  verið,  sem  voru  harm- 
andi  og  grátandi ; 

11.  En  þó  þeir  heyröu,  að 
hann  lifði,  og  að  María  heföi 
séö  hann,  trúðu  þeir  þó  ekki. 

12.  IF  En  eptir  þetta  birtist 
hann  1  annarlegri  mynd  tveim- 
iir  þeirra,  þá  þeir  voru  á 
gángi,  og  ætluðu  út  á  lands- 
bygðina ; 


JALL.  107 

13.  Þessir  fóru  og  sögðu  það 
hinum  öðrum,  en  þeir  víldu 
heldur  ekki  trúa  þeim. 

14. 1Í  Síðast  let  hann  þá  ellefu 
sjá  sig,  þá  þeir  sátu  undir 
borðum,  og  bar  hann  þeim  þá 
á  brýn  trúarleysi  þeirra  og 
hjartans  harðúð,  að  þeir  hefðu 
ekki  viljað  trúa  þeim,  er  höfðu 
séö  hann  upprisinn. 

15.  Og  hann  sagði  þá  við 
þá:  farið  út  um  ailan  heim, 
og  kunngjörið  gleðiboðskap- 
inn  allri  skepnu. 

16.  Sá,  sem  trúir  og  verður 
skírður,  mnn  hólpinn  verða, 
en  sá,  sem  ekki  trúir,  mun 
fordæmast. 

17.  En  þessar  dásemdir  skulu 
fylgja  þeim,  er  trúa :  þeir 
skulu  í  mínu  nafni  djöfla  út 
reka,  tala  nýum  túngum,  taka 
upp  höggorma  (aö  ósekju); 

18.  Ef  þeir  drekka  eitthvað 
banvænt,  þá  skal  það  þeim 
ekki  granda ;  yfir  sjúka  skulu 
þeir  hendur  leggja,  og  mun 
þeim  þá  batna. 

19.  1í  Nú  er  drottinn  liafði 
endað  tal  sitt  við  þá,  varö  hann 
uppnuminn  til  himins,  og  sett- 
ist  til  Gnðs  hægri  handar. 

20.  En  þeir  fóru  út  og  kunn- 
gjörðu  lærdóminn  allstaðar,  og 
var  Drottinn  1  verki  með  þeim, 
og  staðfesti  lærdöminn  meö 
táknum,  er  honum  fylgdu. 


LÚKASAE  GUÐSPJALL. 


1.  KAPlTULI. 

Formdlinn  ;  Gabriel  hoðar  fæðingu  Jóhannesar 
og  Guðs  Sonar.  Maria  heimsækir  Eh'sahet 
og  vegsamar  Guð  ;  Johannes  fæðist,  Sakarias 
spdir^  og  Johannes  vex  upp. 

PARED  margir  hafa  tekið 
ser  fyrir  hendur  að  færa 
þá  liluti  í  frásögur,  er  oss  eru 
fuUkunnir, 

2.  Með  því  þeir  menn  hafa 
sagt  oss  þá,  er  frá  öndverðu 
sjálíir  voru  sjónarvottar  og 
þjónar  orðsins ; 

3.  Þá  hefir  mer  einnig  sýnzt, 
eptir  að  eg  hafði  rannsakað 
öll  þessi  efni  kostgæíilega  frá 
rótum,  að  skrásetja  þau  í  röð 
fyrir  þig,  göfugi  Teófílus, 

4.  Svo  þú  hefðir  óbrigðula 
vissu  um,  að  það  se  sannleik- 
nr,  er  þer  hefir  kent  verið. 

5.  ^  Þegar  Heródes  konúng- 
ur  reði  fyrir  Gyðíngalandi,  var 
þar  prestur  nokkur,  er  Sakar- 
ías  het,  af  prestaflokki  Abía- 
sar;  kona  hans  var  komin  af 
ætt  Arons  og  hún  het  Elísa- 
bet ; 

6.  Þau  voru  bæði  ráðvönd  í 
augliti  Guðs,  og  breyttu  í  öUu 
óaðíinnanlega  eptir  boðum  og 
skipunum  Drottins. 

7.  Þau  áttu  ekki  barna,  því 


Elísabet  var  óbyrja,  og  bæði 
voru  þau  hnigin  á  efra  aldur. 

8.  Einhverju  sinni  bar  svo  til, 
þá  röðin  kom  til  þess  presta- 
flokks,  sem  hann  var  í,  og 
hann  skyldi  gegna  prestsverk- 
um  í  musterinu, 

9.  Að  honum  hlotnaðist,  eptir 
venju  prestaþjónustunnar,  að 
veifa  reykelsinii;  gekk  hann 
þá  inn  í  musteri  Drottins, 

10.  En  alt  fólkið  var  fyrir 
utan  á  bæn  meðan  á  reykelsis- 
fórninni  stóð. 

11.  Þá  birtist  lionnm  eingill 
Drottins,  sem  stóð  hægra 
meginn  við  reykelsis  altarið ; 

12.  Og  er  Sakarías  sá  hann, 
varð  hann  felmtursfallur  og 
ótti  fell  yíir  hann. 

13.  En  eingillinn  sagði  viö 
hann :  vertu  óhræddur,  Sak- 
arías,  því  bæn  þín  er  heyrð. 
Kona  þín  Elísabet  mun  fæða  j 
þer  son,  og  hann  skaltu  Jo- 
hannes nefna ; 

14.  Hann  mun  verða  þer  til 
fagnaðar  og  gleði,  og  margir 
munu  gleðjast  yíir  hans  fæð- 
íngu, 

15.  Því  hann  mun  verða  mik- 
ill  1  Guðs  augum.  Hann  mun 
hvorki  drekka  vín  né  áfeingan 


1.  Kap.  GUÐS] 

drykk,  og  alt  í  frá  móðurlífi 
mun  hann  fyUast  Helgum 
Anda, 

16.  Og  mörgum  af  Israels 
börnum  nmn  hann  sniia  til 
Drottins  Guðs  þeirra. 

17.  Hann  mun  gánga  fyrir 
bans  augliti  í  Elíasar  anda  og 
krapti,  svo  að  hann  snúi  hjört- 
um  feðranna  til  barnanna,  og 
komi  inn  hugarfari  ráðvandra 
bjá  hinum  þverbrotnu,  og  til- 
reiði  svo  Drottni  vel  undir- 
búinn  lýð. 

18.  Þá  sagði  Sakarías  við 
eingilinn :  hvað  get  eg  haft  til 
marks  mn  þetta?  því  eg  er 
maður  gamall,  og  kona  mln 
er  hnigin  á  efra  aldur. 

19.  Og  eingillinn  svaraði  og 
sagði  við  hann :  eg  er  Gabriel, 
sem  stend  frammi  fyrir  Guði, 
sendur  að  flytja  þer  þessi 
gleðilegu  tíðindi ; 

20.  En  sjá,  þú  munt  mállaus 
verða  og  ekki  fá  talað,  uns 
þetta  kemur  fram,  vegna  þess 
að  þú  efaðir  orð  mín,  sem  þó 
munu  rætast  á  sínum  tíma. 

21.  Á  meðan  beið  fólkið  eptir 
Sakarías,  og  undraðist,  að 
honum  dvaldist  í  musterinu. 

22.  En  er  hann  kom  út,  gat 
hann  ekki  talað  við  þá ;  þókt- 
ist  þá  fólkið  vita,  að  hann 
mundi  sýn  seð  hafa  í  must- 
erinu, sem  hann  og  let  þá 


JALL.  lOD 

skilja  Í  bendingum,  og  hann 
var  mállaus. 

23.  En  er  bans  tíðaþjönusta 
var  á  enda,  for  hann  heim 
til  sin. 

24.  En  eptir  þetta  varð  Elísa- 
bet  kona  hans  með  barni,  og 
hélt  hún  sig  heima  í  íimm 
mánuði, 

25.  Og  sagði:  þannig  heíir 
Drottinn  farið  með  mig,  þá 
hann  vitjaði  mín  til  að  burt- 
taka  hneysu  mína  í  augum 
manna. 

26.  En  á  sjötta  mánuði  sendi 
Guð  Gabriel  eingil  í  þá  borg  1 
Galílea,  sem  heitir  Nazaret, 

27.  Til  þeirrar  meyar,  er  het 
María ;  hún  var  heitkona  þess 
manns,  sem  Jósep  hét,  af  ætt 
Davíðs. 

28.  Og  eingillinn  kom  inn  til 
hennar  og  sagði :  heil  vert  þú, 
sem  nýtur  náðar  Guðs,  þú  hin 
sælasta  alira  kvenna ! 

29.  En  hún  varð  hrædd,  er 
hún  sá  hann  og  heyrði  orð 
hans,  og  tók  að  hugleiða, 
hvílík  þessi  kveðja  væri. 

30.  Og  eingillinn  sagði  við 
hana:  hræðstu  ekki,  María, 
því  hú  heíir  fundið  náð  hjá 
Guði. 

31.  Og  sjá,  þú  munt  barns- 
hafandi  verða  og  fæða  svein- 
barn;  hann  skaltu  lata  heita 
Jesús;  . 


110  LUK 

32.  Hann  mun  mikill  verða 
og  kallast  Sonur  hins  Hæsta ; 
Drottinn  mun  gefa  honum 
riki  Davíðs  forföður  sins, 

33.  Og  hann  mnn  ráöa  æíin- 
lega  JÚY  ætt  Jakobs,  og  á 
hans  riki  mun  einginn  endir 
verða. 

34.  Þá  sagði  Maria  við  eingil- 
inn :  hvernig  má  þetta  ske, 
þar  eg  ekki  hefi  nokkurn 
mann  kent? 

35.  Og  eingillinn  svaraði  og 
sagði  við  hana:  HeilagurAndi 
mun  koma  yfir  þig,  og  kraptur 
hins  Æðsta  mun  yfirskyggja 
þig,  og  þar  fyrir  mun  það 
heilaga,  sem  af  þer  fæðist, 
kallast  Sonur  Guðs. 

36.  Og  sjá,  Elísabet  frænd- 
kona  þín  er  einnig  orðin  haf- 
andi  að  sveinbarni  i  elli  sinni, 
og  hún,  sem  álitin  var  obyrja, 
er  komin  mi  alt  á  sjötta  mán- 
uð; 

3*r.  Þvi  Guði  er  einginn  hlut- 
ur  ómáttugur. 

38.  Þá  mælti  Maria:  sjá,  eg 
em  ambátt  Drottins ;  verði 
mér  eptir  oröum  þinum.  Að 
svo  búnu  for  eingillinn  í  burtu 
frá  henni. 

39.  Um  þær  mundir  för  María 
skyndilega  til  fjallbygða,  til 
borgar  nokkurrar  í  Júdea, 

40.  Og  kom  í  hús  Sakaríasar, 
og  heiisaði  Elísabetu. 


SAR  1.  Kap. 

41.  En  svo  brá  við  þegar 
Elísabet  heyrði  kveðju  þessa, 
að  barnið  hrærðist  í  lífi  henn- 
ar,  og  að  hún  uppfyltist  Helg- 
um  Anda, 

42.  Kallaði  hátt  og  mælti : 
blessuð  ertu  meðal  kvenna,  og 
blessað  er  það  fóstur,  er  þú 
geingur  meö ! 

43.  Hvaðan  kemur  mer  það, 
að  móðir  Drottins  míns  kemur 
til  mín  ? 

44.  Því  sjá,  þegar  kveðja  þín 
kom  mer  til  eyrna,  hrærðist 
barnið  af  gleði  í  lííi  mer ; 

45.  Sæl  ertu,  sem  trúðir,  því 
það  mun  rætast,  sem  þer  er 
fyrirheitið  af  Drottni. 

46.  Þá  sagði  María :  önd  mín 
lofar  Drottinn, 

47.  Og  minn  andi  gleður  sig  í 
Guði,  frelsara  mínum. 

48.  Því  aö  í  náð  sinni  leit 
hann  til  auðvirðilegrar  amb- 
áttar  sinnar,  þess  vegna  munu 
mig  allar  aldir  sæla  prísa, 

49.  Því  hinn  voldugi  hefir 
breytt  dásamlega  viö  mig ; 

50.  Hans  nafn  er  heilagt,  og 
hans  miskunsemi  varir  um 
aldur  og  æfi  við  þá,  sem  hann 
óttast. 

51.  Hans  armleggur  hefir 
þrek  unnið,  hinum  dramblátu 
í  hjarta  sínu  hefir  hann  stökt 
á  dreif ; 

52.  Konúngunum  heíir  hann 


og 


1.  Kap. 

hrundið  úr  hásæti,  en 
þá  lítilmótlegu ; 

53.  Húngruðum  hefir  hann 
veitt  als  nægtir,  en  ríka  heíir 
hann  látið  snauða  frá  sér  fara. 

54.  Hann  heíir  að  sér  tekið 
sitt  barn,  Israels  lýð,  með  því 
að  hann  hefir  minzt  miskunar 
þeirrar, 

55.  Er  hann  het  að  veita 
feðrum  vornm,  Abraham 
niðjum  hans,  æíinlega. 

56.  En  María  dvaldi  hjá 
henni  hér  um  bil  þrjá  mánuði, 
síðan  for  hún  heim  til  sin. 

57.  Nú  er  timi  var  kominn, 
að  Elísabet  skyldi  verða  létt- 
ari,  ól  hún  sveinbarn. 

58.  En  er  nágrannar  hennar 
og  ættmenn  íieyrðii,  liversu 
mikla  miskun  Drottinn  liafði 
henni  auðsýnt,  samfögnuðu 
þeir  henni. 

59.  Siðan  komu  þeir  á  átt- 
Tinda  degi  að  umskera  svein- 
inn,  og  vildu  kalla  hann  Sak- 
arias  eptir  föður  sínum ; 

60.  En  móðir  hans  svaraði  og 
sagði:  eingan  veginn,  heldur 
skal  hann  heita  Johannes. 

61.  Þá  sögðu  þeir  við  hana: 
einginn  er  þó  í  ætt  þinni  með 
þvi  nafni ; 

62.  Bentu  þeir  síðan  föður 
hans,  að  hann  leti  þá  vita, 
hvað  hann  vildi  aö  sveinninn 
héti. 


GUÐSPJALL. 

hafið 


111 


og 


63.  Hann  beiddi  um  spjald, 
reit  þar  á:  Johannes  er 

nafnhans;  og  furðaði  alia  á  því. 

64.  1  þessu  bili  fékk  hann 
aptur  mál  sitt,  og  tók  hann 
þá  aö  tala  og  lofa  Guð. 

65.  Ótti  kom  yíir  alla  ná- 
granna  hans  og  allir  þessir 
atburðir  bárust  út  um  allar 
fjallbygðir  Júdea; 

66.  Og  öUum,  sem  þetta 
heyrðu,  varð  það  minnisstætt, 
og  sögöu :  hvað  mun  þessi 
sveinn  verða?  og  Drottinn 
helt  hendi  sinni  yíir  honum. 

67.  Og  Sakarías  faðir  hans 
fyltist  Helgum  Anda,  spáði  og 
mælti : 

68.  Lofaður  veri  Drottinn, 
Guð  ísraelsmanna,  sem  vitjaði 
síns  folks,  og  frelsaði  það, 

69.  Og  vakti  oss  öflugt  hjálp- 
arhorn  af  ætt  síns  þjóns  Da- 
vids, 

70.  Eins  og  hann  í  öndverðu 
het  fyrir  sína  helgu  spámenn, 

71.  Að  frelsa  oss  frá  óvinum 
vorum  og  undan  valdi  allra 
vorra  hatursmanna ; 

72.  Að  auðsýna  feðrum  vor- 
um miskun,  og  minnast  sins 
heilaga  sáttmála, 

73.  Eptir  þeim  eiði,  er  hann 
vann  forföður  vorum  Abraham, 
að  hann  vildi  unna  oss, 

74.  Frelsuðum  af  valdi  óvina 
vorra,  aö  þjóna  sér  óttalaust, 


112 

75.  Með  heilagleika  og  rétt- 
læti  um  alia  æfi  vora. 

76.  Og  þú,  sveinn,  munt  kall- 
ast  spámaður  hins  Hæzta,  því 
þú  munt  verða  fyrirrennari 
Drottins  til  að  gjöra  bans 
vegu  greiða, 

77.  Og  gefa  hans  fólki  þekk- 
íngu  sáluhjálparinnar,  meö 
fyrirgefníngu  syndanna, 

78.  Fyrir  hjartgróna  miskun 
Guös  vors,  sem  vér  eigum  það 
að  þakka,  að  oss  er  uppmnniö 
Ijós  af  hæðum, 

79.  Til  að  lýsa  þeim,  sem 
sitja  í  myrkrunum  og  dauð- 
ans  skugga,  til  að  stýra  fótum 
vorum  á  friðarins  veg. 

80.  En  sveinninn  vox  og 
styrktist  í  anda  og  var  á  eyði- 
mörkum  til  þess  tíma,  er 
liaim  fram  gekk  fyrir  Israels 
lýð. 

2.  KAPÍTULI. 

Jesús  fæðist ;  er  umskorinn  ;  færður  drottni  til 
musterisins  ;  er  uppalinn  %  Nazaret ;  fer  12 
dra  til  pdsJcahdtiðarinnar. 

EN  það  bar  til  vm  þessar 
mundir,  að  það  boð  kom 
frá  Agústus  keisara,  að  taka 
skyldi  manntal  um  allan  heim. 

2.  (Þetta  manntal  varð  fyrst, 
þá  Kýreníus  var  landsböfð- 
íngi  á  Sýrlandi). 

3.  Fóru  þá  allir  til  manntals, 
bver  til  simiar  borgar. 

4.  Þá  for  og  Jósep  frá  Galílea 
úr  borginni  Nazaret  upp  til 


LÚKASAR  2.  Kap. 

Júdea  til  borgar  Davíðs,  sem 
beitir  Betlehem,  því  hann  var 
af  húsi  og  kynþætti  Davíðs, 

5.  Til  manntals,  ásamt  með 
Maríu  heitkonu  sinni,  sem  þá 
var  með  barni. 

'  6.  En  svo  bar  við,  á  meðan 
þau  dvöldu  þar,  að  þeir  dagar 
fuUnuðust,  að  hún  skyldi  ala 
barnið ; 

7.  Fæddi  hún  þá  son  sinn 
frumgetinn,  vafði  hann  reifum 
og  lagði  hann  1  jötuna,  því  þau 
feingu  ekki  húsrúm  1  gesta- 
herberginu. 

8.  En  í  því  bygðarlagi  voru 
fjárhirðarar,  er  vöktu  úti  nm 
not  tin  a  yfir  hjörð  sinni ; 

9.  Og  sjá,  eingill  Drottins 
stóð  hjá  þeim,  og  birta  Drott- 
ins Ijómaði  1  kríng  nm  þá, 
urðu  þeir  við  það  næsta 
hræddir ; 

10.  Og  eingillinn  sagði  við 
þá:  óttizt  ekki,  því  eg  ílyt 
yður  mikinn  fögnuð,  sem  veit- 
ast  mun  öUu  fólki ; 

11.  Því  í  dag  er  yöur  frels- 
ari  fæddur,  sem  er  Drottinn 
Kristur,  í  borg  Davíðs, 

12.  Og  haíið  það  til  marks, 
að  þer  miinuð  finna  reifað 
barn  liggjandi  1  jötunni. 

13.  Og  jafnskjótt  var  þar  hjá 
einglinum  mikiU  fjöldi  him- 
neskra  hersveita,  sem  lofiiðu 
Guð  og  sögðu :  I 


2.  Kap. 

14.  Dýrð  se  Guði  í  upphæð- 
um,  friðiir  á  jörðu,  og  vel- 
þóknan  yfir  mönnunum. 

15.  Eptir  að  eÍDglarnir  voru 
farnir  til  himna,  sögðu  hirð- 
ararnir  hver  við  anDan:  vér 
skulum  fara  til  Betlehem  og 
sjá  þenna  atburð,  sem  Guð 
hefir  oss  kunngjört. 

16.  Síðan  föm  þeir  með 
sk;^7idi,  fundu  Maríu  og  Jósep, 
og  barnið  liggjanda  í  jötunni ; 

17.  En  þegar  þeir  sáu  barnið, 
skýrðu  þeir  frá  því,  er  þeim 
liafði  verið  sagt  um  það, 

18.  Og  undruðust  allir,  er 
hejrðu  sögu  þeirra. 

19.  En  María  geymdi  öll 
þessi  orð  og  hugleiddi  þau 
með  ser. 

20.  Síðan  sneru  hirðararnir 
aptur,  lofuðu  Guð  og  vegsöm- 
uðu  fyrir  alt  það,  er  þeir  höfðu 
heyrt  og  seð,  eins  og  þeim 
hafði  sagt  verið. 

21.  Þegar  liðnir  voru  átta 
dagar,  þá  hann  skyldi  um- 
skerast,  var  hans  naín  kallað 
JESUS,  eins  og  hann  var  kall- 
aður  af  einglinum,  aður  en 
hann  var  getimi  í  móðurlífi. 

22.  Eu  er  þeirra  hreinsunar 
tími  var  liðinn  eptir  Mósis 
lögum,  fóru  þau  með  hann  til 
Jerúsalem  til  að  færa  hann 
Drottni, 

23.  (Eins  og  boðiö  er  í  lög- 


GUÐSPJALL.  113 

máli  Drottins,  að  alt  karlkyns, 
er  fyrst  fæðist  af  móðurlífi, 
skal  vera  Drottni  helgað), 

24.  Og  færa  þá  fórn,  sem 
boðin  er  í  lögmáli  Drottins, 
tvær  turtildúfur  eða  tvo  dúfu- 
únga. 

25.  Og  sjá,  þá  var  í  Jerú- 
salem  sá  maður,  er  Simeon 
hét,  hann  var  ráðvandur  og 
guðrækinn,^  og  vænti  eptir 
huggun  ísraelsmanna,  og 
Heilagur  Andi  var  yfir  hon- 
um. 

26.  Honum  var  birt  það  af 
Heilögum  Anda,  að  hann 
skyldi  ekki  deya,  fyrr  en 
hann  sæi  Drottins  smuröa. 

27.  Simeon  kom  að  Andans 
tillaðan  í  musteriö,  í  því  sama 
og  foreldrarnir  færðu  þángað 
sveininn  Jesúm,  til  að  fara 
með  liann  eptir  lögmálinu, 
eins  og  siður  var  til ; 

28.  Og  hann  tök  hann  í  fáng 
sér,  og  lofaöi  Guð  og  sagði : 

29.  Lát  þú  nú,  Drottinn,  þjón 
þinn  1  friði  fara,  eins  og  þú 
hefir  mer  heitið, 

30.  Þar  eð  eg  hefi  fengið  að 
sjá  hjálpræði  þitt, 

31.  Sem  þú  hefir  fyrir  búið 
fyrir  angliti  allra  þjóða, 

32.  Ljós  til  opinberunar  heið- 
íngjum  og  vegsemdar  þínnm 
lýð  Israel. 

33.  En  Jósep  og  móðir  hans 


H 


er  um 


114 

undruðust  yíir  því, 
liann  var  spáð. 

34.  Og  Simeon  blessaði  þau 
og  sagði  við  Maríu,  móður 
hans:  þessi  er  settur  til  að 
verða  mörgum  í  Israel  til  falls 
og  mörgum  til  viðreisnar,  og 
til  að  verða  það  tákn,  sem 
móti  verður  mælt, 

35.  (En  sverð  mun  þína  eigin 
sálu  nísta)  svo  margra  hjart- 
ans  hugrenníngar  verði  opin- 
berar. 

36.  Þar  var  og  Anna  spá- 
kona,  dóttir  Fanúels  af  ætt 
Assers,  liún  var  þá  hnigin  á 
efra  aldur,  hafði  verið  sjö  ár 
í  hjónabandi  með  manni  sín- 
um,  er  fékk  liennar  meyar ; 

37.  Nú  var  hún  ekkja,  og 
hafði  her  um  bil  iQóra  vetur 
um  áttrætt.  Hún  var  jafnan 
í  musterinu,  og  þjónaði  Guði 
nætur  og  daga  með  föstum  og 
bænahaldi. 

38.  Hana  bar  þar  aö  í  því 
sama;  lofaði  hún  Drottinn  og 
talaði  um  hann  við  alla  í  Jerú- 
salem,  sem  frelsisins  væntu. 

39.  Nú  er  þau  höfðu  lokið 
öUu,  er  lögmál  Drottins  bauð, 
sneru  þau  aptur  til  Galílea  til 
borgar  sinnar  Nazaret. 

40.  En  sveinninn  vox  og 
styrktist  í  anda,  fiiUur  vizku, 
og  Guös  náð  var  yfir  honum. 

41.  Og  foreldrar  bans  fóru 


LÚKASAE  2.  Kap. 

hvert  ár  npp  til  Jerúsalem  á 


páskahátíðinni. 

42.  Og  þegar  hann  var  tólf 
ára  gamall,  ferðuöust  þau  til 
Jerúsalem,  eins  og  siður  var 
til  á  hátíðinni. 

43.  Þegar  hún  var  liðin, 
snéru  þau  aptur  heimleiðis; 
en  sveinninn  Jesús  varð  eptir 
í  Jerúsalem,  svo  Jósep  og 
móðir  hans  urðn  ekki  vör  við 
það; 

44.  En  af  því  þau  ætluðu,  að 
liann  mundi  vera  í  flokki  sam- 
ferðamanna  þeirra,  fóru  þau 
eina  dagleið,  og  leituðu  að 
lionum  meðal  frænda  og  kunn- 
íngja. 

45.  Og  þegar  þau  fundu  hann 
ekki,  sneru  þau  aptur  til  J erú- 
salem,  og  leituöu  bans  þar ; 

46.  Og  eptir  þrjá  daga  fundu 
þau  hann  í  musterinu,  sitjandi 
mitt  á  meðal  lærifeðranna, 
hlýöandi  á  þá  og  syprjandi 
þá; 

47.  En  alia,  sem  heyrðu, 
furðaði  á  skilníngi  bans  og 
andsvörum. 

48.  Og  þau  undruðust  næsta, 
er  þau  sáu  hann  þar;  og 
móðir  bans  sagði  við  bann: 
því  breyttir  þú  svo  við  ekkur, 
sonur  minn  ?  faðir  þinn  og  eg 
leituöum  þín  barmþrúngin. 

49.  Og  bann  sagði  við  þau : 
því  bafið  þið  leitað  að  mér? 


3.  Kap.  GUÐS 

vissuð  þið  ekki,  að  mer  ber 
að  vera  í  því,  sem  míns  Föð- 
ur  er? 

50.  En  þau  skildu  ekki,  hvað 
hann  meinti. 

51.  Síðan  for  hann  með  þeim 
til  Nazaret,  og  var  þeim  hlýð- 
inn.  Og  móðir  bans  geymdi 
öll  þessi  orð  í  hjarta  sínu; 

52.  Og  Jesús  þroskaðist  að 
vizku  og  aldri  og  náð  bjá  Guði 
og  mönnum. 

3.  KAPÍTULI. 

Johannes  sJcirir  og  Jcennir;  er  settur  i  myrhva- 
stofu;  skirir  Jesúm.  Ættartála  Jesú. 

EN  á  fimtánda  ríkisári  Ti- 
berius keisara,  þegar 
Pontsíns  Pílatiis  var  lands- 
höfðíngi  1  Júdea,  Heródes 
fjórðúngshöfðíngi  í  Galílea,  en 
Pilippus  bróðir  hans  í  ítúrea 
og  Trakonitis,  og  Lysanías  í 
Abilene ; 

2.  Þegar  þeir  Annas  og  Kai- 
fas  voru  æðstu  prestar;  þá 
kom  orð  Guðs  til  Johannes 
Sakaríassonar  í  óbygðum, 

3.  Og  hann  for  um  öU  þau 
heröð,  er  liggja  við  Jordan, 
og  prédikaöi  iðninarskirn  til 
syndanna  fyrirgefningar, 

4.  Eins  og  segir  í  spádómsbók 
Esajasar,  er  hann  kveður  svo 
að  orði:  hrópandinn  kallar  í 
eyðimörku:  tilbúið  veg  Drottn- 
i,  beinið  brautir  hans ;  ^ 


MALL.  115 

5.  Hvert  dalverpi  skal  upp- 
fyllast,  og  öll  fjöU  og  hálsar 
lægjast;  þeir  enir  krökóttu 
vegirnir  skulu  gjörast  beinir, 
og  þeir  hrjóstngu  sléttir, 

6.  Og  hver  maður  mun  geta 
seð  hjálpræöi  Guðs. 

7.  Þessvegna  sagði  hann  við 
mannfjöldann,  sem  fór  út  til 
að  skírast  af  honum:  þer, 
nöðrukyn,  hver  heíir  sagt  yð- 
ur,  að  þer  getið  umflúið  til- 
komandi  reiði? 

8.  Berið  því  iðruninni  sam- 
boðna  ávexti.  Segið  ekki  með 
sjálfum  yður:  ver  eigum  A- 
braham  fyrir  föður;  því  eg 
segi  yður,  að  Guð  getur  vakið 
Abrahami  börn  af  steinum 
þessum. 

9.  En  öxin  er  þegar  reidd  að 
rótum  trjánna ;  hvert  það  tre, 
sem  ekki  ber  góðan  ávöxt, 
skal  því  upphöggvið  verða  og 
í  eldinn  kastað. 

10.  Þá  spurði  fólkið  hann  og 
sagði:  hvað  eigum  vér  þá  að 
gjöra  ? 

11.  En  hann  svaraði  og  sagði 
við  þá :  hver  sem  hefir  tvo 
kyrtla,  sá  geíi  annan,  þeim 
sem  eingan  heíir ;  eins  á  sá  aö 
gjöra,  sem  matfaung  hefir. 

12.  Þá  komu  og  tollheimtu- 
menn  að  skírast,  og  þeir  sögðu 
við  hann:  meistari,  hvaö  eig- 
um ver  aö  gjöra?  ?  ^  i  .j 

H2 


116  LUK 

13.  En  hann  sagöi  við  þá: 
krefjist  ekki  meira,  en  yður  er 
boðið. 

14.  Líka  spurðu  stríðsmenn 
hann  og  sögðu:  hvað  eigum 
vér  þá  að  gjöra  ?  Hann  mælti : 
takið  ekki  fé  af  neinum  með 
valdi  eða  prettum,  heldur 
látið  yöur  nægja  yöar  mála- 
gjald. 

15.  En  þegar  nú  fólkið  var 
farið  að  gjöra  ser  í  hugarlund, 
og  allir  voru  teknir  til  að  halda, 
að  vera  mætti,  að  Johannes 
væri  Kristur, 

16.  Sagði  hann  öUum  áheyr- 
andi :  eg  skíri  yður  að  vísu  í 
vatni,  en  eptir  mig  mnn  koma 
sá,  sem  mér  er  meiri,  hvers 
skóþvengi  eg  er  ekki  verðugur 
að  leysa.  Hann  mun  yöur 
skíra  með  Heilögum  Anda  og 
eldi. 

17.  Sína  varpskúfln  ber  hann 
í  hendi  ser,  og  með  henni  mun 
hann  hreinsa  sinn  láfa;  korninn 
mun  hann  safna  í  hlöðu,  en 
hismiö  brenna  í  öslökkvanda 
eldi. 

18.  Margt  annað  fleira  kendi 
hann  fólkinu. 

19.  En  vegna  þess  að  Jo- 
hannes hafði  ávítað  Heródes 
jarl,  bæði  sökum  Heródíadis, 
konu  bróður  hans,  og  fyrir  alt 
hið  iUa,  sem  Heródes  hafði 
gjört, 


.SAR  3.  Kap.  I 

20.  Bætti  Heródes  því  við  alt  1 
hitt,  að  hann  lokaði  Johannes 

í  myrkvastofu. 

21.  En  svo  bar  við,  þegar  alt 
folk  let  sig  skíra,  og  Jesús  var 
skírönr  og  baðst  fyrir  að  him- 
ininn  opnaðist, 

22.  Og  Heilagur  Andi  steig 
niður  í  líkamlegri  mynd,  eins 
og  dúfa,  yíir  hann;  þá  heyrðist 
og  rödd  af  himnnm,  er  sagði : 
þú  ert  Sonur  minn  elskulegur; 
á  þer  heíi  eg  velþóknun. 

23.  En  sjálfur  var  Jesús  her 
um  þrítugur  að  aldri,  þegar 
hann  hóf  að  kenna,  og  var 
haldinn  sonur  Jóseps,  sonar 
Elí; 

24.  Sonar  Mattats,  sonar  Levi, 
sonar  Melki,  sonar  Janna,  son- 
ar Jóseps ; 

25.  Sonar  Matatías,  sonar 
Amos,  sonar  Naúms,  sonar 
Esli,  sonar  Naggai ;  j 

26.  Sonar  Maats,  sonar  Mat- 
atias,  sonar  Simei,  sonar  Jós- 
eps,  sonar  Júda; 

27.  Sonar  Johanna,  sonar 
Hresa,  sonar  Sóróbabels,  son- 
ar Salatiels,  sonar  Neri ; 

28.  Sonar  Melki,  sonar  Addi, 
sonar  Kosams,  sonar  Elmo- 
dams,  sonar  Ers ; 

29.  Sonar  Jose,  sonar  Eliesers,  \ 
sonar  Jorims,  sonar  Mattats,  j 
sonar  Levi ;  '  | 

30.  Sonar  Simeons,   sonar  j 


4.  Kap.  GUÐS: 

Júda,  sonar  Jóseps,  sonar 
Jónans,  sonar  Elíakims ; 

31.  Sonar  Melea,  sonar  Main- 
ans,  sonar  Mattata,  sonar  Nat- 
ans,  sonar  Davíðs ; 

32.  Sonar  Jessaí,  sonar  Obeds, 
sonar  Bóos,  sonar  Salmons, 
sonar  Naassons ; 

33.  Sonar  Amínadabs,  sonar 
Arams,  sonar  Esroms,  sonar 
Fares,  sonar  Júda ; 

34.  Sonar  J akobs,  sonar  ísaks, 
sonar  Abrahams,  sonar  Tara, 
sonar  Nakors ; 

35.  Sonar  Sarúks,  sonar  Ea- 
gavs,  sonar  Faleks,  sonar  E- 
bers,  sonar  Sala, 

36.  Sonar  Kainans,  sonar 
Arfaxads,  sonar  Sems,  sonar 
Nóa,  sonar  Lameks ; 

37.  Sonar  Matúsala,  sonar 
Enoks,  sonar  Jareds,  sonar 
Malaleels,  sonar  Kainans ; 

38.  Sonar  Enoss,  sonar  Sets, 
sonar  Adams,  sonar  Guðs. 

4.  KAPÍTULI. 

Jesús  er  freistaðwr  ;  hann  kennir  %  Galilea  og 
Nazaret  ;  i  Kapernaum,  og  læknar  par  djöf- 
ulöðan,  einninn  teingdamóður  Péturs  og  fleiri 
sjúka. 

EN  Jesús  sneri  aptur  frá 
Jordan,  fuUur  af  Heilög- 
iim  Anda,  og  var  leiddur  af 
Andanum  út  á  eyðimörku ; 

2.  Her  var  hann  í  fjörutíu 
daga  freistaður  af  djöflinum, 
og  neytti  einskis  matar  í  þá 


JALL.  117 

daga,  og  er  þeir  voru  liðnir, 
tók  hann  loksins  að  húngra. 

3.  í>á  sagöi  djöfuUinn  við 
hann :  ef  að  þú  ert  Guðs 
Sonur,  þá  bjóð  þú,  að  steinn 
þessi  verði  að  brauði. 

4.  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  hann:  skrifað  er:  maður- 
inn  lifir  ekki  af  brauði  einu 
saman,  heldur  af  serhverju 
Guðs  orði. 

5.  Þar  eptir  for  djöfallinn 
með  hann  upp  á  hátt  fjall, 
og  sýndi  honum  þaðan  á  auga- 
bragði  öll  ríki  veraldarinnar, 

6.  Og  sagði:  alt  þetta  veldi 
mun  eg  gefa  þer  og  vegsemd 
þess,  því  alt  er  mér  það  í  vald 
geíið,  svo  eg  get  gefiö  þaö, 
hverjum  sem  eg  vil ; 

7.  Skal  alt  þetta  vera  þín 
eign,  ef  þú  fellur  fram  og 
tilbiður  mig. 

8.  Jesús  svaraði  honum  og 
sagði :  Það  er  og  skrifað : 
Drottinn  Guð  þinn  skaltu 
tilbiðja,  og  honum  einum 
þjóna. 

9.  Síðan  færði  djöfuUinn  hann 
til  Jerúsalem,  og  setti  hann 
upp  á  musteris  bustina  og 
mælti :  ef  þú  ert  Guðs  Sonur, 
þá  fleygðu  þer  hér  ofan  af ; 

10.  Því  það  er  ritað:  Guð 
mnn  bjööa  einglum  sínum  að 
gæta  þín  og  bera  þig  á  hönd- 
um  ser, 


118  LUK 

11.  Svo  að  ekld  steytir  þú 
fót  þinn  við  steini. 

12.  Jesús  svaraði  og  sagði  við 
hann:  það  er  og  sagt,  að  eigi 
skaltu  freista  Drottins  Guös 
þíns. 

13.  Og  er  djöfullinn  haföi 
lokið  þessum  freistíngum,  veik 
liann  frá  honum  um  hríð. 

14.  1í  Síðan  snéri  Jesús  í 
krapti  Guðs  Anda  aptur  til 
Galílea,  og  oröstír  bans  barst 
út  um  öU  nærliggjandi  héröö ; 

15.  Og  hann  kendi  í  sam- 
kunduhúsum  þeirra,  svo  allir 
vegsömuðu  hann; 

16.  IT  Hann  kom  og  til  Naza- 
ret,  þar  sem  hann  var  upp  al- 
inn,  og  gekk  á  hvíldardegin- 
um,  eins  og  hann  var  vanur, 
í  samkunduMsið,  og  stóð  upp 
til  að  lesa, 

17.  Og  var  honum  feingin 
spádómsbók  Esajasar;  en  er 
liann  fletti  upp  bókinni,  varð 
fyrir  honnm  sá  staður,  þar 
sem  þetta  er  skrifað : 

18.  Andi  Drottins  er  yfir  mer, 
þessvegna  hefir  hann  smurt 
mig  til  að  flytja  fátækum 
gleðilegan  boðskap,  sent  mig 
til  að  boða  herteknum  lausn, 
blindum,  að  þeir  fái  sýn  sína 
aptur,  láta  liina  þjáðu  latisa, 

19.  Og  að  kunngjöra,  hið 
þóknanlega  ár  Drottins. 

20.  Síðan  let  hann  aptur 


lSAE  é.  Kap. 

bókina,  fékk  þjóninnm,  og 
settist  niður,  en  allir,  sem  í 
samkunduhúsinu  voru,  störöu 
á  hann ; 

21.  Hóf  hann  þá  mál  sitt  á 
þessa  leið:  1  dag  heíir  þessi 
ritníng  rætzt  fyrir  yðrum 
eyrum. 

22.  Lofuðu  hann  þá  allir,  og 
dáðust  að  þeim  náðarríku  orð- 
nm,  sem  fram  gengu  aí  munni 
hans,  og  sögðu :  er  ekki  þessi 
sonurJóseps? 

23.  Þá  sagði  hann  við  þá: 
vissulega  munuð  þer  heimfæra 
upp  á  mig  máltækið :  læknir, 
lækna  sjálfan  þig ;  vér  liöfam 
heyrt,  hvað  þú  hefir  aðhafzt  í 
Kapernaum;  gjör  þú  nú  hiö 
sama  hér  á  ættjörö  þinni. 

24.  En  hann  sagði :  sannlega 
segi  eg  yður,  að  einginn  spá- 
maður  er  vel  metinn  á  ættjörð 
sinni. 

25.  Eg  segi  yður  það  satt,  að 
margar  ekkjur  voru  meðal 
Israelsfólks  á  dögum  Elíasar 
spámanns,  þegar  bimininn  var 
luktur  í  þrjú  ár  og  sex  mán- 
nöi,  svo  mikið  óár  var  í  öUu 
landinu ; 

26.  En  til  eingrar  þeirra  var 
Ellas  sendur,  nema  til  ekkj- 
unnar  í  Sarepta  hjá  Sídon. 

27.  Margir  voru  og  líkþráir 
meöal  Israelsmanna  á  dögum 
Elíseusar  spámanns,  en  eing? 


4.  Kap.  GUÐS 

inn  þeirra  varð  læknaður, 
nema  Naaman  Sýrlenzki. 

28.  En  er  þeir,  sem  í  sam- 
kunduhúsinu  voru,heyrðn  þett- 
a,  urðu  þeir  allir  afarreiðir, 

29.  Risu  upp,  hröktu  hann 
út  af  borginni  og  leiddu  hann 
upp  á  nýpu  Qalls  þess,  sem 
borg  þeirra  var  bygð  á  og 
ætluðu  að  steypa  honum  þar 
ofan  fyrir, 

30.  En  hann  gekk  burt  mitt 
á  meðal  þeirra,  og  fór  þaðan. 

31.  Héðan  for  hann  til  Ka- 
pernaumborgar  í  Galílealandi 
og  kendi  þeim  á  hvíldardög- 
unum, 

32.  Og  undruðust  þeir  kenn- 
íngu  hans ;  því  hann  talaöi  af 
myndugleika. 

33.  1Í  í  samkunduliúsinu  var 
maður  nokkur,  kvalinn  af 
óhreinum  anda;  hann  kallaði 
hástöfum, 

34.  Og  sagði:  æ,  hvað  þurfum 
við  að  eigast  við,  Jesú  frá 
Nazaret?  Ertu  kominn  til  að 
fyrirfara  oss  ?  eg  veit,  hver  þú 
ert,  hinn  Heilagi  Guðs. 

35.  En  Jesús  hastaði  á  hann, 
og  sagði:  þegi  þú,  og  far  þú 
út  af  Íionum ;  þá  hreif  djöfull- 
inn  hann  og  kastaði  honum 
fram  á  meðal  þeirra,  yfirgaf 
hann  og  gjörði  honum  ekki 
mein. 

36.  Og  felmtur  kom  yfir  alla 


:*JALL.  119 

og  þeir  sögðu  liver  við  aiinan : 
hvílík  ræöa  er  þetta,  að  hann 
skipar  óhreinurn  öndum  með 
myndiigleika  og  valdi,  og  þeir 
fara  ? 

37.  Barst  þá  orðstír  hans  út 
um  öU  þau  héröð,  er  í  grend 
voru. 

38.  IT  En  hann  stóð  upp  og 
for  úr  samkunduhúsinu  inn  í 
hús  Símonar;  þar  lá  móöir 
konu  Símonar  mjög  sjúk  af 
köldu,  og  báöu  þeir  hann  fyrir 
hana. 

39.  For  hann  þá  til  hennar, 
skipaði  köldunni  að  hverfa 
burt,  og  hvarf  hún  þá  frá  henn- 
i;  en  hún  for  þá  jafnskjótt  á 
fætur  og  þjónaöi  þeim. 

40.  IIÞegar  sól  var  setzt>  færðu 
menn  til  hans  alia  þá  sjúk- 
línga,  er  haldnir  voru  af  ýinis- 
legum  veikindum;  en  hann 
lagði  hendur  yfir  sérhvern 
þeirra,  og  læknaði  þá. 

41.  Djöflar  föru  og  út  af 
mörgum,  æptu  og  sögðu:  þú 
ert  Sonur  Guðs;  en  hann 
bannaði  þeim  að  tala,  því  þeir 
vissu,  að  hann  var  Kristur. 

42.  Undireins  og  dagaði,  for 
hann  út  úr  borgiimi  í  eyðistað 
nokkurn,  en  fólkið  leitaði  hans 
og  kom  til  hans  og  lagði  fast 
að  honum  að  fara  ekki  frá 
þeim; 

43.  En  hann  sagði  við  þá: 


120  LUKASAR 

mer  ber  og  að  boða  Guðs  ríki 
í  hiniim  öðriim  borgum;  því 
til  þess  er  eg  sendur. 

44.  Og  hann  kendi  í  sam- 
kunduliúsunum  í  Galílea. 


5.  KAPÍTULI. 

Jesús  Jcennir  af  shipinu  ;  læJmar  einn  lilrprdan 
og  fleiri ;  læknar  limafalls  sjúkan  mann,  og 
sannar  par  með,  að  liann  hafi  valcl  til  að 
fyriryefa  syndir ;  kveður  Levi  til  að  fylgja 
sér,  og  forsvarar,  að  hann  eti  með  tollheimtiir 
mönnum  ;  talar  um  föstu. 

EINHVEEJU  sinni  bar  svo 
við,  er  fólkið  þreyngdist 
að  honum  til  að  heyra  Guðs 
orð,  en  hann  stóð  við  vatniö 
Genesaret, 

2.  Að  hann  leit  tvö  skip  við 
vatnið,  en  fiskimennirnir  voru 
farnir  í  land  og  voru  að  þvo 
net  sin, 

3.  For  hann  þá  út  á  annað 
skipið,  sem  Símon  átti,  og  bað 
hann  leggja  lítið  frá  landi; 
settist  liann  þá  niður  og  kendi 
fölkinu  af  skipinu ; 

4.  En  er  hann  hætti  að  kenna, 
sagði  hann  við  Símon:  legg 
þú  út  á  djúpið,  og  leggið  net 
yðar  til  íiskidráttar. 

5.  Og  Símon  svaraði  og  sagði 
við  hann :  meistari,  vér  höfum 
setið  í  alia  nótt  og  ekkert  fisk- 
að;  en  eptir  þínu  orði  vil  eg 
leggja  netið. 

6.  Þeir  gjörðu  svo;  kom  þá 
svo  mikiU  fiskur  í  netiö,  að 
það  rifnaði; 


5.  Kap. 

7.  Þá  bentu  þeir  felögum 
sínum  á  hinu  skipinu,  að  þeir 
kæmu  þeim  til  liðs;  þeir  komu 
og  sökkhlóðu  bæði  skipin. 

8.  En  þegar  Símon  Pétur  sá 
þetta,  fell  hann  til  fóta  Jesú 
og  sagði:  far  þú  frá  mer, 
Herra,  því  eg  er  maður  synd- 
ugur; 

9.  Því  felmtur  var  kominn 
yíir  hann  og  alla  þá,  sem  meö 
honnm  voru,  af  þeim  mikla 
afla,  sem  þeir  höfðu  feingið ; 

10.  Eins  yfir  Jakob  og  Jo- 
hannes, Sebedenssonn,  sem 
voru  felagar  hans.  Þá  sagði 
Jesús  við  Símon:  óttast  þú 
ekki,  héðan  í  frá  skaltu  menn 
veiða. 

11.  Drógu  þeir  síðan  skip  sin 
á  land,  yíirgáfu  alt  og  fylgdu 
honum. 

12.  IT  Einhverju  sinni  bar  svo 
við,  þá  hann  var  í  borg  nokk- 
nrri,  að  líkþrár  maönr  var 
þar;  en  sem  hann  sá  Jesúm, 
fell  hann  fram  á  ásjónn  sína,  og 
bað  hann  og  mælti :  ef  þú  vilt, 
Herra,  getur  þú  læknað  mig. 

13.  Jesús  retti  út  höndina, 
hrærði  við  honnm  og  mælti: 
eg  vil,  vertu  heilbrigður;  og 
jafnskjótt  hvarf  líkþráin  frá 
honnm. 

14.  Frá  þessu  bannaði  Jesús 
honnm  að  segja  nokkrum 
manni ;  heldur  far  og  sýn  þig 


5.  Kap. 

prestínum,  og  fær  fórn  fyrir 
hreinsun  þína,  eins  og  Móses 
hefir  boðið,  þeim  til  sanninda- 
merkis. 

15.  En  orðstír  hans  útbreidd- 
ist  meir  og  meir,  og  fjöldi 
folks  kom  saman  til  að  heyra 
kenníngu  hans,  og  til  að  lækn- 
ast  af  honum  af  sjúkleikum 
sínum ; 

16.  1í  En  sjálfur  veik  hann  til 
eyðistaða,  og  var  þar  á  bæn. 

17.  Svo  l3ar  við  á  einum  degi, 
er  hann  kendi,  og  þar  sátu 
Farísear  og  löglærðir,  er 
komnir  voru  úr  öllum  þorp- 
um  í  Galílea,  Júdea  og  frá 
Jerúsalem,  og  kraptur  Drott- 
ins  auðsýndi  sig  í  að  lækna 
þá  (hina  sjúku), 

18.  11  Að  þar  komu  nokkrir 
menn,  er  báru  limafallssjúk- 
an  mann  á  sæng.  Þeir  leit- 
uðust  við  að  bera  hann  inn, 
og  leggja  hann  fram  fyrir 
Jesúm ; 

19.  Og  þegar  þeir,  vegna 
mannfjöldans,  ekki  vissu,  hvar 
þeir  áttu  að  bera  hann  inn, 
fóru  þeir  upp  á  þakið,  og  letu 
hann  síga  niður  gegnum  það 
í  sænginni  frammi  fyrir  Jesú ; 

20.  Og  er  hann  sá  trú  þeirra 
sagöi  hann:  maður,  syndir 
þínar  era  þer  fyrirgefnar. 

21.  Þá  tóku  hinir  skriptlærðu 
og  Farísearnir  að  hugsa  með 


GUÐSPJALL.  121 

ser  og  sögðu:  hver  er  þessi, 
sem  guölastar?  hver  getur 
fyrirgeíið  syndirnar  nema  Guö 
einn? 

22.  En  þegar  Jesús  varð  var 
við  hugsanir  þeirra,  sagði  hann 
við  þá :  hvað  er  það,  sem  þér 
hugsið  í  hjörtum  yðar  ? 

23.  Hvort  er  auðveldara  að 
segja:  þér  eru  þínar  syndir 
fyrirgefnar?  eða:  statt  upp 
og  gakk? 

24.  En  til  þess  þer  vitið,  að 
Mannsins  Sonur  hefir  vald  á 
jörðu  til  að  fyrirgefa  synd- 
irnar, þá  sagði  hann  við  hinn 
limafallssjúka :  eg  býð  þér, 
statt  upp  og  tak  sæng  þína 
og  far  heim  til  þín. 

25.  För  hann  þá  jafnskjótt 
á  fætur,  svo  allir  sáu,  tók  það, 
sem  hann  hafði  legið  á,  og  för 
til  húss  síns,  og  lofaði  Guð. 

26.  Og  allir  uröu  frá  ser 
numdir,  og  vegsömuöu  Guð 
óttafullir,  og  sögðu :  óvenju- 
legir  hlutir  eru  það,  sem  vér 
höfam  seð  í  dag. 

27.  IT  Síðan  for  hann  burt; 
þá  sá  hann  toUheimtumann, 
er  sat  hjá  búð  sinni,  Levi  að 
nafni ; 

28.  Og  sagði  viö  hann:  fylg 
þú  mér!  og  hann  yíirgaf  alt, 
for  og  fylgdi  honum. 

29.  Og  Levi  bjó  honum  veizlu 
mikla  Í  húsi  slnu,  var  þar  að 


122  LUK 

boði  margt  toUheimtumanna 
og  annara. 

30.  Og  hinir  skriptlærðu 
þeirra  og  Farísearnir  mögluðu 
við  lærisveina  hans  og  sögðu : 
því  hafið  þer  samneyti  við 
tollheimtumenn  og  bersynd- 
uga? 

31.  Jesús  svaraði  og  sagði  við 
þá:  heilbrigöir  þurfa  ekki 
læknis  við,  heldur  þeir,  sem 
vanheilir  eru ; 

32.  Eg  er  ekki  kominn  að 
kalla  réttláta,  heldur  synduga 
til  apturhvarfs. 

33. 1í  En  þeir  sögðu  við  hann : 
því  fasta  lærisveinar  Jóhann- 
esar  optlega  og  eru  á  bænum, 
eins  lærisveinar  Faríseanna, 
en  þínir  eta  og  drekka? 

34.  Jesús  sagði  við  þá:  getið 
þér  fengið  brúðkaupsgestina 
til  að  fasta,  nieöan  brúðgum- 
inn  er  með  þeim ; 

35.  En  sá  tími  mun  koma, 
að  brúðguminn  verður  tekinn 
frá  þeim,  og  þá  munu  þeir 
fasta. 

36.  1í  En  hann  sagði  þeim  líka 
þessa  dæmisögu :  einginn  legg- 
ur  nýa  bót  á  gamalt  fat,  því 
annars  rífur  nýa  bótin  gamla 
fatið,  og  hið  nýa  sambýður 
ekki  hinu  gamla. 

37.  Og  einginn  lætur  nýtt  vín 
í  gamla  belgi,  annars  rífur  hið 
nýa  vínið  gömlu  belgina,  og 


^.SAR  6.  Kap. 

það  fer  niður  og  belgirnir 
spiUast ; 

38.  Heldur  ber  að  láta  nýtt 
vín  á  nýa  belgi,  og  varöveitist 
þá  hvortveggja. 

39.  Og  enginn,  sem  drekkur 
gamalt  vín,  vill  undireins 
drekka  nýtt  vín,  því  hann 
segir :  hið  gamla  er  betra. 

6.  KAPÍTULT. 

Lærisveinar  Jesú  týndu  kornöx  d  hvildardegi  ; 
J esús  lælmar  mann  handarvisinn  ;  er  d  hæn, 
útvelur  pd  tólf  postula  og  læltnar ;  kennir, 
hverjir  sælir  sbu,  og  um  miskun  i  dómum ; 
kennir,  að  hugarfarið  þekkist  af  verkumim. 

EN  það  bar  við  á  hvíldar- 
degi  þeim,  sem  fyrstur 
er  eptir  páska,  að  hann  för 
yfir  akurlönd  nokkur;  reyttu 
þá  lærisveinar  hans  kornöx 
nokkur,  néru  þau  með  liönd- 
um  sínum  og  átu ; 

2.  En  þá  sögðu  nokkrir  af 
Faríseunum  við  þá:  hví  haíizt 
þér  það  að,  sem  ekki  er  leyíi- 
legt  á  hvíldardögum  ? 

3.  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  þá:  haíið  þer  ekki  lesið, 
hvað  Davíð  gjörði,  þegar  hann 
húngraði  og  menn  hans  ? 

4.  Að  hann  for  í  Guös  hús, 
tók  braiiðin  helgu,  át  þau 
sjálfur,  og  gaf  fylgdarmönnum 
sínum;  en  þessi  brauð  mátti 
einginn  eta,  nema  prestarnir. 

5.  Og  enn  framar  sagði  hann: 
Mannsins  Sonur  er  líka  herra 
hvíldardagsins. 


6.  Kap.  GUÐS 

6.  En  á  öðrum  hvíldardegi 
bar  svo  við,  að  liann  kom  í 
samkunduliús  þeirra  og  kendi; 
var  þar  þá  maður  nokkur,  sem 
haf ði  ena  hægri  liönd  visna ; 

7.  En  Farísear  og  enir  skript- 
lærðu  gáfu  gætur  að,  hvort 
hann  læknaði  á  hvíldardegi, 
svo  þeir  feingi  tilefni  til  að 
ásaka  hann. 

8.  En  Jesús  vissi  hvað  þeir 
hugsuðu  og  sagði  við  manninn, 
sem  visna  hafði  höndina :  statt 
á  fætur,  og  kom  þú  fram 
hÍDgað.  Maöurinn  stóð  upp 
og  kom. 

9.  Þá  sagði  Jesús  við  þá :  eg 
vil  spyrja  yður,  hvort  er  held- 
iir  le^  filegt  að  gjöra  á  hvíldar- 
dögum  gott  eður  ilt ;  að  frelsa 
líf  manns  eður  að  fyrirfara 
því  ? 

10.  Þá  hann  hafði  litið  í  kríng 
til  allra,  er  við  vorii,  sagði 
hann  við  manninn :  réttu  fram 
hönd  þína!  Hann  gjörði  svo, 
og  varð  hún  þá  jafnheil  sem 
hin. 

11.  En  þeir  urðu  afarreiðir, 
og  báru  saman  ráð  sín  um, 
hvað  þeir  skjldu  gjöra  við 
Jesúm. 

12.  En  svo  bar  við,  að  hann 
um  þessar  mundir  for  upp  á 
eitt  fjall,  til  að  biöjast  fyrir, 
og  var  þar  alia  nöttina  á  bæn 
til  Guðs. 


^JALL.  123 

13.  líEn  er  dagur  kom,  kallaði 
haíin  til  sin  lærisveina  sína,  og 
valdi  tólf  af  þeim,  sem  hann 
kallaði  postula ; 

14.  Þessir  voru:  Símon,  sem 
hann  kallaði  Petur,  og  Andres 
bröðir  hans,  Jakob  og  Jo- 
hannes, Eilippus  og  Bartóló- 
meus; 

15.  Matteus  og  Tomas,  Jakob 
Alfeusson,  og  Simon,  sem 
kallaðist  vandlætari ; 

16.  Júdas  Jakobsson  og  Jú- 
das  Iskariot,  sem  síðan  sveik 
hann. 

17. 1Í  Með  þeim  for  hann  niður 
af  fjallinu,  og  nam  staðar  á 
velli  nokkrum;  var  þar  þá 
með  honum  fjöldi  af  læri- 
sveinnm  hans  og  miklar  sveit- 
ir  folks  úr  öllu  Júdea  og  Je- 
rúsalem  og  frá  sjáfarbygðinni 
hjá  Týrus  og  Si  don, 

18  Sem  komnar  voru  til  að 
heyra  hann,  og  til  að  læknast 
af  sjúkdómum  sínum,  og  þeir 
er  þjáðir  voru  af  öhreinum 
öndum. 

19.  Urðu  þeir  allir  heilbrigðir, 
og  alt  fólkið  leitaöist  við  að 
snerta  hann,  því  kraptur  gekk 
út  frá  honum,  sem  læknaði  þá 
alla. 

20.  1í  Jesús  leit  þá  yíir  læri- 
sveina  sína  og  sagði:  Sælir 
eruð  þer,  fátækir;  því  yðar 
er  Guðs  ríki. 


124  LÚKASAR 

21.  Sælir  eruð  þ^r,  sem  nú 
líðið  húngur;  þer  skuluð  sadd- 
ir  verða;  sælir  eruð  þér,  sem 
nú  grátið;  því  þér  miinuð 
hlæa. 

22.  Sælir  eruð  þer,  nær  menn 
hatast  við  yöur,  útskúfa,  last- 
mæla  og  bera  út  um  yður 
óhróöur,  eins  og  illræðismenn, 
vegna  Mannsins  Sonar : 

23.  Fagnið  þá  og  verið  glaðir, 
því  sjá,  laun  yðar  eru  mikil  á 
himnum;  því  þannig  breyttu 
forfeður  þeirra  við  spámenn- 
ina. 

24.  En  vei  yður,  þer  ríku; 
því  þer  hafið  úttekið  yðar 
huggun. 

25.  Vei  yður,  þer  söddu;  því 
þer  miinuö  húngur  líða.  Vei 
yður,  sem  nú  hlæið;  því  þér 
munuð  sýta  og  gráta. 

26.  Vei  yður,  nær  mennirnir 
hæla  yður;  því  eins  gjöröu 
forfeður  þeirra  við  falsspá- 
mennina. 

27.  1í  En  yður  býð  eg,  er  orð 
mín  heyrið :  elskið  óvini  yðar, 
gjörið  þeim  gott,  sem  hata 
yður; 

28.  Blessið  þá,  sem  yður 
bölva,  og  biðjið  fyrir  þeim,  er 
yður  gjöra  órétt. 

29.  Slái  nokkur  þig  á  aðra 
kinn  þína,  þá  bjöð  þú  honum 
hina;  og  ef  einhver  tekur  frá 
þér  yfirhöfn  þína,  þá  meinaöu 


6.  Kap. 

honum  ekki  að  taka  kyrtil 
þinn. 

30.  En  gef  þú  hverjum,  sem 
biður  þig,  og  ef  einhver  tekur 
frá  þer  það,  sem  þitt  er,  þá 
kref  þú  þess  ekki  aptur. 

31.  Og  eins  og  þér  viljið  að 
mennirnir  breyti  við  yður,  eins 
eigið  þér  og  að  breyta  við  þá. 

32.  Því  þó  þer  elskið  þá,  sem 
yður  elska,  hvaða  þökk  eigiö 
þer  skiliö  fyrir  það?  því  ber- 
syndugir  elska  einnig  þá,  sem 
þá  elska ; 

33.  Og  þó  þer  gjörið  þeim 
gott,  sem  yður  gjöra  gott, 
hvaða  þökk  eigið  þer  skilið 
fyrir  það?  því  bersyndugir 
gjöra  hið  sama. 

34.  Og  þó  þer  lánið  þeim, 
sem  þér  búizt  við  að  fá  end- 
urgjald  bjá,  hvaða  þökk  eigið 
þér  skilið  fyrir  þaö  ?  því  ber- 
syndugir lána  líka  sínum  lík- 
um,  svo  þeir  fái  fult  aptur. 

35.  Þér  þar  í  mót  eigið  að 
elska  óvini  yðar,  gjöra  gott 
og  lána,  án  þess  að  vænta 
nokkurs  aptur;  þá  mun  um- 
bun  yðar  verða  mikil,  og  þér 
munuð  vera  börn  hins  Hæsta, 
sem  gjörir  gott  bæði  vondum 
og  vanþakklátum. 

36.  Verið  því  miskunsamir, 
eins  og  Faðir  yöar  og  er 
misknnsanmr. 

37.  Og  dæmið  ekki  svo  þer 


6.  Kap. 

verðið  ekki  dæmdir.  Sakfellið 
eigi,  svo  að  þer  eígi  verðið 
sakfeldir.  Fyrirgefið,  þá  mun 
yður  fyrirgefið  verða. 

38.  Gefið,  svo  mun  yður  gef- 
ast;  góður  mælir,  troðinn, 
skekinn  og  fleytifuUur  mun 
yður  gefin  verða;  því  með 
sama  mæli  og  þer  mælið  öðr- 
um,  mun  yöur  aptur  mælt 
verða. 

39.  En  hann  sagði  þeim 
dæmisögu :  Hvort  fær  blindur 
vísað  blindum  veg?  munu  þeir 
ekki  báðir  falla  í  gryfju  ? 

40.  Lærisveinninn  er  ekki  fyr- 
ir  sínum  lærimeistara,  en  sá, 
sem  er  fullnuma,  er  eins  og 
lærimeistari  hans. 

41.  Hvernig  fær  þú  seð  flís- 
ina  í  auga  bróður  þíns,  en 
gætir  ekki  þess  bjálkans,  sem 
er  í  þínu  eigin  auga  ? 

42.  Eður  hvernig  fær  þú 
sagt  við  hann:  bróðir,  lát  þú 
mig  taka  flísina  úr  auga  þér, 
meðan  þú  gefur  ekki  gaum 
að  bjálkanum  í  þínu  eigin 
auga?  Þú,  hræsnari,  drag  þú 
fyrst  bjálkann  úr  þínu  eigin 
auga,  og  sjáðu  síðan  til,  að 
þú  fáir  dregið  flísina  úr  auga 
bróður  þíns. 

43.  Því  þaö  er  ekki  gott  tré, 
sem  ber  slæma  ávexti;  ekki 
heldur  er  það  slæmt  tre,  sem 
ber  góða  ávexti ; 


GUÐSPJALL.  125 

44.  Því  serhvert  tre  þekkist 
af  sínum  ávexti ;  þvi  ekki  lesa 
menn  fíkjur  af  þyrnum  eður 
vínber  af  þistlum. 

45.  Góður  maður  fram  ber 
gott  úr  góðum  sjóði  hjarta 
síns,  en  iUur  maður  fram 
ber  ilt  úr  vondum  sjóði  síns 
hjarta ;  því  af  gnægö  hjartans 
mælir  munnurinn. 

46.  IF  En  því  kallið  þer  mig 
Herra,  og  gjörið  þó  ekki  það 
sem  eg  býð  yöur  ? 

47.  Eg  vil  segja  yður,  hverj- 
um  sá  er  líkur,  sem  kemur  til 
mín  og  heyrir  mín  orð  og 
brey tir  eptir  þeim : 

48.  Hann  er  líkur  manni 
þeim,  er  bygði  ser  hús,  gróf 
djúpt  fyrir,  og  grundvallaði 
þaö  á  kletti;  nú  er  vatnsflóð 
kom,  skall  straumuriim  á 
þessu  húsi,  en  fekk  hvergi 
hrært  það,  því  þaö  var  grund- 
vallað  á  kletti. 

49.  En  sá  er  heyrir  mín  orð 
og  breytir  ekki  eptir  þeim, 
hann  er  líkur  manni  þeim,  er 
bygði  sér  hús  á  jarðvegi,  en 
hafði  einga  undirstöðu ;  þegar 
straumarnir  skuUu  á  því,  fell 
það  þegar,  og  þess  hrun  varð 
mikið. 

7.  KAPlTULL 


/ esús  læJcnar  þjön  hundradshöfðingja  noTchurs 
endurlifgar  son  einnar  ekkju  ;  talar  við  læri- 
sveina  Jöhannesar  um  sjálfan  sig  ;  við  fólkið 


126 


LÚKASAR 


7.  Kap. 


Mm  Jöhannes  og  þjöðarinnar  vanttú ;  for- 
svarar  sjdlfan  sig,  og  afleysir  hersynduga 
Tconu. 

T>EGAE  Jesús  hafði  lokið 
Jl  þessari  ræðu  í  áheyrn 
lýðsins,  for  liann  inn  í  Kaper- 
naum. 

2.  En  þjón  hundraðshöföíngja 
nokkurs  lá  sjúkur,  að  kominn 
dauða,  sem  lionum  var  næsta 
kær. 

3.  Þessi  maður  haf  ði  heyrt  af 
Jesú,  og  sendi  til  hans  öldúnga 
Gyöínga,  og  bað  hann  koma 
til  sin,  og  lækna  þjón  sinn. 

4.  En  þegar  þeir  komu  til 
Jesú,  beiddu  þeir  hann  alúð- 
lega  og  sögðu:  hann  er  þess 
verður,  að  þú  veitir  honum 
þetta ; 

5.  Því  hann  elskar  þjóð  vora, 
og  hefir  bygt  handa  oss  sam- 
kuiiduhúsið. 

6.  Jesús  for  með  þeim ;  en  er 
hann  átti  skamt  eitt  til  hans, 
sendi  hundraðshöfðínginn  vini 
sína  og  let  segja  honum  :  ó- 
maka  þig  ekki,  Herra,  því  eg 
er  ekki  verðugur,  aö  þú  komir 
í  hús  mitt ; 

7.  Þar  fyrir  heíi  eg  ekki  held- 
ur  álitið  sjálfan  mig  veröan  að 
koma  til  þín ;  heldur  mæl  þú 
eitt  orð,  og  mun  þjón  minn 
Jieill  verða. 

8.  Því  eg,  sem  er  sjálfur  yfir- 
valdi  undirgefinn,  hefi  aö  ráða 


fyrir  stríösmönnnm,  og  nær 
eg  býð  þessum  að  fara,  þá  fer 
hann,  og  hinum  að  koma,  þá 
kemur  hann,  og  þræli  mínum 
að  vinna  þetta  eður  hitt,  þá 
vinnur  hann  það. 

9.  En  þegar  Jesús  heyrði 
þetta,  furöaði  hann  á  þessum 
manni,  og  snérist  að  þeim, 
sem  með  honum  voru,  og 
mælti :  sannlega  segi  eg  yður, 
slíka  trú  heíi  eg  ekki  fundiö, 
jafnvel  meðal  ísraelsmanna. 

10.  En  þeir  sneru  aptur  lieim, 
er  sendir  voru,  og  furidu  þjón- 
inn,  er  sjúkur  haföi  verið,  heil- 
an  heilsu. 

11.  1Í  Daginn  eptir  bar  svo 
við,  að  hann  fór  til  borgar 
þeirrar,  sem  heitir  Nain ;  voru 
þá  í  feið  með  honum  margir 
af  lærisveinum  hans  og  fjöldi 
folks. 

12.  Nú  er  hann  kom  að  borg- 
arhliðinu,  stóð  svo  á,  aö  þar 
var  borinn  út  dauður  maður; 
hann  var  einka  sonur  móður 
sinnar  og  hún  var  ekkja; 
fylgdi  henni  fjöldi  bæarmanna. 

13.  Þegar  Drottinn  sá  hana, 
kendi  hann  í  brjósti  nm  hana, 
og  sagði :  grát  þú  ekki ! 

14.  Síðan  gekk  hann  nær, 
og  hræröi  við  líkbörunum,  en 
þeir,  sem  báru,  stööu  við.  Þá 
sagði  hann:  eg  býð  þer,  þú 
úngi  maður,  að  þú  rísir  upp. 


7.  Kap.  GUÐS: 

15.  Þá  settist  sá  npp,  er 
dauður  var,  og  tök  að  mæla; 
og  liann  gaf  hann  aptur  móð- 
ur  sinni.  Við  þetta  kom  ótti 
yfir  alia ; 

16.  Yegsömiiðu  þeir  Guð  og 
sögðu :  spámaður  mikill  er  ris- 
inn  upp  meðal  vor,  Guð  heíir 
litið  í  náð  sinni  til  sins  lýðs. 

17.  En  þessi  fregn  um  hann 
barst  út  iim  alla  Júdeu  og  öll 
þau  liéröð,  er  í  grend  vorii. 

18.  Og  lærisveinar  Jóhann- 
esar  sögðu  honum  frá  öllu 
þessu ; 

19.  1í  Kallaði  þá  Johannes  á 
einliverja  tvo  af  þeim,  sendi 
þá  tilJesú,  og  let  spyrja  hann: 
ert  þú  sá,  sem  á  að  koma,  eða 
eignm  ver  að  vænta  annars  ? 

20.  En  þegar  þeir  komu  til 
hans  sögðu  þeir:  Johannes 
skírari  sendi  okkur  til  þín,  og 
let  spyrja:  ert  þú  sá,  sem  á 
að  koma,  eða  eigum  ver  að 
vænta  annars  ? 

21.  En  svo  stóð  á,  er  þeir 
komu,  að  Jesús  var  að  lækna 
marga,  er  þjáðir  voru  af  sjúk- 
dómum  og  meinsemdum  og 
af  illum  öndiim,  og  mörgum 
blindum  gaf  hann  aptur  sýn 
þeirra. 

22.  Og  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  þá :  farið  þið,  og  segið  Jö- 
hannesi,  það  sem  þið  hafið  séð 
og  heyrt;  blindir  fá  sýn,  halt- 


JALL.  127 

ir  gánga,  líkþráir  hreinsast, 
dauíir  heyra,  dauðir  upprísa 
og  fátækum  er  evangelium 
boðað ; 

23.  Og  sæll  er  sá,  sem  ekki 
hneykslast  á  mer. 

24.  ^  Þegar  sendimenn  Jd- 
hannesar  vorii  burtu  farnir, 
hóf  Jesiís  að  tala  til  fólksins 
iim  Johannes  á  þessa  .  leið : 
hvað  var  það,  sem  þer  fóruö  í 
óbygðir  að  sjá?  var  það  veyv 
af  vindi  skekinn  ? 

25.  Hvaö  fóruð  þer  að  sjá? 
var  það  maður  mjúkklæddnr  ? 
sjá,  þeir,  sem  í  skraiit  eru 
búnir  og  í  sælgæti  lifa,  eru  í 
konúnganna  höllum. 

26.  Eöa  hvað  fóruð  þér  þá  að 
sjá?  var  það  spámaður?  já, 
eg  segi  yður  satt,  þann,  sem 
spámanni  er  meiri ; 

27.  Hann  er  sá,  sem  þetta  er 
ritaö  um :  sjá,  eg  sendi  eingil 
minn  undan  þér,  er  greiða 
skuli  veg  þinn. 

28.  Því  eg  segi  yðiir :  einginn 
er  sá  af  konu  fæddur,  er  meiri 
se  en  J óhannes  skírari ;  þó  er 
hinn  minsti  í  Guös  ríki  hon- 
iim  meiri. 

29.  Og  öU  alþýða  og  toll- 
heimtumenn,  er  hlýddu  hans 
kenníngu,  viðurkendii  Guðs 
ráðstöfun,  er  þeir  létu  skírast 
af  honum ; 

30.  En  Farísear   og  hinir 


128  LUK 

skriptlærðu  einskisvirtu  Guðs 
ráðstöfun  á  sér,  og  létu  ekki 
skírast  af  honum. 

31.  1í  Yið  hvað  skal  eg  þá 
samlíkja  þessarar  aldar  mönn- 
um,  eður  hverju  eru  þeir 
líkir? 

32.  Líkir  eru  þeir  börnum, 
sem  á  torgi  sitja  og  kallast  á 
og  segja:  vér  blésum  fyrir 
yður  á  liljööpípu,  en  þer  vild- 
iið  ekki  dansa;  vér  þuldum 
yður  sorgartölur,  en  þér  vild- 
xið  ekki  gráta. 

33.  Því  Johannes  skírarikom, 
át  ekki  brauð  og  drakk  ekki 
vín,  og  þer  segiö :  hann  er 
djöfulóðiir. 

34.  Mannsins  Sonur  er  kom- 
inn  og  etur  og  drekkur,  og 
þér  segið :  sjáið  mathákinn 
og  vínsvelginn,  vin  tollheimtu- 
manna  og  bersyndugra ! 

35.  En  spekin  rettlætist  af 
öllum  börnum  sínum. 

36.  "íí  En  einn  af  Faríseum 
bauð  honum  til  matar;  kom 
hann  og  settist  nndir  borð ; 

37.  En  sjá,  þar  í  bænum  var 
kona  nokkur  bersyndug ;  þeg- 
ar  hún  varð  þess  vís,  að  hann 
sat  yfir  borðum  í  húsi  Farí- 
seans,  kom  hún  með  smyrsla- 
krús  úr  alabastri, 

38.  Stóð  á  baka  til  við  fætiir 
hans  og  grét  og  tók  til  að 
væta  fætur  hans  meö  tárum 


SAE  7.  Kap. 

sínum,  þerraöi  þá  með  hári 
sínu,  kysti  þá  og  smurði  með 
smyrslunum. 

39.  En  er  Faríseinn,  sem 
honum  hafði  boðið,  sá  þetta, 
talaði  hann  við  sjálfan  sig  og 
sagði:  ef  þessi  maður  væri 
spámaður,  þá  vissi  hann,  hvaða 
kona  það  er,  sem  hrærir  við 
honum,  að  hún  er  bersyndug. 

40.  Og  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  hann:  Símon,  eg  hefi 
nokkuð  að  segja  þer.  Hann 
mælti :  seg  þú  það,  meistari. 

41.  Jesús  mælti:  lánardrott- 
inn  nokkur  átti  tvo  skuldu- 
nauta ;  annar  þeirra  sknldaði 
iionum  íimm  hundruð  peníng- 
a,  en  hinn  fimmtíu. 

42.  Nú  er  þeir  áttu  ekkert  til 
að  lúka  með  þessar  skuldir, 
gaf  hann  þær  báðum  npp. 
Hvor  þeirra  heldur  þú  nú  að 
elski  hann  meira  ? 

43.  En  Símon  svaraði  og 
sagði:  eg  hygg,  aö  sá  muni 
elska  hann  meira,  sem  hann 
gaf  upp  stærri  skuldina.  J esús 
sagði :  þú  ályktaðir  rett ; 

44.  Snérist  síðan  að  konunni 
og  sagði  við  Símon:  sér  þú 
konn  þessa?  eg  kom  í  hús 
þitt,  og  þú  gafst,  mér  ekki 
vatn  að  þvo  í  fætur  mína,  en 
hún  vætti  þá  með  tárum  sín- 
nm  og  þerraði  þá  með  hári 
sínu. 


8.  Kap.  GUÐS 

45.  Ekki  mintist  þú  við  mig, 
en  frá  því  eg  kom  her,  hefir 
hún  ekki  hætt  að  kyssa  fætur 
mína. 

46.  Ekki  smurðir  þú  höfuð 
mitt  með  viðsmjöri,  en  hún 
hefir  smurt  fætur  mína  meö 
smyrslum. 

47.  Vegna  þessa  segi  eg  þer 
þaö,  að  hennar  mörgu  syndir 
eru  henni  fyrirgefnar,  með  því 
hún  elskaði  svo  mikið;  en 
þeim  sem  lítið  er  fyrirgefið, 
hann  elskar  lítið. 

48.  Síðan  sagði  hann  við  kon- 
una :  þér  eru  þínar  syndir 
fyrirgefnar. 

49.  Þá  tóku  þeir,  sem  til 
borðs  sátu  með  honum,  að 
segja  sín  á  milli:  liver  er 
þessi,  sem  fyrirgefur  jafnvel 
syndirnar. 

50.  En  hann  sagði  við  kon- 
una:  trú  þín  hefur  frelsað 
þig;  far  þú  1  friði. 

8.  KAPlTULL 

Jesiis  ferðast  um  kring  og  prédiJcar,  framsetur 
dæmisöguna  um  sdðmanninn ;  um  Ijósið ; 
segist  meta  si'na  tilheyrendur  sem  ndskylda 
ættingja  ;  kyrrir  vind  og  sjó  ;  útrehur  djöfla, 
læhnar  hlöðfallssjúka  konu  og  uppvekur  dóttur 
J  airusar. 

SÍÐAN  fór  hann  borg  úr 
borg  og  þorp  úr  þorpi,  og 
kendi  þeim,  og  flutti  lærdóm- 
inn  um  Guðs  ríki ; 

2.  Voru  þá  með  honnm  þeir 
tólf  og  konur  nokkrar,  er 


PJALL.  12^"^ 

hann  hafði  læknað  af  illum 
öndum  og  öðrum  sjúkleikum ; 
það  vóru  þær  María  frá  Mag- 
dölum,  frá  hverri  sjö  iUir  and- 
ar  höföu  út  farið, 

3.  Og  Johanna,  kona  Kúsa, 
ármanns  Heródesar,  Súsanna 
og  margar  aðrar,  sem  veittu 
honum  af  eignum  sínnm. 

4.  1í  Nú  er  margt  folk  var 
saman  komið,  og  fjöldi  úr 
stöðunum  var  farinn  út  til 
hans,  sagði  hann  þeim  jþessa 
dæmisögu : 

5.  Sáðmaður  nokkur  for  að 
sá  akur  sinn ;  en  er  hann  var 
að  sá,  fell  sumt  sæðið  við 
veginn  og  varð  fótum  troðið, 
og  átu  fuglar  himins  það. 

6.  Sumt  fell  1  grýtta  jörð,  og 
er  það  óx,  skrælnaði  það,  því 
það  vantaði  vökva; 

7.  Sumt  fell  meðal  þyrna, 
uxu  þeir  upp  með  og  kæfðu 
það; 

8.  En  sumt  fell  í  góða  jörð, 
öx  upp  og  bar  hundraöfaldan 
ávöxt.  Þegar  hann  sagði  þetta, 
kallaði  hann  hátt  og  mælti: 
hver  sem  hefir  eyru  að  heyra 
með,  hann  heyri. 

9.  Síðan  spurðu  lærisveinar 
hans,  hvað  þessi  dæmisaga; 
ætti  að  þýða. 

10.  En  hann  sagði:  yðnr  er 
unt  að  skilja  leynda  lærdóma 
Guös   ríkis;    hinum  öðrum 


130  LUK 

kenni  eg  í  dæmisögum,  svo  að 
sjáandi  sjái  þeir  ekki  og  heyr- 
andi  skilji  þeir  ekki. 

11.  En  þessi  er  útskýríng 
dæmisögunnar :  Sæðið  merkir 
Guðs  orð ; 

12.  En  það,  sem  fell  við  veg- 
inn,  þýðir  þá,  sem  nema  það ; 
síðan  kemur  djofuUinn  og 
tekur  það  burt  úr  hugskotum 
þeirra,  svo  að  þeir  ekki  skuli 
trúa  og  veröa  hólpnir. 

13.  En  það,  sem  fell  í  grýtta 
jörð,  merkir  þá,  sem  heyra 
orðið  og  taka  við  því  með 
fögnuði,  en  vegna  þess  þeir 
hafa  ekki  rætur,  trúa  þeir  að 
eins  um  stundar  sakir,  en  falla 
frá  á  tímum  freistínganna. 

14.  En  þaö  sæðið,  er  meðal 
þyrna  fell,  merkir  þá,  sem 
heyra  (orðið),  en  af  því  þeir 
lifa  í  áhyggjum,  auðæfum  og 
girndum  þessa  lífs,  kefjast 
þeir  og  bera  ekki  fuUkominn 
ávöxt. 

15.  En  það,  er  fell  í  góða 
jörð,  merkir  þá,  er  heyra  orðið, 
geyma  það  í  góðu  og  siðsömu 
hjarta,  og  bera  ávöxt  með 
stöðuglyndi. 

16.  1í  En  einginn  kveykir  Ijós 
og  skýlir  því  með  keri,  eður 
setur  það  undir  bekk,  heldur 
setja  menn  það  í  kertastiku, 
svo  þeir,  sem  inn  koma,  sjái 
yösið. 


lSAR  8.  Kap. 

17.  Því  ekkert  er  svo  huliö, 
að  það  verði  ekki  opinbert, 
eða  svo  heimuglegt,  aö  ekki 
verði  það  kunnugt  og  komi  í 
Ijós. 

18.  Gefið  því  gaum  að,  hversu 
þer  hlýðið  minni  kenníngu; 
því  sá  sem  hefir,  honum  mun 
gefið  verða;  en  sá  sem  ekki 
heíir,  frá  honum  mim  tekiö 
verða,  einnig  það  sem  hann 
ætlar  sig  hafa. 

19.  If  En  móöir  bans  og  bræð- 
Tir  komu  til  bans,  en  gátu 
ekki  náð  fundi  bans  vegna 
fólksfjöldans ; 

20.  Þá  var  bonum  sagt,  að 
móðir  bans  og  bræður  stæðu 
fyrir  dyrum  úti  og  vildu  finna 
bann. 

21.  En  bann  svaraði  og  sagði 
við  þá :  móðir  mín  og  bræður 
mínir  eru  þeir,  sem  beyra 
Guðs  orð  og  breyta  eptir  því. 

22.  IT  Svo  bar  við  einbvem 
dag,  að  bann  steig  á  skip,  og 
lærisveinar  bans;  segir  bann 
þá  við  þá :  latum  oss  fara  yfir 
um  vatnið. 

23.  Letu  þeir  þá  frá  landi; 
en  á  leiðinni  sofnaði  bann. 
Þá  kom  bviríilvindur  á  vatnið, 
svo  skipið  fylti  undir  þeim, 
og  voru  þeir  þá  nauðulega 
staddir ; 

24.  Föru  þeir  þá  og  vöktu 
bann,  og  sögðu :  meistari,  ver 


8.  Kap.  GUÐSl 

förumst.  En  hann  reis  upp, 
hastaði  á  storminn  og  sjáfar- 
ólguna,  svo  hún  sefaðist,  og 
gjörði  logn. 

25.  Síðan  sagði  hann  við  þá : 
hvar  er  nú  trú  yðar  ?  En  þeir 
urðu  hræddir,  og  undruðust 
þetta,  og  sögðu  sín  á  milli: 
hver  er  þessi,  er  hann  býöur 
bæði  vindi  og  sjó,  og  þeir 
hlýða  honum? 

26. 1í  Síðan  lentu  þeir  við  her- 
aö  Gadaramanna,  sem  liggur 
hinumegin  gagnvart  Galílea. 

27.  En  er  hann  steig  á  land, 
kom  á  móti  honum  maður 
nokkur  úr  borginni,  sem  láng- 
an  tíma  hafði  verið  djöfulóöur. 
Hann  klæddist  ekki  fötum,  og 
var  ekki  í  húsum,  heldur  í 
gröfum  dauðra  manna. 

28.  En  þegar  hann  sá  Jesúm, 
hrein  hann,  fell  fram  fyrir  hann 
og  sagði  með  hárri  raustu: 
hvað  höfum  við  saman  að 
sælda,  Jesú,  Sonur  hins  æösta 
Guðs?  Eg  bið  þig,  kvel  þú 
mig  ekki ! 

29.  Því  Jesús  bauð  hinum 
óhreina  anda  að  fara  út  af 
honum.  Því  að  í  lánga  tíma 
haf ði  þessi  andi  kvalið  hann ; 
hann  hafði  verið  bundinn  viðj- 
um  og  fjötrum  og  hafður  í 
gæzlu,  en  hann  hafði  slitið  af 
ser  fjötrin  og  hlaupið  í  djöful- 
æði  í  óbygðir.  .  . 


JALL.  131 

30.  En  Jesús  spurði  hann  og 
sagði:  hvað  heitir  þú?  hann 
sagði:  Legíö;  því  margirdjöfl- 
ar  voru  í  hann  farnir. 

31.  Síðan  bað  liann  Jesúm 
að  skipa  þeim  ekki  í  undir- 
djúpið ; 

32.  En  þar  var  stór  svínahjörð 
á  beit  í  iQallinu,  og  beiddu  þeir 
Jesúm  leyíis  að  fara  í  þau,  og 
let  hann  það  eptir  þeim.' 

33.  En  djöflarnir  fóru  út  af 
manninum,  og  í  svínin,  ærðist 
þá  hjörðin,  og  steypti  ser  ofan 
íyrir  þverhnýpi  í  sjöinn,  og 
drukknaði. 

34.  Þegar  hjarðsveinarnir  sáu 
þetta,  flýðu  þeir,  og  sögðu  frá 
því  bæði  í  borginni  og  þar  í 
bygðarlaginu ; 

35.  Fóru  þá  borgarmenn  úfc 
að  sjá  þenna  atburð,  og  komu 
til  Jesú,  og  fundu  manninn, 
af  hverjum  djöflarnir  höfðu 
út  farið,  sitjandi  klæddann  og 
heilvita  við  fætur  hans;  urðu 
þeir  þá  felmtursfuUir. 

36.  En  þeir,  sem  horft  höföu 
á  þetta,  sögðu  þeim  frá,  hvern- 
inn  sá  djöfulóði  hefði  orðið 
heiU  heilsu  sinnar. 

37.  1í  Bað  þá  mannfjöldinn 
úr  héröðunum  hjá  Gadara,  að 
hann  færi  burt  frá  þeim,  því 
þeir  voru  orðnir  næsta  hrædd- 
ir.  Steig  hann  nú  á  skip  og 
for  aptur  yfir  unj. 


132  LUK^ 

38.  Beiddist  þá  maðurinn, 
sem  djöflamir  höföu  farið  út 
af,  að  hann  mætti  vera  með 
honum ;  en  Jesús  let  hann  frá 
sér,  og  mælti : 

39.  Far  þú  aptur  heim  til 
þín,  og  seg  þú  frá,  hversu 
mikið  Guð  haíi  gjört  við  þig. 
Hann  för  og  kunngjörði  í 
allri  borginni,  hve  mikið  Jes- 
ús  liafði  við  hann  gjört. 

40.  En  svo  bar  við,  þegar 
Jesús  kom  aptur,  að  íólks- 
f  jöldinn  tók  vel  við  honum,  því 
allir  höf  ðu  vænt  hans. 

41.  1Í  Þá  kom  maður  nokk- 
ur,  Jairus  aö  nafni,  hann  var 
forstöðumaður  samkunduhúss- 
ins;  hann  fell  til  fóta  Jesú 
og  bað  hann  koma  heim  til 
sin; 

42.  Því  einkadóttir  hans,  her 
um  bil  12  vetra,  var  að  komin 
dauða.  Á  veginum  þreyngdist 
fólkiö  að  honum, 

43.  1í  Og  var  þar  kona  sú, 
er  haft  haföi  blóöfall  í  tólf 
ár,  og  varið  allri  eigu  sinni 
til  lækna,  og  gat  þó  einginn 
læknað  hana. 

44.  Hún  kom  að  baki  honum 
og  hrærði  við  faldi  klæða  hans; 
stiltist  þá  jafnskjött  blóðlát 
hennar. 

45.  Og  Jesús  sagði:  hver  var 
það,  sem  snerti  mig?  Þegar 
allir  synjuðu  þess,  sagði  Pétur 


SAR  8.  Kap. 

og  þeir  sem  með  honum  voru : 
meistari,  fólkið  þreyngist  og 
treðst  að  þer,  og  þú  spyr,  hver 
haíi  snortið  þig. 

46.  En  Jesús  sagöi:  einhver 
snart  niig,  því  eg  fann  krapt 
út  af  mer  gánga. 

47.  Nú  er  konan  sá,  að  liún 
fekk  ekki  dulizt,  kom  hún 
skjálfandi,  fell  til  fóta  honum 
og  sagöi  frá,  svo  allur  lýðurinn 
heyröi,  hvers  vegna  hún  hefði 
snortið  hann  og  hvernig  hún 
hefði  jafnskjótt  oröiö  heil- 
brigö. 

48.  En  hann  sagði  við  hana : 
vertu  hughranst,  dóttir,  trú 
þín  hefir  frelsaö  þig,  far  þú  í 
friði ! 

49.11  Nú  er  hann  var  enn  þetta 
að  mæla,  kom  maður  frá  heim- 
ili  samkunduhöfðíngjans,  er 
sagði  honum :  dóttir  þín  er 
látin,  ómaka  ekki  meistarann. 

50.  Þegar  Jesús  heyrði  þetta, 
svaraði  hann  honum  og  sagði : 
óttast  þú  ekki !  trú  þú  einúng- 
is,  og  mun  hún  heil  veröa. 

51.  En  þegar  hann  kom  í 
húsiö,  let  hann  einga  fara  inn, 
nema  Petur,  Jakob  og  Jo- 
hannes og  foreldra  barnsins ; 

52.  En  allir  gretu  og  syrgðu 
hana;  en  hann  sagði:  grátið 
ekki !  hún  er  ekki  dauð,  held- 
ur  sefur  hún ; 

53.  Gjörðu  þeir  þá  gys  að  \ 


9.  Kap. 

honiim,  því  þeir  vissn,  að  hún 
var  dauð. 

54.  En  hann  rýmdi  öUum  út, 
tók  í  hönd  hennar,  kallaði  og 
sagði :  stúlka,  statt  upp ! 

55.  Og  andi  hennar  snéri  apt- 
ur  og  hún  reis  jafnskjött  upp ; 
bauð  hann  þá  að  gefa  henni 
mat. 

56.  Og  foreldrar  hennar  urðu 
frá  ser  numdir,  en  hann  bann- 
aði  þeim  að  segja  nokkrum 
frá  þessum  atburði. 

9.  KAPlTULL 

Peir  tölf  lærisveinar  eru  útsendir  ;  Herödes  vill 
sjd  Jesúm;  postidarnir  loma  aptur;  Kristur 
hennir,  lælcnar,  mettar  fimm  þúsundir  manna. 
Petur  jdtar  Jesúm  vera  Giiðs  Son.  Jesús  tal- 
ar  um  sma  pxnu,  um  sjdlfsafneitun  og  sitt 
ríhi;  forhldrast  d  fjalU;  læknar  túnglsjúkan; 
segir  sina  pinu  f  yrir  ;  tálar  um  auðmýkt  og 
ötilhlýðilegt  vandlæti,  og  um  það,  hvers  lians 
eptirhreytenditr  mættu  vænta. 

EN  hann  kallaði  þá  tólf 
saman,  og  gaf  þeim  vald 
og  ráð  yfir  öUum  djöflum,  og 
til  að  lækna  sóttir, 

2.  Og  sendi  þá  til  að  boða 
lærdóminn  nm  Guðs  ríki,  og 
til  að  lækna  vsjúka,  og  sagði 
við  þá : 

3.  Takið  ekkert  með  yður  til 
ferðarinnar,  hvorki  staf  eður 
tösku,  og  ekki  brauð  eða  silf- 
ur,  og  ekki  tvo  kyrtla. 

4.  Þegar  þer  hafið  tekið  yður 
aðsetur  á  einu  heimili,  þá  ver- 
lö  þar,  til  þess  þer  farið  þaðan. 

5.  En  vilji  einhver  ekki  veita 


GUÐSPJALL. 


133 


yður  viðtöku,  þá  farið  burt  úr 
jDeirri  borg  og  hristiö  dupt  af 
fótum  yðrum,  til  vitnis  gegn 
þeim. 

6.  En  þeir  fóm  á  stað  og 
ferðuðiist  um  þorpin,  boðuöu 
gleðiboðskapinn,  og  læknuðu 
allstaðar. 

7. 1í  En  sem  fjórðúngshöf  ðíng- 
inn  Heródes  f  ékk  að  heyra  alt 
það,  sem  Jesús  hafði  gjört, 
vissi  hann  ekki,  livað  liann  átti 
að  hugsa;  því  sumir  sögðu, 
að  Johannes  væri  upp  risinn 
frá  dauðum, 

8.  Aðrir,  að  Elías  væri  kom- 
inn,  og  sumir,  að  einn  af  hin- 
um  gömlu  spámönnum  væri 
risinn  xipp. 

9.  Og  Heródes  sagði:  Jo- 
hannes heíi  eg  látið  háls- 
höggva,  en  hver  er  þessi,  sem 
eg  heyri  þessa  hluti  um?  og 
hann  lángaöi  til  að  sjá  hann. 

10.  IT  Þá  komu  lærisveinar 
Jesú,  sem  hann  haföi  sent  frá 
ser,  til  baka,  og  sögðu  honum 
frá,  hvað  þeir  hefðu  aðhafzt; 
for  hann  þá  með  þeim  einslega 
í  eyðistað  nokkurn  hjá  borg- 
inni  Betsaida ; 

11.  En  er  fólkið  varð  þess 
vart,  fylgði  það  eptir  honum, 
og  veitti  hann  því  viðtöku,  og 
kendi  því  um  Guðs  ríki,  og 
læknaði  þá,  er  þess  þurftu 
við. 


134  LUK. 

12.  En  er  degi  tok  að  halla, 
komu  þeir  tólf  til  hans,  og 
sögðu  við  hann:  láttu  fólkið 
fara  frá  þer,  svo  það  fari  í 
þorpin  og  landsbygðina  her  í 
kríng  og  leiti  ser  náttstaða 
og  matar,  því  þeir  eru  hér  í 
óbygðum. 

13.  Þá  sagði  hann  við  þá: 
gefið  þér  þeim  að  eta.  Þeir 
mæltu :  vér  höfum  ekki  nema 
fimm  brauð  og  íiska  tvo,  nema 
ef  vér  eigum  að  fara  og  kaupa 
ÖUum  þessum  mann^ölda  mat ; 

14.  Því  þar  voru  hér  um  fimm 
þúsundir  manna.  En  hann 
sagði  við  lærisveina  sína :  látið 
þér  þá  setjast  niður  í  hópa, 
fimmtíu  í  hverjum  hóp. 

15.  Þeir  gjörðu  svo,  og  letu 
þá  alla  setjast  niður. 

16.  Þá  tók  hann  þau  íimm 
brauð  og  tvo  fiska,  leit  npp  til 
himins,  blessaði  þau,  braut  þau 
og  fékk  þau  lærisveinunum, 
svo  að  þeir  legðu  þau  fyrir 
fölkiö; 

17.  Mötuðust  þeir  allir  og 
urðu  saddir;  voru  þá  upp 
teknar  leifarnar,  og  voru  það 
tölf  karfir  fuUar. 

18. 1í  Einhverju  sinni,  er  hann 
var  einn  saman  á  bæn,  og 
lærisveinar  hans  hjá  honum, 
spurði  hann  þá  og  sagöi : 
hver  ætla  menn  að  eg  sé  ? 

19.  En  þeir  svöruðu  og  sögðu: 


SAR  9.  Kap. 

sumir  ætla,  að  þú  sert  Johann- 
es skírari,  aðrir  Elías,  og  sum- 
ir, að  einn  af  þeim  gömlu  spá- 
mönnum  sé  upp  risinn. 

20.  Þá  sagði  hann:  en  hver 
ætliö  þér  eg  se?  Þá  svaraði 
Petur  og  sagði:  ver  ætlum, 
að  þú  sert  Kristur  Guðs. 

21.  Þá  lagði  hann  ríkt  á  við 
þá,  að  þeir  ekki  segðu  nokkr- 
um  frá  því ; 

22.  Því  Mannsins  Sonnr,  sagði 
hann  á  margt  að  líða,  veröa 
útskúfaður  af  öldúngunum  og 
hinnm  æðstii  prestum  og  enum 
skriptlærðu,  líflátast.  en  upp 
rísa  á  þriðja  degi. 

23.  IT  Síðan  sagði  hann  við  þá 
alla:  hver,  sem  viU  íylgja  mer, 
afneiti  sjálfum  ser,  taki  á  sig 
sinn  kross  hversdaglega,  og 
fylgi  mer  eptir ; 

24.  Því  hver,  sem  viU  fá 
borgið  lífi  sínu,  mun  týna  því ; 
en  hver  sem  lætur  líf  sitt  mín 
vegna,  hann  mun  frelsa  það ; 

25.  Því  að  hverju  gagni  kæmi 
það  manninum,  þótt  hann 
eignaðist  allan  heiminn,  en 
týndi  sjálfum  ser,  eða  skaðaði 
sig? 

26.  Því  hver  sem  lætur  ser 
minkun  þykja  aö  mér  og  mín- 
Tim  orðum,  að  þeim  mxin  og 
Mannsins  Syni  minkun  þykja, 
þegar  hann  kemur  í  dýrð  sinni 
og  Pöður  síns  og  helgra  eingla. 


9.  Kap. 


GUÐSPJÁLL. 


135 


27.  En  sannlega  segi  eg  yður, 
að  nokkrir  af  þeim,  sem  her 
era  nil  viðstaddir,  munu  ekki 
deya,  fyrr  en  þeir  sjá  Guðs 
ríki. 

28.  IT  Her  nm  átta  dögum 
eptir  að  hann  talaði  þetta,  tók 
hann  með  sér  Pétur,  J óhannes 
og  Jakob,  og  fór  upp  á  fjall 
til  að  gjöra  bæn  sína. 

29.  Þá  skeði  það,  er  hann  var 
á  bæninni,  að  útlit  ásjönu  hans 
iimbreyttist,  og  klæði  hans 
urðu  Ijómandi  hvít. 

30.  Og  sjá,  tveir  menn  töluðu 
við  hann ; 

31.  Sem  vom  þeir  Móses  og 
Elías,  er  sáust  í  Ijóma  og  töl- 
uðu  þeir  um  hans  tilkomanda 
líflát  í  Jerúsalem. 

32.  En  Pétur  og  þeir,  sem 
með  honum  voru,  vom  yíir- 
komnir  af  svefni;  en  er  þeir 
vöknnðu,  sáu  þeir  Ijómann  af 
honum,  og  þá  tvo  menn,  er 
hjá  honum  vom. 

33.  En  þegar  þeir  skildust  við 
hann,  mælti  Pétur  viö  Jesúm : 
gott  er,  að  ver  erum  hér; 
meistari,  látum  oss  gjöra  her 
þrjár  tjaldbúðir,  eina  handa 
þer,  aðra  handa  Mósi,  og 
hina  þriðju  handa  Elíasi ;  því 
ekki  vissi  hann,  hvað  hann 
sagði. 

34.  En  er  hann  var  þetta  að 
mæla,  kom  ský  og  skygði  yfir 


þá,  urðu  þeir  hræddír,  er  þeir 
komu  inn  í  skýið ; 

35.  Kom  þá  rödd  úr  skýinu, 
er  sagði :  þessi  er  Sonur  minn 
elskulegur,  hlýðið  þér  honum.; 

36.  En  í  því  röddin  kom, 
fundu  þeir  Jesúm  einan.  XJm 
þetta  þögöu  þeir,  og  sögðu  á 
þeim  dögum  eingum  frá,  hvað 
þeir  höf  öu  séð. 

37. 1í  En  svo  bar  við  deginum 
eptir,  er  þeir  fóru  niður  af 
fjallinu,  að  mikill  fjöldi  folks 
kom  á  móti  honiim, 

38.  Kallaði  þá  maðnr  nokkur 
úr  flokkinnm  og  sagði :  meist- 
ari, eg  bið  þig,  lit  þú  náðar- 
samlega  til  sonar  míns,  því 
hann  er  einkabarn  mitt. 

39.  Því  sjá,  þegar  andinn 
hrífar  hann,  hrín  hann  þegar 
upp,  og  teygist  sundur  og 
saman  með  froðufalli,  og  varla 
víknr  andinn  frá  honum,  þegar 
hann  hefur  kvalið  hann. 

40.  Eg  bað  lærisveina  þína, 
að  þeir  rækju  hann  út,  en  þeir 
gátu  það  ekki. 

41.  En  Jesús  svaraði  og  sagöi: 
þú  vantrúaða  og  rángsnúna 
kynslóð,  hversu  leingi  á  eg  að 
vera  hjá  yður  og  umbera  yður? 
fær  þú  híngað  son  þinn  ! 

42.  En  er  hann  kom  til  hans, 
hreif  hinn  illi  andi  hann  og 
teygði  hann  snndur  og  sam- 
an.  Hastaði  þá  Jesús  á  hinn 


136  LUK 

óhreina  anda  og  læknaði  svein- 
inn  og  gaf  hann  aptur  föður 
sínum ; 

43. 1í  En  allir  tindruðust  Guðs 
almætti.  En  er  allir  voru  nú 
að  furða  sig  yfir  öllu  því,  sem 
Jesús  gjörði,  tók  hann  svo  til 
orða  við  lærisveina  sína : 

44.  Takið  eptir  þessum  orð- 
um:  Mannsins  Sonur  á  að 
ofurseljast  í  manna  hendur. 

45.  En  þeir  skildu  það  ekki, 
og  það  var  svo  hulið  fyrir 
þeim,  að  þeir  skynjuðu  það 
ekki,  en  þorðn  þó  ekki  að 
spyrja  liann  aö,  hvað  hann 
meinti  með  því. 

46.  En  sú  hngsun  hófst 
meðal  þeirra,  hver  þeirra 
mestur  væri. 

47.  En  er  Jesús  varö  var  við 
þeirra  hugrenníngar,  tók  hann 
barn  eitt  og  setti  þaö  hjá 
sér, 

48.  Og  sagði  við  þá:  hver 
sem  veitir  þessu  barni  viðtöku 
í  mínu  nafni,  hann  veitir  mér 
viðtöku,  en  hver  sem  veitir 
mer  viðtöku,  hann  veitir  og 
þeim  viðtöku,  sem  mig  sendi ; 
því  sá  sem  minnstur  er  meðal 
yöar  allra,  hann  mun  mikiU 
verða. 

49. 11  En  Johannes  svaraði  og 
sagöi :  meistari,  vér  sáum 
mann  nokkurn,  sem  í  þínn 
nafhi  rak  út  djöfla,  og  vér 


SAR  9.  Kap. 

bönnuðum  honum  það,  þar 
hann  ekki  var  í  fylgd  meö 
oss. 

50.  Jesús  mælti :  bannið  það 
ekki,  því  sá  sem  ekki  er  mót 
yður,  hann  er  með  yður. 

51. 1í  Nú  er  leið  að  hans  npp- 
hafníngar  tíma,  einsetti  hann 
sér  að  fara  til  Jerúsalem,  og 
sendi  menn  undan  ser ; 

52.  Þeir  fóru  og  komu  í 
þorp  nokkurt  samverskt  til 
að  útvega  lionum  þar  gistíng ; 

53.  En  bæarinenn  vildu  ekld 
við  honum  taka,  af  því  hann 
ætlaði  til  Jerusalem. 

54.  En  er  lærisveinar  hans, 
Jakob  og  Johannes,  nrðu  þess 
vísir,  sögðu  þeir :  viltn,  Herra, 
að  vér  bjöðum  eldi  að  falla  af 
himni  og  tortýna  þeim,  eins 
og  Elías  gjörði. 

55.  Þá  snérist  hann  við,  ávít- 
aði  þá  og  sagði :  vitið  þer 
ekki,  hvers  anda  þér  eruð  ? 

56.  Því  Mannsins  Sonur  er 
ekki  kominn  til  að  tortýna  lífi 
manna,  heldur  til  aö  frelsa 
þaö.  Síöan  fóru  þeir  í  annað 
þorp. 

57.  H  Svo  bar  við  á  veginnm, 
að  maöur  nokkur  sagði  við 
hann :  eg  vil  fylgja  þér,  Herra, 
hvert  sem  þú  fer. 

58.  Og  Jesús  sagöi  við  hann: 
refar  haí'a  greni  og  fuglar  him- 
ins  hreiður  en  Mannsins  Sonur 


10.  Kap.  GUÐSl 

heíir  hvergi  höfði  sínu  að  að 
halla. 

59.  Við  annan  sagði  hann: 
fylg  þú  mer!  Hann  mælti: 
leyf  mer  fyrst,  Herra,  að  fara 
og  grafa  föður  minn. 

60.  En  Jesús  sagði  við  hann : 
lát  bina  dauðu  grafa  sína 
dauðu,  en  far  þú  og  flyt  lær- 
dóminn  um  Guðs  ríki. 

61.  Enn  nú  annar  sagði:  eg 
vil  fylgja  þér,  Herra,  en  leyf 
mer  fyrst  að  fara  og  kveðja 
heimilisfólk  mitt. 

62.  En  Jesús  sagði  við  hann : 
einginn  sá,  sem  leggur  hönd  á 
plöginn  og  horíir  á  það,  sem 
er  að  baki  hans,  er  hæfur  til 
Guðs  ríkis. 

10.  KAPÍTULI. 

/ esús  sendir  tit  ena  sjöttu  lærisveina;  þeir  homa 
aplur ;  harm  vegsamar  sinn  Föður ;  segir 
dæmisögu  um  Samarítann  og  Levítann  ;  tal- 
ar  við  Manu  og  Mörtu. 

EPTIR  þetta  útvaldi  Drott- 
inn  einnig  aðra  sjötíu,  og 
sendi  þá  undan  sér  tvo  og  tvo 
í  allar  þær  borgir  og  staöi, 
sem  hann  hafði  ásett  ser  að 
koma, 

2.  Þessvegna  sagði  hann  við 
þá:  kornskeran  er  mikil,  en 
verkamennirnir  eru  fáir ;  biðj- 
iö  því  Herra  uppskerunnar, 
að  hann  sendi  verkamenn  til 
kornskiirðar  síns. 

3.  Farið  þer,  eg  sendi  yður, 
eins  og  lömb  á  meðal  úlfa. 


JALL.  137 

4.  Takið  hvorki  með  yður 
fégyrðil  eður  tösku,  og  ekki 
skó,  heilsið  eingum  á  vegi 
yðrum ; 

5.  Nær  þer  komið  inn  í  hús 
nokkurt,  þá  segið  fyrst:  friður 
sé  í  þessu  húsi ! 

6.  Og  sé  þar  nokkur  inni 
friðar  verður,  munu  friöar 
öskir  yðar  hrína  á  honum ;  en 
ef  ekki,  munu  þær  hverfa  til 
yðar  aptur. 

7.  Veriö  kyrrir  á  hinu  sama 
heimili,  etið  og  drekkið,  það 
sem  yður  verður  boðið,  því 
verður  er  verkamaðurinn  laun- 
anna;  ekki  skuluð  þer  flytja 
úr  einu  húsi  í  annað. 

8.  Nær  þér  komið  í  bæ  nokk- 
urn,  og  bæarmenn  veita  yöur 
viðtöku,  þá  neytið  þess,  er 
fyrir  yður  framreitt  verður; 

9.  Læknið  þá,  sem  þar  eru 
sjúkir,  og  segið  þeim:  Guös 
ríki  er  nálægt  yður. 

10.  En  ef  þer  komið  í  þann 
bæ,  þarsem  menn  ekki  vilja 
veita  yður  viðtöku,  þá  fariö 
út  á  strætin,  og  segið : 

11.  Duptið,  sem  loðir  á  oss 
úr  yðvarri  borg,  hristum  vér 
af  oss  á  yður,  vitið  samt  það, 
að  Guðs  ríki  er  í  nánd. 

12.  Eg  segi  yður,  að  bæri- 
legri  munu  verða  kjör  Só- 
dómu  á  degi  dómsins,  en  þeirr- 
ar  borgar. 


138  LUK 

13.  Vei  þer,  Korazin;  vei  þer, 
Betsaida ;  ef  þau  kraptaverk, 
sern  gjörð  hafa  verið  í  ykkur, 
lief ðu  gjörð  verið  í  Týrus  eður 
Sídon,  mundu  þeir  fyrir  laungu 
hafa  klæðst  í  sekk  og  ösku  og 
seð  að  sér ; 

14.  En  bærilegri  munu  verða 
kjör  Týrusar  og  Sídonar  á 
degi  dömsins,  en  ykkar. 

15.  Og  þú,  Kapernaum,  sem 
nú  mænir  YÍð  himin,  þér  mun 
til  helvítis  niðursökt  verða. 

16.  Sá  sem  hlýðir  yður,  hlýðir 
mer,  og  hver  sem  fyrirlítur 
yður,  fyrirlítur  mig ;  en  hver 
sem  fyrirlítur  mig,  fyrirlítur 
þann,  sem  mig  sendi. 

17.  1í  En  þegar  þeir  sjötíu 
komu  til  baka,  voru  þeir  glað- 
ir,  og  sögðu :  Herra,  einnig  iU- 
ir  andar  hlýða  oss  í  þínu  nafni. 

18.  Jesús  mælti  við  þá:  eg  sá 
Satan  falla  af  himni,  eins  og 
eldíngu. 

19.  Sjá,  eg  gef  yður  vald  til 
að  fótum  troða  höggorma  og 
sporödreka  og  alt  óvinarins 
veldi,  og  ekkert  skal  yður 
granda. 

20.  En  gleðjist  samt  ekki  yfir 
því,  að  iUir  andar  hlýða  yöur, 
heldur  yfir  því,  að  nöfn  yðar 
eru  skrifuð  á  himnum. 

21.  If  Samstundis  varð  Jesús 
glaður  í  anda,  og  sagði:  eg 
þakka  þér,  Faðir,  Herra  himins 


lSAR  lO.Kaþ. 

og  jarðar,  að  þú  hefir  látið 
þetta  hulið  fyrir  spekíngum 
og  vitríngum,  en  liefir  auglýst 
það  fáfróðum.  Já,  Faðir!  því 
þer  hefur  þóknast,  aö  það 
skyldi  þannig  vera. 

22.  Alt  er  mer  í  vald  geíið  af 
mínum  Föður,  og  einginn  veit, 
hver  Sonurinn  er,  nema  Fað- 
irinn,  eður  hver  Faðirinn  er, 
nerna  Sonurinn  og  sá,  sem 
Sonurinn  viU  það  auglýsa. 

23.  IT  Þá  snéri  hann  ser  til 
lærisveina  sinna,  og  sagði  við 
þá  einslega :  sæl  eru  þau  augu, 
sem  sjá,  það  sem  þer  sjáiö ; 

24.  Því  eg  segi  yöur,  að 
margir  spámenn  og  konúngar 
hafa  viljað  sjá  það,  sem  þer 
sjáið,  en  sáu  það  ekki,  og 
heyra  það,  sem  þer  heyrið,  og 
heyrðu  það  ekki. 

25. 1í  Og  sjá,  maður  nokkur 
skriptlæröur  stóð  upp,  freist- 
aði  hans  og  sagði:  meistari, 
hverninn  á  eg  að  breyta,  svo 
eg  eignist  eilíft  líf  ? 

26.  En  hann  sagði  við  hann : 
hvað  er  skrifað  í  lögmálinu? 
hverninn  les  þú? 

27.  Hann  mælti :  elska  skaltu 
Drottinn  Guð  þinn  af  öllu 
hjarta,  af  allri  sálu,  af  öUum 
kröptum  og  öUum  huga,  og 
náúnga  þinn,  eins  og  sjálfan 

28.  En  hann  sagði  við  hann : 


10.  Kap. 

þú  svaraðir  rett ;  gjör  þú  þetta, 
og  þá  muntu  lifa, 

29.  En  þar  eð  hann  vildi  rett- 
læta  sjálfan  sig,  sagði  hann 
við  Jesúm:  hver  er  þá  minn 
náúngi? 

30.  En  Jesús  svaraði  og  sagði : 
maður  nokkur  ferðaðist  frá 
Jerúsalem  til  Jeríkó  og  fell 
í  hendur  ræníngja,  sem  flettu 
hann  klæðum,  veittu  honum 
áverka,  fóru  síðan  burtu  og 
létu  hann  eptir  dauðvona. 

31.  Svo  bar  til,  að  prestur 
nokkur  for  þenna  sama  veg, 
og  er  hann  sá  hann,  gekk 
hann  fram  hjá; 

32.  Eins  Levítinn,  þegar  hann 
kom  til  þess  staðar  og  sá 
hann,  gekk  hann  einninn  fram 
hjá. 

33.  En  samverskur  maður 
nokkur,  er  for  um  farinn  veg, 
kom  þar  að,  og  er  hann  sá 
hann,  kendi  hann  í  brjósti 
um  hann, 

34.  Gekk  til  hans  og  batt  sár 
hans,  og  helti  1  þau  viðsmjöri 
og  víni,  setti  hann  síðan  upp  á 
sinn  eiginn  eyk,  og  flutti  hann 
til  gestgjafa  húss,  og  let  ser 
hugarhaldið  um  hann. 

35.  Degi  síðar,  er  hann  var 
ferðbúinn,  tók  hann  upp  tvo 
peninga,  fekk  gestgjafanmn 
og  mælti:  al  þú  önn  fyrir 
honum,  og  það,  sem  þú  kostar 


GTJÐSPJALL.  13d 

meiru  til,  skal  eg  borga  þer, 
þegar  eg  kem  aptur. 

36.  Hver  af  þessum  þremur 
sýnist  þer  vera  náúngi  þess, 
sem  fell  í  hendur  ræníngjanna? 
Hann  mælti:  sá,  sem  misk- 
unarverkið  gjörði  á  honum. 

37.  Þá  sagði  Jesús  við  hann : 
far  þú  og  gjör  hið  sama. 

38.  IT  Nú  bar  svo  við,  er  þeir 
voru  á  ferð,  að  hann  kom  í 
þorp  nokkurt;  þar  var  kona, 
að  nafni  Marta,  sem  veitti 
honum  gistíngu ; 

39.  Hún  átti  systur,  er  María 
hét,  hún  sat  til  fóta  Jesú  og 
hlýddi  hans  kenníngu. 

40.  En  Marta  hafði  mikil 
umsvif  með  að  standa  þeim 
fyrir  beina;  gekk  hún  þá  til 
hans  og  tók  svo  til  orða:  hirð- 
ir  þú  ekki  um  það,  Herra,  að 
systir  mín  lætur  mig  eina 
gánga  um  beina?  seg  þú 
henni  að  hjálpa  mér. 

41.  En  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  hana:  Marta,  Marta,  þú 
heíir  mikla  áhyggju  og  umsvif 
fyrir  mörgu,  en  eitt  er  nauð- 
synlegt. 

42.  María  heíir  valið  ser  hið 
góða  hlutskiptið,  sem  ekki 
mun  frá  henni  tekið  verða. 

11.  KAPÍTULI. 

Jesús  Tcennir  sinum  lærisveinum  að  hiðja;  rekur 
djðful  út,  og  hrindir  lastmælum  hinna  skript- 
lærðu ;  etur  með  Farúeum  og  dvítar  þd  og 
Mna  löglærðu. 


140  LUK 

EITT  sinn  bar  svo  við,  að 
hann  var  einliverstaðar 
að  biðjast  fyrir;  en  er  hann 
hafði  lokið  bænagjörðinni, 
sagði  einn  af  lærisveinum  hans 
við  hann:  kenn  þú  oss,  Herra, 
að  biðja,  eins  og  Johannes 
kendi  sínnm  lærisveinum. 

2.  Þá  sagði  hann  við  þá :  nær 
þer  biöjist  fyrir,  þá  segið: 
Faðir  vor,  helgist  þitt  nafn, 
tilkomi  þitt  ríki; 

3.  Gef  oss  hvern  dag  vort 
daglegt  brauð ; 

4.  Fyrirgef  oss  vorar  syndir, 
því  vér  fyrirgefum  og  öllum 
vorum  sknldunautum;  leið  oss 
ekki  í  freistni. 

5.  Og  hann  sagði  við  þá:  ef 
einhver  yðar  á  vin,  og  fer  til 
hans  urn  miönætti  og  segir  við 
hann :  vinur,  lánaðu  mér  þrjú 
brauð ; 

6.  Því  vinur  minn  er  kominn 
til  mín  úr  ferö  sinni,  og  eg 
hefi  ekkert  að  bjóða  honnm ; 

7.  Og  sá,  sem  inni  er,  svarar : 
gjörðu  mer  ekki  ónæði,  dyr 
eru  lokaðar,  og  börn  mín  eru 
ásamt  mér  geingin  til  hvílu; 
eg  get  þess  vegna  ekki  farið 
á  fætur  til  að  fá  þér  þau. 

8.  Eg  segi  yður,  ef  hann  ekkí 
fer  á  fætur  til  að  lána  homim 
þau  sökum  vináttu  þeirra,  þá 
miin  hann  samt  fara  á  fætur 
vegna  þrábeiðni  hans,  og  fá 


SAR  11.  Kap. 

honum  svo  mikið,  sem  hann 
við  þarf. 

9.  Þar  fyrir  segi  eg  yður: 
biðjiö,  og  mnn  yður  gefast; 
leitið,  og  munuð  þer  finna ; 
knýib  á,  og  mnn  fyrir  yður 
upp  lokið  verða; 

10.  Því  sá  fær,  sem  biður,  sá 
finnur,  sem  leitar,  og  fyrir 
þeim,  sem  á  knýr,  mun  upp 
lokið  verða. 

11.  En  ef  sonur  einhvers  yðar 
á  meðal  beiddi  föður  sinn  um 
brauð,  hvort  mundi  hann  gefa 
honum  stein  ?  og  ef  hann  bæði 
um  fisk,  mundi  hann  þá  gefa 
honnm  höggorm  í  staðinn  fyr- 
ir íisk? 

12.  Eður  bæði  hann  um  egg, 
mundi  hann  þá  gefa  honum 
sporðdreka  ? 

13.  Ef  nú  þér,  sem  vondir 
eruð,  tímið  að  gefa  börnum 
yðar  góðar  gjafir,  hvað  miklu 
framar  mun  þá  ekki  Faöir  yðar 
á  himnum  gefa  þeim  Heilagan 
Anda,  sem  hann  biðja. 

14.  1Í  Og  hann  rak  út  djöful 
þann,  er  mállaus  var,  og  er 
djöfullinn  var  út  farinn,  tók 
sá,  er  mállaus  var,  aö  mæla. 

15.  Þetta  undraðist  fólkið, 
en  sumir  þeirra  sögöu,  aö 
hann  ræki  djöfla  út  með  fuU- 
tíngi  djöflahöföíngjans  Belse- 
búls; 

16.  En  aðrir  freistuðu  hans 


11.  Kap.  GtJÐSPJALL 

og  kröfðust  af  honnm  teikns 
af  himni ; 

17.  En  hann,  er  vissi,  hvað 
þeir  hngsuðu,  sagði  við  þá: 
hvert  það  ríki,  sem  í  sjálfu  ser 
er  sundurþykt,  mun  leggjast  í 
auön,  og  livert  hús  mun  þar 
yfir  annað  hrapa. 

18.  Ef  nú  Satan  er  sjálfum 
sér  sundurþykkur,  hverninn 
fær  hans  ríki  þá  staðizt,  þar 
þer  segið,  eg  útreki  djöíia 
fyrir  fuUtíngi  Belsebúls  ? 

19.  En  ef  eg  útrek  djöfla  með 
fulltíngi  Belsebúls,  fyrir  hvers 
falltíngi  útreka  þá  yðrir  læri- 
sveinar  þá  ?  þess  vegna  skulu 
þeir  og  vera  yðrir  dómendur. 

20.  En  ef  eg  rek  djöfla  út 
með  Guðs  fíngri,  þá  er  Guðs 
ríki  þegar  til  yðar  komið. 

21.  Nær  vopnuð  hetja  varð- 
veitir  sitfc  andyri,  er  alt  í  friöi, 
sem  hún  á ; 

22-.  En  komi  annar  yíirsterk- 
ari  og  sigri  bann,  flettir  hann 
hann  hertýgjum  sínum,  er 
hann  treysti  á,  og  skiptir 
herfánginu. 

23.  Hver  sem  ekki  er  með 
mer,  hann  er  á  móti  mer ;  og 
hver  sem  ekki  samansafnar 
meö  mer,  hann  simdiirdreifir. 

24.  Þegar  óhreinn  andi  fer  út 
af  manninum,  ráfar  hann  um 
Tatnslausa  staði,  leitar  hælis, 
og  nær  hann  ekki  íinnur  þaö, 


141 

þá  segir  hann  við  sjálfan  sig: 
eg  vil  hverfa  aptur  í  hús  mitt, 
þaðan  sem  eg  for ; 

25.  Og  er  hann  kemtir,  finnur 
hann  það  sópaö  og  prýtt. 

26.  Þá  fer  hann  og  tekur  með 
ser  aðra  sjö  anda  ser  verri,  og 
er  þeir  eru  inn  komnir,  setjast 
þeir  þar  að;  verður  svo  hiö 
síðara  ásigkomulag  mannsins 
verra  en  hið  fyrra. 

27.  IT  En  svo  bar  við  þegar 
hann  var  að  tala  þetta,  að 
kona  nokkur  meðal  fólksins 
höf  upp  raust  sína,  og  sagði 
við  hann:  sæll  er  sá  kviður, 
er  þig  bar,  og  þau  brjóst,  er 
þú  mylktir. 

28.  En  hann  sagði:  já,  að 
vísu,  sælir  eru  þeir,  sem  heyra 
Guðs  orð  og  varðveita  það. 

29.  IF  En  þegar  fólkið  þyrptist 
að  honum,  tök  hann  svo  til 
orða :  þessi  þjóð  er  vond,  hún 
krefst  teikns;  en  henni  skal 
ekkert  teikn  verða  geíið,  nema 
teikn  J ónasar ; 

30.  Því  eins  og  Jónas  var 
Niníveborgar  mönnnm  teikn, 
eins  mnn  og  Mannsins  Sonur 
verða  þjóö  þessari. 

31.  Drottníngin  úr  suðurátt 
mun  rísa  npp,  í  dóminum 
ásamt  þessari  kynslóð,  og 
sakfella  hana,  því  hún  kom 
af  flarlægu  landi  til  að  heyra 
speki   Salomons;    en  gætið 


142  ,  LVKi 

þess,  að  her  er  meira  en 
Salomon. 

32.  Niníveborgar  menn  munu 
rísa  upp,  í  döminum  ásamt 
þessari  þjóð,  og  sakfella  hana, 
því  þeir  bættu  ráð  sitt  við 
kenníngu  Jónasar;  en  sjáið, 
hér  er  meira  en  Jónas. 

33.  Einginn  kveikir  Ijós  og 
setur  það  í  skot  eður  undir 
mæliker,  heldur  í  kertastiku, 
8VO  þeir,  sem  inn  koma,  sjái 
birtu  þess. 

34.  Augað  er  Ijós  líkamans; 
ef  því  auga  þitt  er  heilskygnt, 
þá  er  allur  líkami  þinn  í  birtu ; 
en  sé  það  gallað,  er  líkami 
þinn  í  myrkri ; 

35.  Gæt  þú  þar  fyrir  þess,  að 
þitt  innra  Ijós  verði  ekki  aö 
myrkri. 

36.  Sé  því  líkami  þinn  allur 
í  birtu,  svo  hvergi  beri  skugga 
á,  þá  verður  hann  allur  bjartur, 
eins  og  þegar  Ijósið  skín  á  þig 
með  birtu  sinni. 

37.  IF  Þegar  hann  var  þetta 
að  niæla,  bauð  einhver  af 
Faríseum  honum  til  máltíðar. 
Hann  for  og  settist  undir 
borð. 

38.  En  þegar  Faríseinn  sá 
það,  nndraðist  hann,  að  Jesús 
tók  ekki  handlaugar,  áður  en 
hann  tók  til  matar. 

39.  Þá  sagði  Drottinn  við 
hann:  þér,  Farísear,  hreinsið 


SAR  .11.  Kap. 

ker  yöar  og  bikara  utan,  en 
yðvart  hið  innra  er  fult  meö 
rán  og  vonzku. 

40.  Þér,  heimskíngjar,  hefur 
ekki  sá  sem  gjöröi  hið  ytra, 
einnig  gjört  hið  innra  ? 

41.  En  þegar  þér  gefið  ölm-^ 
usur  af  því,  sem  þar  er,  þá 
haldið  þér,  að  alt  se  yður 
hreint. 

42.  En  vei  yður  Faríseum, 
sem  tíundið  myntu  og  rúðu 
og  allar  matjurtir,  en  hirðið 
hvorki  um  rettvísi  né  elskuna 
til  Guðs;  þetta  ber  að  gjöra, 
en  hitt  ekki  ógjört  að  lata. 

43.  Vei  yður,  þer  Farísear, 
sem  keppizt  eptir  efstu  sætum 
í  samkunduhúsum,  og  að  yður 
sé  heilsað  á  torgunum. 

44.  Vei  yður,  því  eins  eruð 
þér  og  graíir  dauðra  manna, 
sem  ekki  ber  á,  og  sem  menn 
gánga  yíir  án  þess  að  vita 
það. 

45.  t  f>á  tók  einn  af  þeim 
skriptlærðu  svo  til  orða: 
meistari,  þú  atyrðir  oss  einn- 
ig með  þessu ; 

46.  En  hann  mælti :  vei  yður 
líka,  þér  skriptlærðir,  því  þér 
bindið  mönnnm  lítt  bærar 
byröar,  en  sjálíir  snertið  þér 
þær  ekki  með  einum  fíngri. 

47.  Vei  yður,  sem  byggið  upp 
grafir  spámannanna,  sem  feð- 
ur  yðar  lífletu; 


12.  Kap.  GUÐS] 

48.  Þannig  lofið  þer  og  sam- 
þykkið  athaíhir  feðra  yðvarra, 
því  þeir  líflétu  þá,  en  þér  upp 
byggið  graíir  þeirra. 

49.  Fyrir  því  segir  og  speki 
Guðs:  eg  mun  senda  þeim 
spámenn  og  postula ;  suma  af 
þeim  munu  þeir  ráöa  af  dög- 
um,  og  aðra  ofsækja, 

50.  Svo  að  af  þessari  kynslóð 
verði  krafið  blóð  allra  spá- 
manna,  er  út  helt  hefir  verið 
frá  heims  upphaíi, 

51.  Frá  því  Abel  var  drepinn, 
til  lífláts  Sakaríasar,  sem  drep- 
inn var  milium  altaris  og 
musteris.  Eg  segi  yður  satt, 
þess  miin  krafizt  verða  af 
þessari  þjóð. 

52.  Vei  yður,  þer  skriptlærð- 
ir,  sem  hafið  hrifsað  til  yðar 
lykil  vizkunnar,  en  sjálíir  farið 
þér  þar  ekki  inn,  og  fyrir- 
mnnið  öðrum  inngaungu. 

53.  En  þegar  hann  sagði  þetta 
við  þá,  tóku  hinir  skriptlærðu 
og  Parísear  þúnglega  að  reið- 
ast  honum  og  lokka  af  honum 
andsvör  um  ýmislegt, 

54.  Sitja  um  hann  og  leitast 
við  að  veiða  eitthvað  af  munni 
hans,  er  þeir  gætu  ásakaö  hann 
fyrir. 

12.  KAPÍTULI. 

Jesús  varar  við  súrdeigi  Faríseanna,  og  við 
pví,  a/i  hræðast   menn ;   vill   ekki  sMpta 
arfi ;  varar  vi/f  ágirni  og  húksorg ;  hvetur 
^iU  drvekni  og  trúshapar;  talar  um  horm- 


^JALL.  143 

iingar  fyrir  Jians  lærdöms  slculd,  og  um  að 
veita  timanum  eptirtekt, 

T)EGAE  svo  margar  þús- 
Jl  undir  voru  saman  komnar, 
að  næstum  tróö  hver  annan 
undir,  hóf  hann  svo  tal  sitt 
viö  lærisveina  sína:  varizt 
fyrst  og  fremst  súrdeig  Farí- 
seanna,  það  er,  hræsnina ; 

2.  En  ekkert  er  svo  dulið,  að 
ekki  verði  opinbert,  og  ekk- 
ert svo  leynt,  að  ekki  verði 
kunnugt ; 

3.  Því  mnn  hvað  eina,  sem 
þer  talið  1  leyni,  koma  í  há- 
mæli,  og  hverju  þér  hvíslið  í 
launkofum,  það  mun  kunn- 
gjört  verða  á  þökum  uppi. 

4.  En  eg  segi  yður,  vinir 
mínir!  hræðizt  ekki  þá,  sem 
líkamann  deyða,  og  fá  ekki 
meira  aögjört; 

5.  En  eg  skal  sýna  yður, 
hvern  þér  eigið  að  hræðast: 
bræðizt  þann,  sem  eptir  að 
bann  hefir  líflátið,  hefir  vald 
til  að  kasta  í  helvíti;  já,  eg 
segi  yður,  hræðist  hann ! 

6.  Seljast  ekki  íimm  titlíngar 
fyrir  tvo  smápenínga,  og  þó 
gleymir  Guð  eingum  af  þeim ; 

7.  Og  enn  fremur:  öll  yðar 
höfuðhár  eru  talin;  verið  því 
ekki  hræddir,  þer  eruö  meira 
verðir,  en  margir  titlíngar. 

8.  En  eg  segi  yður  þaö,  að 
hver  sem  kannast  við  mig  fyrir 


14Í  LÚK 

mönnum,  við  haiin  mun  og 
Mannsins  Sonur  kannast  fjrir 
einglum  Guðs ; 

9.  En  hver  sem  afneitar  mer 
fjrir  mönnum,  honum  mun 
veröa  afneitað  fyrir  einglum 
Guðs. 

10.  Hver  sem  lastar  Mannsins 
Son,  honum  mun  veröa  það 
fyrirgefið;  en  sá,  sem  talar 
lastyrði  gegn  Heilögum  Anda, 
honum  mun  það  ekki  fyrir- 
geíið  veröa. 

11.  En  þegar  þeir  færa'  yður 
í  samkunduliús  sín  og  fyrir 
höfðíngja  sína  og  valdsmenn, 
verið  þá  ekki  hugsjúkir,  hvern- 
ig  eða  með  hverju  þér  eigið 
að  forsvara  yður,  eður  hvað 
þér  eigið  að  tala ; 

12.  Því  Heilagur  Andi  mun 
kenna  yður  á  sömu  stundu, 
hvað  þer  eigiö  að  segja. 

13. 1í  Þá  sagði  einn  af  fólkinu 
við  hann:  meistari,  skipaðu 
bróður  mínum,  að  hann  skipti 
með  mer  aríi  okkar. 

14.  En  hann  sagöi  við  hann : 
maöur,  hver  hefir  sett  mig 
fyrir  dómara  eður  skiptaráð- 
anda  miUi  ykkar? 

15.  Og  hann  sagði  við  þá: 
gætið  yðar,  og  varið  yöur  viö 
ágirni,  því  einskis  líf  er  innifal- 
ið  í  því,  aö  hann  haíi  auö  fjár. 

16.  Þá  sagði  hann  þeim  dæmi- 
sögu  þessa:  akur  ríkismanns 


lSAR  12.  Kap. 

nokkurs  hafði  borið  mikinn 
ávöxt ; 

17.  Þá  hugsaði  hann  með  ser 
og  sagði:  hvað  á  eg  nú  að 
gjöra  ?  því  eg  heíi  ekki  forða- 
búr  fyrir  ávexti  mína ; 

18.  Og  hann  sagði:  þetta  skal 
eg  gjöra,  rífa  niður  hlöður 
mínar  og  byggja  aðrar  stærri, 
þángaö  vil  eg  safna  öllum 
ávöxtum  mínum  og  auðæfum ; 

19.  Og  þá  vil  eg  segja  við 
sálu  mína :  sál  mín !  þú  liefur 
fengið  mikinn  forða  til  margra 
ára,  hvíl  þú  þig  nú,  et  þú  og 
drekk  og  vert  glöð ! 

20.  En  Guð  sagði  við  hann : 
heimskíngi,  á  þessari  nóttu 
verður  sál  þín  af  þér  heimtuð, 
og  hvers  verður  það  þá,  sem 
þú  hefir  safnað? 

21.  Svo  fer  þeim,  er  ser  safn- 
ar  fe,  án  þess  að  vera  1  Guði 
ríkur. 

22.  IT  En  við  lærisveina  sína 
sagði  hann:  þar  fyrir  segi  eg 
yður :    verið  ekki  hugsjúkir 
fyrir  lífi  yðru,  livað  þér  skuluð  j 
hafa  til  fæðu ;   ekki  heldur:( 
fyrir  líkama   yðrum,  hverju  [ 
þer  skuluð  klæðast; 

23.  Lífið  er  meira  vert,  en  p 
fæðan,  og  líkaminn  meir,  en  j 
klæðnaðurinn.  | 

24.  Gætið  að  hröfnunum,  þeir  ! 
sá  hvorki  né  uppskera,  og  | 
ekki  hafa  þeir  koinhlöður  né 


12.  Kap.  GUÐS 

forðabúr,  samt  fæðir  Guð  þá; 
hve  miklu  ágætari  eruð  þer 
ekki  en  fuglarnir? 

25.  Hver  af  yður  getur  með 
allri  sinni  áhyggju  aukið  einni 
alin  við  hæð  sína  ? 

26.  Og  ef  þér  ekld  getið 
komið  því  til  leiðar,  sem 
minst  er  í  varið,  því  eruð 
þér  þá  áhyggjufuUir  um  hitt 
annað  ? 

27.  Skoöið  liljugrösin,  hvernig 
þau  vaxa,  hvorki  vinna  þau 
né  spinna ;  en  eg  segi  yðiir,  að 
Salomon  í  allri  sinni  dýrð  var 
ekki  svo  skrýddur,  sem  eitt 
af  þeim. 

28.  Ef  að  Guð  skrýðir  svo 
grasið,  sem  í  dag  vex  á  akrin- 
um  og  á  morgun  verður  í  ofn 
kastað,  hversu  miklu  framar 
mun  haiin  ekki  klæða  yður, 
þér  lítiltrúaðir  ? 

29.  Ekki  skuluð  þer  heldur 
vera  áhyggjufuUir  um,  livaö 
þer  skuluð  hafa  til  matar  eður 
drykkjar,  og  hugsið  ekki  hátt ; 

30.  Því  fyrir  slíku  bera  lieiðn- 
ir  menn  áhyggju,  en  Faðir  yðar 
veit,  að  þér  þurfið  þessa  viö. 

31.  1í  Leitið  heldur  Guðs 
ríkis,  þá  munuð  þér  fá  alt 
þetta  1  viðbót. 

32.  Vert  ekki  hrædd,  litla 
hjörð,  því  Föður  yðar  hefir 
þöknazt  að  gefa  yður  sitt  ríki ; 

33.  Seljið  eigur  yðar  og  gefið 


^JALL.  145 

fátækum,  safníð  yður  fiársjóð- 
um,  sem  ekki  fyrnast,  fjársjóði 
á  liimni,  sem  aldrei  þverrar, 
sem  þjöfar  ekki  geta  nálgazt 
eða  mölur  skemt ; 

34.  Því  þar  sem  yðar  fjársjóð- 
ur  er,  þar  mun  og  yöar  lijarta 
vera. 

35.  Yðar  lendar  seu  gyrtar, 
og  Ijós  yðar  logandi, 

36.  Og  líkizt  þeim  mönnum, 
er  vænta  hússbónda  sins,  nær 
hann  muni  koma  frá  veizln, 
svo  nær  hann  kemur  og  ber 
að  dyrum,  að  þeir  þá  jafn- 
skjótt  Ijúki  upp  fyrir  honum. 

37.  Sælir  eru  þeir  þjónar, 
sem  hússbóndinn  íinnur  vak- 
andi,  þá  hann  kemur.  Sann- 
lega  segi  eg  yður,  hann  mun 
binda  belti  um  sig,  setja  fyrir 
þá  borð  og  veita  þeim  sjálfur 
beina. 

38.  Finni  hann  þá  svo,  hvort 
sem  hann  kemur  nm  aöra 
eður  þriðju  eykt  nætur,  þá 
eru  þessir  þjónar  sælir ; 

39.  Því  vitið  það,  ef  húss- 
bóndinn  vissi,  á  hverjum  tíma 
þjófurinn  mundi  koma,  þá 
vekti  hann  og  léti  ekki  brjót- 
ast  inn  í  hús  sitt. 

40.  Verið  þar  fyrir  reiðubún- 
ir,  því  Mannsins  Sonur  mun 
koma  á  þeirri  stundu,  sem 
þer  ekki  ætlið. 

41.  *íí  En   Pétur  sagði  við 


146  LUK 

hann:  meistari,  hvort  meinar 
þú  OSS  með  þessari  dæmisögu, 
eður  alia  ? 

42.  En  Drottinn  mælti :  hver 
er  þá  hinn  dyggi  og  forsjáli 
ráðsmaður,  sem  hússbóndi 
bans  hefir  sett  yfir  hjú  sin  til 
að  úthluta  þeim  í  réttan  tíma 
þeirra  skamt  ? 

43.  Sæll  er  sá  þjön,  ef  húss- 
bóndi  hans  finnur  hann  svo 
breyta,  nær  hann  kemur. 

44.  Eg  segi  yður  satt,  að  hann 
mun  setja  hann  yíir  allar 
eigur  sinar ; 

45.  En  ef  þjóninn  hugsar  svo 
með  ser :  hússbóndi  minn  mun 
ekki  koma  svo  bráðum;  og 
tekur  að  berja  þjónustumenn 
og  ambáttir,  og  lifa  í  óhöfi  til 
matar  og  drykkjar ; 

46.  Þá  mun  bússbóndi  þess 
þjóns  koma  á  þeim  degi,  sem 
bann  ekki  ætlaði,  og  á  þeirri 
stundu,  sem  hann  ekki  varði, 
hegna  honum  harölega,  og 
gjöra  hlut  bans  jafnan  ótrúrra 
þjóna. 

47.  En  sá  þjón,  sem  veit  vilja 
hússbónda  síns  og  hiröir  ekki 
um  að  blýða  honum,  mun 
sæta  mikilli  refsingu ; 

48.  En  sá,  sem  ekki  veit 
bann,  en  gjörir  það,  sem  hegn- 
ingar  er  vert,  mun  sæta  vægri 
hegningu;  en  hverjum  sem 
mikið  er  geíið,  af  honum  mun 


SAE  12.  Kap. 

og  mikils  krafizt  verða,  og 
þeim  sem  mikið  er  í  bend- 
ur  selt,  af  bonum  verður  og 
meira  heimtað. 

49. 1í  Eg  er  kominn  að  senda 
eld  á  jörðu;  og  bve  feginn 
vildi  eg,  að  hann  þegar  væri 
kveiktur ; 

50.  En  eg  hefi  skírn  að  skír- 
ast,  og  hversu  ángistarfullur  er 
eg  þángað  til  henni  er  lokið  ? 

51.  Ætlið  þer,  að  eg  se  kom- 
inn til  að  senda  frið  á  jörðu  ? 
Nei,  segi  eg  yður,  beldur 
ósamlyndi. 

52.  Því  upp  frá  þessu  mnnu 
íimm  vera  í  einu  húsi,  allir 
sundurþykkir ;  þrír  á  móti 
tveimur,  og  tveir  á  móti 
þremnr. 

53.  Faðirinn  mun  hefja  fjand- 
skap  móti  syni  sínum,  og  son- 
urinn  gegn  föðurnum,  móðirin 
gegn  dötturinni,  og  dóttirin 
gegn  móöurinni,  móðir  konu 
manns  móti  sonarkonu  sinni, 
og  sonarkonan  gegn  móður 
mannsins. 

54.  1í  Enn  talaði  hann  þannig 
til  fólksins :  nær  þér  sjáið  ský 
draga  npp  í  vestri,  segið  þer 
jafnskjótt,  að  regn  muni  koma, 
og  það  geingst  eptir ; 

55.  Og  þegar  sunnanvindur 
blæs,  þá  segið  þer,  að  biti 
muni  verða,  og  það  rætist. 

56.  Þér  hræsnarar,  þér  hafið 


13.  Kap. 

vit  á  að  taka  eptir  útliti  lopts 
og  jarðar;  hví  hafið  þér  þá 
ekki  vit  á  að  veita  þessum 
tíma  eptirtekt? 

57.  Og  hví  dæmið  þér  ekki 
af  sjálfum  yður,  hvað  rett  sé  ? 

58.  1í  Þegar  þú  fer  með  mót- 
stöðumanni  þínum  til  dómar- 
ans,  þá  kostaöu  á  veginum 
kapps  iim  að  sættast  við  hann, 
svo  ekki  dragi  hann  þig  fyrir 
dómarann,  og  dómarinn  af- 
hendi  þig  fángaverðinum,  og 
fángavörðurinn  kasti  þér  í 
dýílissu. 

59.  Eg  segi  þer,  þú  munt  ekki 
þaðan  út  komast,  fyrr  en  þú 
hefir  borgað  hinn  síðasta  pen- 
íng. 

13.  KAPÍTULI. 

Af  lifldti  nokhurra  Gálilea  tehur  Jesiis  shr 
tilefni  til  að  dminna  til  hetrunar ;  dæmi- 
sagan  um  fikjiitrbð  ;  J esús  læknar  krepta 
konu  ;  framsetur  dæmisöguna  um  mustarðs- 
kornið  og  súrdei^ið ;  talar  um  útskúfun 
margra,  en  inntöku  heiðingja  i  Krists  riki ; 
hræðist  ekki  Heródes  ;  dvítar  Jerúsalem. 

EN  um  þessar  mundir  vóru 
nokkrir  viðstaddir,  er 
sögðu  honum  frá  þeim  Galí- 
leumönnum,  hverra  blóði  Pí- 
latus  hafði  blandað  viö  fórnir 
þeirra. 

2.  Og  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  þá:  haldið  þér,  að  þessir 
Galílear  hafi  verið  syndugri 
menn,  en  allir  aðrir  í  Galílea, 
þó  þeir  haíi  orðið  íyrir  þessu  ? 

3.  Nei,  segi  eg  yður,  en  nema 


GUÐSPJALL. 


147 

yðar,  munuð 


þer  bætið  ráð 
þér  allir  eins  fyrir  farast ; 

4.  Eður  hvort  ætlið  þér,  að 
þeir  átján,  sem  turninn  fell 
yíir  í  Sílóam  og  varð  að  bana, 
haíi  verið  meira  sekir,  en  allir 
þeir  sem  í  Jerúsalem  búa  ? 

5.  Nei,  segi  eg  yður,  en  nema 
þér  bætið  ráö  yðar,  munuð  þér 
allir  fá  sömu  afdrif. 

6.  1  En  hann  sagði  þessa 
dæmisögu :  maður  nokkur  átti 
plantað  fíkjutré  í  víngarði  sín- 
um,  og  hann  kom  og  leitaði 
ávaxta  á  því,  og  fann  ekki ; 

7.  Þá  sagði  hann  við  víngarðs- 
manninn:  í  þrjú  ár  heíi  eg 
komið  og  leitað  ávaxta  á 
þessu  fíkjutré  og  ekki  fundið ; 
högg  þú  það  upp,  hvers  vegna 
skal  það  spilla  jörðunni  ? 

8.  En  hann  svaraði  og  sagði 
við  hann:  leyf  þú  því,  herra, 
enn  nú  að  standa  þetta  árið, 
þar  til  eg  heíi  grafið  um  það 
og  borið  að  myki, 

9.  Ef  vera  kynni,  að  það  beri 
ávöxt;  en  ef  ekki,  þá  lát  þú 
höggva  það  upp  síöar. 

10.  Eitt  sinn,  er  hann  kendi 
í  einhverju  samkunduhúsi  á 
sabbatsdegi, 

11.  IT  Bar  svo  við,  að  þar  var 
kona,  sem  haldin  hafði  verið 
af  sjúkleiks  anda  í  átján  ár, 
hún  var  krept  og  gat  með 
eingu  móti  rétt  sig  upp. 

K2 


148  LUKASAR 

12.  En  þegar  Jesus  sá  hana, 
kallaði  hann  á  hana  og  sagði 
við  hana :  kona,  vertu  laus  við 
sjúkleika  þinn ! 

13.  Síðan  lagði  hann  hendur 
yfir  hana  og  jafhskjótt  rettist 
hún  upp  og  lofaði  Guð ; 

14.  En  forstöðumaður  sam- 
kunduhússins,  sem  líkaði  illa, 
að  Jesús  læknaði  á  sabbats- 
degi,  sagði  við  fólkiö :  sex  eru 
dagar  þeir,  sem  ætlaðir  eru  til 
vinnu,  komið  þér  á  þeim  og 
látið  yður  lækna,  en  ekki  á 
hvíldardegi. 

15.  Þessvegna  svaraði  Drott- 
inn  honum  og  sagði :  hræsnari, 
hver  er  sá  yðar,  sem  ekki  leysi 
naut  sitt  eður  asna  af  stalli, 
og  leiði  til  vatns  á  hvíldardegi  ? 

16.  Mundi  þá  ekki  vera  til- 
hlýðilegt  að  leysa  þessa  dóttur 
Abrahams  á  sabbatsdegi  úr 
fjötriim  þeim,  sem  Satan  hefir 
haldið  henni  í  í  átján  ár  ? 

17.  Og  er  hann  haf'öi  þetta 
mælt,  urðu  allir  mótstööumenn 
hans  sneyptir,  en  íölkið  gladd- 
ist  yfir  öllum  þeim  dásemdar- 
verkum,  er  hann  gjörði. 

18.  1Í  En  hann  sagði :  hverju 
er  Guös  ríki  líkt?  eður  við 
hvað  skal  eg  því  samjafna  ? 

19.  Líkt  er  það  mustarðs- 
korni,  sem  maður  tók  og 
sáði  í  jurtagarð  sinn ;  það  óx 
og  varð  að  svo  stóru  tre,  að 


13.  Kap. 

fuglar  himins  hreiðruðu  sig  í 
greinum  þess. 

20.  Aptur  sagði  hann:  við 
hvað  á  eg  að  líkja  Guðs  ríki? 

21.  Líkt  er  þaö  súrdeigi  því, 
er  kona  tök  og  fól  í  þrem 
mælum  mjöls,  þángaö  til  það 
sýröist  alt  saman. 

22.  Þegar  hann  var  á  ferö 
til  Jerúsalem,  fór  hann  um 
borgir  og  þorp,  og  kendi ; 

23.  En  þá  sagði  einhver  við 
hann:  meistari,  munu  þeir 
ekki  verða  fáir,  sem  hólpnir 
verða?  En  hann  sagði  við 
þá : 

24.  1í  Kostið  kapps  um  að 
komast  gegn  um  hið  þranngva 
hliðið;  því  eg  segi  yður  satt, 
að  margir  eru  þeir,  sem  leitast 
við  að  komast  þar  inn,  en 
mnnu  ekki  geta  það. 

25.  Frá  þeim  tíma  að  húss- 
bóndinn  er  nppstaöinn  og 
hefir  lokað  dyrunum,  miinuð 
þér  standa  fyrir  utan  og  taka 
til  að  berja  upp  á  og  segja: 
lúk  þú  upp  fyrir  oss,  Herra, 
en  hann  mun  svara  og  segja 
við  yður :  eg  þekki  yður  ekki, 
og  veit  ekki,  hvaðan  þer  eruð. 

26.  Þá  munuð  þer  segja:  ver 
höfum  etið  og  drukkið  með 
þer,  og  á  strætum  vorum 
kendir  þú. 

27.  En  hann  mun  segja:  eg 
þekki  yður  ekki,  né  veit,  hvað- 


14.  Kap.  GUÐS 

an  þer  eruö ;  farið  frá  mér 
allir  illgjörðamenn ! 

28.  Mun  þar  þá  verða  vein 
og  tannagnístran,  nær  þér 
sjáiö  Abraham,  fsak  og  Jakob 
og  alla  spámennina  í  Guðs 
ríki,  en  yður  útrekna. 

29.  Þá  munu  þeir  koma  frá 
austri  og  vestri,  norðri  og 
suðri,  og  sitja  til  borðs  í  Guðs 
ríki; 

30.  Og  sjáið,  þeir  eru  til,  sem 
eru  síðastir;  en  verða  munu 
hinir  fyrstu,  og  þeir  eru  til, 
sem  eru  fyrstir  og  verða  munu 
hinir  síðustu. 

31.  1Í  Þenna  sama  dag  komu 
til  hans  nokkrir  Farísear  og 
sögðu  við  hann :  far  þú  heðan, 
því  Heródes  situr  um  líf  þitt. 

32.  Og  hann  sagöi  við  þá: 
farið  þer  og  segið  þessum  ref : 
sjá,  eg  rek  djöfla  út,  og  held 
lækníngum  áfram  í  dag  og  á 
morgun,  en  á  þriðja  degi  mun 
eg  Ijúka  þeim  af ; 

33.  Þó  verð  eg  að  halda  áfram 
í  dag  og  á  morgun  og  daginn 
þar  eptir;  því  það  hæfir  ekki, 
að  nokkur  spámaður  se  líflát- 
inn  fyrir  utan  J erúsalem. 

34.  Jerusalem,  Jerúsalem,  þú, 
sem  líflætur  spámennina,  og 
grýtir  þá,  sem  til  þín  eru 
sendir,  hversu  opt  hefi  eg 
ekki  viljað  saman  safna  böm- 
um  þínum,  eins  og  hænan 


JALL.  149 

safnar  úngum  sínum  undir 
vængi  ser,  en  þer  haíið  ekki 
viljað. 

35.  Sjá,  bústaöur  yðar  mun 
yður  1  eyði  látinn  verða.  En 
eg  segi  yður,  að  þer  munuð 
ekki  sjá  mig,  þángað  til  sá 
tími  kemur,  er  þer  segið: 
blessaður  se  sá,  sem  kemur  í 
Drottins  nafni. 

14.  KAPÍTULL 

Jesús  lælmar  vatnsjúhan;  ræður  frd  pvi  aÖ 
metast  um  sseti  ;  framsetur  dæmisöguna  um 
þd  miklu  hvöldmdlti'ð ;  talar  um  það,  sem 
krefst  af  þeim,  sem  vilja  verða  hans  lærisvein- 
ar,  og  við  Jiverju  peir  megi  húasl. 

SVO  bar  við  einhvern  tíma, 
að  hann  kom  á  hvíldar- 
degi  í  hús  eins  af  höfðíngj- 
um  Faríseanna  til  máltíðar; 
höfðu  þeir  þá  vörð  á  honum. 

2.  Og  sjá,  frammi  fyrir  hon- 
um stóð  maður  nokkur  vatns- 
sjúkur. 

3.  Þá  spurði  Jesús  hina  skript- 
lærðu  og  Faríseana  og  sagði : 
hvort  er  leyfilegt,  að  lækna 
á  hvíldardegi?  en  þeir  þögðu 
við. 

4.  Tök  þá  Jesús  á  honum, 
læknaði  hann  og  let  hann  burt 
fara. 

5.  Síðan  sagði  hann  við  þá: 
ef  einhver  yðar  á  asna  eða  ^ 
naut,  sem  fellur  í  pytt,  dregur 
hann  það  ekki  jafnskjótt  upp, 
þótt  hvíldardagur  sé  ? 

6.  Og  þeir  gátu  eingu  svarað. 


150 


LUKASAR 


7.  IF  Síðan  sagði  hann  við  þá, 
er  til  borðsins  sátu,  þegar 
hann  sá,  að  þeir  völdu  sér 
hin  æðstu  sæti : 

8.  Þegar  einhver  býður  þer 
til  veizlu,  þá  set  þig  ekki  í  hin 
æðstu  sæti;  vera  kann,  að 
annar  æðri  þér  se  boðinn, 

9.  Og  sá  komi,  sem  bauð  þer 
og  honum,  og  segi  við  þig :  gef 
þú  þessum  rúm,  og  hljótir  þii 
þá  með  kinnroöa  að  hafa  hinn 
yzta  sess ; 

10.  Heldur,  nær  þer  er  boðið, 
þá  set  þig  í  hið  yzta  rúm,  svo 
þegar  sá  kemur,  sem  þér  bauð, 
segi  hann  við  þig :  vinur,  þoka 
þer  upp  betur!  Mun  þer  þá 
virðíng  veitast  af  þínum  sessu- 
nautum ; 

11.  Því  að  hver  sig  sjálfan 
upphefur,  hann  mun  niður- 
lægjast,  og  hver  sig  sjálfan 
niðurlægir,  hann  mun  upp 
haíinn  veröa. 

12.  1í  Ennfremur  sagði  hann 
við  þann,  er  honum  hafði  boö- 
ið :  þegar  þú  býður  til  mid- 
dags  eður  kvöldverðar,  bjóð 
þú  þá  hvorki  vinnm  þínum, 
bræörum  eður  náúngum,  ekki 
heldur  ríkum  nágrönnum  þín- 
um,  svo  ekki  bjóði  þeir  þer 
aptur,  og  verði  það  þér  þannig 
endurgoldið. 

13.  Heldur  nær  þú  gjörir 
heimboð,  þá  bjóð  þú  fátækum. 


14.  Kap. 
og  blind- 


vönuðum,  höltum 
um; 

14.  Og  sæll  ert  þú  þá,  því 
þeir  hafa  ekkert  til  að  endur- 
gjalda  þer  með ;  en  það  mun 
verða  þer  endurgoldið  í  upp- 
risu  rettlátra. 

15.  II  En  er  þetta  lieyrði  einn 
af  þeim,  er  til  borösins  sátu, 
sagði  hann  við  hann:  sæll  er 
sá,  sem  situr  til  borðs  í  Guðs 
ríki. 

16.  Honum  svaraði  Jesús: 
maður  nokkur  bjó  til  mikla 
kvöldmáltíð,  og  bauð  þángað 
mörgum ; 

17.  Og  þegar  matmáls  tími 
var  kominn,  sendi  hann  þjón 
sinn  að  segja  þeim  til,  er 
boðnir  voru,  að  þeir  skyldu 
koma,  því  alt  væri  til  reiðu; 
en  þeir  tóku  til  að  afsaka  sig 
allir  í  einu  hljóði. 

18.  Hinn  fyrsti  sagði :  eg  hefi 
keypt  mer  akur,  og  er  mer 
því  nauðsyn  á  að  fara  og  skoða 
hann ;  eg  bið  þig,  afsaka  mig. 

19.  Annar  sagði:  íimm  pör 
akneyta  keypta  eg,  fer  eg  nú 
út  að  reyna  þau ;  eg  bið  þig, 
afsaka  mig. 

20.  Hinn  þriðji  sagði:  konu 
lieíi  eg  mer  festa,  og  get  eg 
þess  vegna  ekki  komið. 

21.  Þjóninn  for  og  kunngjörði 
hússbónda  sínum  alt  þetta ;  þá 
reiddist  hússbóndinn  og  sagði 


15.  Kap.  GUÐS: 

við  þjón  sinn :  far  þú  skjótlega 
út  á  stræti  og  götur  borgar- 
innar,  og  fær  þú  híngað  volaða, 
vanaða,  halta  og  blinda. 
.  22.  Þjóninn  sagði:  eg  heíi 
gjört  það  sem  þú  bauðst, 
herra,  en  þar  er  enn  nú  meira 
rúm. 

23.  Þá  sagði  hússbóndinn  við 
hann:  far  þú  út  á  stigu  og 
þjóðvegi,  og  þrýstu  þeim  til 
aö  koma,  svo  að  hús  mitt 
veröi  fult; 

24.  Því  eg  segi  yður,  aö  eing- 
inn  þeirra  manna,  er  boðn- 
ir  voru,  skal  smakka  mína 
máltíð. 

25.  1í  En  honum  varð  sam- 
ferða  mikiU  fjöldi  folks ;  sner- 
ist  hann  þá  við  þeim  og  tók 
svo  til  orða: 

26.  Ef  sá  er  nokkur,  sem  til 
mín  kemur,  og  hatar  ekki 
föður  sinn  og  möður,  konu, 
börn,  bræður  og  systur,  og 
jafnvel  sitt  eigið  líf,  hann  get- 
ur  ekki  verið  minn  læri- 
sveinn ; 

27.  Og  sá,  sem  ekki  ber  sinn 
kross  og  fylgir  mér,  getur  ekki 
minn  lærisveinn  verið. 

28.  Því  hver  er  sá  af  yður, 
sem  viU  byggja  ser  stört  hús, 
er  ekki  setjist  fyrst  niður  og 
reikni  kostnaðinn,  hvort  hann 
hafi  það,  sem  til  þess  þarf, 

29.  Svo  að  þegar  hann  er 


JALL.  151 

búinn  að  leggja  grundvöUinn, 
en  getur  ekki  lokið  við  bygg- 
ínguna,  þá  skuli  ekki  allir, 
sem  það  sjá,  gera  gys  að  hon- 
um  og  segja : 

30.  Maður  þessi  tók  að 
byggja,  en  gat  ekki  lokið  við 
það. 

31.  Eða  hver  er  sá  konúngur, 
sem  fer  í  hernaö  móti  öðrum 
konúngi,  er  ekki  ráðslagi  fyrst 
um,  hvort  hann  með  tíu  þús- 
undum  geti  mætt  þeim,  sem 
heíir  tuttugu  þúsundir  gegn 
honum  ? 

32.  Að  öðrum  kosti  mun 
hann  senda  boðskap  til  bins, 
meðan  hann  er  enn  nú  í 
fjarska,  og  leita  friðar. 

33.  Þannig  er  því  og  varið 
með  hvern  af  yður,  sem  ekki 
yíirgefur  allar  eigur  sínar,  að 
hann  getur  ekki  verið  minn 
lærisveinn. 

34.  1í  Saltið  er  gott,  en  missi 
það  krapt  sinn,  með  hverju 
skal  það  þá  selta? 

35.  Það  er  þá  hvorki  á  tún- 
jörð,  né  til  áburöar  hæíilegt, 
heldur  kasta  menn  því  út. 
Hver  eyru  hefir  að  heyra, 
hann  heyri ! 

15.  KAPlTULI. 

Ðæmisaga  um  hinn  týnda  sauð,  liinn  misia 
pening  og  hinn  glataða  son. 

EN  allir  toUheimtumenn  og 
bersyndugir  nálguðust 


152 

hanii,  til  að  heyra  kenníngu 
bans ; 

2.  En  Farisear  og  skript- 
lærðir  ömuðust  við  því,  og 
sögðu :  þessi  tekur  að  ser 
bersynduga  og  hefur  samneyti 
við  þá. 

3.  Þá  sagði  Jesús  þeim  þessa 
dæmisögu : 

4.  Hver  er  sá  af  yður,  er  á 
hundrað  sauði,  og  týnir  einum 
af  þeim,  að  hann  ekki  skilji 
þá  níu  og  níutíu  eptir  í  eyði- 
mörku,  og  fari  að  leita  þess, 
er  týndur  var,  þángað  til  hann 
íinnur  hann  ? 

5.  Og  þegar  hann  heíir  fund- 
id  hann,  leggur  hann  hann 
með  gleði  á  herðar  sér, 

6.  Og  nær  hann  er  heim 
kominn,  kallar  hann  saman 
vini  sína  og  nágranna,  og 
segir  viö  þá :  samgleðjist  mer, 
því  eg  hefi  minn  sauð  aptur 
fundið,  sem  eg  týndi. 

7.  Eg  segi  yður,  þannig  mnn 
verða  meiri  gleði  á  himnum 
yíir  einum  syndugum,  sem 
bætir  ráö  sitt,  en  yíir  níutíu 
og  níu  rettlátum,  er  ekki 
þurfa  yfirbótar  við. 

8.  Eöur  hver  er  sú  kona,  sem 
á  tíu  penínga,  og  týni  hún 
einum,  að  hún  ekki  kveiki 
Ijös,  sópi  húsið  og  leiti  vand- 
lega,  þángað  til  hún  íinnur 
hann  ? 


LÚKASAR  15.  Kap. 

9.  Og  þegar  hún  heíir  fundiö 
hann,  kallar  hún  á  vinkonur 
sínar  og  grannkonnr,  og  segir: 
samgleðjist  mér,  því  eg  hefi 
minn  peníng  aptur  fundið, 
sem  eg  týndi. 

10.  Þannig  segi  eg  yður,  að 
einglar  Guðs  munu  gleðjast 
yfir  einum  syndugum,  sem 
bætir  ráð  sitt. 

11.  Ennfremur  sagði  hann: 
maður  nokkur  átti  tvo  sonu, 

12.  Sá  ýngri  þeirra  sagði  við 
föður  sinn:  faðir!  lát  mig  fá 
þann  hluta  fjárins,  sem  mer 
ber ;  og  hann  skipti  milli 
þeirra  fénu. 

13.  Nokkrum  dögum  síðar 
tók  sá  ýngri  alt  fe  sitt  og 
ferðaðist  1  fjarlægt  land ;  þar 
sóaði  hann  fé  sínu  í  óhófsöm- 
um  lifnaði. 

14.  Nú  er  hann  hafði  eytt 
öllum  eigum  sínum,  kom  þar 
mikið  hallæri  í  landiö,  tók 
hann  þá  að  líða  nauð, 

15.  Fór  hann  þá  og  reðst  til 
eins  borgara  í  því  landi,  sem 
sendi  hann  út  á  bú  sitt,  að 
gæta  þar  svína  sinna ; 

16.  Varð  hann  þá  feginn,  að 
seðja  sig  af  drafi  því,  er  svínin 
átu;  og  einginn  varð  til  að 
gefa  honnm  nokkuð. 

17.  Nú  er  hann  ránkaði  við 
ser,  sagði  hann :  hversu  marga 
daglaunamenn   heldur  faöir 


15.  Kap.  GUÐS: 

minn,  sem  hafa  gnægö  matar, 
en  eg  ferst  í  liúngri ; 

18.  Eg  Yil  taka  mig  upp  og 
fara  til  föður  míns,  og  segja 
við  hann:  Faðir!  eg  hefi  syndg- 
aö  móti  himninum  og  fyrir 
þér, 

19.  Og  er  ekki  leingiir  verður 
að  heita  sonur  þinn.  Far  þú 
með  mig  eins  og  einn  af  dag- 
launamönnum  þínum. 

20.  Bjóst  hann  þá  til  ferðar 
til  föður  sins;  en  er  hann 
var  enn  nú  lángt  í  burtu,  sá 
faðir  hans  hann  og  kendi  í 
brjósti  um  hann,  hljóp  og 
fell  um  háls  honum  og  kysti 
hann. 

21.  En  sonnrinn  sagði  við 
hann :  Faðir  minn,  eg  hefi 
syndgað  móti  himninum  og 
fyrir  þér,  og  er  nú  ekki 
framar  verður  að  heita  son- 
ur þinn. 

22.  Þá  sagði  faðirinn  við  þjóna 
sína :  færið  híngað  hina  beztu 
skikkju  og  færið  hann  í,  drag- 
id  hríng  á  hönd  hans  og  skó  á 
fætur  honum ; 

I  23.  Komið  með  alikálf  og 
slátrið,  svo  ver  getum  matazt 
og  verið  glaðir ; 

!  24.  Því  þessi  sonur  minn, 
sem  var  dauður,  er  lifnaður 
aptur,  og  hann,  sem  týndur 
var,  er  fundinn;  tóku  menn 

1  nú  aö  gleðjast. 


JALL.  153 

25.  En  svo  bar  við,  að  eldri 
bróðir  hans  var  á  akri,  og  er 
hann  kom  og  nálgaðist  húsiö, 
heyrði  hann  samsaung  og 
dans; 

26.  Kallaði  hann  þá  á  einn  af 
þjónustumönnunum,  og  frétti 
hann,  hvaö  um  væri ; 

27.  Hann  sagði :  bróðir  þinn 
er  kominn,  og  faðir  þinn  hefir 
slátrað  alikálfi,  af  því  hann 
heimti  son  sinn  heilan  heim. 

28.  Reiddist  hann  þá  og  vildi 
ekki  fara  inn.  Faðir  hans  fór 
því  út  og  bauð  honum  inn  aö 
koma. 

29.  En  hann  svaraði  og  sagði 
við  föður  sinn :  1  svo  mörg  ár 
hefi  eg  nú  þjónað  þér  og 
aldrei  breytt  út  af  boðum 
þínum,  þó  hefir  þú  aldrei 
gefið  mer  kiðlíng,  svo  að  eg 
gæti  glatt  mig  með  vinum 
mínum ; 

30.  En  þessi  sonur  þinn,  sem 
sóað  hefir  eigum  þínum  með 
skækjum,  er  nú  kominn,  og 
hans  vegna  slátrar  þú  alikálfi. 

31.  En  hann  sagði  við  hann: 
sonur  minn,  þú  ert  alt  af  með 
mér,  og  allar  mínar  eigur 
heyra  þér  til ; 

32.  Nú  ættir  þú  að  vera  glað- 
ur  og  í  góðu  skapi,  þar  bröðir 
þinn,  sem  dauður  var,  er  lifn- 
aður  aptar,  og  hann,  sem  týnd- 
ur  var,  er  fundinn. 


154  LUK 
16.  KAPÍTULI. 

Dæmisagan  um  hinn  ótrúa  rdðsmann ;  J es'ds 
dvitar  Fanseana,  og  segir  dæmisögu  um 
Lazarus  og  hinn  rika. 

EN  hann  sagði  einnig  við 
lærisveina  sína :  maður 
nokkur  ríkur  hafði  ser  ráðs- 
mann,  þann  er  rægður  var 
fyrir  honum  um  það,  að  hann 
hef  öi  sóað  hans  gózi ; 

2.  Kallaði  hann  þá  þenna 
fyrir  sig  og  sagði  við  hann: 
hví  heyri  eg  þetta  um  þig? 
gjör  þú  reikníngskap  ráðs- 
mennsku  þinnar,  því  þú  getur 
ekki  leingur  verið  ráðsmaöur 
minn. 

3.  En  ráðsmaðurinn  hugsaði 
með  sjálfum  ser:  hvað  á  eg 
nú  til  bragðs  að  taka,  fyrst 
hússbóndi  minn  sviptir  mig 
ráðsmennskunni  ?  eg  megna 
ekki  að  grafa,  en  skammast 
mín  að  biðja  öímusn. 

4.  Sé  eg,  hvað  eg  skal  gjöra, 
svo  að  þeir,  nær  eg  verð  sett- 
ur  frá  ráðsmennskunni,  skjóti 
skjólshúsi  yfir  mig. 

5.  Kallaði  hann  þá  á  hvern 
og  einn  af  skuldunautum 
hússbónda  síns,  og  sagöi  við 
hinn  fyrsta:  hvað  mikið  ert 
þú  skuldugur  hússbónda  mili- 
um? 

6.  Hann  sagði:  hundrað  tunn- 
ur  viösmjörs.  Hinn  mælti: 
tak  handskript  þina,  set  þig 


lSAR  16.  Kap. 

niður  og  skrifa  þú  skyndilega 
fimmtiu. 

7.  Þar  eptir  sagði  hann  viö 
annan :  en  hvað  mikið  ert  þú 
skuldugur?  Hannsagði:  hundr- 
að  mælikeröld  hveitis ;  þá  sagði 
hann:  tak  þú  handskript  þína, 
og  skrifa  þú  áttatíu. 

8.  Þá  hrósaði  hússbóndinn 
þeim  rángláta  ráðsmanni  fyrir 
það,  að  hann  hefði  breytt  svo 
kænlega,  því  þessa  heims  börn 
eru  kænni  en  synir  Ijóssins  við 
sína  kynslóð. 

9.  Og  eg  segi  yður:  gjöriö 
yður  vini  af  mammóni  ráng- 
lætisins,  svo  nær  þér  farið  héð- 
an,  að  þér  þá  verðið  meðtekn- 
ir  í  hinar  eilífu  tjaldbúöir. 

10.  Sá,  sem  er  trúr  yfir  litlu, 
mun  einnig  vera  trúr  yfir 
miklu,  og  sá,  sem  er  ötrúr 
yíir  litlu,  mun  og  ótrúr  vera 
yíir  miklu. 

11.  Ef  að  þer  þvi  ekki  hafið 
verið  trúir  yíir  hinum  rángláta 
mammóni,  hver  mun  þá  trúa 
yður  fyrir  sannarlegum  gæð- 
um? 

12.  Og  ef  þer  haíið  ekki  sýnt 
trúmennsku  í  meðferð  þess, 
sem  aðrir  eiga,  hver  mun  þá 
gefa  yður  það,  sem  yðvart 
er  ? 

13.  1í  Einginn  þjón  getur 
tveimur  herrum  þjónað,  því 
annaðhvort  mun  hann  hata 


16.  Kap. 


GUÐSPJALL. 


155 


annan  og  elska  hinn,  eður 
aðhyllast  annan  og  afrækja 
hinn.  Þannig  getiö  þer  ekki 
þjónað  bæði  Guði  og  mam- 
móni. 

14.  Þegar  Farísearnir,  sem 
voru  menn  ágjarnir,  heyröu 
alt  þetta,  gjörðu  þeir  gys  að 
honum ; 

15.  Og  hann  sagði  við  þá: 
þer  keppizt  eptir  að  sýnast 
rettlátir  fyrir  öðrum,  en  Guð 
þekkir  yðar  hjörtu;  því  það 
sem  er  hátt  meöal  manna,  er 
fjrir  Guði  andstyggilegt. 

16.  Lögmálið  og  spámennirn- 
ir  (spáðii)  alt  til  Jöhannesar 
tíma;  síðan  hefir  kendur  verið 
lærdómurinn  nm  Guðs  ríki, 
og  hver  maður  viU  þreyngja 
sér  þar  inn  með  valdi ; 

17.  En  auðveldara  er  það,  að 
himin  og  jörð  forgángi,  en  að 
hið  minsta  atriði  af  lögmálinu 
gángi  úr  gildi. 

18.  Hver,  sem  segir  skilið  við 
konu  sína  og  geingur  að  eiga 
aðra,  drýgir  hór,  og  hver,  sem 
teknr  þá  konu,  sem  skilið 
hefir  sig  frá  manni  sínum, 
drýgir  hör. 

19.  IF  En  það  var  einu  sinni 
ríkismaður,  sem  klæddist 
purpura  og  dýrindis  líni,  og 
lifði  hvern  dag  í  dýrðlegum 
fagnaði. 

20.  En  fyrir  dyrum  hans  lá 


fátækur  maður,  er  Lazarus 
het,  hlaðinn  kaunum; 

21.  Hann  girntist  að  seðja 
sig  af  molum  þeim,  er  féllu 
af  borðum  ens  ríka,  og  jafnvel 
hundar  komu  og  sleiktu  sár 
hans. 

22.  En  svo  bar  við,  að  hinn 
fátæki  dó  og  var  borinn  af 
einglum  í  faðm  Abrahams; 
sömuleiðis  dó  hinn  ríki  og 
var  grafinn. 

23.  En  er  hann  var  í  helvítis 
kvölum,  þá  hóf  hann  upp 
augu  sín,  og  sá  Abraham 
áleingdar,  og  Lazarus  í  faðmi 
hans. 

24.  Þá  kallaði  hann  og  sagð- 
i :  faðir  Abraham,  miskuna  þú 
mer,  og  send  Lazarus,  að 
hann  dýíi  fíngurgómi  sínum  í 
vatn  og  kæli  túngu  mína,  því 
eg  kvelst  í  þessum  loga. 

25.  En  Abraham  sagði; 
minstu  þess,  sonur,  að  þú 
nauzt  hins  góða  í  lííinu,  en 
Lazarus  ens  vonda,  því  verð- 
ur  hann  nú  huggaður,  en  þú 
kvalinn. 

26.  Auk  als  þessa  er  á  með- 
al  vor  og  yðar  mikið  djúp 
staðfest,  svo  hvorki  þeir,  sem 
vilja  héðan  til  yðar,  eður  frá 
yður  til  vor,  geta  komizt  yíir. 

27.  Þá  sagði  hann :  þá  bið  eg 
þig,  faðir,  að  þú  sendir  hann  í 
hús  föður  míns, 


156 


28.  Því  eg  á  íimm  bræður, 
svo  að  hann  vari  þá  við,  að 
ekki  komi  þeir  líka  í  þenna 
kvalastað. 

29.  Þá  sagði  Abraham :  þeir 
hafa  Möses  og  spámennina, 
hlýði  þeir  þeim. 

30.  En  hann  sagði :  nei,  faðir 
Abraham,  heldur  ef  einhver 
frammliðinna  kæmi  til  þeirra, 
þá  mimdu  þeir  bæta  ráð  sitt. 

31.  Þá  svaraði  Abraham:  ef 
þeir  ekki  vilja  hlýðnast  Mósi 
og  spámönnunum,  munu  þeir 
ekki  heldur  trúa,  þótt  einhver 
framliðinn  upp  risi. 

17.  KAPÍTULI. 

Jesiís  tálar  um  hneyhslanir,  sdttgirni,  trú ;  að 
menn  eigi  ekki  að  ætlast  til  launa,  þö  peir 
gjöri  skyldu  stna  ;  læknar  ttu  Itkprda  ;  talar 
um,  hverninn  Guðs  riM  muni  koma. 

EN  hann  sagði  við  lærisveina 
sína:  ekki  getur  hjá  því 
farið,  að  ekki  komi  hneyksl- 
anir,  en  vei  þeim,  er  þeim 
veldur. 

2.  Betra  væri  honum,  að 
mylnusteinn  væri  heingdur 
um  háls  honum,  og  hon- 
um væri  sökt  í  sjó,  en  að 
hann  hneyksli  einn  af  þessum 
smælínírjiim. 

3. 1í  Hafið  gát  á  sjálfum  yður. 
Hafi  bróðir  þinn  gjört  á  hluta 
þinn,  þá  átel  hami,  og  iðri 
hann  þess,  þá  fyrirgef  honum 
þaö, 

4.  Og  þótt  hann  sjö  sinnum  á 


LUKASAR  17.  Kap. 

degi  hafi  misgjört  við  þig,  og 
komi  sjö  sinnum  og  segist  iðr- 
ast  þess,  þá  áttu  að  fyrirgefa 
honum. 

5.  Og  postularnir  sögðu  við 
Drottinn :  auk  þú  oss  trúna. 

6.  En  Drottinn  sagði :  ef  þér 
hefðuð  trú  eins  og  mustarðs- 
korn,  mnndiið  þer  geta  sagt 
við  þetta  mórberjatre :  ríf  þú 
þig  upp  með  rótum,  og  festu 
aptur  rætur  í  hafinu;  þá 
mundi  það  hlýða  yður. 

7.  Hver  er  sá  af  yður,  sem 
hefir  þjón,  er  plægir  jörð  og 
gætir  fjár,  að  hann  segi  við 
hann,  nær  hann  kemur  af 
akri:  far  þú  og  set  þig  til 
borðs  ? 

8.  Mun  hann  ekki  heldur 
segja:  bú  þú  mer  kvöldverð, 
gyrð  þú  þig,  og  þjóna  þú  mer, 
meöan  eg  et  og  drekk,  eptir 
þetta  máttu  fá  þér  mat  og 
drykk  ? 

9.  Hvort  mun  hann  gjalda 
þjóni  þeim  þakkir,  þótt  hann 
gjöri  það,  sem  honum  var 
boðið?  Eg  held  ekki. 

10.  Sömuleiðis  eigið  þer  að 
segja,  nær  þer  hafið  gjöit  alt 
hvað  yður  var  boðið :  ónýtir 
þjónar  erum  ver,  þar  eð  ver 
höfum  einúngis  gjört  það  sem 
vér  áttum  að  gjöra. 

11. 1Í  Svo  bar  við  þegar  hann 
var  á  ferð  sinni  til  Jerúsalem, 


17.  Kap.  GUÐS: 

og  leið  bans  lá  milium  Sama- 
ria og  Galllea, 

12.  Og  hann  for  inn  i  þorp 
nokkurt,  að  honum  mættu  tíu 
menn  líkþráir;  þeir  stóöu 
lángt  frá, 

13.  Kölluðu  og  sögðu:  Jesú 
meistari,  miskuna  þú  oss ! 

14.  Og  er  hann  leit  þá,  sagði 
hann  við  þá:  farið  og  sýnið 
yður  prestunum.  En  svo  bar 
við,  er  þeir  föru,  að  þeir  urðu 
heilbrigðir. 

15.  En  einn  af  þeim,  þegar 
I  hann  sá,  að  hann  var  heiU 

orðinn,  sneri  aptur  og  lofaði 
Guö  með  hárri  ranstu, 

16.  fell  til  fóta  Jesú  og 
þakkaði  honum;  en  þessi 
maður  var  samverskur. 

17.  Þá  sagöi  Jesús:  voru  þeir 
ekki  tíu,  sem  heilbrigðir  uröu? 
hvar  eru  liinir  níu  ? 

18.  Fundust  eingir,  sem  vildu 
aptur  snúa  til  að  gefa  Guði 
dýrðina,  nema  þessi  útlend- 
íngur  ? 

19.  Síðan  sagði  Jesús  við 
hann:  stattu  á  fætur,  og  far 
þú  leiðar  þinnar ;  þín  trú  hefir 
frelsað  þig. 

20.  1í  En  er  hann  var  að 
spuröur  af  Faríseunum,  hve- 
nær  Guðs  ríki  mundi  koma, 
svaraði  hann  þeim :  Guðs  ríki 
kemur  ekki  þannig,  aö  á  því 
beri; 


?JALL.  157 

21.  Og  ekki  verður  sagt :  sjá, 
það  er  þar,  eða  þaö  er  hér; 
því  Guðs  ríki  er  hið  innra  1 
yður. 

22.  Síðan  sagði  liann  við  læri- 
sveina  sína:  sá  tími  mun 
koma,  að  yður  mnn  lánga 
eptir  að  sjá  einn  dag  Manns- 
ins  Sonar,  og  þér  munuð  ekki 
sjá  hann. 

23.  Þá  munu  sumir  segja  við 
yður :  sjáið,  hann  er  þar,  hann 
er  her;  farið  ekki  þángað  og 
fylgið  þeim  ekki ; 

24.  Því  eins  og  leiptrandi 
eldíng  líður  frá  einu  skauti 
himins  til  annars,  eins  mun 
og  verða  tilkoma  Mannsins 
Sonar ; 

25.  En  áður  hlýtur  hann 
margt  að  líða  og  útskúfaður 
verða  af  þessarar  aldar  mönn- 
um. 

26.  Því  eins  og  gekk  til  á 
dögum  Nóa,  eins  nmn  til 
gánga  við  tilkomu  Mannsins 
Sonar. 

27.  Þeir  átu,  drukkn,  tóku 
sér  konur  og  giptiist,  alt  til 
þess  dags  er  Nói  for  inn  í 
örkina  og  flóöið  kom,  sem 
eyðilagði  þá  alla. 

28.  Eins  gekk  til  á  dög- 
mn  Lots:  þeir  átu,  drukku, 
keyptu,   seldu,  plöntuðu  og 

I  bygðu  hús ; 

I  29.  En  á  þeim  degi,  þegar 


158  LUK 

Lot  for  út  af  Sódóma,  rigndi 
eldi  og  brennisteini  af  himni, 
sem  eyðilagði  þá  alia. 

30.  Eins  mun  til  gánga  á 
þeim  degi,  þegar  Mannsins 
Sonur  birtist. 

31.  Á  þeim  degi  þá  varist  sá, 
sem  er  á  þaki  uppi,  að  fara 
niÖTir  í  húsið  að  taka  búsgögn 
sín ;  eins  sá,  sem  er  á  akri,  að 
snúa  aptur. 

32.  Munið  til  konu  Lots ; 

33.  Sá,  sem  þá  viU  forða  lífi 
sínu,  nmn  týna  því,  en  sá, 
sem  týnir  því,  mun  fá  því 
borgið. 

34.  Eg  segi  yður,  á  þeirri 
nöttu  munu  tveir  vera  í  einu 
hvílurúmi,  annar  mun  verða 
tekinn,  og  hinn  eptir  skilinn ; 

35.  Tvær  munu  mala  saman, 
önnur  þeirra  mun  verða  tekin, 
hin  eptir  skilin. 

36.  í>á  spurðu  þeir  hann  að : 
hvar  þá  Herra?  En  hann 
sagði  við  þá:  þar  sem  hræið 
er,  þángað  munu  ernirnir 
safnast. 

18.  KAPÍTULL 

Jesús  ræður  til  öþreytanlegra  hæna;  framsetur 
dæmisöguna  um  Faríseann  og  tollheimtu- 
manninn  ;  talar  um  únghörn,  um  sjdlfsafneit- 
un,  að  hún  muni  endurgóldin  verða;  talar 
um  sina  pinu.    Læhnar  hlindan. 

T)Á  sagði  hann  þeim  dæmi- 
J7  sögu  upp  á  það,  aö  menn 
ættu  stöðugt  að  biðja  og  ekki 
þreytast. 


lSAR  18.  Kap. 

2.  Og  hann  sagði:  í  borg 
nokkurri  var  dómari,  sem 
hvorki  óttaðist  Guð,  ne  skeytti 
um  menn. 

3.  í  sömu  borg  var  ekkja, 
sem  kom  til  bans,  og  mælti: 
lát  þú  mig  ná  retti  yfir  mín- 
um  mótstöðumanni ; 

4.  En  hann  skeytti  því  ekki 
um  hríð.  En  eptir  á  hugsaði 
hann  með  sjálfum  ser:  þótt 
eg  ekki  öttist  Guð,  né  skeyti 
um  nokkurn  mann, 

5.  Þá  samt  vegna  þess,  að 
ekkja  þessi  gjörir  mer  ónæði, 
vil  eg  láta  hana  ná  retti  sínum, 
svo  að  hún  ekki  ávalt  komi  til 
mín  og  nauði  á  mér. 

6.  Þá  sagði  Drottinn:  gefið 
gaum  að,  hvað  þossi  rángláti 
dómari  sagði ; 

7.  Mundi  þá  ekki  Guð  láta 
sína  útvöldu  ná  rétti  sínum, 
sem  ákalla  hann  nótt  og  dag, 
þó  harm  fresti  hjálpinni. 

8.  Eg  segi  yöur:  hann  mnn 
skjótt  hjálpa  þeim.  En  þeg- 
ar  Mannsins  Sonur  kemur, 
mun  hann  þá  finna  trú  á 
jörðu  ? 

9.  En  hann  sagði  líka  við 
nokkra,  sem  treystu  sjálfum 
ser,  að  þeir  væru  rettlátir  og 
fyrirlitu  aðra,  þessa  dæmi- 
sögu : 

10.  Tveir  menn  fóru  upp  í 
musteriö  til  að  biðjast  fyrir, 


18.  Kap.  GUÐS 

annar  þeirra  var  Farísei,  hinn 
tollheimtumaður. 
:  11.  Faríseinn  stóð  og  baðst 
þannig  fyrir  með  sjálfum  sér : 
Guð,  eg  þakka  þér,  að  eg  er 
ekki,  eins  og  aðrir  menn,  ræn- 
íngjar,  öráðvandir,  hórkarlar, 
eöur  eins  og  þessi  toUheimtu- 
maður. 

12.  Eg  fasta  tvisvar  í  viku,  og 
geld  tíundir  af  öllu  því  eg  á. 

13.  En  toUheimtumaðurinn 
stöð  lángt  frá,  og  vildi  ekki 
heQa  augu  sín  til  himins,  held- 
ur  barði  sér  á  brjóst  og  sagði : 
Guð,  vert  þú  mér  synduguin 
líknsamur ! 

14.  Eg  segi  yður,  að  þessi  for 
réttlátari  en  hinn  heim  í  sitt 
hús ;  því  hver  sem  upp  hefur 
sjálfan  sig,  hann  mun  niður 
lægjast,  en  hver  sem  lítiUækk- 
ar  sjálfan  sig,  hann  mun  upp 
haíinn  verða. 

15.  En  þeir  færðu  líka  úng 
börn  til  hans,  svo  að  hann 
snerti  þau.  En  er  lærisvein- 
arnir  sáu  það,  ávítuðu  þeir  þá. 

16.  En  Jesús  kallaði  þau  til 
sin  og  mælti:  leyíið  börnunum 
til  mín  að  koma  og  bannið 
þeim  það  eigi,  því  slíkra  er 
Guðs  ríki. 

17.  Sannlega  segi  eg  yður, 
hver  sem  ekki  meðtekur  Guðs 
ríki,  eins  og  barn,  mun  ekki 
inn  koma  1  það. 


'JALL.  159 

18.  Þá  spurði  höfðíngi  nokk- 
ur  hann  að  og  sagði:  göði 
meistari,  hvað  á  eg  að  gjöra, 
svo  eg  öðlist  eilíft  líf  ? 

19.  En  Jesús  sagði  við  hann: 
hví  kallar  þú  mig  góðan? 
einginn  er  góöur,  nema  Guð 
einn. 

20.  Þú  kant  boðorðin:  þú 
skalt  ekki  hórdóm  drýgja, 
ekki  mann  vega,  ekki  stela, 
ekki  bera  Ijúgvitni,  heiðra 
föður  þinn  og  móður  þína. 

21.  Þá  sagði  hann :  alls  þessa 
hefi  eg  gætt  frá  únga  aldri. 

22.  En  þegar  Jesús  heyrði 
það,  sagöi  hann:  enn  er  þér 
nokknrs  ávant:  sel  þú  alt  sem 
þú  átt,  og  skipt  þú  því  meö 
íátækum,  munt  þú  þá  fjársjóð 
hafa  á  himni;  kom  þú  síðan, 
og  fylg  mér. 

23.  En  er  hann  heyrði  þetta, 
varð  hann  mjög  hryggur,  því 
hann  var  mjög  auðugur. 

24.  En  er  Jesús  sá,  að  hann 
varð  hryggur,  sagði  hann: 
hversu  torvelt  er  það  fyrir  þá, 
sem  ríkir  eru,  aö  komast  í 
Guðs  ríki. 

25.  Því  hægra  er  úlfaldanum 
að  fara  í  gegnum  nálaraugað, 
en  ríkum  manni  1  Guðs  ríki. 

26.  Þá  sögðu  þeir,  er  þetta 
heyrðu :  hver  mun  þá  hólpinn 
verða  ? 

27.  Hann  mælti:  það,  sem 


160 


fyrir  mönnum  er  ómögulegt, 
er  mögulegt  fyrir  Guöi. 

28.  Þá  sagði  Pétur :  sjá,  vér 
yfirgáfum  alt  og  fylgdum  þer. 

29.  En  Jesús  sagði  við  þá: 
sannlega  segi  eg  yður,  að 
einginn  er  sá,  sem  yfirgefið 
hefir  hús  eður  foreldri,  bræö- 
ur,  konu  eður  börn,  Guðs 
ríkis  vegna, 

30.  Að  hann  ekki  fái  það 
margfaldlega  endurgoldið  í 
þessu  lííi,  og  í  komanda  heimi 
eilíft  líf. 

31.  IF  En  hann  tók  þá  tólf  til 
sin  og  sagði  við  þá :  nú  förum 
vér  til  Jerusalem,  niun  þá 
fram  koma  alt  þaö,  sem  skrif- 
að  er  af  spámönnunum  um 
Mannsins  Son. 

32.  Því  hann  mun  ofurseld- 
ur  verða  heiðíngjum,  hæddur, 
spottaöur,  og  spýtt  á  hann ; 

33.  Þeir  mimu  og  húðstrýkja 
hann  og  lífláta,  en  á  þriðja 
degi  mun  liann  npp  rísa. 

34.  En  þeir  skildu  ekkert  af 
þessu,  þaö  var  þeim  hulið,  og 
þeir  skynjuðu  ekki  það,  sem 
hann  sao:ði  þeim. 

35.  1í  En  svo  bar  við  þeg- 
ar  þeir  nálguðust  Jeríkó,  aö 
blindnr  maður  sat  við  veginn 
og  beiddist  ölmusu. 

36.  Nú  er  hann  heyrði,  að 
mikiU  fjöldi  folks  for  fram  hjá, 
spurði  hann,  hvað  um  væri. 


LUKASAR  19.  Kap. 

37.  En  honum  var  sagt,  að 


Jesús  af  Nazaret  færi  þar  hjá. 

38.  Þá  kallaöi  hann  og  sagði : 
Jesús,  sonur  Davíðs,  miskmia 
þú  mer ! 

39.  En  þeir,  sem  á  undan 
fóru,  höstuðu  á  hann,  svo  að 
hann  þegði;  en  hann  kallaði 
þess  ákafar  og  sagöi:  sonur 
Davíðs,  miskuna  þú  mér ! 

40.  Þá  nam  Jesús  staðar  og 
bauð  að  leiða  hann  til  sin. 
Þegar  hann  nálgaðist,  spuröi 
Jesús  hann  og  sagöi: 

41.  Hvað  viltu,  að  eg  gjöri 
viö  þig?  Hann  mælti:  það, 
Herra,  að  eg  fái  aptur  sjón 
mína. 

42.  Og  Jesús  sagði  við  hann : 
vertu  skygn,  þín  trú  heíir 
hjálpað  þér. 

43.  Og  jafnskjótt  fekk  hann 
sjón  sína,  og  fylgdi  honum, 
lofandi  Guð,  og  fólkið  alt,  er 
sá  þetta,  vegsamaði  Guð. 

19.  KAPlTULI. 

Sákeus  meðtekur  J esúm  ;  Jesús  framsetur  dæmi- 
sögu  um  dygga  og  ódygga  meðferð  feingim 
fjdr;  riðm  inn  i  Jerusalem  ;  hreinsar  must- 
erið,  kennir  par,  og  menn  leitast  við  að  rdða 
hann  af  dögum. 

TjEGAE  hann  ferðaðist  gegn 
Jl  um  Jeríkó,  var  þar  maöur 
nokkur,  er  Sakeiis  hét, 

2.  Hann  var  foringi  tollheimtu- 
manna  og  auðugur  að  fe ; 

3.  Hann  leitaði  tækifæris  til 


19.  Kap. 

að  sjá  Jesúm,  en  gat  ekki  fjrir 
manDfjöldanum,  því  maðurinn 
var  lítill  vexti ; 

4.  Hljóp  hann  þá  fyrir,  og 
klifraði  upp  í  eitt  mórberja- 
tré,  svo  að  hann  gæti  séð 
Jesúm,  því  leið  hans  lá  þar 
fram  hjá. 

5.  Þegar  nú  Jesús  kom  þáng- 
að,  varð  honum  litið  upp,  sá 
hann,  og  sagði  við  hann :  Sa- 
keus,  skunda  þú  ofan,  því  að 
í  dag  ber  mér  að  dvelja  í  húsi 
þínu. 

6.  Hann  for  þá  ofan  með 
flýti,  og  tök  við  honum  næsta 
glaður, 

7.  En  allir,  sem  þetta  sáu, 
letu  illa  við  og  sögðu:  hann 
tekur  ser  gistíngu  hjá  ber- 
syndugmn. 

8.  En  Sakeus  stóð  fyrir  hon- 
um, og  sagði  við  Drottinn  : 
helming  fjár  míns  gef  eg 
fátækum,  og  hafi  eg  nokkuð 
ránglega  af  öðrum,  gef  eg 
honum  ferfalt  aptur. 

9.  Jesús  sagði  þá  við  hann: 
í  dag  er  heiU  sken  húsi  þessu, 
því  að  þessi  maður  er  og 
Abrahams  sonur, 

10.  Því  Mannsins  Sonur  er 
kominn  til  að  leita  aö  hinu 
týnda,  og  frelsa  það. 

11.  En  er  þeir  heyiðu  þetta, 
bætti  hann  við  þessari  dæmi- 
sögu,  því  nú  var  hann  kominn 


GUÐSPJALL.  161 

í  nánd  við  Jerusalem,  en  þeir 
ætluðu,  að  Guðs  ríki  mundi 
nú  þegar  birtast ; 

12.  Hóf  hann  þá  svo  ræðu 
sína:  maður  nokkur  eðalbor- 
inn  ferðaðist  í  fjarlægt  land, 
til  að  afla  ser  ríkis  og  koma 
síðan  heim  aptur. 

13.  En  er  hann  hafði  kallað 
fyrir  sig  tíu  af  þjónum  sínum, 
seldi  hann  þeim  í  hendur  tíu 
pund,  og  sagði  við  þá :  verzlið 
með  þau  þángað  til  eg  kem 
aptur. 

14.  En  borgarmönnum  var 
illa  til  hans,  og  sendu  menu  á 
eptir  honum,  er  skyldu  segja : 
ver  viljum  ekki  liafa  þenna 
fyrir  koniing  yfir  oss. 

15.  NÚ  er  hann  kom  til  baka 
og  hafði  tekið  við  ríkinu,  bauð 
hann  að  kalla  til  sin  þjóiia  þá, 
er  hann  hafði  selt  silfrið  í 
hendur,  svo  hann  feingi  aö 
vita,  hvað  hver  þeirra  heföi 
ábatazt. 

16.  Kom  þá  hinn  fyrsti  og 
sagði:  pund  þitt,  herra,  hefir 
ávaxtazt  um  tíu  pund. 

17.  Konúngurinn  sagði  við 
hann :  vel  se  þér,  þú  góði 
þjón,  þú  varst  trúr  yíir  litlu, 
skaltu  því  fá  yfirráð  yfir  tíu 
borgum. 

18.  Nú  kom  annar  og  sagði : 
pund  þitt,  herra,  hefir  ávaxtazt 
um  fimm  pund. 


162  LÚK 

19.  Hann  mæltí  sömuleiðis 
við  þenna:  þú  skalt  og  ráða 
yfir  íimm  borgum. 

20.  En  nú  kom  einn  og  sagði: 
herra,  sjá  her  er  pund  þitt, 
sem  eg  heíi  geymt  í  sveita- 
dúki ; 

21.  Því  eg  óttuðumst  þig,  því 
þú  ert  maður  harðdrægur, 
tekur  það,  sem  þú  ekki  niður 
lagðir,  og  Tipp  sker  það,  sem 
þú  ekki  hefir  sáð. 

22.  Við  hann  sagði  konúng- 
urinn :  eptir  þíniim  eigin  orð- 
um  dæmi  eg  þig,  þú  illi  þjön, 
þar  þú  vissir,  að  eg  er  maður 
haröur,  sem  tek  það,  sem  eg 
ekki  hefi  niður  lagt,  og  sker 
þar  upp,  sem  eg  ekki  heíi 
sáð; 

23.  Hví  gafstu  þá  ekki  fe 
mitt  þeim  í  hendur,  sem 
verzla  með  penínga,  svo  eg 
gæti  feingið  það  aptur  með 
vöxtum  þegar  eg  kæmi? 

24.  Þá  sagði  hann  viö  þá,  er 
nær  voru  staddir :  takið  pund- 
ið  frá  lionum,  og  geíið  þeim, 
sem  tíu  pund  heíir. 

25.  (Þeir  mæltu :  herra,  hann 
hefir  áöur  tíu). 

26.  Því  eg  segi  yður,  að 
hverjum,  sem  hefir,  mun  gef- 
ið  verða,  en  frá  hinmn,  sem 
ekkert  hefir,  mun  jafnvel  tek- 
ið  verða  það  sem  hann  hefir ; 

27.  En  þessa  övildarmenn 


lSAR  19.  Kap. 

mína,  sem  ekki  vildu  hafa 
mig  til  konúngs  yíir  sér,  færið 
þá  híngað,  og  takið  þá  af  lííi 
íyrir  augum  mer. 

28. 1í  Og  er  Jesús  hafði  þetta 
sagt,  hélt  hann  ferðinni  áfram 
upp  til  Jerúsalem. 

29.  Og  svo  bar  við  þegar  hann 
kom  í  grend  við  Betfage  og 
Betanía  hjá  olíufjallinu,  að 
haDn  sendi  tvo  af  sínum  læri- 
sveinum  og  mælti : 

30.  Farið  þið  1  þorp  það,  sem 
gagnvart  ykkur  er,  og  þegar 
þið  komiö  þar,  munuð  þið 
finna  fola  bundinn,  sem  eing- 
inn  hefir  áöur  riðið,  leysið 
hann  og  leiðið  híngað. 

31.  En  spyrji  einhver  ykkur, 
því  leysið  þið  hann?  þá  svar- 
ið  honum,  að  Herrann  þuríi 
hans  við. 

32.  Þeir  fóru,  sem  sendir 
voru,  og  fundu,  eins  og  hann 
baf ði  sagt  þeim ; 

33.  En  er  þeir  leystu  folann, 
sögðu  eigendur  bans  við  þá: 
því  leysið  þið  folann? 

34.  Þeir  mæltu:  Herrann  þarf 
bans  við ; 

35.  Og  færðu  bann  síðan  til 
Jesú.  Síðan  köstuðu  þeir  klæð- 
um  sínum  yfir  folann,  og  settu 
bann  á  bak. 

36.  En  er  bann  for  á  stáö, 
breiddu  menn  klæði  sín  á 
veginn. 


20.  Kap.  GUÐSl 

37.  En  þegar  hann  kom  þáog- 
að,  sem  farið  er  ofan  af 
olmfjallinu,  tok  allur  flokkur 
lærisveina  bans  að  lofa  Guö 
meö  hárri  gleðiranstu  fyr- 
ir  öll  þau  kraptaverk,  er 
þeir  höfðu  séð,  með  þessum 
orðum : 

38.  Blessaður  se  konúngur 
sá,  er  kemur  í  nafni  Drottins. 
Friður  sé  á  himni  og  dýrð  í 
upphæðum ! 

39.  Nokkrir  af  Faríseum,  sem 
voru  í  flokknum,  sögðu  þá  við 
hann :  meistari,  hastaðu  á 
lærisveina  þína. 

40.  En  hann  svaraöi  og  sagði 
við  þá:  það  segi  eg  yður,  ef 
að  þessir  þegðu,  þá  mundu 
steinarnir  hrópa. 

41.1Í  Nú  er  hann  kom  svo  nær, 
að  hann  sá  borgina,  grét  hann 
yíir  henni  og  mælti : 

42.  Æ,  að  þú  að  minsta  kosti 
á  þessum  þínum  degi  vissir, 
hvaö  til  þíns  friðar  heyrði,  en 
nú  er  þér  þaö  hulið ; 

43.  Því  að  þeir  dagar  munu 
koma  yfir  þig,  aö  övinir  þínir 
munu  gjöra  hervirki  um  þig, 
setjast  Tim  þig  og  þraungva 
þer  á  alla  vegu, 

44.  Leggja  þig  að  velli,  og 
börn  þín,  sem  í  þer  eru,  og 
ekki  láta  stein  yíir  steini 
standa,  vegna  þess,  að  þú 
þektir  ekki  þinn  vitjunartíma. 


JALL.  16á 

45.  Síðan  gekk  hann  inn  í 
musterið,  tók  til  að  reka  þá 
út,  er  seldu  þar  og  keyptu, 
og  sagði  við  þá :  ritað  er : 

46.  Mitt  hús  er  bænahús,  en 
þer  haíið  gjört  þaö  að  ræníngja 
bæli. 

47.  Daglega  kendi  hann  í 
musterinu,  en  hinir  æðstu 
prestar  og  skriptlærðu,  og 
foríngjar  fólksins,  leituðust 
við  að  ráða  liann  af  dögum, 

48.  En  þeir  vissn  ekki,  hvern- 
inn  þeir  skyldu  fara  að  því,  því 
allur  lýðurinn  hne  að  honum 
og  hlýddi  á  hann. 

20.  KAPÍTULL 

Jesiis  vill  éJílci  segja  hinum  shriptlærðu,  hvaðan 
hann  hefði  sinn  myndugleika :  framsetur 
dæmisöguna  um  vingarðsmennina,  leysir  úr 
spurningum  og  dvitar  hina  skriptlærðu. 

SVO  bar  við  einhvern  þess- 
ara  daga,  er  hann  kendi 
lýðnum  í  musterinu  og  boð- 
aði  náðarlærdóminn,  að  enir 
æðstu  prestar,  hinir  skript- 
lærðu  og  öldúngarnir  geingu 
til  hans, 

2.  Og  spurðu  hann  og  sögð- 
u :  seig  þú  oss,  með  hvaða 
myndugleika  gjörir  þú  þetta, 
eður  hver  hefir  gefið  þér  þetta 
vald? 

3.  En  hann  syaraði  og  sagði 
við  þá :  eg  vil  og  spyrja  yður 
eins ;  segið  mer : 

4.  Hvort  var  skírn  Jóhannes- 

L  2 


164  LÚKASAR 

ar  frá  liimni,  eður  frá  mönn- 
um? 

5.  En  þeir  hugsuðu:  ef  ver 
segjum,  að  hann  haíi  haft  hana 
frá  himni,  mun  hann  spyrja: 
því   trúöuð   þér   honum  þá 


ekki? 

6.  En  ef  ver  segjum,  frá 
mönnum,  mun  allur  lýðurinn 
grýta  oss;  því  hann  var  sann- 
færður  um,  að  Johannes,  væri 
spámaður ; 

7.  Kváðust  þeir  því  ekki  vita 
það. 

8.  Og  Jesús  sagði  við  þá:  eg 
segi  yður  þá  ekki  heldur,  meö 
hverjum  myndugleika  eg  gjöri 
þetta. 

9.  En  hann  tók  til  að  segja 
lýðnum  þessa  dæmisögu :  mað- 
ur  nokkur  plantaði  víngarð,  og 
leigði  hann  vínyrkjumönnum, 
for  síðan  og  var  erlendis  í 
lánga  tíma. 

10.  Nú  er  tími  var  kominn, 
sendi  hann  til  vínyrkjumann- 
anna  þjón  sinn,  svo  að  þeir 
gildi  lionum  af  ávexti  vín- 
garðsins;  en  víngarösmennirnir 
tóku  hann  og  börðii,  og  sendu 
hann  aptur  tómhentan ; 

11.  Síðan  sendi  hann  annan 
þjón,  þenna  börða  þeir  einn- 
inn,  lögðu  honum  háðúngar 
til,  og  sendu  hann  aptur  tóm- 
hentan ; 

12.  Enn  nú  sendi  liann  hinn 


20.  Kap. 

þriðja,  þann  lemstruðu  þeir 
sárum  og  ráku  í  burt ; 

13.  Þá  sagði  eigandi  víngarðs- 
ins:  hvað  á  eg  nú  að  gjöra? 
Eg  vil  senda  einkason  minn; 
vera  má,  þá  þeir  sjá  hann,  að 
þeir  beri  virðíngu  fyrir  hon- 
um. 

14.  En  er  vínyrkjumennirnir 
sáu  hann,  báru  þeir  ráð  sín 
saman  og  sögðu :  þessi  er  erf- 
ínginn,  látum  oss  koma  og 
ráða  hann  af  dögum,  svo  ver 
náum  aríinum. 

15.  Síðan  hröktu  þeir  hann 
út  úr  víngarðinum,  og  drápu 
hann.  Hverninn  mun  nú  eig- 
andi víngarðsins  fara  með 
þá? 

16.  Hann  mun  koma  og  ráða 
þessa  vínyrkjumenn  af  dögum, 
og  leigja  víngarð  sinn  öðrum. 
En  er  þeir  heyrðu  þetta,  sögðu 
þeir :  verði  það  aldrei. 

17.  En  hann  leit  til  þeirra  og 
mælti:  hvað  þýðir  það  þá, 
sem  stendur  í  ritníngunni :  sá 
steinn,  sem  húsasmiöirnir  burt 
köstuðu,  hann  er  nú  hornsteinn 
or  ð  inn ; 

18.  Hver,  sem  fellur  um 
þenna  stein,  mun  sundur  mol- 
ast,  en  á  hvern  sem  hann 
fellur,  þann  mun  hann  merja. 

19.  "IT  Þá  leituðust  æðstu  prest- 
arnir  og  enir  skriptlærðu  við 
að  leggja  hendur  á  hann,  en 


20.  Kap.  GUÐSl 

þeir  þorðu  það  ekki  fyrir  fólk- 
inu,  því  þeir  skildu,  að  hann 
hafði  sagt  þessa  dæmisögu 
upp  á  þá. 

20.  Þeir  héldu  nú  vörð  á  hon- 
um  og  settu  út  njósnarmenn, 
er  láta  skyldu,  sem  væru  þeir 
rettlátir,  svo  að  þeir  gæti  haft 
á  oröum  hans,  og  selt  hann  í 
hendur  yíirvaldinu  og  á  vald 
landstjórans. 

21.  Þessir  spurðu  hann  og 
mæltu:  ver  vitum,  meistari, 
að  þú  segir  og  kennir  það, 
sem  rett  er,  og  gjörir  þer 
eingan  manna  mun,  heldiir 
kennir  þú  sanna  Guðs  götu. 

22.  Leyíist  oss  að  gjalda  keis- 
aranum  skatt,  eður  ekki  ? 

23.  En  er  hann  merkti  þeirra 
fláttskap,  sagði  hann  við  þá: 
því  freistið  þér  mín? 

24.  Sýnið  mér  penínginn; 
hvers  mynd  er  á  honum,  og 
hvers  yfirskript  hefir  hann? 
en  þeir  svöruðu  og  sögöu: 
keisarans. 

25.  Hann  sagði  við  þá :  gjald- 
ið  þá  keisaranum,  hvað  keis- 
arans er,  og  það  Guði,  sem 
Guðs  er. 

26.  Þannig  gátu  þeir  ekki 
veitt  hann  í  orðum  í  viðurvist 
lýðsins,  en  undruðust  svör 
hans  og  þögnuðu. 

27.  IT  Þá  konm  nokkrir  af 
Sadúseum,  sem  neita  því,  að 


JALL.  165 

framliðnir  menn  upp  rísi,  og 
spurðu  hann  og  sögðu : 

28.  Meistari,  Móses  hefir  boð- 
ið  oss,  að  ef  einhver  missir 
bróður  síns,  þess  er  kvæntur 
var  og  dó  barnlaus,  skuli  bróð- 
ir  hins  dána  gánga  að  eiga 
konu  hans  og  þannig  halda 
við  ættlegg  bróður  síns. 

29.  Nú  voru  sjö  bræður ;  hinn 
fyrsti  kvongaðist  og  dó  barn- 
laus, 

30.  Svo  giptist  hún  öðrum,  og 
þessi  dó  einninn  barnlaus, 

31.  Síðan  hinum  þriðja,  og 
svo  framvegis,  og  eingum 
þeirra  varð  barna  auöið,  og 
svo  dóu  þeir ; 

32.  Seinast  allra  þeirra  dó  og 
konan. 

33.  Nú  er  menn  upp  rísa, 
hvers  þessara  eiginkona  verð- 
ur  hún  þá,  því  allir  sjö  höfðu 
átt  hana  ? 

34.  Og  Jesús  svaraði  og  sagði 
við  þá :  hér  í  heimi  kvongast 
menn,  og  konur  giptast, 

35.  En  þeir,  sem  verðir  álítast 
að  öðlast  annað  líf  og  upp  rísa 
frá  dauðum,  munu  hvorki 
kvongast  ne  giptast ; 

36.  Því  þeir  geta  ekki  framar 
dáið,  heldiir  eru  þeir  einglum 
líkir  og  Guðs  börn. 

37.  En  aö  dauðir  upp  rísi,  það 
lieíir  og  Móses  sýnt  í  grein- 
inni  um  þýrnirunninn,  þar  sem 


166  LtJKASAE 

hann  kallar  Drottinn  Guð 
Abrahams,  Guð  ísaaks  og 
Guð  Jakobs; 

38.  En  Guð  er  ekki  Guð 
dauðra,  heldur  lifenda,  því 
honum  lifa  þeir  allir. 

39.  1Í  Þá  svömðu  nokkrír  af 
hinum  skriptlærðu  og  sögðu: 
meistari,  vel  svaraðir  þú. 

40.  Og  þeir  dirfðust  ekki 
framar  aö  spyrja  hann  nokk- 
urs; 

41.  En  hann  spurði  þá  þann- 
ig :  því  segja  menn,  að  Kristur 
sé  sonur  Davíðs  ? 

42.  Þar  sjálfur  Davíð  segir  í 
sálmabökinni :  Drottinn  sagði 
mínum  Drottni : 

43.  Sittu  mér  til  hægri  band- 
ar, þángað  til  eg  legg  óvini 
þína  undir  skör  föta  þinna. 

44.  Hafi  nú  Davíð  kallað  hann 
Drottinn,  hverninn  er  hann  þá 
sonur  bans  ? 

45.  t  En  í  áheyrn  als  lýðsins 
sagði  bann  við  lærisveina  sína : 

46.  Varið  yður  við  binnm 
skriptlæröu,  sem  vilja  gánga 
í  síðum  klæðum  og  láta  beilsa 
ser  á  mannamótnm,  sitja  í  fyr- 
irsæti  í  samkunduhúsum,  og 
efstir  til  borðs  í  veizlum. 

47.  Þeir  eru  það,  sem  út  sjúga 
bús  ekkna  og  biðja  lángar 
bænir  fyrir  siðasakir.  Þeir 
munu  sæta  því  þýngri  begn- 
íngu. 


21.  Kap. 


21.  KAPlTULL 


J esús  hrósar  gjöf  ekkjunnar,  er  lagði  i  fbhirzlu 
Guðs ;  talar  um  musterisins  og  Jerúsalems 
eyðileggingu,  og  enda  heimsins ;  lcennir  dag- 
lega  i  musterinit. 

ÞÁ  leit  bann  upp,  og  sá  þá 
ena  ríku,  er  lögðu  gjafir 
sínar  í  f ebirzlu  musterisins ; 

2.  Og  hann  sá  líka  ekkju  eina 
fátæka,  er  lagöi  þar  inn  tvo 
smápenínga. 

3.  Þá  sagöi  hann:  sannlega 
segi  eg  yður,  þessi  fátæka 
ekkja  heíir  meira  lagt  en  bin- 
ir  allir; 

4.  Því  þeir  bafa  allir  lagt  í 
f ébirzlu  Guðs  af  því,  sem  þeir 
böfðu  afgángs,  en  þessi  gaf  af 
fátækt  sinni  aleigu  sína. 

5.  1í  Þegar  nokkrir  töluðu 
um,  að  musterið  væri  prýtt 
með  fögrum  steinum  og  heit- 
gjöfum,  sagði  hann : 

6.  Þeir  dagar  munu  koma,  að 
af  þessu,  sem  þer  nú  sjáið, 
mun  ekki  steinn  yfir  steini 
standa,  sem  eigi  verði  niður 
riíinn. 

7.  Nær  verður  það,  meistari, 
spurðu  þeir,  og  hvað  skal  til 
marks  bafa  um  það,  hve  nær 
slíkt  eigi  að  fram  koma? 

8.  Hann  svaraði :  gjaldið  var- 
buga  við,  að  þer  verðið  ekki 
flekaðir,  því  margir  munu 
koma  í  mínu  nafni  og  segjast 
vera  Kristur,  og  nú  se  tíminn 
nálægur,  en  fylgið  þeim  ekki. 


21.  Kap.  GUÐS 

9.  Nær  þér  lieyrið  um  stríð 
og  upphlaup,  þá  skelfizt  ekki, 
því  þetta  hlýtur  á  undan  aö 
fara,  en  endirinn  er  samt  ekki 
undireins  kominn. 

10.  Þá,  sagði  hann  viö  þá, 
mun  ein  þjóö  rísa  upp  gegn 
annari,  og  eitt  ríki  gegn  öðru ; 
.  11.  Þá  munu  á  ýmsum  stöð- 
um  verða  miklir  landskjálftar, 
hallæri  og  drepsóttir;  þá 
munu  sjást  ógurlegir  fyrir- 
burðir  og  tákn  mikil  á  himn- 
um; 

12.  En  áður  en  alt  þetta 
kemur  fram,  munu  þeir  leggja 
hendur  á  yður,  ofsækja  yður, 
framselja  yður  í  samkunduhús 
og  fángelsi,  og  draga  yður  fyr- 
ir  míns  nafns  sakir  fyrir  kon- 
únga  og  lands tjóra. 

13.  Og  þetta  mun  koma  fram 
við  yður  til  vitnisburðar. 

14.  Látið  yður  því  fast  í  huga 
vera,  að  þér  ekki  fyrir  fram 
búið  yður  undir  málavörn 
yöar; 

15.  Því  eg  mun  gefa  yður 
málsniUi  og  vizku,  sem  allir 
mótstöðumenn  yðar  ekki  munu 
megna  að  mótmæla  eður  móti 
að  standa. 

16.  En  þér  mnnuð  jafnvel 
framseldir  verða  af  foreldrum, 
systkinum,  frændum  og  vinum, 
og  nokkra  af  yöur  munu  þeir 
lífláta, 


:*JALL.  167 

17.  Og  allif  munu  yður  fyrir 
míns  nafns  sakir  að  hatri  liafa ; 

18.  En  ekkert  hár  af  yðar 
höfði  skal  þö  farast. 

19.  Látið  stöðuglyndi  vera 
vörn  sálum  yðar.  : 

20.  En  nær  þér  sjáið  Jerú- 
salem  umkríngda  af  herflokk- 
um,  þá  vitið,  að  eyöileggíng 
hennar  er  í  nánd. 

21.  Sá  sem  þá  er  í  Júdea- 
landi,  flýi  hami  til  fjalla,  og 
hver  sem  í  borginni  er,  flytji 
hann  þaðan;  en  þeir  sem  á 
landsbygðinni  eru,  fari  þeir 
ekki  inn  í  borgina, 

22.  Því  aö  þessir  eru  hennar 
refsíngardagar,  og  mun  þá 
fram  koma  alt  það  sem  hér 
um  er  ritað. 

23.  En  vei  þúnguðum  konum 
og  þeim,  sem  börn  hafa  á 
brjósti  um  þær  mnndir,  því 
mikil  neyð  mun  þá  verða  í 
landinu,  og  hegníng  yfir  þess- 
um  lýð ; 

24.  Og  þeir  mnnu  falla  fyrir 
sverðs-eggjum,  og  herleiddir 
verða  meðal  allra  þjööa,  og 
Jerúsalem  mun  fóttroðin  verða 
af  heiðnum  mönnum,  þángað 
til  þeirra  tími  er  uppfyltur. 

25.  1í  Tákn  munu  verða  á 
sólu,  túngli  og  stjörnum,  og  á 
jöröu  ángist  meðal  þjóðanna  í 
örvínglun. 

26.  Sjór  og  haf  mun  þá  þjóta; 


168 


menn  munu  þá  deya  af 
ángistarfullri  eptirvæntíngu 
þess,  er  yfir  allan  heiminn 
mun  koma,  því  kraptar  himn- 
anna  munu  hrærast, 

27.  Og  þá  munu  menn  sjá 
Mannsins  Son  komanda  á 
skýunum  með  makt  og  mikilli 
dýrð. 

28.  En  þegar  þetta  tekur  til 
að  koma  fram,  þá  lítið  upp  og 
upp  hef^ib  yðar  höfuð,  því  að 
lausn  yðar  er  í  nánd. 

29.  Og  hann  sagði  þeim  dæmi- 
sögu:  gætið  að  fíkjutrénu  og 
öðrum  trjám  ; 

30.  Þegar  aldini  þeirra  taka 
út  að  sprínga,  þá  sjáið  þér  á 
þeim,  að  sumarið  er  í  nánd. 

31.  Sömuleiöis  og  þer,  nær 
þer  sjáið  þetta  fram  koma,  þá 
vitið,  að  Guðs  ríki  er  í  nánd. 

32.  Sannlega  segi  eg  yður,  að 
þessi  kynslóð  mun  ekki  undir 
lok  liðin,  áður  en  alt  þetta 
fram  kemur. 

33.  Himin  og  jörð  munu  líða 
undir  lok,  en  mín  orð  skulu 
ekki  undir  lok  líða. 

34. 1í  En  gætið  yðar,  að  hjörtu 
yðar  ekki  ofþýngist  við  óhóf  í 
mat  eður  drykk  eöur  búksorg, 
svo  að  ekki  komi  þessi  dagur 
yfir  yöur  óvart ; 

35.  Því  eins  mun  hann  koma 
og  tálsnara  yíir  alla  þá,  sem  á 
jörðu  búa. 


LÚKASAR  22.  Kap. 

36.  Verið  því  ávalt  vakandi 


og  biðjandi,  svo  þér  verðið  á- 
litnir  þess  veröugir,  að  umflýa 
alt  þetta,  sem  fram  mun  koma, 
og  mæta  frammi  fyrir  Manns- 
ins Syni. 

37.  Um  daga  kendi  hann  í 
musterinu,  en  um  nætur  var 
hann  utan  borgar  á  því  svo 
kallaða  olíuQalli ; 

38.  Og  alt  fólkið  flyktist 
hvern  morgun  í  musterið  aö 
heyra  hann. 

22.  KAPlTULL 

Gyðíngar  rdðgast  um  að  lijldta  Jesús  ;  Jiidas 
svikur  liann;  Jesús  etur  pdskalamhið  og  setur 
hvöldmdltíðina ;  dminnir  til  aiidmyktar  og 
hughreystir  lærisveinana ;  fyrir  segir  Peturs 
hrösun,  og  þær  freistingar,  sem  lærisveinunum 
séu  húnar  ;  Jesú  sdlar-ángist  i  grasgarðinum; 
hann  er  tekinn  höndum ;  PÚurs  afneitun ; 
Jesús  er  spottaður  og  sleginn:  jdtar,  að  hann 
sé  Kristur. 

nálgaðist  hátíðin  ósýrðu 
brauðanna,  sem  páskar 

heita. 

2.  Þá  báru  enir  æöstu  prestar 
og  skriptlærðir  ráð  sín  saman 
um,  hverninn  þeir  skyldu  ráða 
hann  af  dögum,  því  þeir  voru 
hræddir  við  alþýðuna. 

3.  IT  En  þá  for  Satan  í  Júdas, 
er  kallaður  var  Iskaríot,  einn 
af  þeim  tólf ; 

4.  Hann  for  og  kom  að  máli 
við  hina  æðstu  presta  og  varð- 
manna  foríngjana  um  það, 
hvernig  hann  skyldi  koma 
honum  á  vald  þeirra. 


22.  Kap. 

5.  Við  þetta  glöddust  þeir; 
og  hetu  honum  fe  til  þess. 

6.  En  hann  gekkst  undir 
þetta,  og  sætti  tækifæri  að 
koma  honum  á  vald  þeirra,  án 
þess  að  upptilaup  yröi. 

7.  IF  Nú  kom  dagur  enna 
ósýrðu  brauðanna,  þegar  slátra 
átti  páskalambinu. 

8.  Þá  sendi  Jesús  Pétur  og 
Johannes,  og  sagði:  farið  þiö 
og  matbúið  páskalambiö  fjrir 
oss,  svo  vér  neytum  þess. 

9.  Þeir  spurðu,  hvar  hann 
vildi  láta  matbúa. 

10.  En  hann  sagði  við  þá: 
þegar  þið  komið  í  borgina, 
mun  mæta  yður  maður,  sem 
ber  vatnskrús,  fylgið  honum 
til  þess  húss,  sem  hann  fer 
inn  í, 

11.  Og  segið  svo  hússbónd- 
anum:  meistarinn  spyr  þig, 
hvar  er  það  herbergi  sem 
eg  geti  neytt  í  páskalambsins 
með  lærisveinum  mínum  ? 

12.  Mun  hann  þá  sýna  yður 
loptsal  mikinn,  vel  upp  búinn ; 
búið  þar  til  matar. 

13.  En  þeir  föru  og  fandu 
alt,  eins  og  hann  haföi  fyrir 
sagt,  og  matreiddu  þar  páska- 
lambið. 

14.  Nú  er  tími  var  til,  gekk 
hann  undir  borð,  og  þeir  tólf 
postular  með  honum. 

15.  Þá  sagöi  hann  við  þá : 


GUÐSPJALL.  169 

hjartanlega  hefir  mig  lángað 
eptir  að  neyta  þessa  páska- 
lambs  með  yður,  áður  en  eg 
líð; 

16.  Því  eg  segi  yður :  eg  mun 
ekki  neyta  af  því  framar,  þáng- 
að  til  það  fuUkomnast  í  Guðs 
ríki. 

17.  Þá  tók  hann  kaleikinn, 
gjörði  Guði  þakkir  og  mælti : 
meðtakið  hann,  og  skiptiö  hon- 
um  meðal  yðar ; 

18.  Því  eg  segi  yður,  að  eg 
mun  ekki  drekka  af  vínviðar 
ávexti  þángað  til  Guðs  ríki 
kemur. 

19.  1í  Síðan  tók  hann  branðið, 
gjörði  Guði  þakkir,  braut  það, 
gaf  þeim  það  og  mælti :  þetta 
er  minn  líkami,  sem  fyrir  yður 
verður  gefinn,  gjörið  þetta  í 
mína  minníngu. 

20.  Sömuleiöis  (tók  hann) 
kaleikinn  eptir  kvöldmáltíðina, 
og  mælti:  þessi  kaleikur  er 
hinn  nýi  sáttmáli  í  mínu  blóði, 
sem  fyrir  yður  veröur  útlielt. 

21.  í  En  sjá,  hönd  þess,  er 
mig  svíkur,  er  á  borðinu  meö 
mer. 

22.  Um  Mannsins  Son  mun  að 
sönnu  fara,  eins  og  ályktað  er, 
en  vei  þeim  manni,  sem  svíkur 
hann. 

23.  Þá  tóku  þeir  að  spyrjast 
á,  hver  þeirra  sá  mundi  vera, 
er  þetta  mundi  fremja. 


170  LUK 

24. 1í  En  það  hófst  líka  kapp- 
ræða  meðal  þeirra  um  það, 
hver  þeirra  væri  mestur ; 

25.  Þá  sagði  hann  við  þá: 
konúnga,  sem  ríkjum  ráða,  og 
maktarmenn  kalla  menn  vel- 
gjörðamenn ; 

26.  En  þannig  á  það  ekki  að 
vera  meðal  yðar,  heldur  á  sá, 
sem  mestur  er  yðar  á  milli,  að 
vera  eins  og  hinn  minsti,  og 
sá,  sem  yfirráðin  heíir,  eins  og 
þjón  hinna. 

27.  Því  hver  er  meiri,  sá  sem 
situr  til  borðs,  eður  hinn,  sem 
þjónar  fyrir  borði?  er  það 
ekki  sá,  sem  til  borðs  situr? 
en  eg  er  meðal  yðar,  sem 
þjónustumaður. 

28.  En  þér  eruð  þeir,  sem 
stöðugir  hafið  veriö  með  mer 
í  freistíngum  mínum ; 

29.  Og  eg  fæ  yður  ríkið  í 
hendur  eins  og  faðir  minn 
fékk  mer  það, 

30.  Svo  að  þer  skuluð  sitja 
til  borös  með  mér  í  ríki  mínu ; 
líka  skuluð  þer  sitja  í  hásæt- 
um  og  dæma  allar  tólf  Israels 
kynkvíslir. 

31. 1Í  En  Drottinn  sagði:  Sim- 
on, Simon,  sjá,  Satan  vildi  fá 
yður  til  að  sælda  yður  eins  og 
hveiti, 

32.  En  eg  hefi  beðið  fyrir  þer, 
aö  þín  trú  ekki  skyldi  þrotna, 
og  þegar  þú  seinna  sérð  að 


^SAR  22.  Kap. 

þer,  þá  styrk  þú  bræður 
þína. 

33.  En  Petur  sagði  við  hann : 
reiðubúinn  er  eg,  Herra,  að 
fylgja  þér  jafnvel  í  fángelsi  og 
dauða. 

34.  Jesús  mælti:  sannlega 
segi  eg  þer  það,  Pétur,  að  þú 
munt  þrisvar  hafa  neitað  því, 
að  þú  þektir  mig,  áður  en 
haninn  gelur  1  dag. 

35.  Og  hann  sagði  við  þá; 
þegar  eg  sendi  yöur  án  pýngju, 
mals  og  skóa,  hvort  brast  yð- 
ur  þá  nokkuð  ?  Ekkert,  sögðu 
þeir. 

36.  Þá  sagöi  hann  við  þá :  en 
hver  yðar  sem  nú  hefir  pýngju 
eður  mal,  taki  hann  það,  og  sá 
sem  ekki  heíir,  selji  hann  yfir- 
höfn  sína,  og  kaupi  sverð ; 

37.  Því  eg  segi  yður:  aö  nú 
hlýtur  það  að  rætast  á  mer, 
sem  skrifað  er:  "meöal  iU- 
virkja  er  hann  talinn,"  og  það 
sem  um  mig  er  spáð,  mun  nú 
rætast. 

38.  En  þeir  sögðu:  Herra,  sjá, 
hér  eru  tvö  sverð.  En  hann 
sagði  við  þá :  það  er  nóg. 

39.  1í  Síðan  gekk  hann  út  úr 
borginni  og  fór,  sem  hann 
var  vanur,  til  olíufjallsins, 
og  fylgdu  honum  lærisveinar 
hans. 

40.  Þegar  hann  var  þángað 
kominn,  þá  sagði  hann  við  þá : 


22.  Kap.  GUÐS 

biðjið,  að  þer  fallið  ekki  í 
freistni. 

I  41.  Gekk  hann  þá  frá  þeim 
i  nær  einu  steinsnari,  fell  á  kne 

og  bað  á  þessa  leið : 
42.  Faðir,  ó  að  þú  vildir  taka 

þenna  kaleik  frá  mér!  en  verði 

samt  þinn,  en  ekki  minn  vilji ! 
1  43.  Birtist  honum  þá  eingiU 
I  af  himni,  sem  styrkti  hann ; 
I  44.  Og  er  hann  var  staddur  í 
í  dauðans  ángist,  tók  hann  enn 
i  ákafar  að  biðja;  en  sveiti  hans 

var  sem  blóðdropar,  er  fellu 

á  jörðina. 

45.  Síðan  stóð  haim  upp  frá 
bæn  sinni,  kom  til  lærisveina 
sinna,  og  fann  þá  sofandi  af 
hrygð. 

46.  Þá  sagði  hann  viö  þá :  hví 
soíið  þér  ?  rísið  upp  og  biöjið, 
að  þer  fallið  ekki  í  freistni. 

47.  En  meðan  hann  var  þetta 
að  mæla,  þá  kom  flokkur 
manna,  og  fyrir  honum  var 
einn  af  þeim  tólf,  sem  Júdas 
hét.  Hann  veik  sér  að  Jesú, 
og  mintist  við  hann. 

48.  En  Jesús  sagði  við  hann : 
Júdas,  svíkur  þú  Mannsins 
Son  með  kossi? 

49.  En  er  þeir,  sem  með  hon- 
um voru,  sáu,  hvað  verða 
mundi,  sögðu  þeir:  Herra, 
eigum  vér  ekki  að  bregða 
sverði  ? 

50.  1í  Og  einn  af  þeim  hjö  til 


^JALL.  171 

þjöns  ens  æðsta  prests,  og  sneið 
af  honum  hans  hægra  eyra. 

51.  Jesús  mælti :  látið  her  við 
staðar  nema;  hrærði  við  eyra 
þjönsins,  og  læknaði  hann. 

52.  Síðan  sagði  Jesús  við  hina 
æðstu  presta  og  fyrirliða  varð- 
manna  musterisins  og  öldúng- 
ana:  þer  hafiö  farið  með  sverð- 
um  og  forkum  til  að  höndla 
mig,  eins  og  ræníngja ; 

53.  En  á  hverjum  degi  hefi  eg 
verið  hjá  yður  í  musterinu,  og 
þer  hafið  eigi  lagt  hendur  á 
mig,  en  þessi  er  yðar  tími  og 
myrkranna  veldi. 

54.  IT  Nú  er  þeir  höfðn  hand- 
tekið  hann,  færðu  þeir  hann  í 
hús  ens  æðsta  prests ;  en  Pét- 
ur  fylgdi  eptir  áleingdar. 

55.  Höfðu  menn  kveiktan  eld 
í  miðjum  hallargarðinum,  og 
sezt  við  hann;  tók  Pétnr  sér 
þá  sæti  við  hann  meðal  þeirra. 

56.  En  er  ambátt  nokkur  sá 
hann  við  eldinn,  starði  hún  á 
hann  og  mælti:  þessi  maður 
var  líka  með  honum ; 

57.  En  hann  neitaði  því  og 
sagði:  kona,  eg  þekki  ekki 
þann  mann. 

58.  Litlu  síðar  sá  hann  ann- 
ar  maður  og  sagði :  þú  ert  og 
einn  af  þeim;  en  Pétur  kvaö 
nei  við  því. 

59.  Nú  er  liðinn  var  her  um 
bil  einn  tími,  styrkti  annar 


172  LUK 

maður  þetta  og  sagði :  í  sann- 
leika  var  þessi  maður  einnig 
með  honum,  því  hann  er  frá 
Galíleu. 

60.  Pétur  mælti :  eg  skil  ekki, 
maður,  hvað  þú  segir ;  og  þeg- 
ar  hann  var  þetta  að  tala,  gól 
haDÍnn. 

61.  En  Drottinn  sneri  ser  við, 
og  leit  til  Péturs,  mintist  þá 
Pétur  þess,  er  Drottinn  hafði 
sagt,  að  áður  en  haninn  galaði, 
mundi  hann  þrisvar  hafa  af- 
neitað  ser ; 

62.  Gekk  hann  þá  út  og  grét 
sáran. 

63.  IT  En  þeir  menn,  sem  höfðu 
Jesúm  í  varöhaldi,  gjörðu  gys 
að  honum,  og  börÓu  hann, 

64.  Byrgðu  fyrir  augu  lians 
og  slógu  í  andlit  honum,  og 
sögðu:  spá  þú,  hver  var  sá, 
sem  baröi  þig? 

65.  Og  margt  annað  sögðu 
þeir  háðuglegt  við  hann. 

66.  1í  Og  í  dögun  söfnuðust 
saman  öldúngar  lýösins,  enir 
æöstu  prestar  og  skriptlærð- 
ir,  og  færðu  hann  í  ráðstofu 
þeirra. 

67.  Og  sögðu:  ert  þú  Krist- 
ur?  seg  oss  það.  En  liaDn 
sagöi  við  þá :  þó  eg  segi  yður 
það,  þá  trúið  þer  því  ekki ; 

68.  En  spyrji  eg  yður  nokk- 
urs,  þá  svarið  þér  mér  ekki, 
eöa  látið  mig  lausan ; 


lSAR  23.  Kap. 

69.  En  heðanaf  mun  Manns- 
ins  Sonur  sitja  til  hægri  band- 
ar Guðs  kraptar. 

70.  Þá  spnrðu  þeir  allir:  ert 
þú  þá  Guðs  Sonur?  Hann 
niælti:  þér  segið  satt,  því  eg 
em  það. 

71.  Þá  sögðu  þeir:  hvað  þurf- 
um  vér  nú  framar  vitna  viö, 
þar  vér  höfum  sjálfir  beyrt  þaö 
af  bans  munni  ? 

23.  KAPÍTULI. 

Pilatus  lirshurðar,  að  Jesús  se  sáklam  ;  sendir 
hann  til  Herödesar  ;  lætur  Barábbas  lausan, 
€71  fordæmir  Jesúm.  Simon  her  hans  kross. 
Jesús  hannar  Jerúsalems  dætrum  að  grata 
yfir  sér  ;  er  krossfestur  og  hiður  fyrir  övinum 
sinum ;  hann  er  spottaður  ;  yfirskriptin ; 
annar  ræninginn  iðrast.  J esús  deyr  ;  undur 
við  J esú  dauða  ;  ham  greptrun. 

OG  allur  mannfjöldinn  stóð 
upp,  og  færði  bann  til 
Pílatusar, 

2.  Og  tók  til  að  áklaga  hann 
með  svo  feldum  orðum:  vér 
böfum  komizt  að  því,  að  þessi 
afvegaleiöir  alþýðuna,  og  bann- 
ar  aö  gjalda  keisaranum  skatt, 
og  segist  vera  konúngurinn 
Kristur. 

3.  Þá  spurði  Pílatus  bann  og 
sagði:  ertú  konúngur  Gyöínga? 
Jesús  mælti :  rétt  segir  þú. 

4.  Þá  sagði  Pílatus  til  enna 
æðstu  presta  og  lýðsins :  ekk- 
ert  finn  eg  saknæmt  bjá  þess- 
um  manni. 

5.  En  þeir  voru  því  ákafari 
OS  sögðu:  bann  befir  uppæst 


23.  Kap. 

fólkið  með  kenníngum  sínum 
í  öUu  Gyðíngalandi,  alt  frá 
Galílea  og  híngað. 

6.  Nú  er  Pílatus  heyrði  nefnt 
Galílea,  spurði  hann,  hvort 
þessi  maður  væri  frá  Galíleu : 

7.  Og  er  hann  varð  þess  vís, 
að  hann  var  úr  ríki  Heródesar, 
sendi  hann  hann  til  Heródesar, 
sem  um  þessar  mundir  var  í 
Jerusalem. 

8.  IT  En  þegar  Heródes  sá  Jes- 
úm,  varð  hann  næsta  glaður, 
því  leingi  haföi  hann  lángað 
til  að  sjá  hann,  því  haim  haf  ði 
heyrt  margt  af  honum  sagt, 
og  gjörði  sér  von  um  að  sjá 
eittlivert  teikn  af  honum. 

9.  Spurði  Heródes  hann  á 
marga  vega,  en  hann  svaraði 
honum  eingu. 

10.  GeÍDgu  þá  frarn  enir  æðstu 
prestar  og  skriptlærðir,  og 
áklöguðii  hann  harðlega ; 

11.  En  Heródes  og  stríðsmenn 
hans  hæddu  hann,  og  gjörðu 
gys  að  honiim,  lögðu  yfir  hann 
skraut-klæði  og  seiidu  hann 
aptur  til  Pílatusar. 

12.  1Í  Á  þessum  sama  degi 
urðu  þeir  Pílatus  og  Heródes 
vinir,  því  áður  hafði  veriö 
fjandskapur  þeirra  á  milli. 

13.1FNÚ  letPílatus  samankalla 
ena  æðstu  presta,  höfðíngjana 
og  fólkið,  og  tók  svo  til  orða : 

14.  Þer  hafið  fært  mer  þenna 


GUÐSPJALL. 


173 


mann,  svo  sem  þann,  er  frá- 
snéri  lýðnum;  en  sjáið,  nú  í 
yðar  viðurvist  lieíi  eg  rann- 
sakað  málefni  hans  og  ekki 
fundið  hann  sekan  um  nokkuð 
það,  er  þer  ákærið  hann  fyrir. 

15.  Ekki  heldur  Heródes,  því 
til  hans  sendi  eg  yðnr  sjálfa. 
Sjáið  nú,  ekkert  er  það  af  hon- 
um drýgt,  sem  dauða  se  vert ; 

16.  Ætla  eg  því  að  refsa  hon- 
um og  láta  hann  lausan. 

17.  (En  hann  varð  að  gefa 
þeim  lausan  einn  bandíngja  á 
hverri  hátíö) ; 

18.  Þá  kallaði  allur  lýðurinn 
og  sagði:  lát  þú  aflífa  þenna, 
en  gef  oss  Barabbas  lausan. 

19.  En  þessi  Barabbas  var, 
fyrir  upphlaup  í  borginni  og 
manndráp,  settur  í  myrkva- 
stofu. 

20.  Pílatus  talaði  enn  þá  til 
þeirra,  og  vildi  láta  Jesúm 
lausan ; 

21.  En  þeir  æptu  enn  hærra 
og  sögðu:  krossfestu  hann, 
krossfest  þú  hann ! 

22.  I  þriðja  sinni  sagði  Píla- 
tus  við  þá :  hvað  heíir  þá  þessi 
maður  ilt  aöliafzt  ?  eg  heíi  einga 
dauðasök  fundið  hjá  honum, 
þess  vegna  vil  eg  refsa  honum 
og  lata  hann  lausan. 

23.  En  þeir  stóðu  því  fastar 
á  með  miklum  óhljóðum,  og 
kröfðu,  að  hann  skyldi  kross- 


174  LUK 

festast;  og  óhljöö  þeirra  og 
enna  æðstu  presta  toku  yfir. 

24.  Þá  lagði  Pílatus  þann 
úrskurð  á,  aö  beiðni  þeirra 
skyldi  verða  framgengt. 

25.  Og  gaf  þeim  að  bön  þeirra 
þann  lausan,  sem  fyrir  upp- 
hlaup  og  manndráp  hafði  verið 
settur  í  myrkvastofu,  en  Jes- 
úm  framseldi  hann  eptir  vild 
þeirra. 

26.  Og  þegar  þeir  leiddu  hann 
út,  tóku  þeir  mann  nokkurn, 
Símon  frá  Kyrene,  sem  kom 
af  akri,  og  lögðu  krossinn  á 
liann,  svo  að  hann  bæri  harm 
eptir  Jesú. 

27. 1í  En  mikiU  igöldi  folks  og 
kvenna  fylgdihonum  eptir,  sem 
hörmuðu  og  grétu  yfir  honum. 

28.  Þá  snéri  Jesús  sér  til 
þeirra  og  mælti:  þer,  Jerú- 
salems  dætar,  grátið  ekki  yíir 
mer,  en  grátið  yfir  sjálfum 
yöur,  og  börnum  yðrum ; 

29.  Því  sjáið,  þeir  tímar  munu 
koma,  að  menn  munu  segja: 
sælar  eru  óbyrjur  og  þaii  móð- 
urlíf,  er  ekkert  fóstur  báru, 
og  þau  brjóst,  er  ekki  voru 
mylkt. 

30.  Þá  munu  menn  segja  til 
:Qallanna :  hrynjið  yfir  oss !  og 
til  hálsanna :  hyljið  oss ! 

31.  Því  ef  menn  fara  svo  með 
hið  græna  tréð,  hversu  mun 
þá  fara  fyrir  hinu  visna. 


.SAR  23.  Kap. 

32.  Með  honum  voru  færðir 
til  lífláts  tveir  illræðismenn. 

33.  Og  þegar  þeir  voru 
komnir  til  þess  staðar,  sem 
kallaður  er  hausaskeljastaður, 
þar  krossfestu  þeir  hann  og 
þessa  illræðismenn,  annan  til 
hægri  handar  honum,  en  hinn 
til  vinstri. 

34.  f  En  Jesús  sagði :  Faðir, 
fyrirgef  þeim,  því  þeir  vita 
ekki  hvað  þeir  gjöra.  Síðan 
skiptu  þeir  klæðum  hans,  og 
vörpuðu  (um  þau)  hlutkesti. 

35.  Og  fölkið  stóð  og  horfði 
á;  en  höfðíngjarnir  gjörðu 
og  gys  að  honum,  og  sögöu: 
öðrum  hefir  hann  hjálpað, 
hjálpi  hann  nú  sjálfum  ser, 
ef  hann  er  Kristur,  hinn 
útvaldi  Guðs. 

36.  Sömuleiðis  hæddu  hann 
stríðsmennirnir,  komu  og 
báru  honum  súrt  vín,  og 
sögðu : 

37.  Ef  þú  ert  konúngur  Gyð- 
ínga,  þá  frelsaðu  sjálfan  þig. 

38.  Yfirskript  var  og  yfir 
honum  rituð  á  grísku,  róm- 
versku  og  ebresku,  þannig 
hljóðandi:  "þessi  er  konúng- 
ur  Gyöínga." 

39.  1í  En  annar  af  þeim  iU- 
virkjum,  sem  krossfestir  voru, 
spottaði  hann  og  sagði :  sertu 
Kiistur,  þá  frelsaðu  sjálfan 
þig  og  okkur. 


23.  Kap. 


GUÐSPJALL. 


175 


orða, 


40.  Þá  tók  hinn  til 
ávítaði  hann  og  sagði :  hræð- 
ist  þú  ekki  Guð,  þar  sem  þú 
þó  ert  undir  sama  dómi  ? 

41.  Og  að  vísu  (líðum  við) 
réttilega,  því  við  fáum  makleg 
gjöld  fyrir  okkar  athæfi,  en 
þessi  heíir  ekkert  ilt  aðhafzt. 

42.  Og  hann  sagði  við  Jesúm : 
minst  þú  mín,  Herra,  þegar 
þú  kemur  í  ríki  þitt ! 

43.  Og  Jesús  sagði  við  hann : 
sannlega  segi  eg  þer:  í  dag 
skaltu  vera  með  mer  í  Paradís. 

44.  En  það  var  nm  sjöttu 
stund,  að  myrkur  kom  yíir 
alt  landið,  sem  varaði  alt  til 
ennar  níundu,  og  sölin  misti 
sinnar  birtu ; 

45.  Þá  rifnaði  og  fortjald 
musterisins  að  endilaungu. 

46.  1í  Og  Jesús  kallaði  hárri 
raustu  og  sagði :  Faðir,  í  þín- 
ar  hendur  fel  eg  minn  anda; 
og  er  hann  hafði  þetta  mælt, 
uppgaf  hann  sinn  anda. 

47.  Nú  er  hundraöshöfðínginn 
sá  þessa  atburöi,  vegsamaði 
hann  Guö  og  sagði :  sannlega 
hefir  þessi  maður  verið  rett- 
látur ; 

48.  Og  alt  fólkið,  sem  komið 
liafði  að  horfa  á  þetta,  þegar 
það  sá,  hvað  skeði,  barði  það 
sér  á  brjóst,  og  snéri  heim- 
leiðis ; 

49.  En  allir  þeir,  sem  honum 


voru  kunnugir,  og  konur  þær, 
er  honum  höfðu  íylgt  úr  Galí- 
lea,  stöðu  lángt  frá,  og  sáu 
þetta. 

50.  1í  En  sjá,  þá  kom  maður, 
Jösep  að  nafni,  hann  var  ráð- 
herra,  góður  maður  og  rettvís. 

51.  Þessi  maður  hafði  ekki 
samþykt  ráð  og  athafnir 
þeirra ;  hann  var  frá  borginni 
Arímatea  í  Júdea,  og  vænti 
sjálfur  Guðs  ríkis. 

52.  Þessi  maður  gekk  til 
Pílatusar,  og  bað  hann  um 
líkama  J esú ; 

53.  Tók  hann  síðan  niður, 
sveipaði  hann  í  líni,  og  lagði 
hann  í  höggna  steingröf,  sem 
einginn  hafði  áður  verið  lagð- 
ur  í. 

54.  Þetta  var  aðfángadaginn, 
og  hvíldardagurinn  for  í  hönd. 

55.  En  konur  þær,  er  með 
Jesú  höfðu  komið  úr  Galílen, 
fylgdu  og  eptir,  skoðuöu  leg- 
staðinn,  og  sáu,  hverninn  lík 
hans  var  lagt ; 

56.  Sneru  síðan  heim  og 
tilbjuggu  ilmandi  og  dýrmæt 
smyrsl ;  en  um  helgina  heldu 
þær  kyrrn  fyrir,  samkvæmt 
lögmálinu. 

24.  KAPlTULI. 

Einglar  hoða  Jconunum  Jestl  upprisu;  Jesús 
hirtist  þeim  tveimur,  sem  geingu  til  Emaus, 
og  þeim  tiu  ;  heimfærir  til  sin  spddómana, 
og  lofar  lærisveinunum  Eeilögum  Anda;  upp 
siígur  til  himna. 


176  LUK 

EN  hinn  fyrsta  dag  vikunn- 
I  ar,  undireins  og  lysti  af 
degi,  komu  þær  til  legstaðar- 
ins,  og  liöfðu  með  ser  smyrsl 
þau,  er  þær  höfðu  tilbúið,  og 
nokkrar  aðrar  konur  með 
þeim ; 

2.  Fiindu  þær  þá  steininn 
veltan  frá  gröfinni, 

3.  Geingu  síðan  inn  og  fundu 
ekki  lík  Drottins  Jesú. 

4.  En  meðan  þær  voru  að 
furða  sig  á  þessu,  þá  sjá, 
tveir  menn  stóöu  hjá  þeim  í 
skínandi  klæöum. 

5.  Við  þetta  urðu  þær  lirædd- 
ar,  og  hneigðu  andlit  sín  til 
jarðar;  þá  sögðu  þeir  við  þær: 
hví  leitið  þér  ens  lifanda 
meðal  framliðinna  ? 

6.  Hann  er  ekki  her,  heldur 
er  hann  upprisinn;  minnizt 
þess,  er  hann  sagði  yður, 
meðan  hann  var  enn  nú  í 
Galílea, 

7.  Og  kvað  svo  að  orði: 
Mannsins  Syni  byrjar  að  verö- 
a  seldur  í  hendur  syndugra 
manna  og  krossfestast,  og 
upp  rísa  á  þriðja  degi. 

8.  Mintust  þær  þá  orða  hans, 

9.  Snéru  heim  frá  gröíinni, 
og  kunngjörðu  alt  þetta  þeim 
ellefu  og  hinum  öðrum. 

10.  Þessar  konur  vom :  Mar- 
ia frá  Magdölum,  Johanna  og 
Maria,  möðir  Jakobs,  og  aðrar 


.SAE  24.  Kap. 

með  þeim,  er  færðu  postulun- 
um  þessa  fregn. 

11.  En  þeir  héldu,  að  þetta 
væri  hégómi  og  trúðu  þeim 
ekki; 

12.  En  Petur  stóð  þó  upp, 
hljóp  til  grafarinnar,  gægðist 
inn  og  sá  tómar  líkblæurnar 
liggja  þar;  fór  hann  síðan 
heim  og  undraöist  þenna  at- 
burð. 

13.  IT  Svo  bar  við,  að  þenna 
sama  dag  fóru  tveir  af  þeim 
til  þorps  nokkurs,  sem  heitir 
Emaus;  það  er  her  um  bil 
sextíu  skeiðrum  frá  Jerusal- 
em; 

14.  Voru  þeir  þá  að  tala  sín  á 
milli  um  alt  þaö,  er  viö  hafði 
borið. 

15.  Bar  þá  svo  við,  er  þeir 
voru  aö  tala  um  þetta  og 
spyrja  hvor  annan,  að  sjálfur 
Jesús  nálgaðist  þá  og  slóst  í 
ferð  með  þeim, 

16.  En  augu  þeirra  voru  svo 
haldin,  að  þeir  þektu  hann 
ekki. 

17.  Þá  sagði  hann  við  þá : 
hvað  er  það,  sem  þið  eruð  að 
tala  um  ykkar  á  milli  á  leið 
ykkar,  og  eruð  svo  hryggvir  ? 

18.  Þá  svaraði  annar  þeirra, 
sem  Kleófas  het  og  sagði  við 
hann:  ert  þú  sá  eini  meðal 
aðkomandi  manna  í  Jerúsa- 
lem,  sem  ekki  veizt,  hvað  þar 


GUÐSPJALL 

dögum  keíir  við 


24.  Kap. 

á  þessum 
borið? 

19.  Jesús  sagði  við  þá :  hvað 
er  það?  Þeir  sögðii:  hvern- 
ig  farið  var  með  Jesús  frá 
Nazaret,  sem  var  spámaður 
og  máttugur  í  orðum  og  verk- 
um,  fyrir  Guði  og  öllu  fólki ; 

20.  Hvernig  enir  æðstu 
kennimenn  og  höfðíngjar  vor- 
ir  fram  seldu  hann  til  dauða, 
og  krossfestu  hann. 

21.  En  vér  hugsuðum,  að 
hann  mundi  vera  sá,  sem 
frelsa  ætti  ísrael ;  og  ofan  á 
alt  þetta  er  í  dag  sá  þriöji 
dagur,  síðan  þetta  bar  við. 

22.  Auk  þessa  hafa  nokkrar 
konur  vorar  lirætt  oss,  þær 
er  árla  voru  við  gröf  lians, 

23.  En  fundu  ekki  líkið,  og 
þóktust  hafa  séð  eingla,  sem 
höfðu  sagt,  að  hann  væri  lif- 
andi; 

24.  Síðan  fóru  nokkrir  af 
þeim,  sem  með  oss  voru,  til 
grafarinnar,  og  fundu  alt,  eins 
og  koniirnar  höföu  sagt,  en 
hann  sáu  þeir  ekki. 

25.  Þá  sagði  hann  við  þá: 
ó,  þer  lieimskir,  og  tregir  í 
hjarta  til  að  trúa  öUu  því, 
sem  spámennirnir  hafa  sagt ! 

26.  Átti  ekki  Kristur  að  líða 
þetta  og  inn  gánga  svo  í  sína 
dýrð? 

27.  Byrjaði  hann  þá  á  Móses 


177 


og  öUum  spámönnunum,  og 
útlagði  fyrir  þeim  alt  þaö  í 
ritníngunum,  er  hljóðaði  um 
hann. 

28.  Nú  tóku  þeir  að  nálgast 
þorpið,  sem  þeir  ætluðu  til, 
let  hann  þá,  sem  ætlaði  hann 
leingra  að  fara; 

29.  En  þeir  báðu  hann  inni- 
lega  að  vera  hjá  þeim,  og 
sögðu:  vertu  hjá  oss,  því  að 
kvölda  tekur  og  á  daginn 
líður:  for  hann  þá  inn  í 
þorpið  og  var  með  þeim. 

30.  En  svo  bar  við,  þá  hann 
sat  til  borðs  með  þeim  og 
hann  tók  brauðið,  blessaði 
það,  braut  það  og  deildi  med- 
al þeirra, 

31.  Að  þá  opnuðust  þeirra 
augu,  svo  þeir  þektu  hann, 
en  þá  hvarf  hann  þeim. 

32.  Þá  sögðu  þeir  hver  við 
annan :  brann  ekki  hjarta 
okkar  í  okkur,  meðan  hann 
talaði  við  okkur  á  veginum 
og  útlagði  fyrir  okkur  ritníng- 
arnar  ? 

33.  Stóðu  þeir  þá  samstundis 
iipp  og  fóru  aptur  til  Jerúsa- 
lem ;  þar  fundu  þeir  þá  ellefu 
samansafnaða,  og  þá,  sem  með 
þeim  voru, 

34.  Sem  sögðu:  Drottinn  er 
sannarlega  upprisinn  og  hefur 
birzt  Símoni ; 

35.  En  hinir  sögðu  frá  því, 

M 


178 


LÚKASAR  GUÐSPJALL 


sem  við  haf  ði  borið  a  veginum, 
og  hvernig  þeir  hefðu  þekt 
hann,  í  því  hann  braut  brauðið. 

36.  ÍF  En  þegar  þeir  voru  að 
tala  um  þetta,  stöð  hann  sjálf- 
ur  meðal  þeirra  og  sagði  við 
þá  :  Friður  sé  með  yður ! 

37.  Við  þetta  urðu  þeir  næsta 
hræddir,  því  þeir  hugsuðu,  að 
þeir  sæu  anda ;  og  hann  sagði 
við  þá : 

38.  Hvað  hræðist  þér,  og  hví 
vakna  lijá  yður  slíkar  hug- 
renníngar  ? 

39.  Skoðið  hendur  mínar  og 
fætur,  að  þaö  er  eg.  Þreifið 
á  mér,  og  gætið  að ;  því  andi 
hefir  hvorki  hold  né  bein, 
eÍDS  og  þér  sjáið  mig  hafa ; 

40.  Og  þegar  hann  hafði 
þetta  mælt,  sýndi  liann  þeim 
hendur  sínar  og  fætur. 

41.  En  er  þeir  af  fögnuði  og 
undrun  ekki  vildu  trúa  þessu, 
sagði  hann :  haíið  þer  her 
nokkuö  til  matar? 

42.  Þeir  lögðu  þá  fyrir  hann 
stykki  af  steiktum  íiski  og 
nokkuð  af  hunángsköku, 

43.  Og  neytti  hann  þessa  að 
þeim  áKjáandi, 

44.  En  hann  sagði  við  þá: 
þetta  er  þaö,  sem  eg  áagði 
yður,  meðan  eg  var  enn  meö 
yður,  að  á  mér  ætti  að  rætast 


24.  Kap. 

alt  það,  sem  ritað  er  um  mig  í 
lögmáli  Móses,  spámönnunum 
og  sálmunum. 

45.  Opnaði  hann  þá  hugskot 
þeirra,  svo  þeir  skildu  ritníng- 
arnar, 

46.  Og  sagði  við  þá :  svo  er 
skrifað,  þannig  átti  Kristur  að 
líða  og  upprísa  frá  dauðum  á 
þriðja  degi, 

47.  Og  lata  í  sínu  naftii  boða 
öllum  þjóðum  apturhvarf  og 
fyrirgefiiíngu  syndanna,  sem 
byrja  skyldi  í  Jerúsalem. 

48.  En  þér  eruð  vottar  þess- 
ara  hluta. 

49.  1í  Sjáið,  eg  sendi  fyrirheit 
Föður  míns  yíir  yður ;  en  þer 
skuluð  halda  kyrru  fyrir  í 
borginni,  þángaö  til  þer  hafið 
íklæðzt  krapti  frá  hæðum. 

50.  IT  Síðan  for  hann  með  þá 
út  til  Betanía,  hóf  upp  hendur 
sínar  og  blessaöi  þá ; 

51.  En  meðan  hann  var  að 
blessa  yíir  þá,  skildist  hann 
frá  þeim  og  varö  upp  numinn 
til  himins. 

52.  En  þeir  féllu  fram  og 
tilbáðu  hann.  Sneru  síðan 
aptur  til  Jerúsalem  meö  mikl- 
um  fögnuði, 

53.  Og  voru  stöðuglega  í 
musterinu,  lofandi  Guð  og 
vegsamandi. 


JÓHANNESAK  GUÐSPJALL. 


1.  KAPÍTULI. 

Vppruni  og  holdgan  J esú  Krists  ;  vitnishurður 
Jóhannesar  skírara  ;  Andres,  Filippus,  Phtur, 
Natanael  og  enn  önefndur  lærisveinn  finna 
Jesúm. 

IUPPHAFI  var  Orðið  og 
Orðiö  var  bjá  Guði,  og 
Orðið  var  Guð* 

2.  Það  var  í  upphafl  hjá 
Guði. 

3.  AUir  hlutir  eru  fyrir  það 
gjörðir,  og  áQ  þess  er  ekkert 
tiLorðið,  sem  til  er. 

4.  1  því  var  líf,  og  lífið  var 
Ijös  mannanna; 

5.  Og  Ijósið  skín  í  myrkrinu, 
og  myrkrið  meðtók  það  ekki. 

6. 1í  Maður  nokkur  var  send- 
ur  af  Guði,  hann  het  J óhannes. 

7.  Þessi  kom  til  vitnisburðar, 
til  þess  að  vitna  um  Ijósiö,  svo 
allir  tryöu  fyrir  hans  vitnis- 
burð.  ^""^ 

8.  Ekki  var  hann  Ijósið,  held- 
ur  átti  hann  að  vitna  um  Ijósið. 

9.  Það  var  hið  sanna  Ijös,  sem 
upplýsir  hvern  mann,  er  kom 
Í  heiminn. 

10.  Það  var  í  heiminum,  og 
heimurinn  var  fyrir  það  gjörð- 
ur  og  þekti  það  þó  ekki. 

11.  Hann  kom  til  sinna,  og 
hans  eigin  meðtóku  hann  ekki. 

12.  En  svo  mörgum  sem 


hann  meðtóku,  gaf  hann  kost 
að  verða  Guðs  börn,  þeim, 
sem  trúa  á  hans  nafn, 

13.  Sem  ekki  eru  fæddir  af 
blóðinu,  né  hpldsins  vild,  né 
mannsins  vilja,  heldur  af  Guði. 

14.  Og  Orðiö  varð  hold  og 
bjó  með  oss,  fult  náðar  og 
sannleika,  og  vér  sáum  þess 
dyrð,  dýrð  sem  hins  eingetna 
Föðursins. 

15.  1Í  Um  þenna  vitnaöi  Jo- 
hannes opinberlega  og  sagði : 
þessi  er  sá,  sem  eg  sagði  um : 
eptir  mig  mun  koma  sá,  sem 
var  fyrri  en  eg,  því  hann  var  á 
undan  mer. 

16.  Af  hans  gnægð  höfum  vér 
allir  meötekið  náö  á  náð  ofan. 

17.  Því  lögmálið  er  geíið  fyrir 
hönd  Mósis,  en  náðin  og  sann- 
léikurinn  veittist  fyrir  Jesúm 
Kri8t. 

18.  Einginn  hefir  nokkurn 
tíma  séð  Guð;  sá  eingetni 
Sonurinn,  sem  er  í  Föðursins 
skauti,  hann  hefir  sagt  oss  af 
honum. 

19.  IT  Og  þessi  er  vitnisburð- 
Tir,  Jóhannesar  þegar  Gyðíng- 
ar  sendu  frá  Jerúsalem  presta 
og  Levíta  til  aö  spyrja  hann 
aö,  hver  hann  væri. 


180  JOHAN 

20.  Hann  játti  og  neitaði 
ekki,  og  sagði  :  ekki  em  eg 
Kristur. 

21.  Og  þeir  spurðu  hann: 
hvað  ertu  þá  ?  ertu  þá  Elías  ? 
Hann  svaraöi:  ekki  em  eg. 
Ertuþá  spámaðurinn?  oghann 
svaraöi:  nei. 

22.  Þá  sögðu  þeir  við  hann: 
hver  ertu?  svo  vér  getum  gefið 
svar  þeim,  er  oss  sendu ;  hvað 
segir  þú  um  sjálfan  þig  ? 

23.  Hann  svaraði :  eg  er  rödd 
þess,  sem  hrópar  í  eyöimörku : 
gjörið  beinan  veg  Drottins, 
eins  og  Esajas  spámaöur  heíir 
sagt. 

24.  En  þeir,  sem  sendir  höfðu 
verið,  voru  Farísear. 

25.  Þeir  spurðu  hann  þá,  og 
sögðu  við  hann :  hví  skírir  þú 
þá,  ef  þú  ert  hvorki  Kristur, 
né  Elías,  né  spámaðurinn? 

26.  Johannes  svaraöi  þeim  og 
sagði:  eg  skíri  í  vatni,  en  sá 
stendnr  mitt  á  meðal  yðar, 
sem  þer  þekkið  ekki,  sá  sem 
koma  mun  eptir  mig, 

27.  Og  hans  skóþveingi  er  eg 
ekki  verðugur  að  leysa. 

28.  Þetta  bar  við  í  Betanía 
hinumegin  við  ána  Jordan,  þar 
sem  Johannes  skírði. 

29.  IF  Daginn  eptir  ser  hann 
Jesúm  koma  til  sin  og  segir : 
«já  það  Guðs  lamb,  sem  ber 
heimsins  synd  1 


ÍESAR  1.  Kap. 

30.  Hann  er  sá,  sem  eg  sagði 
um:  eptir  mig  mun  koma 
maður,  sem  var  á  undan  mér ; 
því  hann  var  fyrri  en  eg. 

31.  En  eg  þekti  hann  ekki, 
en  til  þess  kom  eg  að  skíra 
með  vatni,  aö  hann  yrði  kunn- 
ur  1  Israel. 

32.  Og  Johannes  vitnaði  og 
sagði :  eg  sá  Andann  fara  nið- 
nr  af  himni,  eins  og  dúfa,  og 
nema  staðar  yfir  honum. 

33.  En  eg  þekti  hann  ekki, 
en  sá  sem  sendi  mig  til  að 
skíra  með  vatni,  hann  sagði 
mér:  sá  sem  þú  ser  Andann 
koma  yfir  og  staðnæmast  yfir, 
hann  er  sá,  sem  sklrir  með 
Heilögum  Anda. 

34.  Þetta  sá  eg,  og  eg  vitna, 
að  þessi  sé  Sonur  Guðs. 

35.  1í  Daginn  eptir  var  Jo- 
hannes þar  aptur  staddur  og 
tveir  af  hans  lærisveinum ; 

36.  Og  er  hann  horföi  á  Jes- 
úm,  hvar  hann  gekk,  sagöi 
hann :  sjá  það  Guðs  lamb ! 

37.  Þessir  tveir  lærisveinar 
heyrðu  hann  tala  þetta,  og 
fóru  eptir  Jesú. 

38.  En  þegar  Jesús  sneri  ser 
viö  og  sá  þá  koma  á  eptir  sér, 
sagði  hann :  hvers  leitið  þér  ? 

39.  En  þeir  sögðu  við  hann : 
Eabbí  (það  J)ýðir  lærimeistari), 
hvar  áttu  heima  ?  Hann  sagði 
við  þá :  komið  og  sjáið. 


2.  Kap.  GUÐS 

40.  Þeir  komu  og  sáu  hvar 
hann  átti  heima,  og  voru  hjá 
honum  um  daginn,  en  þetta 
gjörðist  um  tíundu  stund. 

41.  Annar  af  þessum  tveimur, 
sem  heyrðu  þetta  til  Jóhann- 
esar  og  geingu  eptir  Jesú,  var 
Andres,  bróðír  Símonar  Pét- 
urs. 

42.  Hann  finnur  fyrst  bröðuB 
sinn  Símon  og  segir  við  hann : 
við  höfum  fundið  Messías,  það 
útleggst,  Kristur,  og  hann 
fylgdi  honum  til  Jesú. 

43.  En  er  Jesús  leit  liann, 
sagði  hann :  þú  ert  Símon, 
sonur  Jónasar,  þú  skalt  heita 
Kefas,  það  er,  bjarg  (Pétur). 

44.  IT  Daginn  eptir  ætlaði  Jes- 
ús  að  fara  til  Galílea;  hann 
hitti  þá  Filippns  og  sagði  við 
hann :  fylg  þú  mer, 

45.  En  Filippus  var  frá  Bet- 
saida,  borg  þeirra  Andrésar 
og  Péturs. 

46.  Filippus  fann  Natanael  og 
sagði  við  hann :  vér  höfum 
fundið  þann,  sem  Möses  skrif- 
aði  um  í  lögmálinu  og  spá- 
mennirnir,  Jesúm,  son  Jöseps 
frá  Nazaret. 

47.  Og  Natanael  sagði  við 
hann:  getur  nokkuö  gott  kom- 
ið  frá  Nazaret  ?  Filippus  svar- 
aði :  kom  þú  og  sjá. 

48.  Jesús  sá  Natanael  koma 
til  sin  og  sagði  um  hann :  sjá, 


^JALL.  181 

þessi  er  sannur  ísraelíti,  sem 
eingin  svik  búa  í. 

49.  Natanael  sagöi  við  hann : 
hvaðan  þekkir  þú  mig?  Jesús 
svaraði  og  sagöi  við  hann :  áð- 
ur  en  Filippus  kallaði  á  þig, 
sá  eg  þig,  þar  sem  þú  varst 
undir  fíkjutrénu. 

50.  Natanael  svaraði  og  sagði 
við  liann :  Eabbí,  þú  ert  Sonur 
Guðs,  þú  ert  Israels  Konúng- 
urinn. 

51.  Jesús  svaraði  og  sagði  við 
liann:  þú  trúir  því,  af  því  eg 
sagði  þer:  eg  sá  þig  undir 
fíkjutrenu ;  annað  þessu  meira 
muntu  fá  aö  sjá. 

52.  Og  hann  sagði  við  hann : 
sannlega,  sannlega  segi  eg  yð- 
ur:  héðanaf  munuð  þer  sjá 
himininn  opinn  og  eingla  Guðs 
stíga  upp  og  stíga  niður  yfir 
Mannsins  Son. 

2.  KAPlTULI. 

Bnlðlmupið  i  Kana ;  fyrsta  ferð  Jesú  til 
Jerúsalem,  og  gjörðir  Jians  par. 

OG  á  þriðja  degi  var  haldið 
brúðkaup  í  Kana  í  Galí- 

lea. 

2.  Þar  var  móðir  Jesú,  en 
Jesú  og  hans  lærisveinum  var 
líka  boðið  til  brúðkaupsins. 

3.  Og  er  vín  þraut,  sagði 
móðir  Jesú  við  hann :  þeir 
hafa  ekki  vín. 

4.  Jesús  sagði  viö  hana:  kona, 
hvað  kemur  það  þér  og  mér 


182  JOHAÍ 

við?  minn  tími  er  enn  ekki 
kominn. 

5.  Mööir  hans  sagði  við  þjön- 
ana:  gjörið  það,  sem  hann 
segir  yður. 

6.  En  þar  voru  sex  vatnsker 
úr  steini,  sett  þángaö,  eptir 
hreinsunar  siðum  Gyðínga,  og 
tök  hvert  þeirra  tvo  eður  þrjá 
mælira. 

7.  Jesús  sagði  við  þá:  fyllið 
nú  kerin  með  vatni,  og  þeir 
fyltu  þau  á  barma. 

8.  Þá  sagði  hann  við  þá :  ausið 
nú  af,  og  færið  forstöðumanni 
veizlunnar,  og  þeir  gjörðu  svo. 

9.  En  sem  hann  smakkaði 
vatnið,  sem  orðið  var  að  víni, 
og  vissi  ekki  hvaðan  það  var 
komið  (en  þjónarnir,  sem 
vatnið  jusu,  vissu  það),  kall- 
aði  hann  á  brúðgumann  og 
sagði  við  hann : 

10.  Allir  menn  veita  fyrst 
góða  vínið,  en  þegar  gestirnir 
taka  ölvaðir  að  verða,  þá  hið 
lakara;  þú  heíir  geymt  góða 
vínið  þángað  til  nú. 

11.  Þetta  var  hið  fyrsta  jar- 
teikn,  sem  Jesús  gjöröi  í  Kana 
í  Galílea.  Og  hann  opinberaði 
sína  dýrð,  og  hans  lærisveinar 
trúðu  á  hann. 

12. 1Í  Eptir  þetta  fór  Jesús  til 
Kapernaum,  hann  og  móðir 
hans,  bræður  og  lærisveinar, 
en  voru  þar  ekki  marga  daga. 


NESAK  2.  Kap. 

Og  páska  hátíð  Gyðínga  for  í 
hönd. 

13.  1Í  Þá  ferðaðist  Jesús  upp 
til  Jerúsalem. 

14.  Þar  fann  hann  í  nmster- 
inu  þá,  sem  seldu  naut,  sáúðí 
og  dúfur,  og  þá  menn  sitjandi, 
er  víxluðu  peníngum. 

15.  Hann  gjörði  sér  þá  svipu 
ÚY  köðlum  og  rak  alla  út  úr 
musterinu,  bæði  sauðina  og 
nautin,  steypti  niður  peníng- 
um  víxlaranna  og  hratt  um 
borðum  þeirra. 

16.  En  sagði  við  þá,  sem  dúf- 
urnar  seldu :  takið  þetta  héð- 
an  og  gjörið  ekki  hús  Föður 
míns  að  verzlunarbúð. 

17.  En  lærisveinum  hans  kom 
í  hug,  að  skrifað  hafði  verið: 
vandlæti  vegna  þíns  húss  upp- 
etur  mig. 

18.  1Í  Gyðíngar  tóku  þá  til 
orða  og  sögðu  við  hann :  hvert 
jarteikn  sýnir  þú  oss,  að  þú 
megir  gjöra  þetta? 

19.  Jesús  svaraði  þeim  og 
sagði :  brjótiö  niður  þetta 
musteri,  en  eg  mun  reisa  þaö 
á  þrem  dögum. 

20.  Þá  sögðu  Gyðíngar:  niiist- 
eri  þetta  var  verið  að  byggja 
í  fjömtíu  og  sex  ár,  og  þú 
mundir  reisa  það  á  þremur 
dögum  ? 

21.  En  hann  talaði  um  must- 
eri sins  líkama. 


3.  Kap.  GUÐSI 

22.  Þar  fjrir  köm  lærisvein- 
um  hans  í  hug,  þá  hann  var 
upp  risinn  frá  dauðum,  að 
hann  hafði  þetta  talað,  og 
trúðu  ritníngunni  og  því,  sem 
Jesús  hafði  talað. 

23.  1í  En  meðan  Jesús  var  í 
Jerúsalem  á  páska  hátíðinni, 
trúðu  margir  á  hann,  af  því 
þeir  sáu  þau  teikn,  er  hann 
gjörði. 

24.  En  sjálfur  Jesús  trúði 
þeim  ekki  fyrir  ser, 

25.  Því  hann  þekti  alla,  og 
þurfti  þess  ekki,  að  nokkur 
vitnaði  um  manninn,  því  hann 
vissi,  hvað  með  manninum  bjó. 

3.  KAPÍTULI. 

Samtal  við  Nikódemus  um  endurfæðingu,  trú 
og  góðverk.  Jesús  skírir,  og  Jöhannes.  Pessi 
vitnar  enn  um  Jesúm. 

EN  þar  var  maður  nokkur 
af  flokki  Faríseanna,^  er 
het  Nikódemus,  einn  af  höfð- 
íngjum  Gyðínga. 

2.  Hann  kom  til  Jesú  um 
nótt  og  sagði  við  hann :  Meist- 
ari,  vér  vitum,  að  þú  ert  læri- 
faðir,  kominn  frá  Guði,  því 
einginn  getur  gjört  þau  jar- 
teikn,  sem  þú  gjörir,  nema 
Guð  sé  með  honum. 

3.  Jesús  svaraði  og  sagði  við 
.  hann :  sanulega,  sannlega  segi 

eg  þér :  maðurinn  getur  ekki 
seð  Guðs  ríki,   nema  hann 
(endurfæðist. 


JALL.  183 

4.  Nikódemus  segir  við  hann : 
hvernig  getur  maður  fæðzt,  þá 
hann  er  orðinn  gamall?  getur 
hann  aptur  komizt  í  kvið  móð- 
ur  sinnar  og  fæðzt  ? 

5.  Jesús  svaraði:  sannlega, 
sannlega  segi  eg  þer,  ef  mað- 
urinn  fæðist  ekki  af  vatni  og 
anda,  getur  hann  ekki  feingið 
inngaungu  i  Guðs  ríki. 

6.  Það  sem  af  holdi  er  fætt, 
það  er  hold,  og  það  sem  af 
andanum  er  fætt,  það  er  audi. 

7.  XJndrast  þú  ekki,  aö  eg 
sagða  þer:  yður  byrjar  að 
endurfæðast. 

8.  Vindurinn  blæs,  þar  sem 
hann  vill,  og  þú  heyrir  hans 
þyt,  en  ekki  veiztu,  hvaðan 
hann  kemur  eður  hvert  hann 
fer;  eins  er  því  varið  með 
hvern,  sem  af  andanum  er 
fæddur. 

9.  Nikódemus  svaraði  og  sagði 
við  hann:  hvernig  má  þetta 
verða  ? 

10.  Jesús  svaraði  og  sagði  við 
hann:  ertú  lærimeistari  Gyö- 
ínga,  og  veizt  ekki  þetta  ? 

11.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  þer:  vér  tölum,  það  sem 
vér  vitum,  og  vitnum,  það  sem 
vér  seð  höfum,  og  vorn  vitnis- 
burð  meðtakið  þer  ekki. 

12.  Ef  aö  þer  trúið  mér  ekki, 
þegar  eg  segi  yður  jarðneska 
Ixluti,  hvernig  munuð  þér  þá 


184 


JÓHANNESAR 


trúa,  ef  eg  segi  yður  himneska 
hhiti? 

13.  Einginn  hefir  stigið  upp 
til  liimins,  nema  sá,  sem  niður 
ste  af  himni,  Mannsins  Sonur, 
sem  er  á  himni. 

14.  IT  Og  eins  og  Móses  upp 
hóf  höggormiiin  á  eyðimörk- 
inni,  eins  á  Mannsins  Sonur 
að  verða  upp  haíinn, 

15.  Til  þess  að  hver,  sem  á 
hann  trúir,  ekki  glatist,  held- 
ur  hafi  eilíft  líf. 

16.  1l  Því  svo  elskaði  Guð 
heiminn,  að  hann  gaf  sinn 
eingetinn  Son,  til  þess  að  hver, 
sem  á  hann  trúir,  ekki  glatist, 
lieldur  haíi  eilíft  líf. 

17.  Því  ekki  sendi  Guð  sinn 
Son  í  heiminn  til  að  dæma 
heiminn,  lieldur  til  þess  að 
heimurinn  frelsaðist  fyrir  liann. 

18.  1í  Hver  sem  á  hann  trúir, 
dæmist  ekki,  en  hver  sem 
ekki  trúir,  sá  er  nú  þegar 
dæmdnr,  því  hann  trúði  ekki 
á  nafn  Guðs  eingetins  Sonar. 

19.  En  þessi  er  dómurinn: 
Ijósið  kom  í  heiminn,  og  menn- 
irnir  elskuðu  myrkrið  meir  en 
Ijósið,  því  þeirra  verk  voru 
vond. 

20.  Því  hver,  sem  ilt  aðhefst, 
hatar  Ijósið  og  kemur  ekki  til 
Ijóssins,  svo  verk  hans  veröi 
ekki  uppvís. 

21.  En  sá,  sem  sannleikann 


3.  Kapí. 

gjörir,  hann  kemur  til  Ijóssins, 
svo  verk  hans  verði  opinber, 
því  þau  eru  í  Guði  gjörð : 

22.  IT  Eptir  þetta  kom  Jesús 
og  hans  lærisveinar  til  Júdea: 

23.  IT  Þar  var  hann  með  þeim 
og  skírði;  en  Johannes  skírði 
líka  í  Ainon  nálægt  Salem,  því 
þar  var  vatn  mikið.  Þángað 
komu  menn  og  létu  sig  skíra ; 

24.  Því  ekki  var  enn  búiö 
að  kasta  Jöhannesi  í  myrkva- 
stofu. 

25.  1í  Þá  varð  þræta  miUi  Jó- 
hannesar  lærisveina  og  Gyð- 
íngs  nokknrs  nm  hreinsunina. 

26.  Og  þeir  komu  til  Jóhann- 
esar  og  sögðu  við  hann:  Meist- 
ari,  sá  sem  var  með  þér  hinu- 
megin  Jórdanar,  sem  þú  gafst 
vitnisburðinn,  sjá,  hann  skírir, 
og  allir  koma  til  hans. 

27.  Johannes  svaraði  og  sagði: 
maðurinn  getur  ekkert  tekið, 
nema  honum  sé  geíið  það  af 
himni. 

28.  Þér  eruð  sjálfir  mínir  vott- 
ar,  að  eg  sagði:  ekki  em  eg 
Kristur,  en  eg  er  sendur  á 
undan  honnm. 

29.  Sá  sem  brúöina  á,  hann 
er  brúðgumi,  en  brúðgumans 
vinur,  sem  stendur  hjá  honum 
og  heyrir  hann,  gleðst  najög 
við  rödd  brúðgumans.  Þessi 
gleði  mín  er  því  fuUkomin. 

30.  Hann  á  aö  vaxa,  en  eg  að 


4.  Kap.  GUÐSP 

minka.  Sá  sem  að  ofan  kemur, 
er  öllum  æöri. 

31.  Sá  sem  er  af  jöröu,  hann 
er  af  jörðu  og  talar  af  jörðu. 
Sá,  sem  kemur  af  himni,  er 
yfir  öUum ; 

32.  Og  það,  sem  hann  hefir 
heyrt  og  seð,  það  vitnar  hann, 
og  einginn  meðtekur  hans 
vitnisburð. 

33.  En  sá  sem  meðtekur  hans 
vitnisburð,  sá  kannast  við,  að 
Guð  sé  sannorður. 

34.  Því  sá,  sem  Guð  sendi,  talar 
Guðs  orð,  því  ekki  gefur  Guð 
Andann  af  skornum  skamti. 

35.  Faðirinn  elskar  Soninn  og 
hefir  gefið  alla  hluti  í  hans 
hönd. 

36.  Hver  sem  trúir  á  Soninn, 
sá  heíir  eilíft  líf,  en  hver  sem 
ekki  hlýðnast  Syninum,  skal 
ekki  sjá  lífið,  heldur  varir 
Guðs  reiði  yfir  honum. 

4.  KAPÍTULI. 

Jesús  talar  við  hína  samversku  konu;  snýr  mörg- 
um  samvershum  ;  fer  til  Gálilea  og  Nazaret ; 
læJcnar  son  honúngsmannsins  i  Kapernaum. 

ÞEGAE  Drottinn  fékk  það 
að  vita,  að  Farísearnir 
i  höfðu  frett,  að  hann  drægi  til 
I  sin  fleiri  lærisveina  og  skírði 
1  fleiri  en  Johannes, 

2.  Jesús  skírði  samt  ekki  sjálf- 
ur,  heldur  hans  íærisveinar, 

3.  For  hann  burtu  úr  Júdea 
og  kom  aptur  til  Galílea. 


FALL.  185 

4.  En  hann  varð  að  ferðast 
um  Samaria. 

5.  Þá  kom  hann  að  borg  í 
Samaria,  sem  heitir  Sikkar; 
hún  er  nálæg  þvi  landi,  sem 
J akob  gaf  syni  sínum  Jósep. 

6.  En  þar  var  Jakobs  brunn- 
ur.  Jesús,  sem  var  vegmóður, 
settist  niður  við  brunninn; 
það  var  um  sjöttu  stund. 

7.  Þar  kom  þá  kona  nokk- 
ur  samversk  til  að  ausa  vatn. 
Jesús  sagði  við  hana :  gef  þú 
mér  að  drekka ; 

8.  Því  lærisveinar  hans  voru 
farnir  inn  í  borgina  til  að 
kaupa  mat. 

9.  Hin  samverska  kona  svar- 
aði  og  sagði  við  hann:  hvernig 
stendur  á  því,  að  þú  sem  ert 
Gyðíngur,  biður  mig,  konu 
samverska,  að  gefa  þér  aö 
drekka?  því  Gyðíngar  hafa 
ekki  mök  við  samverska  menn. 

10.  Jesús  svaraði  og  sagði 
henni :  ef  þú  þektir  Guðs  gjöf 
og  hver  sá  er,  sem  segir  við 
þig:  gef  mer  að  drekka,  þá 
mundir  þú  biðja  hann  og  hann 
mundi  gefa  þér  lifandi  vatn. 

11.  Konan  sagði  við  hann: 
herra,  þú  hefir  ekkert  að  ausa 
með,  og  djúpt  er  niður  í  brunn- 
inn; hvaðan  hefir  þú  þá  hið 
lifanda  vatn? 

12.  Eður  ertu  meiri  föður  vor- 
um  Jakob,  sem  gaf  oss  brunn- 


186  JOHAN 

inn  og  drakk  sjálfur  af  honum, 
og  synir  hans  og  fénaður  ? 

13.  Jesus  svaraði  henni  og 
sagði:  hver,  sem  drekkur  af 
þessu  vatni,  hann  mun  þyrsta 
aptur, 

14.  En  hinn,  sem  drekkur  af 
því  vatni,  er  eg  mun  gefa,  mun 
að  eilífu  ekki  þyrsta,  heldur 
mun  það  vatn,  sem  eg  mun  gefa 
honum,  verða  í  honum  að  lind, 
uppsprettandi  til  eilifs  lifs. 

15.  Konan  segir  þá  við  hann : 
herra,  gef  mer  þetta  vatn,  svo 
að  mig  þyrsti  ekki  framar  og 
eg  þurfi  ekki  að  koma  híngað 
til  aö  ansa  vatn. 

16.  Jesús  sagði  við  hana:  far 
þú,  kallaðu  á  mann  þinn,  og 
kom  þú  svo  híngað. 

17.  Konan  svaraði  og  sagði : 
eg  á  eingan  mann.  J esús  sagði 
við  hana:  rétt  segir  þú,  að 
þú  eigir  eingan  mann ; 

18.  Því  þú  hefir  átt  íimm 
menn,  og  sá,  sem  þú  nú  hefir, 
er  ekki  þinn  maður;  það  sagð- 
ir  þú  satt. 

19.  Konan  segir  þá  við  hann : 
herra,  eg  se,  að  þú  ert  spá- 
maður. 

20.  Feður  vorir  hafa  tilbeðið 
á  þessu  fjalli,  en  þer  segið,  að 
í  Jerúsalem  se  staðurinn,  þar 
sem  eigi  að  tilbiðja. 

21.  Jesús  segir  henni:  kona, 
trú  þú  mér,  sá  tími  kemur,  að 


ÍESAE  4.  Kap. 

þer  hvorki  munuð  tilbiðja  Föð- 
urinn  á  þessu  fjalli  né  í  Jerú- 
salem. 

22.  Þer  tilbiðjið  það,  sem  þer 
ekki  þekkið;  ver  tilbiðjum 
það,  sem  vér  þekkjum,  því  frá 
Gyðíngum  kemur  hjálpræöið. 

23.  En  sá  tími  kemur  og  er 
nú  þegar  kominn,  að  sannir 
tilbiðjendur  munu  tilbiðja  Föð- 
urinn  í  anda  og  sannleika,  því 
Eaðirinn  leitar  þeirra,  sem 
þannig  tilbiöja  hann. 

24.  Guð  er  Andi,  og  þeir,  sem 
hann  tilbiðja,  eiga  aö  tilbiðja 
hann  í  anda  og  sannleika. 

25.  Konan  segir  þá  við  hann : 
eg  veit,  að  Messías  kemur 
(Messías  er  sama  sem  Krist- 
ur);  þegar  hann  kemur,  mun 
hann  kunngjöra  oss  alia  hluti. 

26.  Jesús  segir  við  hana:  eg 
sem  við  þig  tala,  eg  er  það. 

27.  1í  Rétt  í  því  komu  hans 
lærisveinar  að,  og  furðuðu  sig 
á  því,  að  hann  talaði  við  kon- 
una;  þó  sagði  einginn:  hvað 
ertu  að  biðja  hana  um,  eður 
hvað  ertu  að  tala  við  hana  ? 

28.  Þá  skildi  konan  þar  eptir 
vatnsfötu  síha  og  gekk  inn  í 
borgina  og  sagði  við  bæar- 
menn : 

29.  Komið  að  sjá  mann,  sem 
sagði  mer  alt  hvað  eg  hefi  aö- 
hafzt;  mundi  ekki  þessi  vera 
Kristur  ? 


4.  Kap.  GUÐSI 

30.  Menn  geingu  þá  út  úr 
borginni  og  komu  til  hans. 

31. 1í  Meðan  á  þessu  stóð,  báöu 
lærisveinarnir  hann  og  sögðu : 

32.  Meistari,  neyttu  matar! 
Hann  svaraði  þeim:  eg  heíi 
þá  fæðu  að  eta,  sem  þer  ekki 
TÍtið  af. 

33.  Lærisveinarnir  sögðu  þá 
hver  við  annan:  ætla  nokkur 
haíi  fært  honum  mat  ? 

34.  Jesús  sagði  við  þá :  minn 
matur  er  að  gjöra  vilja  þess, 
sem  mig  sendi,  og  lejsa  af 
hendi  hans  verk. 

"^35.  Segið  þér  ekki,  enn  þá 
eru  fjórir  máiiuðir,  þá  kemur 
uppskeran?  sjá,  eg  segi  ybnr^ 
lítið  upp  og  sjáið  akrana,  þeir 
eru  þegar  hvítir  til  uppskeru. 

36.  Hver,  sem  uppsker,  fær 
laun  og  safnar  ávexti  til  eilífs 
lífs,  svo  ásamt  fagni  bæði  sá, 
sem  sáir,  og  sá,  sem  uppsker ; 

37.  Því  hér  sannast  orðtækið : 
Annar  sáir  og  annar  uppsker. 

38.  Eg  hefi  sent  yður  til  að 
uppskera  það,  sem  þér  ekki 
unnuð  að;  aðrir  unnii,  og  þér 
haíið  geingiö  að  þeirra  vinnu. 

39.  1í  En  margir  samverskir 
menn  ur  þeirri  borg  trúðu  á 
hann  fyrir  konunnar  orð,  sem 
Titnaði:  hann  hefir  sagt  mér 
alt,  sem  eg  heíi  aðhafzt. 

40.  Þegar  nú  samverskir 
komu  til  hans,  beiddu  þeir 


JALL.  187 

hann  að  vera  hjá  ser,  og  hann 
var  hjá  þeim  tvo  daga ; 

41.  Og  mjklu  fleiri  trúðu 
fyrir  hans  orð,  og  sögðu  við 
konuna : 

42.  Vér  trúum  nú  ekki  framar 
fyrir  þín  orð,  því  vér  höfum 
sjálfir  heyrt,  og  vitum,  að  þessi 
er  sannarlega  heimsins  frels- 
ari,  Kristur. 

43.  1Í  En  eptir  tvo  daga  helt 
hann  þaðan  og  for  til  Galílea; 

44.  Því  sjálfur  Jesús  vitnaði, 
að  spámaður  væri  ekki  í  met- 
um  í  sínu  föðurlandi. 

45.  En  þegar  Jesús  kom  í 
Galílea,  tóku  Galíleamenn  viö 
honum,  sem  höfðu  séð  alt 
það,  er  hann  á  hátíðinni  hafði 
gjört  í  Jerúsalem;  því  þeir 
höföu  líka  sókt  þángað  hátíð- 
ina. 

46.  Þá  kom  Jesús  aptur  til 
Kana  í  Galílea,  þar  sem  hann 
hafði  gjört  vatnið  að  víni.  Og 
konúngsmaður  nokkur  var  í 
Kapernaum,  og  lá  sonur  hans 
sjúkur. 

47.  Þegar  þessi  fretti,  að  Jes- 
ús  væri  kominn  frá  Júdea  til 
Galílea,  for  hann  til  hans  og 
bað  hann  koma  til  að  lækna 
son  sinn ;  því  hann  lægi  dauð- 
vona. 

48.  Jesus  sagði  við  hann:  þer 
trúið  ekki,  nema  þér  sjáið  táka 
og  stórmerki. 


188  JOHAN 

49.  Konúngsmaðurinn  sagði 
við  hann :  Herra,  kom  þú  áður 
en  sonur  minn  andast.  Jesús 
segir  við  hann:  far  þú,  sonur 
þinn  liíir. 

50.  Og  maðurinn  trúði  því 
orði,  sem  Jesús  talaði  til  bans, 
og  for. 

51.  En  á  heimleiðinni  mættu 
honum  þjónar  hans  og  sögðu : 
sonur  þinn  lifir. 

52.  Þá  spurði  hann  þá  að, 
hvenær  honum  hefði  farið  að 
létta;  og  þeir  sögöu  honum: 
í  gær  iim  sjöundu  stund  hvarf 
kaldan  frá  honum. 

53.  Þá  sá  faðirinn,  að  það  var 
á  þeim  tíma,  er  Jesús  hafði 
sagt  við  hann:  sonur  þinn  liíir. 

54.  Og  hann  trúði,  og  alt  hans 
heimafólk.  Þetta  var  hið  ann- 
að  jarteikn,  sem  Jesús  gjörði, 
þegar  liann  kom  til  Galílea 
irá  Júdea. 

5.  KAPÍTULI. 

Jesús  læJcnar  við  Betesda  laug  d  sábhatsdegi, 
mann,  sem  veikur  hafði  verið  i  38  ar,  /or- 
svarar  þetta  verk. 

EPTIR  þetta  var  hátíð  Gyð- 
mga,  og  Jesús  för  upp  til 
J  erúsalem. 

2.  En  í  Jerúsalem  er  lang  við 
sauðahliðið,  sem  kallast  á  he- 
bresku  Betesda,  og  hefir  íimm 
stólpagöng. 

3.  í  þeim  lá  mikill  fjöldi 
veikra  manna,  blindra,  haltra, 


ÍESAR  5.  Kap. 

visinna,  sem  biðu  vatnsins 
hræríngar. 

4.  Því  á  vissnm  tímum  ste 
eingiU  niður  í  langina  og 
hrærði  upp  vatnið,  en  hver 
sem  for  fyrstur  í  laugina,  ept- 
ir  að  vatnið  haf  ði  verið  hrært, 
hann  varð  alheill,  hver  veiki 
sem  hann  þjáði. 

5.  Maður  nokkur  var  þar, 
sem  veikur  hafði  verið  í  þrjá- 
tíu  og  átta  ár. 

6.  Þegar  Jesús  sá  hann  liggja, 
og  vissi,  að  hann  hafði  þegar 
leingi  legið,  segir  hann^  við 
hann  :  viltu  verða  heiU  ? 

7.  Sjúklíngurinn  svaraði  hon- 
um:  herra,  eg  hefi  eingan  til, 
sem  láti  mig  í  laugina,  þegar 
vatnið  hrærist  upp ;  svo  þegar 
eg  kem,  er  annar  kominn  nið- 
ur  í  það  á  undan  mér. 

8.  J esús  segir  við  hann :  stattu 
npp,  tak  sæng  þína  og  gakk ; 

9.  Og  jafnskjótt  varð  mað- 
urinn  heill,  tók  upp  sængina 
og  gekk,  en  sá  dagur  var 
helgidagur. 

10.  1Í  Því  sögðu  Gyðíngar  við 
hinn  læknaða  mann:  það  er 
helgidagur,  þér  leyfist  ekki  að 
bera  sængina. 

11.  Hann  svaraði  þeim :  Sá 
sem  mig  gjörði  heilan,  hann 
sagði  mér :  ber  þú  sæng  þína 
og  gakk. 

12.  Þeir  spurðu  þá:  hver  er 


5.  Kap. 


GUÐSPJALL. 


189 


sá  maður,  sem  sagði  þer :  ber 
þú  sæng  þína  og  gakk  ? 

13.  En  hinn  læknaði  víssi 
ekki,  hver  það  var,  því  Jesús 
haf  ði  í  kyrrþey  farið  burtu,  en 
þraung  var  mikil  á  staðnum. 

14.  Eptir  þetta  hitti  Jesús 
hann  í  musterinu  og  sagði  við 
hann:  sjá,  nú  ertu  orðinn  heill, 
syndga  þú  ekki  framar,  svo  að 
þér  vilji  ekki  annað  verra  til. 

15.  Maðurinn  gekk  burt  og 
kunngjörði  Gyðíngum,  að  Jes- 
ús  væri  sá,  sem  hefði  gjört  sig 
heilbrigðan, 

16.  Og  vegna  þess  ofsóktu 
Gyðíngar  Jesúm,  að  hánn 
gjörði  þetta  á  helgum  degi. 

17.  1í  En  Jesús  svaraði  þeim: 
Faðir  minn  starfar  til  þess  nú, 
og  eg  starfa  einnig. 

18.  Vegna  þess  leituðust  Gyð- 
íngar  enn  heldur  við  að  ráða 
liann  af  dögum,  af  því  hann 
ekki  einúngis  braut  helgina, 
heldur  kallaði  GuðTöður  sinn, 
og  gjörði  sjálfan  sig  Guði 
jaíhan. 

19.  Jesús  svaraði  þá  og  sagði 
viö  þá :  sannlega,  sannlega  segi 
eg  yður :  Sonurinn  getur  ekk- 
ert  gjört  af  sjálfum  ser,  nema 
það,  sem  hann  ser  Föðurinn 
gjöra,  því  það  sem  hann  gjörir, 
það  gjörir  og  Sonurinn  sömu- 
leiðis. 

20.  Því  Faðirinn  elskar  Son- 


inn  og  sýnir  honum  alt  það, 
er  hann  sjálfur  gjörir ;  og  hann 
mun  sýna  honum  meiri  verk 
en  þessi,  svo  yður  mun  furða. 

21.  Því  að  eins  og  Faðirinn 
npp  vekur  dauða  og  lífgar, 
þannig  lífgar  og  Sonurinn  þá, 
sem  hann  viU. 

22.  Því  ekki  dæmir  Faðirinn 
nokkurn,  heldur  hefir  hann 
falið  Syninum  á  hendur  allan 
dóm, 

23.  Svo  aö  allir  heiðri  Soninn, 
eins  og  þeir  heiöra  Föðurinn. 
Hver  sem  ekki  heiðrar  Son- 
inn,  sá  heiðrar  ekki  Föðurinn, 
sem  sendi  hann. 

24.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  yður :  hver  sem  heyrir  mitt 
orð  og  trúir  þeim,  sem  mig 
sendi,  sá  hefir  eilift  lif  og 
kemur  ekki  til  döms,  heldur 
hefir  stigið  yfir  frá  dauðanum 
til  lífsins. 

25.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  yður:  sá  tími  mun  koma 
og  er  þegar  kominn,  að  hinir 
dauöu  munu  heyra  raust  Guðs 
Sonar,  og  þeir,  sem  heyra, 
munu  lifa. 

26.  Því  eins  og  Faðirinn  hef- 
ir lífið  Í  sjálfum  ser,  svo  gaf 
hann  og  Syninum  að  hafa  lífið 
Í  sjálfum  ser, 

27.  Og  hann  hefir  og  gefið 
honum  vald  til  að  halda  döm, 
því  hann  er  Mannsins  Son, 


190  JOHAS 

28.  Undrizt  ekki  yfir  þessu, 
því  sá  tími  mun  koma,  að  all- 
ir  þeir,  sem  í  gröfunum  eru, 
munu  heyra  hans  raust,  og 
þeir  munu  gánga  út, 

29.  Þeir,  sem  gott  hafa  gjört, 
til  upprisu  lífsins,  en  þeir,  sem 
ilt  hafa  aðhafzt,  til  upprisu 
dómsins. 

30.  Eg  megna  ebkert  að  gjöra 
af  sjálfum  ímér ;  eg  dæmi,  eins 
og  eg  heyri,  og  minn  dömur  er 
rettvís,  því  eg  leita  ekki  míns 
vilja,  heldur  vilja  Föðursins, 
sem  sendi  mig. 

31.  Ef  eg  vitna  um  sjálfan 
mig,  þá  er  minn  vitnisburður 
ekki  sannur. 

32.  1í  Annar  er,  sem  vitnar 
um  mig,  og  eg  veit,  að  sá  vitnis- 
burður  er  sannur,  sem  hann 
vitnar  um  mig. 

33.  Þer  haíið  sent  til  Jóhann- 
esar,  og  hann  bar  sannleik- 
anum  vitni. 

34.  En  eg  tek  ekki  vitnisburð 
hjá  mönnum,  heldur  tala  eg 
þetta,  svo  að  þer  frelsizt. 

35.  Johannes  var  logandi  og 
skínandi  Ijós,  en  þer  hafið  að 
eins  um  stund  viljað  gleðjast 
við  hans  Ijös. 

36.  11  En  eg  hefi  vitnisburð 
meiri  en  Jóhannesar,  því  þau 
verk,  sem  Faðir  minn  fékk 
mer  að  leysa  af  hendi,  einmitt 
þau  verk,  sem  eg  gjöri,  vitna 


ÍESAR  5.  Kap. 

um  mig,  að  Faðirinn  haíi  sent 
mig. 

37.  Og  sjálfur  Faðirinn,  sem 
sendi  mig,  hann  vitnar  um  mig. 
Hvorki  hafið  þer  nokkurn  tíma 
heyrt  hans  rödd,  né  séð  hans 
ásýnd ; 

38.  Og  þer  hafið  ekki  í  yður 
hans  orð  varanlegt,  þar  eð  þer 
trúið  ekki  þeim,  sem  Tiann 
sendi. 

39.  If  Rannsakið  ritníngarnar, 
því  í  þeim  hugsið  þér  aö  þer 
hafið  eilíft  líf,  og  þær  eru  það, 
sem  vitna  um  mig, 

40.  Og  samt  viljið  þér  ekki 
koma  til  mín,  svo  þer  haíið 
lífið. 

41.  Eg  tek  ekki  heiður  af 
mönnunum ; 

42.  En  eg  þekki  yður,  að 
þer  haíið  ekki  Guðs  kærleika 
í  yður. 

43.  Eg  kom  í  nafni  míns  Föð- 
urs  og  þer  takið  þó  ekki  við 
mer.  Ef  einhver  kæmi  í  sínu 
eigin  nafni,  viö  honum  munduð 
þér  taka. 

44.  Hvernig  getið  þer  trúað, 
þer,  sem  sækizt  eptir  heiðri 
hver  hjá  öðrum,  en  leitið  ekki 
þess  heiðurs,  sem  er  hjá  Guöi 
einum  ? 

45.  Ætlið  ekkí,  að  eg  muni 
ákæra  yður  fyrir  Föðurnum; 
sá  er,  sem  ákærir  yður,  Móses, 
sem  þér  treystiö. 


6.  Kap.  GUÐSI 

46.  Ef  að  þér  tryðuð  Móses, 
þá  tryðiið  þér  og  mer,  því  hann 
hefir  skrifað  um  mig. 

47.  En  ef  þer  trúið  ekki  hans 
bókum,  hver  von  er  þá  til  þess, 
að  þér  trúiö  mmum  oröum  ? 

6.  KAPÍTULI. 

Jesús  mettar  fimm  pdsundir  manna  ;  geingur  d 
vatninu  ;  talar  um  lífsim  brand. 

EPTIR  þetta  for  Jesús  yfir 
um  stöðuvatnið  hjá  Ti- 
berias i  Galílea, 

2.  Og'margt  folk  fylgdi  hon- 
um,  þvi  menn  sáu  þau  teikn, 
er  hann  gjörði  á  hinum  sjúku. 

3.  En  Jesús  gekk  upp  á  fjall- 
ið  og  settist  þar  niður  með 
lærisveinum  sinum. 

4.  En  þá  voru  páskar,  hátið 
Gyöínga,  í  nánd. 

5.  1í  Þegar  Jesús  litaðist  nú 
um  og  sá,  að  fjöldi  folks  kom 
til  hans,  sagði  hann  við  Filipp- 
us :  hvaðan  kaupum  ver  brauð, 
svo  að  þessir  fái  að  borða  ? 

6.  En  hann  sagði  þetta  til  að 
reyna  hann,  því  sjálfur  vissi 
hann,  hvaö  haDn  ætlaöi  sér 
að  gjöra. 

7.  Filippus  svaraði  honum: 
brauð  fyrir  tvö  hundruð  pen- 
ínga  er  ekki  nóg  handa  þeim, 
svo  að  hver  einn  fái  lítið  eitt. 

8.  Þá  sagði  Andres,  einn  af 
hans  lærisveinum,  bróðir  Sím- 
onar  Péturs : 

9.  Hér  er  eitt  úngmenni,  sem 


JALL.  191 

heíir  íimm  byggbrauð  og  tvo 
smáfiska,  en  hvaö  er  það  handa 
svo  mörgum  ? 

10.  En  Jesús  sagði:  látið  folk- 
id  setjast  niður.  1  þeiin  stað 
var  gras  mikið.  Þá  settust 
niður  karlmenn  að  tölu  nær 
íimm  þúsundir. 

11.  En  Jesús  tók  brauðin,  og 
þegar  hann  hafði  gjört  Guði 
þakkir,  fekk  hann  þau  læri- 
sveinunum,  en  lærisveinarnir 
þeim,  sem  höfðu  sezt  niöur, 
sömuleiðis  af  íiskunum  svo 
mikið  sem  þeir  vildu, 

12.  En  sem  þeir  voru  mettir, 
segir  hann  við  lærisveina  sína : 
takið  saman  leifarnar,  sem  af- 
gángs  eru,  svo  ekkert  spiUist. 

13.  Þeir  söfnuðu  þeim  saman 
og  fyltu  tólf  karíir  með  leifar 
af  þeim  fimm  byggbrauðum, 
sem  geingu  af  hjá  þeim,  er 
neytt  höfðu. 

14.  Þeir  menn,  sem  sáu  það 
teikn,  er  Jesús  gjöröi,  sögðu 
þá:  þessi  er  sannarlega  sá 
spámaður,  sem  á  aö  koma  í 
heiminn. 

15.  IT  Jesús,  sem  vissí,  að  þeir 
nrnndu  koma  og  taka  hann, 
til  þess  aö  gjöra  hann  að  kon- 
úngi,  veik  aptur  afsíðis  einn 
saman  upp  á  fjallið. 

16.  En  er  kvöld  var  komið, 
fóru  lærisveinar  hans  niður  að 
vatninu  og  geingu  á  skipið, 


192  JÓHANNESAR 

17.  Og  fóru  yfir  vatnið  til 
Kapernaum;  þá  var  þegar 
orðið  dimt,  Jesús  var  ekki 
kominn  til  þeirra. 

18.  En   vatnið   tók   til  að 
æsast,  því  veður  blés  mikið. 

19.  Þegar  þeir  höfðu  nú  róið 
hér  um  bil  25  eður  30  skeið- 
rúm,  sjá  þeir  Jesúm  gángandi 
á  vatninu  og  kominn  nálægt 
skipinu,  og  urðu  hræddir. 

20.  En  hann  sagði  við  þá: 
eg  em  það,  óttizt  ekki. 

21.  Þeir  vildu  þá  taka  hann 
innbyrðis,  og  jafnskjótt  rann 
skipið  að  landi,  þar  sem  þeir 
reru  að. 

22.  IT  Daginn  eptir,  þar  eð 
fólksfjöldinn,  sem  hafði  staðið 
hinumegin  við  vatnið,  vissi  að 
ekkert  skip  hafði  þar  verið, 
nema  það  eina,  sem  lærisvein- 
ar  hans  höfðu  geingið  á,  og 
að  Jesús  hafði  ekki  farið  á 
skipið  meö  lærisveinum  sín- 
um,  heldur  að  lærisveinar 
hans  höf ðu  farið  einir ; 

23.  En  þar  komu  önnur  skip 
frá  Tiberias  nálægt  þeim  stað, 
þarsem  þeir  átu  brauðin,  ept- 
ir að  Drottinn  hafði  gjört 
þakkir ; 

24.  Og  þar  eð  fólkið  nú  sá,  að 
hvorki  var  Jesús  þar,  né  hans 
lærisveinar,  gekk  það  einnig  á 
skipin  og  kom  til  Kapernaum 
til  aö  leita  að  Jesú. 


6.  Kap. 

25.  Og  sem  þeir  fundu  hann 
hinumegin  við  vatnið,  sögöu 
þeir  viö  hann:  Meistari,  nær 
komstu  híngað  ? 

26.  Jesús  svaraði  þeim  og 
sagði:  sannlega,  sannlega  segi 
eg  yður :  þer  leitið  mín  ekki, 
af  því  þer  sáuð  teiknin,  heldur 
af  því  þer  átuð  af  brauöunum 
og  urðuð  mettir. 

27.  Aflið  yöur  ekki  þeirr- 
ar  fæðu,  sem  eyðist,  heldur 
þeirrar  fæðu,  sem  varir  til 
eilífs  lífs,  sem  Mannsins  Son- 
ur  mun  gefa  yður,  því  þenna 
hefir  Guð,  Faðirinn,  innsiglað. 

28.  Þeir  sögðu  þá  við  hann: 
hvað  eigum  vér  að  gjöra,  svo 
ver  vinnum  Guðs  verk  ? 

29.  Jesús  svaraði  og  sagði  við 
þá :  það  er  Guðs  verk,  að  þer 
trúið  á  þann,  sem  hann  sendi. 

30.  Þá  sögðu  þeir  við  hann : 
hver  teikn  gjörir  þú,  svo  að 
vér  sjáum  og  trúum  þér? 
hvað  vinnur  þú  ? 

31.  Feður  vorir  átu  manna  í 
eyðimörku,  eins  og  skrifað  er : 
hann  gaf  þeim  brauð  af  himni 
að  eta. 

32.  Þá  sagði  Jesús  við  þá  : 
sannlega,  sannlega  segi  eg 
yður:  Móses  gaf  yöur  ekki 
brauð  af  himni,  en  Faðir  minn 
gefur  yðar  brauð  af  himni, 
sem  er  hið  alsanna ; 

33.  í>ví  þetta  Guðs  brauð  jer 


6.  Kap.  GUÐSPJALL 

sá,  sem  stígnr  niðiir  af  himni 
og  gefur  heiminum  líf. 

34.  Þá  sögðu  þeir  við  hann : 
Herra,  gef  oss  ætíö  þetta 
brauð. 

35.  En  Jesús  sagði  við  þá: 
Eg  em  lífsins  brauöið;  sá 
sem  kemur  til  mín,  mun  ekki 
verða  húngraðiir,  og  þann 
mun  aldrei  þyrsta,  sem  á 
mig  trúir. 

36.  En  eg  hefi  sagt  yður: 
þer  hafið  séð  mig,  og  trúið 
þó  ekki. 

37.  Alt  sem  Faðir  minn 
gefiir  mér,  kemur  til  mín,  og 
þann,  sem  til  mín  kemur, 
mmi  eg  ekki  burt  reka. 

38.  Því  að  eg  hefi  niður 
stigið  af  himni,  ekki  til  að 
gjöra  rainn  vilja,  heldur  vilja 
þess,  sem  mig  sendi. 

39.  En  það  er  vilji  þess,  sem 
mig  sendi,  að  eg  glati  eingu  af 
því,  sem  hann  gaf  mer,  heldur 
upp  veki  það  á  efsta  degi. 

40.  Því  þetta  er  vilji  þess, 
sem  mig  sendi,  að  hver  sem 
ser  Soninn  og  trúir  á  hann, 
hafi  eilíft  líf,  og  eg  mun  upp 
vekja  hann  á  efeta  degi. 

41.  Þá  mögluðu  Gyðíngar 
móti  honum,  af  því  hann 
sagði:  eg  em  það  brauð,  sem 
kom  niður  af  himni, 

42.  Og  sögðu :  er  þetta  ekki 
Jesús   sonur   Jóseps,  hvers 


193 


föður  og  móður  ver  þekkj- 
um?  hvernig  segir  hanii  þá, 
að  hann  hafi  stigið  niður  af 
liimni  ? 

43.  Jesús  svaraði  þeim  og 
sagði :  mögliö  ekki  iimbyrðis. 

44.  Einginn  getur  komiö  til 
mín,  nema  Faðirinn,  sem  sendi 
mig,  dragi  hann,  og  eg  mun 
upp  vekja  hann  á  efsta  degi. 

45.  Það  er  skrifað  í  spá- 
mönnunum:  "þeir  munu  all- 
ir  verða  af  Guði  uppfræddir 
hver  sá  sem  heyrir  Föðurinn 
og  lærir  af  honum,  sá  kemur 
til  mín. 

46.  Ekki  er  það  svo  að  skilja, 
sem  nokkur  hafi  séð  Föðurinn 
nema  sá,  sem  er  frá  Guði, 
hann  hefir  séð  Föðurinn. 

47.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  yöur:  hver,  sem  á  mig 
trúir,  heíir  eilíft  líf. 

48.  Eg  em  lífsins  brauð. 

49.  Feðiir  yðar  átu  manna  í 
eyðimörkinni  og  döu. 

50.  Þetta  er  brauðið,  sem 
kemur  af  himni,  svo  að  mað- 
ur  neyti  af  því  og  deyi  ekki. 

51.  Eg  em  það  hið  lifanda 
brauö,  sem  kom  niður  af 
himni;  ef  nokkur  etur  af 
þessu  brauði,  mun  haiin  lifa 
til  eilífðar,  og  það  brauð,  sem 
eg  mun  gefa,  er  mitt  hold, 
sem  eg  mun  gefa  heiminum 
til  lifs. 

N 


194  JÓHANNESAR 

52.  Þá  þráttiiðu  GyÖíngar 
innbyrðis  og  sögðu:  hvernig 
getur  þessi  geíiö  oss  sitt  hold 
aö  eta  ? 

53.  Því  sagði  Jesús  við  þá: 
sannlega,  sannlega  segi  eg 
yður :  ef  þer  etið  ekki  hold 
Mannsins  Sonar  og  drekkið 
ekki  hans  blóð,  liaíið  þér 
ekki  lífiö  í  yður. 

54.  Hver  sem  etur  mítt  hold 
og  drekkur  mitt  blóð,  sá  hefir 
eilíft,  líf,  og  eg  mun  upp  vekja 
hann  á  efsta  degi ; 

55.  Því  hold  mitt  er  sann- 
arlega  fæða,  og  blóð  mitt  er 
sannarlega  drykkur. 

56.  Sá  sem  etur  mitt  hold 
og  drekkur  mitt  blóð,  sá  er 
í  mer  og  eg  í  honum ; 

57.  Eins  og  sá  lifandi  Faðir 
sendi  mig,  og  eg  liíi  fyrir 
Föðurinn,  eins  mun  sá  lifa 
fyrir  mig,  sem  mig  etur. 

58.  Þetta  er  það  brauð,  sem 
komið  er  af  himni,  ekki  sem 
manna,  er  feöur  yðar  átu,  og 
dóu  samt.  Sá  sem  etur  þetta 
brauð  mun  lifa  aö  eilífu. 

59.  Þetta  talaöi  Jesús  í  sam- 
kundunni,  þá  hann  kendi  í 
Kapernaum, 

60.  Margir  af  lærisveimim 
hans,  sem  heyrðu  á,  sögðu 
þá :  hörö  er  þessi  ræða,  hver 
getur  hlýtt  á  hana  ? 

61.  En  er  Jesús  vissi  meö 


6.  Kap. 

sjálfum  sér,  aö  lærisveinar 
hans  mögluðu  um  þetta, 
sagði  hann:  hneykslar  yður 
þetta? 

62.  En  ef  þer  sæuð  þá  Manns- 
ins Son  npp  stíga  þángað,  sem 
hann  var  áður  ? 

63.  Andinn  er  þaö,  sem  lífg- 
ar,  holdiö  gagnar  til  einskis; 
þau  orð,  sem  eg  tala  til  yðar, 
eru  andi  og  líf. 

64.  En  þeir  eru  nokkrir  með- 
al  yðar,  sem  ekki  trúa ;  því 
Jesús  vissi  frá  upphafi  hverjir 
þeir  voru,  sem  ekki  trúöu,  og 
hver  sá  var,  sem  mundi  svíkja 
hann. 

65.  Og  hann  sagði:  vegna 
þess  sagði  eg  yður:  einginn 
getur  komið  til  mín  nema 
honum  se  það  gefið  af  Föður 
mínum. 

66.  IT  Upp  frá  þessu  fóru 
margir  af  lærisveinum  hans 
frá  honum,  og  voru  ekki 
framar  með  honum. 

67.  Jesús  sagði  því  við  þá 
tólf;  viíjið  þér  einnig  fara 
burt? 

68.  Símon  Petur  svaraði  hon- 
um: Herra,  til  hvers  ættum 
ver  að  fara  ? 

69.  Þú  heíir  orð  eilífs  lífs,  og 
ver  höfum  trúað  og  kannazt 
við,  að  þú  ert  Kristur,  Sonur 
hins  lifanda  Guðs. 

70.  Jesús  sagði  viö  þá:  hefi 


7.  Kap.  GUÐS] 

eg  ekki  útvalið  yður  tólf  ?  og 
einn  yöar  er  djöfulL 

71.  En  hann  meinti  Júdas 
Símonsson,  Iskaríot,  því  hann 
varð  síðan  til  að  svíkja  hann, 
og  var  einn  af  þeim  tólf. 

7.  KAPÍTULT. 

Pjoðin  dæmir  ýmislega  um  Jestím  d  laufskdla- 
hdtiðinni ;  Jesús  kennir  x  rmisterinu  og  for- 
svarar lækmngu  d  sábhatsdegi ;  þeim,  sem  dttu 
að  taka  hann,fallast  hendur,þegar  þeir  heyra 

'    harm  tala.   Nikódemus  forsvarar  Jesúm. 

Ij^PTIR  þetta  ferðaðist  Jes- 
J  ús  um  Galílea,  því  hann 
vildi  ekki  vera  í  Júdea,  af  því 
ðíngar  sátu  um  líf  hans. 

2.  En  hátíð  Gyðínga,  sem  kall- 
ast  laufskálahátíð,  var  í  nánd. 

3.  Þá  sögðu  bræður  hans  við 
hann :  far  þú  nú  héðan  til  Jú- 
dea,  svo  að  lærisveinar  þínir, 
sem  þar  eru,  sjái  þau  verk, 
sem  þú  gjörir; 

4.  Því  einginn  sá  gjörir  nokk- 
uð  leynilega,  sem  vill  verða  víð- 
frægur;  sé  þaö  þín  ætlan,  þá 
sýndu  þig  sjálfan  heiminum ; 

5.  Því  bræður  hans  trúðu 
ekki  heldur  á  hann. 

6.  Þá  sagöi  Jesús  við  þá: 
minn  tími  er  enn  ekki  kom- 
inn,  en  yðar  tími  er  jafnan. 

7.  Heiinurinn  getur  ekki  hat- 
aö  yður,  en  mig  hatar  hann,  af 
því  eg  vitna  um  haiin,  að  bans 
verk  sen  vond. 

8.  Farið  þer  og  sækið  þessa 
hátíð,  eg  fer  ekki  að  sinni  til 


^JALL.  195 

þessarar  hátíðar,  því  minn 
tími  er  ekki  enn  þá  kominn. 

9.  Þetta  talaði  bann  við  þá, 
og  var  kyrr  í  Galílea. 

10. 1Í  En  er  bræður  bans  voru 
farnir,  þá  for  bann  og  sjálfur 
til  bátíðarinnar,  ekki  opinber- 
lega,  beldur  eins  og  á  laun. 

11.  Þar  fyrir  leituðu  Gyðíng- 
ar  bans  á  bátíðinni  og  sögðu : 
bvar  er  bann  ? 

12.  Og  kiirr  var  mikiU  iim 
bann  meðal  fólksins ;  nokkrir 
sögðu :  bann  er  góður  maður ; 
aðrir  sögðu :  nei,  beldur  tælir 
bann  fólkið. 

13.  Þó  talaði  einginn  einarð- 
lega  um  bann  af  ótta  fyrir 
Gyöíngum. 

14. 1í  En  er  bátíðin  var  bálfn- 
uðj  gekk  Jesús  í  musteriö  og 
kendi. 

15.  Gyðínga  furðaði  það,  og 
þeir  sögðu:  bvernig  þekkir 
þessi  ritníngarnar,  þar  eð  bann 
þó  ekki  befir  lært  ? 

16.  Jesús  svaraði  þeim  og 
sagði :  minn  lærdómur  er  ekki 
minn,  beldur  þess,  sem  mig 
sendi. 

17.  Ef  sá  er  nokkiir,  sem  viU 
gjöra  bans  vilja,  bann  mnn 
komast  að  raun  um,  livort 
lærdómurinn  er  af  Guði,  eður 
eg  tala  af  sjálfum  mer. 

18.  Hver  sem  talar  af  sjálfum 
ser,  sá  leitar  eigin  lofdýrðar, 

N2 


196 


en  sá  sem  leitar  vegsemdar 
þess,  sem  sendi  hann,  sá  er 
sannorður  og  ránglæti  er 
ekki  Í  honnm* 

19.  Gaf  Moses  yður  ekki 
lögmálið?  og  einginn  yðar 
heldur  þó  lögmálið.  Hví 
leitizt  þer  við  að  lífláta  mig? 

20.  Múgurinn  svaraði  og 
sagði :  þú  ert  djöfulööur,  hver 
leitast  við  að  lífláta  þig  ? 

21.  Jesús  svaraði  og  sagði 
þeim :  eitt  verk  gjörða  eg,  og 
yður  alia  furðar  á  því. 

22.  Móses  gaf  yður  nmskurn- 
ina ;  þó  er  hún  ekki  frá  Mósi, 
lieldur  frá  feðrunum;  og  þer 
umskerið  manninn  á  sabbats- 
degi. 

23.  Ef  að  maðurinn  meðtek- 
Tir  umskurnina  á  sabbatsdegi, 
svo  að  Mósis  lögmál  veröi  ekki 
brotið,  hví  reiðizt  þér  þá  mer 
fyrir  það,  að  eg  gjörði  allan 
manninn  heilan  á  sabbats- 
degi? 

24.  Dæmið  ekki  eptir  ásýnd- 
um,  heldiir  dæmið  réttan  dóm. 

25.  Þá  sögðu  nokkrir  af  Je- 
rúsalems  mönnum :  er  þessi 
ekki  sá,  sem  þeir  leitast  við 
aölífláta? 

26.  Og  sjá,  hann  talar  einarð- 
lega,  og  þeir  segja  ekkert  við 
hann.  Munu  höfðíngjarnir 
með  sanni  hafa  feingið  að  vita, 
að  þessi  se  Kristur  ? 


JÓHANNESAR  7.  Kap. 

27.  Vér  vitum  þó,  hvaðan  hann 
er;  en  þegar  Kristur  kemur, 
veit  einginn,  hvaðan  hann  er. 

28.  Þá  kallaði  Jesús,  þar  sem 
hann  kendi  í  musterinu  og 
sagði :  þer  þekkið  mig  og  vit- 
ið,  hvaðan  eg  em.  Af  sjálfum 
mér  em  eg  ekki  kominn,  en 
sá  er  sannur,  sem  sendi  mig 
og  hann  þekkið  þer  ekki. 

29.  Eg  þekki  hann,  því  eg  er 
frá  honum,  og  hann  sendi  mig. 

30.  Vegna  þessa  leitnðust 
þeir  við  að  handtaka  hann, 
þó  lagði  einginn  á  hann  hönd, 
því  hans  tími  var  enn  ekki 
kominn. 

31.  En  margir  af  fólkinu 
trúöu  á  hann  og  sögðu :  þeg- 
ar  Kristur  kemnr,  mun  hann 
þá  gjöra  fleiri  jarteikn,  en 
þan,  sem  þessi  hefir  gjört  ? 

32. 1í  Þegar  Farísearnir  heyrð- 
u,  að  fólkið  var  þannig  að  þræt- 
ast  á  um  hann,  þá  sendu  þeir 
og  æðstu  prestarnir  þjóna  til 
að  handtaka  hann. 

33.  Þessvegna  sagði  Jesús  við 
þá :  enn  þá  er  eg  hjá  yðnr  lít- 
inn  tíma       fer  svo  til  hans, 


og 

er  mig  sendi. 

34.  Þér  mimuð  leita  mín  og 
þer  mumið  ekki  finna  mig,  og 
þer  getið  ekki  komizt  þángað, 
sem  eg  er. 

35.  Þá  sögðu  Gyðíngar  hver 
við  annan:    hvert  mun  þessi 


7.  Kap. 

ætla  að  fara,  svo  ver  ekki 
finnum  hann?  mun  hann  ætla 
til  þeirra,  sem  eru  útdreifð- 
ir  meðal  Grikkja,  og  kenna 
Grikkjum  ? 

36.  Hvaða  tal  er  þetta,  sem 
hann  segir:  þér  munuö  leita 
mín  og  ekki  finna,  og  þer 
munuð  ekki  geta  komizt  þáng- 


að 


,  sem  eg  er 


37.  En  á  hinum  síðasta,  hin- 
um  mikla  degi  hátíðarinnar, 
gekk  Jesús  fram  og  kallaði, 
segjandi:  ef  nokkurn  þyrstir, 
þá  komi  sá  til  mín  og  drekki. 

38.  Sá  sem  trúir  á  mig,  úr 
hans  kviði  munu,  eins  og  ritn- 
íngin  segir,  renna  lækir  lif- 
anda  vatns. 

39.  En  þetta  sagði  hann  um 
þaim  Anda,  er  þeir  mundu 
meötaka,  sem  á  hann  trúa, 
því  enn  þá  var  Heilagur  Andi 
ekki,  af  því  Jesús  var  ekki 
enn  þá  vegsamlegur  orðinn. 

40.  II  Þá  sögðu  margir  af  fólk- 
inu,  sem  heyrðu  þessa  ræðu: 
þessi  er  sanDarlega  spámaður- 
inn. 

41.  Aðrir  sögðu :  þessi  er 
Kristur;  en  nokkrir  sögðu: 
mun  Kristur  þá  koma  frá 
Galílea? 

42.  Segir  ekki  ritníngin,  að 
af  Davíðs  sæði  og  frá  Betle- 
hem,  þeirri  borg,  hvar  Davíð 
var,  muni  Kristur  koma  ? 


GUÐSPJALL-  197 

43.  Þannig  varð  ágreinÍDgur 
um  hann  meðal  fólksins. 

44.  En  nokkrir  af  þeim  vildu 
grípa  hann,  og  þó  lagði  eing- 
inn  á  hann  hendur. 

45.  If  Þá  komu  þjónarnir  til 
prestahöföíngjanna  og  Faríse- 
anna,  og  þessir  sögðu  við  þá : 
því  komuð  þer  ekki  meö  hann  ? 

46.  Þjónarnir  svöruöu :  aldrei 
hefir  nokkur  maður  talað,  eins 
og  þessi  maður. 

47.  Þá  svöruðu  Farísearnir : 
eruð  þer  einnig  afvega  leiddir? 

48.  Trúir  nokkur  af  höfðíngj- 
iinum  á  hann,  eöur  af  Farí- 
seum? 

49.  En  þessi  múgur,  sem  ekki 
þekkir  lögmálið,  er  bölvaður. 

50.  Nikódemus  sá,  sem  kom 
til  hans  um  nótt  og  var  einn 
af  þeim,  segir  við  þá : 

51.  Munu  log  vor  dæma  mann- 
inn,  nema  hann  se  áður  yfir- 
heyröur,  og  rannsakað  það, 
sem  hann  gjörir  ? 

52.  Þeir  svöruðu  og  sögðu 
honum:  ert  þú  líka  frá  Gall- 
lea?  rannsakaðu  og  sjáðu,  að 
spámaður  heíir  aldrei  komið 
í  Ijós  úr  Galílea. 

53.  Og  hver  for  heim  til 
sin. 

8.  KAPÍTULI. 

Jes'ds  vill  ekki  fordæma  hórkonuna ;  tálar  um 
sig,  sína  hurtför  og  sakleysi ;  dtelur  Gyð- 
tnga  fyrir  pað,  að  þeir  séu  vondir  og  ölíkir 
AÍraham. 


198  JOHANNESAR 

EN  Jesús  for  tfl  oliufjalls- 
ins, 

2.  En  snemma  að  morgni 
kom  hann  aptur  í  musterið, 
og  alt  fólkiö  kom  til  hans,  og 
hann  settist  niöur  og  kendi  því. 

3.  En  hinir  skriptlæröu  og 
Farisear  leiddii  til  bans  konu, 
sem  staðin  hafði  verið  að  hór- 
dómi,  og  letu  hana  standa  mitt 
á  meðal  þeirra,  og  sögðu  við 
hann : 

4.  Meistari,  þessi  kona  er 
staðin  að  hórdóoii, 

5.  En  Möses  bauð  oss  í  lög- 
málinu,  að  þess  liáttar  konur 
skyldu  grýtast ;  hvað  segir  þú 
til  þess? 

6.  En  þetta  sögðu  þeir  til  að 
freista  hans,  svo  þeir  hefðu 
eitthvað  að  ákæra  hann  fyrir. 
En  J esús  laut  þá  niður  og  rit- 
aði  með  fíngrinum  á  jörðina. 

7.  En  þar  eð  þeir  heldu  áfram 
að  spyrja,  rétti  hann  sig  upp 
og  sagöi  við  þá:  sá  yðar, 
sem  er  syndlaus,  kasti  fyrstur 
steini  á  hana. 

8.  Svo  laut  hann  aptur  og 
ritaði  á  jörðina. 

9.  En  er  þeir  heyrðu  þetta 
og  voru  slegnir  af  þeirra  sam- 
vizku,  geingu  þeir  burt  hver 
eptir  annan,  en  fyrstir  þó  öld- 
úngarnir,  svo  Jesús  varð  einn 
eptir  og  konan,  sem  stóð  þar. 

10.  En  er  Jesús  rétti  sig  upp 


8.  Kap. 

og  sá  eingan  nema  konuna, 
sagöi  hann  við  hana:  kona, 
hvar  eru  þeir,  sem  ákærðu 
þig?  sakfeldi  einginn  þig?  hún 
svaraði :  enginn,  Herra. 

11.  En  Jesús  sagði  við  hana: 
eg  sakfelli  þig  ekki  heldur, 
far  þú  heðan  og  syndga  ekki 
framar. 

12.  ^  í  annað  sinn  talaði  Jesús 
til  þeirra  og  sagði:  eg  em 
heimsins  Ijös ;  hver,  sem  fylgir 
mér,  mun  ekki  gánga  í  myrkri, 
heldur  hafa  lífsins  ijós. 

13.  Þá  sögðu  Farísear  við 
hann:  þú  vitnar  um  sjálfan 
þig,  þinn  vitnisburður  er  ekki 
sannur. 

14.  Jesús  svaraði  þeim  og 
sagði :  þó  eg  vitni  um  sjálfan 
mig,  er  minn  vitnisburður  sann- 
ur, því  eg  veit,  hvaðan  eg  kom 
og  hvert  eg  fer.  En  þer  vitið 
ekki,  hvaðan  eg  kem,  eða 
hvert  eg  fer. 

15.  Þer  dæmið  eptir  holdinu, 
eg  dæmi  eingan, 

16.  En  þó  eg  dæmi,  er  minn 
dömur  sannur,  því  eg  em  ekki 
einn,  heldur  bæöi,  eg  og  Fað- 
irinn,  sem  sendi  mig. 

17.  Það  er  og  skrifað  í  yðar 
lögmáli,  að  tveggja  manna 
vitnisburður  se  sannur. 

18.  Eg  em  sá,  sem  vitna  um 
mig  sjálfan ;  og  Faðirinn,  sem 
sendi  mig,  vitnar  um  mig. 


8.  Kap. 

19.  Nú  sögðu  þeir  við  hann : 
hvar  er  Faðir  þinn?  Jesús 
svaraöi:  hvorki  þekkið  þer 
mig  ne  Föður  minn ;  ef  aö  þer 
þektuð  mig,  þá  þektuð  þér  og 
minn  Föður. 

20.  Þessi  orð  talaði  Jesús  hjá 
^árkistunni,  þar  sem  hann 
kendi  í  musterinu,  og  einginn 
lagði  hönd  á  hann,  því  enn  var 
ekki  lians  tími  kominn. 

21.  Þá  sagði  Jesús  aptur  við 
þá :  eg  fer  biirt  og  þer  miiniið 
leita  mín  og  deya  í  yðar  synd- 
um.  Þángað,  sem  eg  fer,  get- 
id  þer  ekki  komizt. 

22.  Þá  sögðu  Gyðíngar :  mun 
hann  ætla  að  deyða  sjálfan  sig, 
þar  eð  hann  segir:  þángað,  sem 
eg  fer,  getið  þer  ekki  komizt? 

23.  Og  hann  sagöi  við  þá:  þér 
eruð  neðan  að,  eg  em  ofan  aö ; 
þér  eruð  af  þessum  heimi,  eg 
em  ekki  af  þessum  heimi. 

24.  Þess  vegna  sagða  eg  yður, 
að  þer  munduð  deya  í  yðar 
isyndum ;  því  ef  þer  trúið  ekki, 
að  eg  se  sá  sem  eg  er,  munuö 
þer  deya  í  yðar  syndum. 

25.  Þeir  sögöu  þá  við  hann: 
hver  ertú?  Jesús  svaraði  þeim: 
einmitt  það,  sem  eg  segi  yður. 

26.  Eg  hefi  margt  um  yðiir  að 
segja  og  dæma;  en  sá,  sem 
sendi  mig,  er  sannorður,  og 
það  sem  eg  heyrði  af  honum, 
þaö  tala  eg  til  heimsins. 


GUÐSPJALL.  199 

27.  En  þeir  skildu  ekki,  að 
hann  meinti  Föðurinn ; 

28.  Því  sagði  Jesús  við  þá: 
þegar  þer  hefjið  upp  Mannsins 
Son,  þá  munuö  þer  þekkja, 
að  eg  em  það,  og  að  eg  gjöri 
ekkert  af  sjálfum  mér,  heídur 
tala  eg  eins  og  Faðir  mimi 
kendi  mer; 

29.  Og  sá,  sem  sendi  mig,  er 
með  mer;  Faðirinn  let  mig 
ekki  einan,  því  eg  gjöri  ætíð 
það,  sem  honum  þóknast. 

30.  Þegar  hann  talaði  þetta, 
trúðu  margir  á  hann. 

31.  Jesús  sagði  þá  við  þá 
Gyðínga,  sem  á  hann  höfðu 
trúað :  ef  að  þer  haldið  stöðugt 
við  mitt  orð,  þá  eruð  þér  sann- 
arlega  mínir  lærisveinar. 

32.  Þér  mumið  þekkja  sann- 
leikann,  og  sannleikurimi  mun 
gjöra  yður  frjálsa. 

33.  1í  Þeir  svöruðu  honum: 
vér  erum  Abrahams  niöjar,  og 
aldrei  höfum  vér  verið  þrælar 
nokkurs  maims,  hvernig  seg- 
ir þú  þá:  þér  munuð  verða 
frjálsir  ? 

34.  Jesús  svaraði  þeim :  sann- 
lega,  sannlega  segi  eg  yður  : 
sá,  sem  gjörir  syndina,  er  synd- 
arinnar  þræll ; 

35.  En  þrællinn  er  ekki  ávalt 
í  húsinu,  Sonurinn  verður  þar 
ætíð. 

36.  Ef  að  Sonurinn  gefur  yður 


200  JOHAN 

þá  frelsi,  þá  munuð  þer  verða 
saimarlega  frjálsir. 

37.  Eg  veit,  að  þer  eruð  A- 
braliams  niðjar,  en  þer  leitizt 
þó  við  að  lífláta  mig,  af  því 
mitt  orð  fær  ekki  rúm  hjá 
yður. 

38.  Eg  tala  það,  sem  eg  heíi 
séð  hjá  mínum  Föður,  og  þer 
gjörið  það,  sem  þer  haíið  seð 
bjá  yðar  föður. 

39.  Þeir  svöruðu  og  sögðu  við 
hami:  Abraham  er  vor  faðir. 
Jesús  sagði  við  þá :  ef  að  þer 
væmð  Abrahams  börn,  þá 
gjörðuð  þér  Abrahams  verk. 

40.  Ea  nú  leitið  þér  eptir  að 
deyða  mig,  mann,  sem  heíi 
sagt  yður  sannleikann,  sem  eg 
heyrði  af  Guði,  þetta  hefði  A- 
braham  ekki  gjört;  þer  gjörið 
verk  yðar  föður. 

41.  Þá  sögðu  þeir  við  hann: 
vér  erum  ekki  hórgetnir,  vér 
höfum  einn  Föður,  sem  er 
Guð. 

42.  Þá  sagðí  Jesús  við  þá:  ef 
að  Guð  væri  yðar  Faðir,  þá 
elskuðuð  þér  mig,  því  eg  em 
út  geinginn  og  kominn  frá 
Guði,  því  eg  em  ekki  kominn 
af  sjálfum  mér,  heldur  hefir 
hann  sent  mig. 

43.  Hví  skiljið  þer  ekki  mál 
mitt?  af  því  þer  getið  ekki 
heyrt  mitt  orð. 

44.  Þer  eruð  af  föðurnum 


ÍESAR  8.  Kap. 

fjandanum,  og  girndum  yð- 
ar  föður  viljið  þer  hlýðnast. 
Hann  var  manndrápari  frá 
upphaíi  og  var  ekki  stöðugur 
í  sannleikanum,  því  sannleiki 
er  ekki  í  honum ;  þegar  hann 
talar  lýgi,  talar  hann  af  sínu 
eigin,  því  hann  er  lygari  og 
lýginnar  faðir. 

45.  En  mer  trúiö  þer  ekki,  af 
því  eg  tala  sannleikann. 

46.  Hver  yðar  getur  sannað 
upp  á  mig  synd  ?  en  ef  eg  tala 
sannleikann,  hví  trúið  þer  mér 
ekki  ? 

47.  Sá  sem  er  af  Guði,  sá 
heyrir  Guðs  orð;  vegna  þess 
heyrið  þér  ekki,  að  þer  eruð 
ekld  af  Guði. 

48.  Gyðíngar  svöruðu  honum 
og  sögðu:  segjum  ver  ekki 
rett,  að  þú  sért  samverskur 
og  hafir  djöful? 

49.  Jesús  svaraði :  ekki  hefi  eg 
djöful,  heldur  heiðra  eg  Föður 
minn,  en  þer  smánið  mig. 

50.  En  eg  leita  ekki  míns 
heiðurs ;  sá  er,  sem  hans  leit- 
ar  og  dæmir. 

51.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  yður:  ef  að  nokkur  varð- 
veitir  mitt  orð,  sá  skal  ekki 
að  eilífu  sjá  dauðann. 

52.  í>á  sögðu  Gyðíngar  við 
hann:  nú  vitum  vér,  að  þú 
heíir  djöful;  Abraham  er  da- 
inn  og  spámennirnir,  og  þu 


9.Kap.  GUÐSl 

segir :  ef  nokkur  varðveitir 
mitt  orð,  sá  mun  að  eilífu  ekki 
smakka  dauðann. 

53.  Ert  þú  meiri  en  faðir  vor 
Abraham,  sem  er  dáinn,  og 
spámennirnir,  sem  eru  dán- 
ir?  hvílíkaa  gjörir  þú  sjálfan 
þig? 

54.  Jesús  svaraði :  ef  eg  veg- 
samaði  sjálfan  mig,  væri  mín 
vegsemdekkert.  Faðirinn,sem 
þér  kallið  yðar  Guð,  hann  er 
sá,  sem  vegsamar  mig ; 

55.  Og  þér  þekkiö  hann  ekki, 
en  eg  þekki  hann,  og  ef  eg 
segði :  eg  þekki  hann  ekki,  þá 
væri  eg  lygari,  eins  og  þér; 
en  eg  þekki  hann  og  geymi 
hans  orð. 

56.  Abraham  faðir  yðar  gladd- 
ist  af  því,  aö  haiin  mundi  sjá 
minn  dag,  og  hann  sá  hann  og 
gladdist. 

57.  Þá  sögðu  Gyðíngar  viö 
harm :  þú  ert  enn  ekki  fimm- 
tugur  og  þú  hefir  seð  A- 
braham  ? 

58.  Jesús  sagði  við  þá :  sann- 
lega,  sannlega  segi  eg  yður: 
áður  en  Abraham  var,  er  eg. 

59.  Þeir  tóku  þá  upp  steina 
til  að  kasta  á  hann,  en  Jesús 
forðaði  ser  og  íór  út  úr  must- 
erinu. 

9.  KAPÍTULI. 

Jesús  gjorir  pann  sjdandi,  sem  hlindur 
var  fxddur. 


JALL.  201 

OG  á  leiðinni  þaðan  sá  hann 
mann,  sem  var  blindur 
borinn, 

2.  Og  lærisveinar  hans  spurðu 
hann  og  sögðu :  Meistari,  hvor 
hefir  syndgaö,  þessi,  eður  for- 
eldrar  hans,  að  hann  fæddist 
blindur  ? 

3.  Jesús  svaraði:  hvorki 
syndgaði  þessi,  ne  foreldrar 
hans,  heldur  er  þetta  oröið, 
svo  að  Guðs  verk  verði  á 
honum  opinber. 

4.  Mér  ber  að  vinna  verk 
þess,  er  mig  sendi,  meöan 
dagur  er;  nóttin  kemur,  þá 
einginn  getur  unnið. 

5.  Meðan  eg  em  í  heiminum, 
er  eg  heimsins  Ijós. 

6.  Þá  hann  hafði  þetta  sagt, 
hrækti  hann  á  jörðina,  gjörði 
leðju  úr  hrákanum  og  reið 
henni  á  augu  hins  blinda ; 

7.  Og  hann  sagði  við  hann: 
farðu  og  þvoðu  af  þer  í  lind- 
inni  Sílóam  (en  Sílóam  þýðir : 
sendur);  þá  for  hann  og  þvoði 
ser  og  kom  aptur  heilskygn. 

8. 11  Þá  sögðu  nágrannarnir  og 
þeir,  sem  höfðu  séð  hann  áður, 
því  hann  var  ölmusumaður: 
er  þessi  ekki  sá,  sem  setið 
hefir  og  beðið  ölmusu  ? 

9.  Nokkrir  sögðu:  þessi  er 
maöurinn;  en  aðrir:  hann  er 
honum  líkur.  Hann  sagði:  eg 
em  sá  hinn  sami. 


202  JÖHAIS 

10.  Þá  sögðu  þeir  við  hann: 
hverni^  fékkstu  sjónina  ? 

11.  Hann  svaraði  og  sagði: 
maður  nokkur,  sem  heitir 
Jesús,  ^'örði  leðju  og  reið  á 
augu  mín  og  sagði  við  mig: 
farðu  til  Sílóam  og  þvoðu  þér. 
En  er  eg  var  þángað  kominn 
og  hafði  þvegið  mér,  fékk  eg 
sjónina. 

12.  Þá  sögðu  þeir  við  hann: 
hvar  er  hann?  Hann  svaraði: 
eg  veit  ekki. 

13.  IT  Þeir  leiddu  þá  þann, 
sem  áður  haföi  blindur  verið, 
til  Faríseanna ; 

14.  En  þá  var  helgur  dagur, 
er  Jesús  bjó  til  leöjuna  og 
upp  lauk  augum  hans. 

15.  Þá  spurðu  og  Farísearnir 
hann  aptur:  hvernig  hann 
hefði  feingið  sjónina ;  en  hann 
sagði  við  þá :  hann  lagði  leðju 
við  augu  mín,  eg  þvoði  mér 
og  eg  sé. 

16.  Þá  sögðu  nokkrir  af  Farí- 
seunum :  þessi  maður  er  ekki 
frá  Guði,  fyrst  hann  held- 
ur  ekki  hvíldardaginn.  Aðrir 
sögöu :  hvernig  getur  syndug- 
ur  maður  gjört  þvílíkt  teikn? 
Og  þá  greindi  á  innbyrðis. 

17.  Þeir  segja  aptur  við  hinn 
blinda:  hvað  segir  þú  um 
hann,  þar  eð  hann  upp  lauk 
þínum  augum?  En  hann  sagði: 
hann  er  spámaður. 


ÍÍESAE  9.  Kap. 

18.  En  Gyðíngar  trúðu  því 
ekki,  að  maðurinn  hefði  verið 
blindur  og  væri  orðinn  heil- 
skygn,  fyrr  en  þeir  köUuðu 
foreldra  þess,  sem  hafði  feing- 
ið  sjönina, 

19.  Og  þeir  spurðu  þá  og 
sögðu :  er  þessi,  sem  þér  seg- 
ið  haíi  verið  fæddur  blindur, 
ykkar  sonur  ?  hvernig  er  hann 
nú  orðinn  sjáandi  ? 

20.  Foreldrar  hans  svöruðu 
þeim  og  sögðu :  við  vitum,  að 
þessi  maður  er  okkar  sonur, 
og  að  hann  fæddist  blindur. 

21.  En  hvernig  hann  hefir 
feingið  sjónina  vitum  við  ekki, 
og  hver  hans  augum  hefir  upp 
lokið,  það  vitum  við  ekki  held- 
ur;  hann  sjálfur  er  fuUtíða 
maður,  spyrjið  hann;  hann 
getur  svarað  fyrir  sig. 

22.  Þetta  sögðu  foreldrar 
hans,  vegna  þess  þeir  óttuðust 
Gyðínga,  af  því  nú  höf öu  Gyð- 
íngar  samið  með  ser,  að  ef 
nokkur  maður  viöurkendi,  að 
hann  væri  Kristur,  skyldi  sá 
hinn  sami  verða  samkundu^ 
rækur. 

23.  Þess  vegna  sögðu  for- 
eldrar hans :  hann  er  fuUtíða, 
spyrjið  hann  sjálfan. 

24.  Þá  kölluðu  þeir  fyrir 
aptur  þann  mann,  sem  hafði 
veriö  blindur,  og  sögðu  við 
hann:  gef  þú  Guði  dýrðina; 


9.  Kap. 

ver  vitum,  aö  þessi  maður  er 
syndari. 

25.  Þá  svaraði  hann  og  sagði: 
hvort  hann  er  syndari,  veit  eg 
ekki ;  eitt  veit  eg,  aö  eg,  sem 
var  blindur,  hefi  nú  sjónina. 

26.  En  þeir  sögðu  við  hann 
aptur:  hvað  gjörði  hann  við 
þig?  hvernig  lauk  hann  upp 
angum  þínum? 

27.  Hann  svaraði  þeim:  eg 
hefi  þegar  sagt  yöur  það,  og 
þer  gáfað  því  ekki  gaum, 
hvers  vegna  viljið  þer  heyra 
það  aptur  ?  viljið  þér  og  verða 
hans  lærisveinar? 

28.  Þá  atyrtu  þeir  hann  og 
sögöu :  þú  ert  hans  lærisveinn, 
en  ver  erum  Mósis  læri- 
sveinar. 

29.  Vér  vitum,  að  Guö  hefir 
talað  við  Móses,  en  nm  þenna 
vitum  vér  ekki,  hvaöan  hann 
er. 

30.  Maöurinn  svaraði  og  sagði 
þeim:  það  er  undarlegt,  að 
þer  vitið  ekki,  hvaðan  hann 
er,  og  hann  lauk  upp  mínum 
angum. 

31.  Vér  vitum  þó,  að  Guð 
heyrir  ekki  syndara,  en  ef 
nokkur  er  guðrækinn,  og  gjör- 
ir  hans  vilja,  þann  heyrir  hann. 

32.  Aldrei  hefir  það  heyrzt, 
að  nokkur  hafi  opnað  angu 
þess,  sem  var  fæddur  blindur. 

33.  Væri  þessi  ekki  frá  Guði, 


GUÐSPJALL. 


203 

hann  ekkert  þvílíkt 


þá  gæti 
gjört. 

34.  Þá  svöruðu  þeir  og  sögðu 
viö  hann :  þú  ert  allur  fæddur 
í  synd,  og  þú  kennir  oss?  og 
þeir  ráku  hann  út. 

35.  Jesús  heyrði,  að  þeir 
heföu  rekið  hann  út,  og  er 
hann  fann  hann,  sagði  Jesús 
við  hann:  trúir  þú  á  Guðs 
Son? 

36.  Hann  svaraði  og  sagði: 
hver  er  sá,  herra,  að  eg  geti 
á  hann  trúað? 

37.  En  J esús  sagði  við  hann : 
þú  hefir  séö  hann,  og  sá  sem 
við  þig  talar,  hann  er  sá  hinn 
sarni. 

38.  En  hann  sagði:  eg  trúi, 
Herra,  ogfell  fram  fyrirhonum. 

39.  1í  Og  Jesús  sagöi:  til 
döms  er  eg  kominn  í  þenna 
heim,  svo  að  þeir,  sem  ekki 
sjá,  verði  sjáandi,  og  þeir,  sem 
sjá  verði  blindir. 

40.  Þetta  heyrðu  þeir  af  Farí- 
seum,  sem  hjá  honum  voru,  og 
sögðu  við  hann :  erum  ver  þá 
líka  blindir? 

41.  Jesús  sagði  við  þá:  ef  aö 
þér  væruð  blindir,  hefðuö  þer 
ekki  synd,  en  nú  segið  þér: 
vér  ^jáum,  þar  fyrir  viö  helzt 
yðar  synd. 

10.  KAPÍTULL 

JesÚ8  Tcállar  sig  dyr  d  sauðahúsi  og  hirðir ;  d 
tal  við  Gyðinga  d  vígsluhdtiðinni. 


204 

SANNLEGA,  sannlega  segi 
eg  yður:  liver  sem  ekki 
geingur  um  dyrnar  inn  í  sauöa- 
húsið,  heldur  fer  inn  annar- 
staðar,  sá  er  þjófur  og  ræníngi. 

2.  En  sá  sem  geingur  inn  um 
dyrnar,  sá  er  hiröir  sauðanna; 

3.  Dyravöröurinn  lýkur  upp 
fyrir  honum,  og  sauðirnir  heyra 
hans  raust,  og  hann  kallar  sína 
sauði  með  nafni  og  fer  út  með 
þá. 

4.  Og  eptir  að  hann  hefir  lát- 
ið  út  sína  sauði,  geingur  hann 
fyrir  þeim  og  sauðirnir  fylgja 
honum,  af  því  þeir  þekkja 
hans  raust;  en  ökmanugum 
fylgja  þeir  ekki, 

5.  Heldur  hlaupa  frá  hon- 
nm,  af  því  þeir  þekkja  ekki 
ökunnugra  raust. 

6.  Þessa  eptirlíkíngu  sagði 
Jesús  þeim,  en  þeir  skildu 
ekki,  hvaö  þaö  var,  sem  hann 
talaði  til  þeirra. 

7.  Þess  vegna  sagði  Jesús 
aptur  við  þá :  sannlega,  sann- 
lega  segi  eg  yður :  eg  em  dyr 
sauðanna. 

8.  AUir,  sem  komu  á  nndan 
mér,  eru  þjófar  og  ræníngj- 
ar,  en  sauöirnir  gegndu  þeim 
ekki. 

9.  Eg  em  dyrnar ;  ef  nokkur 
geingur  inn  um  mig,  sá  mun 
frelsast,  og  hann  mun  ganga 
inn  og  ganga  út  og  fá  fóður. 


JÓHANNESAR 


10.  Kap- 


10.  Þjófurinn  kemur  ekki  til 
annars  en  að  stela,  drepa  og 
skemma.  Eg  em  kominn  til 
þess,  aö  þeir  haíi  líf  og  nægtir. 

11.  Eg  em  góði  hirðirinn;  sá 
góði  hiröir  gefur  líf  sitt  út 
fyrir  sauðina ; 

12.  En  leiguliðinn  og  sá  sem 
ekki  er  hirðir  og  á  ekki  sauð- 
ina,  hann  ser  úlfinn  koma  og 
yíirgefur  sauðina  og  flýr,  og 
úlfurinn  grípur  þá  og  tvístrar 
sauðunum, 

13.  En  leiguliðinn  flýr,  af  því 
hann  er  leiguliði  og  hiröir  ekki 
um  sauöina. 

14.  Eg  em  góði  hirðirinn,  og 
eg  þekki  mína,  og  mínir  þekkja 
mig,  eins  og  eg  þekki  Fööur- 
inn  og  Faðirinn  þekkir  mig ; 

15.  Og  eg  gef  út  lííið  fyrir 
sauðina. 

16.  Og  eg  heíi  aðra  sauði,  sem 
ekki  eru  af  þessu  sauðahúsi, 
þá  byrjar  mér  og  að  leiða,  og 
þeir  munu  heyra  mína  raust, 
og  þar  mun  verða  ein  hjörö  og 
einn  hirðir. 

17.  Þess  vegna  elskar  Fað- 
irinn  mig,  að  eg  læt  mitt  líf, 
svo  að  eg  taki  það  aptiir. 

18.  Einginn  tekur  það  af  mér, 
heldur  læt  eg  það  sjálfviljug- 
lega.  Eg  heíi  vald  til  að  lata 
það  og  vald  til  að  taka  það 
aptur.  Þetta  boðorð  heíi  eg 
meðtekið  af  mínum  Föður. 


10.  Kap. 


GUÐSPJALL. 


19.  1í  Af  þessum  orðum  varð 
aptur  ágreiníngur  milium  Gyð- 
ínga. 

20.  En  margir  þeirra  sögðu : 
hann  heíir  djöful  og  er  ööur, 
hví  hlýðið  þér  á  hann  ? 

21.  Aðrir  sögðu:  þessi  orð 
eru  ekki  djöfulóðs  manns  orð, 
mun  djöfuU  geta  opnað  augu 
blindra  ? 

22.  1í  En  musteris-vígsluhá- 
tíðin  var  haldin  í  Jerúsalem, 
og  þá  var  vetur. 

23.  Og  Jesús  var  á  gángi 
í  musterinu  í  stólpagöngum 
Salomons. 

24.  Þá  flyktust  Gyðíngar  að 
honum  og  sögðu  við  harm: 
hversu  leingi  ætlar  þú  að  halda 
sálu  vorri  í  efa?  ef  þú  ert 
Kristur,  þá  segðu  oss  það  ein- 
arðlega. 

25.  Jesús  svaraði  þeim:  eg 
hefi  sagt  yðiir  það,  en  þér 
trúið  ekki.  Þau  verk,  sem  eg 
gjöri  í  míns  Föðurs  nafni,  þau 
vitna  um  mig. 

26.  En  þér  trúið  ekki,  því  þer 
eruð  ekki  af  mínum  sauðum. 

27.  Eins  og  eg  sagða  yður, 
þekkja  mínir  sauðir  mína  raust, 
og  eg  þekki  þá,  og  þeir  fylgja 
mer, 

28.  Og  eg  gef  þeim  eilíft  líf, 
og  þeir  skulu  aldrei  að  eilífu 
glatast,  eingimi  skal  slíta  þá 
úr  minni  hendi. 


205 

29.  Eaðir  mimi,  sem  hefir 
geíið  mer  þá,  er  meiri  en  allir, 
og  einginn  getnr  slitið  þá  úr 
hendi  Föður  míns. 

30.  Eg  og  Faðirinn,  við  erum 
eitt. 

31.  Gyðíngar  töku  þá  iipp 
aptur  steina  til  að  grýta  hann. 

32.  Jesús  sagði  við  þá:  mörg 
góöverk  sýnda  eg  yður  frá 
mínum  Föður,  fyrir  hvert  af 
þessum  verkum  grýtið  þer 
mig? 

33.  Gyðíngar  svöruðu  honum 
og  sögðu :  vér  grýtnm  þig 
ekki  fyrir  gott  verk,  heldur 
fyrir  guðlast  og  fyrir  það  að 
þú,  sem  ert  maður,  gjörir  sjálf- 
an  þig  að  Guöi. 

34.  Jesús  svaraði  þeim:  er 
ekki  skrifað  í  yðar  lögmáli: 
"  eg  heíi  sagt :  þer  emð  guðir." 

35.  Ef  (ritníngin)  kallar  þá 
guði,  til  hverra  Guðs  orð  var 
talað  og  ritníngin  getur  ekki 
raskazt, 

36.  Megið  þer  þá  segja  við 
þami,  sem  Faðirinn  helgaði  og 
sendi  1  heimiim :  "  þú  guðlast- 
ar,"  af  því  eg  sagði:  eg  em 
GuðsSon?^ 

37.  Ef  eg  gjöri  ekki  verk  míns 
Föður,  þá  trúið  mer  ekki. 

38.  En  ef  eg  gjöri  þau,  þó  þer 
ekki  viljið  trúa  mer,  þá  trúið 
samt  verkunum,  svo  þér  þekk- 
ið  og  sannfærizt  um,  að  Faðir- 


206 


inn  er  í  mer  og  eg 
Tirnum. 

39.  Þá  leituðust  þeir  við  aptur 
að  taka  hann, 

40.  En  hann  gekk  þeim  ur 
greipum  og  for  aptur  yfir  um 
Jordan,  til  þess  staöar,  þar 
sem  Johannes  fyrst  skírði,  og 
var  þar. 

41.  Og  margir  komu  til  bans 
og  sögðu:  Johannes  gjörði  að 
sönnu  ekkert  jarteikn,  en  alt 
sem  J óhannes  sagði  um  þenna, 
var  satt. 

42.  Og  margir  trúðu  þar  á 
hann. 

11.  KAPÍTULT. 

Jesús  uppvekur  Lazarus;  Kaífas  ræður  til  að 
deyða  hann  ;  J esús  forðar  ser. 

EN  maður  nokkur,  að  nafni 
Lazarus,  lá  veikur,  hann 
var  frá  Betanía,  úr  þorpi  Maríu 
og  Mörtu  systur  hennar. 

2.  (En  María  var  sú,  sem 
smurði  Drottinn  með  smyrsl- 
um  og  þerraði  fætur  hans  meö 
hárlokkum  sínum). 

3.  Bróðir  hennar,  Lazarus, 
var  veikur.  Þá  sendu  þær 
systur  til  hans  og  létu  segja 
honum:  Herra,  sá  sem  þú 
elskar,  er  veikur. 

4.  En  er  Jesús  heyrði  það, 
sagði  hann :  þessi  sótt  er  ekki 
til  dauða,  heldur  Guði  til  dýrð- 
ar,  svo  að  Guðs  Sonur  veg- 
samist  fyrir  hana. 


JÓHANNESAR 
í  Föð- 


11.  Kap. 

5.  En  Jesús  elskaði  Mörtu  og 
systur  hennar  og  Lazarus. 

6.  Þegar  hann  heyrði,  að  Laz- 
arus væri  sjúkur,  var  hann  að 
sönnu  kyrr  í  tvo  daga  á  þeim 
stað,  þar  sem  hann  dvaldi ; 

7.  En  eptir  það  sagöi  hann  við 
lærisveinana :  vér  skulum  fara 
aptur  í  Júdea. 

8.  Lærisveinarnir  sögðu  við 
hann :  Meistari,  nýlega  ætluðu 
Júdarnir  að  grýta  þig,  ætlar 
þú  iiú  að  fara  þángað  aptur? 

9.  Jesús  svaraöi:  eru  ekki 
tólf  stundir  í  deginum?  gángi 
maður  á  degi,  rasar  hann  ekki, 
því  hann  ser  Ijós  þessa  heims ; 

10.  En  ef  hann  geingur  á 
nóttu,  þá  rasar  hann,  því  hann 
vantar  Ijósið. 

11.  Þetta  talaðihann  og  eptir 
það  sagöi  hann  við  þá:  Laz- 
arus vinur  vor  er  sofnaður,  en 
eg  fer  nú  til  að  vekja  hann. 

12.  Þá  sögðu  lærisveinar  hans: 
Herra,  ef  hann  er  sofnaður,  þá 
mun  lionum  batna. 

13.  En  Jesús  talaði  um  hans 
dauða,  þeir  þar  á  móti  héldu, 
að  hann  talaði  um  náttúrlegan 
svefn ; 

14.  Því  sagði  Jesús  þeim  þá 
berlega : 

15.  Lazarus  er  dáinn,  og  það 
gleður  mig  yöar  vegna,  að  eg 
var  þar  ekki,  svo  aö  þer  trúið, 
en  förum  nú  til  hans. 


11.  Kap.  GUÐS 

16.  Þá  sagði  Tómás  (þaö  þýð- 
ir:  tvíburi)  viö  sína  meðlæri- 
sveina,  ver  skulum  fara  líka, 
svo  að  vér  deyum  meö  honum. 

17.  En  er  Jesús  kom,  hafði 
Lazarus  þegar  legið  fjöra  daga 
í  gröíinni. 

18.  (En  Betanía  var  nálægt 
Jerusalem,  her  um  bil  15 
skeiðrúma  þaðan); 

19.  Og  margir  Gyðíngar  voru 
komnir  til  Mörtu  og  Maríu, 
til  að  hugga  þær  eptir  bróöur 
þeirra. 

20.  Þegar  Marfa  heyrði  nú, 
að  Jesús  kæmi,  for  hún  móti 
honum,  en  María  sat  heima  í 
húsinu. 

21.  Þá  sagði  Marta  við  Jesús: 
Herra,  hefðir  þú  verið  hér, 
væri  bróðir  minn  ekki  dáinn. 

22.  En  eg  veit  líka  nú,  að  Guð 
muni  veita  þér,  hvaö  sem  þú 
biður  hann  um. 

23.  Jesús  sagði  við  hana: 
bröðir  þinn  mun  upprísa. 

24.  Marta  segir  við  hann :  eg 
veit,  að  hann  mun  upprísa  í 
upprisunni  á  efsta  degi. 

25.  Jesús  sagði  við  hana:  eg 
em  upprisan  og  lííiö,  hver  sem 
trúir  á  mig,  hann  mun  lifa, 
þótt  hann  deyi, 

26.  Og  hver  sá,  sem  liíir  og 
trúir  á  mig,  hann  skal  aldrei 
iað  eilífu  deya. 

27.  Trúir  þú  þessu?  Hún 


PJALL.  207 

segir  við  hann :  já,  Herra,  eg 
heíi  trúað,  að  þú  sert  Kristur, 
Guðs  Sonur,  sá  sem  í  heiminn 
á  aö  koma. 

28.  Og  í  því  hún  hafði  talað 
þetta,  for  hún  burt  og  kallaði 
hljöðlega  á  systur  sína  Maríu, 
og  sagði:  Meistarinn  er  hér, 
og  vill  íinna  þíg. 

29.  Þegar  María  heyrði  þetta, 
stóö  hún  upp  með  skyndi  og 
kom  til  hans. 

30.  (En  Jesús  var  enn  ekki 
kominn  til  þorpsins,  heldur 
var  þar,  sem  Marta  haf ði  mætt 
honum). 

31.  Þegar  nú  Júdarnir,  sem 
voru  hjá  Maríu  í  húsinu  og 
hugguðu  hana,  sáu,  að  hún 
gekk  út  í  skyndi,  föru  þeir 
eptir  henni,  og  sögðu :  hún  fer 
út  að  gröfinni  til  að  gráta  þar. 

32.  En  er  María  kom  þángað, 
sem  Jesús  var,  og  sá  hann,  fell 
hún  honum  til  fóta  og  sagði 
við  hann:  Herra,  hefðir  þú 
veriö  hér,  væri  bróðir  minn 
ekki  dáinn. 

33.  Þegar  Jesús  sá  hana  nú 
gráta  og  þá  Júda,  sem  með 
henni  höfðu  komið  h'ka,  komst 
hann  við  ákaflega,  og  hrygðist 
og  sagði : 

34.  Hvar  hafið  þer  lagt  liann? 

35.  Þeir  sögöu  við  hann: 
Herra,  kom  þú  og  sjá.  Jesús 
grét. 


208  JOHAN 

36.  Þá  sögðu  Júdamir:  sjá, 
hversu  hefir  hann  elskað  hann. 

37.  En  nokkrir  af  þeim  sögð- 
u :  mundi  ekki  sá,  sem  opnaði 
augu  hins  blinda,  hafa  getað 
gjört  það,  að  þessi  hefði  ekki 
dáið? 

38.  Þá  komst  Jesús  aptur 
innilega  við,  og  kom  til  grafar- 
innar;  en  hún  var  hellir  og 
steinn  fyrir  framan. 

39.  Jesús  sagði:  takið  stein- 
inn  frá.  Marta,  systir  ens 
framliðna,  segir  við  hann: 
Herra,  það  er  nú  þegar  nálykt 
af  honum,  því  líkið  er  fjögra 
daga. 

40.  Jesús  sagði  við  hana: 
sagði  eg  þer  ekki,  að  ef  þú 
tryðir,  mundir  þú  sjá  Guðs 
dýrð? 

41.  Þeir  tóku  þá  steininn  burt, 
en  Jesús  hóf  upp  angu  sín  og 
sagði :  Faðir,  eg  þakka  þer,  að 
þú  lieíir  bænheyrt  mig. 

42.  Eg  vissi  að  sönnu,  að  þú 
ávalt  heyrir  mig,  en  vegna 
mannfjöldans,  sem  her  er  sam- 
an  kominn,  talaði  eg,  svo  þeir 
skyldu  trúa  því,  að  þú  haíir 
sent  mig. 

43.  Og  þegar  kann  hafði  þetta 
sagt,  kallaði  hann  hárri  röddu : 

44.  Lazarus,  kom  þú  út ;  og 
hinn  framliðni  kom  út,  vaíinn 
líkblæum  á  höndum  og  fötum, 
og  um  andlit  hans  var  sveita- 


ÍESAE  11.  Kap, 

dúknrinn.  Jesús  sagði  við  þá : 
leysið  hann  og  látið  hann  fara. 

45.  Vegna  þessa  trúðu  marg- 
ir  á  hann  af  Gyðíngum,  sem 
komnir  voru  tii  Maríu  og  seð 
höf  ðu  það,  sem  Jesús  gjörði ; 

46.  En  nokkrir  af  þeim  geingu 
til  Faríseanna  og  sögðu  þeim, 
hvað  Jesús  hefði  gjört. 

47. 1í  Því  söfnnðu  hinir  æðstii 
prestar  og  Farísear  ráðinu  og 
sögðu:  hvað  eigum  ver  að 
gjöra?  því  þessi  maður  gjörir 
mörg  jarteikn. 

48.  Ef  ver  sleppum  honnm 
svona,  mnnu  allir  trúa  á  hann, 
og  svo  koma  Rómverjar  og 
taka  land  vort  og  þjóð. 

49.  En  einn  af  þeim,  Kaífas, 
þess  árs  æðsti  prestur,  sagði 
þeim : 

50.  Þer  vitið  ekkert  og  hng- 
leiðið  ekki,  að  það  er  betra, 
að  einn  maður  deyi  fyrir  fólkið, 
svo  ekki  fyrirfarist  öU  þjóðin. 

51.  En  þetta  talaði  hann  ekki 
af  sjálfum  ser,  heldur  spáði 
hann,  af  því  hann  var  æðsti 
prestur  það  árið,  að  Jesús  ætti 
að  deya  fyrir  þjóðina,  og  ekki 
einúngis  fyrir  þjóðina, 

52.  Heldur  og  til  þess,  að 
hann  safnaði  í  eitt  þeim  snnd- 
nr  tvístruðu  börnum  Guðs. 

53.  Upp  frá  þessum  degi  ráðg- 
iiðust  þeir  því  um  að  lífláta 
hann. 


12.  Kap.  GUÐS: 

54.  í>ess  vegna  gekk  Jesús 
ekki  framar  um  berlega  meöal 
Gyðínga,  heldur  fór  hann  þaö- 
an  í  það  hérað,  sem  liggur  í 
nánd  við  eyðimörkina,  til  þeirr- 
ar  borgar,  sem  heitir  Efraim, 
og  var  þar  nokkurn  tíma  með 
lærisveinum  sínum. 

55. 1í  En  nálægir  voru  páskar 
Gyðínga,  og  margir  fóru  úr 
heraðinu  til  Jerúsalem  fyrir 
pásk^na  til  að  hreinsa  sig. 

56.  Þá  leituðu  þeir  að  Jesú, 
og  sögðu  hver  við  annan,  þar 
sem  þeir  stóðu  í  musterinu: 
hvað  sýnist  yður,  að  hann 
kenmr  ekki  til  hátíðarinnar  ? 

57.  En  höfuðprestamir  og 
Faríseariiir  höfðu  gefið  þá 
skipun,  að  ef  nokkur  vissi, 
hvar  hann  væri,  skyldi  hann 
segia  til,  svo  þeir  gætu  hand- 
tekið  hann. 

12.  KAPlTULL 

'Jesú  smurmng  ;  innreið  i  J erúsalem  ;  GriJchir 
vilja  sjd  hann. 

EN  sex  dögum  fyrir  páska 
kom  Jesús  til  Bethanía, 
þar  sem  Lazarus  var,  sá  sem 
haföi  dáið  og  sem  Jesús  hafði 
vakið  upp  frá  dauðum. 

2.  Þá  gjörðu  þeir  honum  þar 
kvöldverð,  og  Marta  gekk  fyr- 
ir borðum,  en  Lazarus  var  einn 
af  þeim,  sem  sátu  til  borðs 
með  honum. 

3.  Þá  tók  María  pund  af 


*JALL.  209 

ómeinguðum  og  dýrmætum 
nardus  smyrslum  og  smurði 
Jesú  fætur,  og  þerraði  meö 
hárlokkum  sínum  fætur  hans, 
en  húsið  fyltist  af  ilm  smyrsl- 
anna. 

4.  Þá  sagði  einn  af  hans  læri- 
sveinum,  Júdas  Símonsson,  Is- 
karíot,  sem  síöan  sveik  hann : 

5.  Hví  eru  þessi  smyrsli  ekki 
seld  fyrir  þrjú  hundruð  pen- 
ínga,  og  geíin  fátækum. 

6.  Én  þetta  sagði  hann,  ekki 
af  því  honum  væri  ant  um 
fátæka,  heldur  af  því  að  hann 
varþjófur;  hann  haf öi  fepýngj- 
una  og  bar  það,  sem  í  hana 
var  lagt. 

7.  Þá  sagði  Jesús :  láttu  hana 
vera,  þetta  heíir  hún  geymt  til 
míns  greptrunardags ; 

8.  Því  að  fátæka  hafiö  þer 
ætíð  hjá  yður,  en  mig  hafið 
þér  ekki  ætíð. 

9.  Nú  fekk  mikiU  j^oldi  af 
Gyðíngum  að  vita,  að  hann 
væri  þar,  og  þeir  komu  ekki 
einúngis  vegna  Jesú,  heldur  og 
til  að  sjá  Lazarus,  sem  hami 
haföi  upp  vakið  frá  dauðum. 

10.1Í  Enæðstu  prestarnir  ráðg- 
uðust  um  að  deyða  Lazarus 
einnig ; 

11.  Því  hans  vegna  fóru  þáng- 
að  margir  Gyöíngar,  og  trúðu 
á  Jesúm. 

12. 1Í  Dagimi  eptir,  þegar  himi 


210  JOHAN 

mikli  flöldi,  sem  kominn  var 
til  hátíðarinnar,  heyrði,  að  Jes- 
ús  kæmi  til  Jerúsalem, 

13.  Tóku  þeir  pálmaviðar- 
greinir,  og  geingu  á  móti  lion- 
um  og  hrópuðu :  hósanna, 
blessaður  se  sá,  sem  kemiir 
í  nafni  Drottins,  Israels  kon- 
úngurinn ! 

14.  En  Jesús  fékk  ser  úngan 
asna  og  settist  upp  á  hann, 
eins  og  skrifað  er : 

15.  "  Óttast  ekki,  Síons  dótt- 
ir,  sjá,  konúngur  þinn  kemur 
ríðandi  á  ösnufola." 

16.  Þetta  skildu  ekki  læri- 
sveinar  hans  í  fyrstunni,  heldur 
mintust  þeir  þess,  þá  Jesús  var 
vegsamlegur  oröinn,  aö  þetta 
var  skrifað  um  hann,  og  að 
þetta  höfðu  þeir  við  liann  gjört. 

17.  En  fólks^'öldinn,  sem  með 
honum  var,  vitnaði,  að  hann 
hefði  kallað  Lazarus  úr  gröf- 
inni  og  uppvakið  hann  frá 
dauðum. 

18.  Vegna  þess  gekk  og  múg- 
urinn  á  móti  honum,  því  menn 
höfðu  heyrt,  að  hann  heföi 
gjört  þetta  jarteikn. 

19.  Þá  sögðu  Farísearnir  hver 
viö  annan:  þer  sjáið,  að  þér 
komið  eingu  til  vegar.  Sjá, 
hvert  mannsbarn  hleypur  ept- 
ir  honum. 

20.  IT  En  þar  voru  nokkrir 
Grikkir  af  þeim,  sem  komnir 


I 

ÍÍESAE  12.  Kap.  | 

voru  til  að  biðjast  fyrir  á  hátíð-  1 
inni ;  1 

21.  Þessir  geingu  til  Filippus- 
ar,  sem  var  frá  Betsaida  í  Galí- 
lea,  og  báöu  hann  og  sögöu: 
herra,  ver  viljum  sjá  Jesúm. 

22.  Filippus  for  og  sagði 
Andrési,  en  Andres  og  Filipp- 
us sögðu  aptur  Jesú. 

23.  1í  En  Jesús  svaraði  þeim 
og  sagði:  tíminn  er  kominn, 
að  Mannsins  Sonur  vegsamist. 

24.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  yöur:  deyi  ekki  hveiti- 
kornið,  sein  fellur  í  jörðina, 
verður  það  öfrjófsamt,  en  deyi 
það,  ber  það  mikinn  ávöxt. 

25.  Sá  sem  elskar  líf  sitt,  mun 
missa  þaö,  og  sá  sem  hatar  líf 
sitt  í  þessum  heimi,  mun  varð- 
veita  þaö  til  eilífs  lífs. 

26.  Ef  nokkur  þjónar  mer,  sá 
fylgi  mér,  og  hvar  sem  eg  er, 
þar  mun  og  þjön  minn  vera,  i 
og  þann,  sem  mér  þjónar,  mun  i 
Faðirinn  heiðra. 

27.  Nú  er  sál  mín  óróleg,  og 
hvað  skal  eg  segja?  Faöir, 
frelsa  þú  mig  frá  þessari 
stundu,  en  til  þess  em  eg 
kominn,  að  þessi  stund  komi 
yíir  mig. 

28.  Faðir,  gjör  nafn  þitt  veg- 
samlegt.  Þá  kom  rödd  af 
himni:  eg  hefi  gjört  þaö  veg- 
samlegt  og  mun  aptur  gjöra 
það  vegsamlegt. 


12.  Kap. 

29.  Þá  sagði  fólkið,  sem  stóð 
og  heyrði:  þar  gekk  þruma. 
Aðrir  sögðu :  eingill  talaði  við 
hann. 

30.  Jesús  svaraði  og  sagði: 
ekki  mín  heldur  yðar  vegna 
kom  rödd  þessi. 

31.  Nú  geingur  dömur  yíir 
þenna  heim,  nú  mun  höfðíngi 
þessa  heims  verða  útrekinn, 

32.  Og  þegar  eg  verð  haíinn 
frá  jörðu,  mun  eg  draga  alia 
til  mín. 

33.  En  þetta  sagði  hann,  til 
að  benda  til,  hvaða  dauðdaga 
hann  mundi  deya. 

34.  MannQöldinn  svaraði  hon- 
um:  vér  höfum  heyrt  í  ritn- 
íngunni,  að  Kristur  verði  til 
eilífðar,  og  hvernig  segir  þú 
þá,  að  Mannsins  Sonur  eigi  að 
verða  haíinn  upp?  hver  er 
þessi  Mannsins  Sonur  ? 

35.  Þá  sagði  Jesús  við  þá: 
stutta  stund  verður  Ijósið  hér 
eptir  meöal  yðar ;  gángið,  með- 
an  þér  liaíið  Ijósið,  svo  myrkr- 
ið  yfir  falli  yður  ekki ;  sá  sem 
geingur  í  myrkri,  veit  ekki 
hvert  hann  geingur. 

36.  Trúið  á  Ijósið,  meðan  þer 
hafið  Ijósið,  svo  að  þér  verðið 
Ijóssins  synir.  Þetta  talaði  Jes- 
us og  for  burt  og  fól  sig  fyrir 
þeim. 

37.  ir  En  þótt  hann  hefði 
gjört  svo  mörg  teikn  í  augsýn 


GUÐSPJALL.  211 

þeirra,  trúðu  þeir  þó  ekki  á 
hann; 

38.  Svo  að  þau  orð  Esajasar 
spámanns  rættust,  sem  hann 
hafði  talað  :  "  Drottinn,  hver 
trúir  vorri  predikun,  og  hverj- 
um  verður  sýnilegur  Drottins 
armleggur  ? 

39.  Þess  vegna  gátu  þeir  ekki 
trúað,  því  Esajas  segir  á  öðr- 
um  stað : 

40.  "  Hann  heíir  blindað  þeirra 
augu  og  forhert  þeirra  hjörtu, 
svo  þeir  sjái  ekki  með  aug- 
unum,  og  skilji  ekki  með  hjart- 
anu  og  snúi  sér,  svo  að  eg  geti 
læknað  þá." 

41.  Þetta  sagði  Esajas,  af  þvl 
hann  sá  hans  dýrö  og  talaði 
um  hann. 

42.  En  þö  trúðu  margir  einn- 
ig  af  höf ðíngjunum  á  hann,  en 
vegna  Faríseanna  meðkendust 
þeir  það  ekki,  svo  þeir  yrðu 
ekki  samkundu  rækir; 

43.  Því  þeir  elskuðu  lofstýr 
manna  meir  en  Guðs  dýrð. 

44.1Í  En  J  esús  kallaði  og  sagði : 
sá  sem  trúir  á  mig,  hann  trúir 
ekki  á  mig,  heldur  á  þann, 
sem  mig  sendi, 

45.  Og  sá,  sem  ser  mig,  hann 
sér  þann,  sem  mig  sendi. 

46.  Eg  er  Ijós  í  heiminn  kom- 
inn,  svo  að  hver,  sem  á  mig 
trúir,  se  ekki  í  myrkrinu; 

47.  Og  þó  einhver  heyri  mín 

02 


212  JOHAIÍ 

orð  og  trúi  ekki,  þá  dæmi  eg 
hann  samt  ekki,  því  eg  em 
ekki  kominn  til  að  dæma 
heiminn,  heldur  til  að  frelsa 
heiminn. 

48.  Sá,  sem  forsmáír  mig,  og 
meðtekur  ekki  mín  orð,  heíir 
þann,  sem  dæmir  hann;  það 
orðið,  sem  eg  hefi  talað,  mun 
dæma  hann  á  efsta  degi ; 

49.  Því  eg  heíi  ekki  talað  af 
sjalfum  mér,  heldur  heíir  Fað- 
irinn,  sem  mig  sendi,  gefið  mér 
boðorð  um  það,  livað  eg  skyldi 
segja,  og  hvað  eg  skyldi  tala. 

50.  Og  eg  veit,  að  hans  boðorð 
er  eilíft  líf;  það  sem  eg  þar 
fyrir  tala,  það  tala  eg,  eins  og 
Faöirinn  heíir  mér  sagt. 

13.  KAPÍTULL 

JesiSs  þværfætur  lærisveinanna  ;  talar  um  auð- 
mýkt  og  þann,  sem  mundi  svíkja  sig,  um 
innbyröishærleika  ;  PUurs  afneitun. 

EN  fyrir  páskahátíðina,  þar 
eð  Jesús  vissi,  að  bans 
stund  var  komin,  að  hann  færi 
úr  heiminum  til  Föðursins ;  og 
af  því  bann  bafði  elskað  sína, 
sem  voru  1  beiminum,  elskaði 
bann  þá  alt  til  enda. 

2.  Og  er  kvöldmáltíðin  stóð 
yfir  og  djöMlinn  bafði  nú 
þegar  skotið  í  bjarta  Júdas- 
ar  Símonssonar,  Iskaríot,  að 
svíkja  bann, 

3.  Og  þö  Jesús  vissi,  að  Fað- 
irinn  lief  ði  gefið  ser  alt  í  bend- 


tíESAR  13.  Kap. 

ur,  og  að  bann  væri  kominn 
frá  Guði,  og  færi  til  Guðs, 

4.  Stóð  hann  upp  frá  kvöld- 
máltíðinni,  lagði  af  ser  klæðin, 
tók  líndúk  og  gyrtist  bonum. 

5.  Eptir  það  belti  bann  vatni 
í  mundlaug,  og  tók  að  þvo  fæt- 
ur  lærisveinanna  og  þerra  með 
líndúk  þeim,  sem  bann  var 
gyrtur. 

6.  Þá  bann  kom  að  Símoni 
Petri,  sagði  þessi  við  bann: 
ætlar  þú,  Herra,  að  þvo  fætur 
mína  ? 

7.  Jesús  svaraði  og  sagði  við 
baiin :  nú  skilur  þú  ekki  það 
sem  eg  gjöri,  en  seinna  munt 
þú  skilja  þaö. 

8.  Pétur  svaraði  bonum : 
aldrei  til  eilíföar  skaltu  þvo 
mína  fætur.  J esús  svaraöi :  ef 
eg  fæ  ekki  að  þvo  þig,  erum 
við  skildir  að  skiptum.  Sim- 
on Petur  sagði  þá  við  bann : 

9.  Herra,  ekki  einúngis  fæt- 
urna,  beldur  einnig  bendur  og 
böfuð. 

10.  Jesús  sagði  við  bann :  sá, 
sem  þveginn  er,  þarf  ekki  að 
þvost  nema  á  fótum,  því  bann 
er  allur  breinn, 

11.  Og  þér  eruð  breinir,  en 
ekki  allir;  því  bann  þekti 
þann,  sem  síöan  sveik  hann, 
þar  fyrir  sagði  bann:  þér  eruð 
ekki  allir  breinir. 

12.  Þegar  bami  nú  var  búinn 


13.  Kap.  GUÐS 

aö  þvo  fætur  þeirra,  og  hafði 
tekið  klæði  sín,  settist  hann 
aptur  til  borðs  og  sagði  við 
þá:  skiljið  þer,  hvað  eg  hefi 
gjört  við  yður  ? 

13.  Þér  kallið  mig  meistara 
og  Herra,  og  þér  mælið  rett, 
því  eg  em  þaö. 

14.  Ef  að  eg  þá,  meistarinn 
og  Herrann,  heíi  þvegið  yðar 
fætur,  eigið  þer  og  að  þvo  hver 
annars  fætur ; 

15.  Því  eg  gaf  yður  eptir- 
dæmi,  svo  að  þer  breytið,  eins 
og  eg  breytti  við  yður. 

16.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  yöur,  að  þjóninn  er  ekki 
meiri  en  hússbóndinn ;  sá  sem 
sendur  er,  hann  er  ekki  meiri 
en  sá,  sem  sendi  hann. 

17.  Ef  þer  skiljið  þetta,  þá 
eruð  þer  sælir,  ef  þér  breytið 
eptir  því. 

18.  1í  Eg  tala  ekki  um  yður 
alia,  eg  þekki  þá,  sem  eg  hefi 
útvalið,  en  ritníngin  verður  að 
rætast:  sá,  sem  etur  brauð 
með  mer,  hefir  lypt  upp  hæln- 
um  á  móti  mér. 

19.  Héöan  af  segi  eg  yður 
það,  áður  en  það  kemur  fram, 
svo  þegar  það  er  fram  komiö, 
aö  þér  þá  trúiö,  að  eg  em  (sá, 
sem  eg  er). 

20.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  yöur :  hver,  sem  meðtekur 
þann,  sem  eg  sendi,  sá  með- 


^JALL.  213 

tekur  mig,  en  sa,  sem  með- 
tekur  mig,  hann  meðtekur 
þann,  sem  sendi  mig. 

21.  Þegar  Jesús  talaði  þetta, 
komst  hann  mjög  við  í  anda, 
vottaöi  og  sagði:  sannlega, 
sannlega  segi  eg  yður,  einn  af 
yður  mim  svíkja  mig. 

22.  Þá  litu  lærisveinarnir  hver 
upp  á  annan,  og  vissu  ekki, 
um  hvern  hann  talaði. 

23.  En  þar  var  einn  af  hans 
lærisveinum,  sem  sat  til  borðs 
í  faðmi  Jesú,  sá  sem  Jesús 
elskaði. 

24.  Símon  Petur  benti  þess- 
um,  að  hann  skyldi  spyrja  að, 
hveí  sá  væri,  er  Jesús  talaði 
um. 

25.  Hann  hallaði  sér  því  upp 
að  Jesú  brjösti,  og  sagði  við 
hann: 

26.  Herra,  hver  er  það?  Jes- 
ús  svaraði:  sá  er  það,  er  eg 
mun  gefa  þann  bita,  er  eg 
nú  dýfi  í;  þá  dýfði  hann  í 
bitanum,  og  rétti  að  Júdasi 
Símonarsyni,  Iskaríot. 

27.  Og  eptir  þann  bita  for 
Satan  í  hann.  Þá  sagði  Jesús 
við  hann :  það  sem  þú  gjörir, 
það  gjör  þú  skjótt. 

28.  En  einginn  þeirra,  sem  til 
borðsins  sátu,  vissi,  í  hverju 
skyni  hann  sagði  þetta ; 

29.  Því  snmir  heldu,  af  því 
Júdas  haföi  pýngjuna,  að  Jes- 


214  JOHAÍ 

ús  hefði  sagt  honum:  kaup 
þú  það,  sem  við  þurfum  til 
hátíðarinnar,  ellegar  að  hann 
skyldi  gefa  eitthvað  fátækum. 

30.  Þegar  Júdas  hafði  tekið 
bitann,  gekk  hann  þegar  út, 
en  þá  var  nött. 

31.  H  Þegar  hann  var  geinginn 
út,  sagði  Jesús :  nú  er  Manns- 
ins  Sonur  dýrðlegur  orðinn, 
og  Guð  er  1  honum  dýrðlegur 
orðinn. 

32.  Ef  að  Guð  verður  dýrð- 
legur  í  honum,  mun  Guð  sjálf- 
ur  gjöra  hann  dýrðlegan,  og 
nú  þegar  mun  hann  gjöra 
hann  dýrölegan. 

33.  Kæm  börn,  eg  verð  nú 
héðan  af  skamma  stund  hjá 
yður;  þer  munuð  leita  mín, 
og  eins  og  eg  sagöi  Gyðíng- 
nm,  segi  eg  yður  nú :  þer  getið 
ekki  komizt  þángað,  sem  eg  fer. 

34.  Eg  gef  yöur  nýtt  boðorð, 
að  þer  elskið  hver  annan;  eins 
og  eg  elskaði  yður,  að  þer 
einnig  elskið  hver  annan. 

35.  Af  því  munu  allir  sjá,  að 
þer  eruð  mínir  lærisveinar,  ef 
að  þer  elskizt  innbyrðis. 

36.  1í  Símon  Petur  svaraði 
honum:  Herra,  hvert  ætlar 
þú  að  fara?  Jesús  svaraði 
honum :  þángað,  sem  eg  fer, 
getur  þú  ekki  fylgt  mer  nú; 
en  seinna  meir  mnntu  fylgja 
mér. 


SÍESAR  14.  Kap. 

37.  Petur  sagði  við  hann: 
Herra,  hvers  vegna  get  eg 
ekki  fylgt  þér  nú  þegar?  eg 
vil  leggja  líf  mitt  út  fyrir  þig. 

38.  Jesús  svaraði  honum: 
munt  þú  leggja  líf  þitt  út 
fyrir  mig?  sannlega,  sannlega 
segi  eg  þer:  haninn  mun 
ekki  gala  fyrr,  en  þú  verðnr 
búinn  að  afneita  mer  þrisvar. 

14.  KAPÍTULL 

/ esús  talar  um  sína  hurtför,  hænina,  Heilagan 
Anda. 

HJARTA  yðar  skelíist 
ekki;  trúið  á  Guð,  og 
trúið  á  mig. 

2.  1  húsi  föður  míns  eru 
mörg  hýbýli;  væri  ekki  svo, 
hef  öi  eg  sagt  yður  það. 

3.  Eg  fer  burt  til  að  tilbúa 
yður  stað,  og  þegar  eg  er 
burt  farinn,  og  heíi  tilbúið 
yður  stað,  þá  mun  eg  koma 
aptur  og  taka  yður  til  mín, 
svo  að  þér  seuð,  þar  sem  eg  er. 

4.  Þer  vitið,  hvert  eg  fer,  og 
þekkið  veginn. 

5.  Tómás  segir  við  hann: 
Herra,  ekki  vitum  vér,  hvert 
þú  ferð,  og  hvernig  getum  vér 
þá  þekt  veginn? 

6.  Jesús  svaraði  honum:  eg 
em  vegurinn  og  sannleikurinn 
og  lífiö;  einginn  kemur  til 
Föðursins,  nema  fyrir  mig. 

7.  Ef  þér  hefðuð  þekt  mig, 
þá  hefðuð  þér  og  þekt  Föður 


14.  Kap. 

minn,  og  heðan  í  frá  þekkið 
þer  hann  og  haíið  se5  hann. 

8.  Filippus  sagði  við  hann: 
Herra,  sýndu  oss  Fööurinn, 
og  þá  nægir  oss. 

9.  Jesús  svaraði  honum:  svo 
leingi  heíi  eg  verið  hjá  yður, 
og  þú,  Filippus,  ert  ekki  enn 
búinn  að  þekkja  mig?  sá, 
sem  hefir  séð  mig,  hefir  séð 
Föðurinn,  og  hvernig  segir 
þú :  sýndu  oss  Föðurinn  ? 

10.  Trúir  þú  ekki,  að  eg  em  í 
Föðurnum  og  Faðirinn  í  mér  ? 
þau  orð,  sem  eg  tala  til  yðar, 
þau  tala  eg  ekki  af  sjálfum 
mer;  en  Faðirinn,  sem  í  mér 
er,  hann  gjörir  verkin. 

11.  Trúið  mer,  að  eg  er  í 
Föðurnum  og  Faðirinn  í  mer ; 
en  ef  ekki,  þá  trúið  mer  vegna 
verkanna. 

12.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  yður :  sá,  sem  trúir  á  mig, 
mun  einnig  gjöra  þau  verk, 
sem  eg  gjöri,  og  hann  mun 
gjöra  meiri  verk,  en  þessi ; 

13.  Því  eg  fer  til  Föður 
míns;  og  hvers  sem  þer 
biðjið  í  mínu  nafni,  það  mun 
eg  veita,  svo  að  Faðirinn 
vegsamist  fyrir  Soninn. 

14.  Ef  aö  þer  biðjið  einhvers  í 
mínu  nafni,  mun  eg  veita  það. 

15.  1í  Ef  að  þer  elskið  mig, 
þá  haldið  þer  mín  boðorð. 

16.  Og  eg  mun  biðja  Föður- 


GUÐSPJALL.  215 

inn,  og  hann  mun  gefa  yður 
annan  huggara,  svo  að  hann 
se  hjá  yður  eilíflega, 

17.  Sannleiksins  Anda,  sem 
heimurinn  getur  ekki  meðtek- 
ið,  því  hann  ser  hann  ekki, 
og  þekkir  hann  ekki,  en  þer 
þekkiö  hann,  því  hann  stað- 
næmist  hjá  yöur,  og  mun 
vera  í  yður. 

18.  Eg  mun  ekki  skilja  yður 
eptir  munaðarlausa ; 

19.  Eg  mun  koma  til  yðar; 
innan  skamms  mun  heimur- 
inn ekki  sjá  mig  framar,  en 
þér  munuð  sjá  mig,  því  eg  lifi, 
og  þer  munuð  lifa. 

20.  A  þeim  degi  munuð  þer 
þekkja,  að  eg  er  í  mínum  Föð- 
ur  og  þér  1  mér,  og  eg  í  yður. 

21.  Sá,  sem  heíir  mín  boðorð 
og  heldur  þau,  hann  elskar 
mig.  En  Faðir  minn  mun 
elska  þann,  sem  elskar  mig, 
og  eg  mun  elska  hann  og  sýna 
mig  honum. 

22.  Júdas  sagði  þá  við  hann 
(en  það  var  ekki  Júdas  Iska- 
riot):  Herra,  hvað  kemur  til 
þess,  að  þu  ætlar  að  sýna  þig 
oss,  en  ekki  heiminum  ? 

23.  Jesús  svaraði  honum  og 
sagði:  sá  sem  elskar  mig,  hann 
mun  varðveita  mitt  orð,  og  Fað- 
ir  minn  mun  elska  hann,  og  til 
hans  munum  við  koma,  og  taka 
okkur  bústaö  hjá  honum. 


216 


JÓHANNESAR 


15.  Kap. 


24.  Sá,  sem  ekki  elskar  mig, 
hann  varðveitir  ekki  mín  orð, 
og  það  orð,  sem  þér  heyrið, 
er  ekki  mitt,  heldur  Föðurs- 
ins,  sem  mig  sendi. 

25.  Þetta  hefi  eg  talað  við 
yður,  meðan  eg  var  hjá  yð- 
ur; 

26.  En  Huggarinn,  sá  Heilagi 
Andi,  sem  Faðirinn  mun  senda 
í  mínu  nafni,  mun  kenna  yður 
alt,  og  minna  yður  á  alt  sem 
eg  hefi  talað  við  yður. 

27.  Frið  læt  eg  eptir  hjá 
yður,  minn  frið  gef  eg  yður, 
ekki  eins  og  heimurinn  gefur, 
gef  eg  yður.  Hjarta  yðar 
skelfist  ekki  ne  hræðist. 

28.  Þér  heyrðuð,  að  eg  sagði 
yður :  eg  fer  burt,  og  kem  til 
yðar  aptur;  ef  þér  elskuðuð 
mig,  þá  gleddust  þér  af  því, 
að  eg  fer  til  Föðursins,  því 
Faðirinn  er  mér  meiri. 

29.  Og  nú  hefi  eg  sagt  yður 
það,  áður  en  það  kemur  fram, 
svo  að  þer  trúið  því,  þegar 
það  kemur  fram. 

30.  Hér  eptir  mun  eg  ekki 
tala  margt  við  yður,  því  að 
höfðíngi  þessa  heims  kemur, 
og  í  mer  heíir  hann  ekkert. 

31.  En  svo  að  heimurinn  viti, 
að  eg  elska  Fööurinn,  og  að 
eg  gjöri  eins  og  Faðirinn  hefir 
mer  boðið,  þá  standið  upp, 
latum  OSS  fara  heðan. 


15.  KAPÍTULI. 

J esú  shilnaðarræða  er  i  eptirfylgjandi  þremur 
hapitulum. 

EG  em  hinn  sanni  vínviöur, 
og  Faðir  minn  er  vínyrkju- 
maðurinn ; 

2.  Hverja  þá  grein  á  mer, 
sem  ekki  ber  ávöxt,  af  sníður 
hann,  en  hverja  þá,  sem  ber 
ávöxt,  hreinsar  hann,  svo  að 
hún  beri  meiri  ávöxt. 

3.  Nú  þegar  eruð  þér  hreinir 
fyrir  það  orð,  sem  eg  hefi  tal- 
að  til  yöar. 

4.  Verið  í  mer,  svo  að  eg  se 
í  yður.  Eins  og  viðargreinin 
getur  ekki  borið  ávöxt  af 
sjálfri  ser,  nema  hún  sé  föst  á 
vínviðnum,  þannig  ekki  held- 
ur  þér,  nema  þér  séuö  í  mér. 

5.  Eg  em  vínviðurinn,  þer 
eruð  greinarnar;  sá  sem  er 
stöðugur  í  mer,  og  eg  í  hon- 
um,  hann  ber  mikinn  ávöxt, 
því  án  mín  megniö  þer  ekkert. 

6.  Sá  sem  ekki  er  stöðiigur 
í  mer,  honum  verður  snarað 
út,  eins  og  afkvisti,  og  visnar 
upp;  menn  safna  því  saman, 
og  kasta  því  á  eld  og  það 
brennur. 

7.  Ef  að  þer  eruð  stöðugir  í 
mer,  og  mín  orö  hafa  stað 
hjá  yður,  þá  megið  þer  biöja, 
hvers  þer  viljiö,  og  það  mun 
yður  veitast. 

8.  Með  því  vegsamast  Faðir 


15.  Kap.  GUÐS 

minn,  að  þer  berið  mikinn 
ávöxt,  og  þér  veröið  mínir 
lærisveinar. 

9.  Eins  og  Faðirinn  heíir 
elskað  mig,  eins  heíi  eg  elsk- 
aö  yður,  verið  staöfastir  í 
minni  elsku. 

10.  Ef  að  þér  haldið  mín 
boðorð,  þá  munuð  þér  halda 
minni  elsku,  eins  og  eg  hélt 
boðorð  Föður  míns  og  held 
bans  elsku. 

11.  Þetta  heíi  eg  talað  til 
yðar,  svo  að  minn  fögnuður 
verði  hjá  yður  varanlegur,  og 
fögnuður  yðar  fullkominn. 

12.  Þetta  er  mitt  boðorð,  að 
þer  elskið  hver  annan,  eins  og 
eg  heíi  elskað  yöur. 

13.  Meiri  elsku  hefir  einginn 
en  þá,  að  hann  láti  líf  sitt  fyr- 
ir  vini  sína. 

14.  Þér  eruð  mínir  vinir,  ef 
þer  gjörið  það,  sem  eg  hefi 
boðið  yður. 

15.  Eg  kalla  yður  ekki  fram- 
ar  mína  þjöna,  því  þjóninn 
veit  ekki,  hvað  herra  hans 
gjörir ;  en  eg  heíi  kallaö  yður 
vini,  því  alt  það,  sem  eg  hefi 
heyrt  af  mínum  Föður,  það 
hefi  eg  kunngjört  yður. 

16.  Þer  hafið  ekki  útvalið 
mig,  heldur  hefi  eg  útvalið 
yöur  og  sett  yður  til  þess,  aö 
þér  farið  og  beriö  ávöxt,  og 
yðar  ávöxtur  veröi  varanleg- 


^JALL.  217 

ur;  svo  að  hvers  þer  biðjið 
Föðurinn  í  mínu  nafni,  það 
veiti  hann  yður. 

17.  Þetta  býð  eg  yður,  að 
þér  elskið  hver  annan. 

18.  Ef  heimurinn  hatar  yður, 
þá  vitiö,  að  hann  hefir  hatað 
mig  fyrri  en  yður. 

19.  Ef  þer  væruð  af  heimin- 
um,  þá  mundi  heimurinn  lík- 
lega  elska  sitt  eigið ;  en  af 
því  þér  eruð  ekki  af  heimin- 
um,  þótt  eg  hafi  útvaliö  yöur 
af  heiminum,  þá  hatar  heim- 
urinn yður. 

20.  Munið  til  þess,  er  eg 
sagði  yður:  þjóninn  er  ekki 
meiri  en  húsbóndi  hans.  Hafi 
þeir  ofsökt  mig,  þá  munu  þeir 
líka  ofsækja  yður;  hafi  þeir 
geymt  mitt  orð,  munu  þeir  og 
geyma  yövart. 

21.  En  alt  þetta  munu  þeir 
gjöra  yður  vegna  míns  nafhs, 
af  því  þeir  þekkja  ekki  þann, 
sem  sendi  mig. 

22.  Hefði  eg  ekki  komið  og 
talað  til  þeirra,  þá  hefðu  þeir 
ekki  synd,  en  nú  hafa  þeir 
einga  afbötun  synd  sinni. 

23.  Sá  sem  hatar  mig,  sá 
hatar  og  minn  Föður. 

24.  Ef  eg  heföi  ekki  gjört 
þau  verk  á  meðal  þeirra,  sem 
einginn  annar  hefur  gjört,  þá 
hefðu  þeir  ekki  synd;  en  nú 
hafa  þeir  séð  þau,  og  hafa 


218 

bæði  hatað  mig  og  Föður 
minn. 

25.  En  grein  þessi  í  lögmáli 
þeirra  hlýtur  að  rætast:  "þeir 
hötuðu  mig  án  saka." 

26.  En  þegar  Huggarinn  kem- 
ur,  sem  eg  mun  senda  yður 
frá  Föðurnum,  sá  sannleiksins 
Andi,  sem  fram  geingur  af 
Föðurniim,  hann  mun  vitna 
um  mig ; 

27.  En  þer  munuð  og  vitna 
um  mig,  því  þér  haíið  frá 
upphafi  meö  mér  verið. 

16.  KAPlTULL 

"FjETTA  sagði  eg  yður,  svo 
að  þer  hneyksluðust  ekki : 

2.  Þeir  munu  gjöra  yður  sam- 
kunduræka;  já,  sá  tími  mun 
koma,  að  hver,  sem  líflætur 
yður,  mun  þykjast  gjöra  Guði 
þægt  verk, 

3.  Og  þetta  miinu  þeir  gjöra, 
af  því  þeir  þekkja  hvorki  Eöð- 
urinn  ne  mig. 

4.  En  þetta  sagði  eg  yður,  svo 
að  þér  minnist  þess,  þegar  að 
því  kemur,  aö  eg  sagði  yöur 
það;  en  eg  sagði  yður  ekki  í 
uppbaíi,  því  eg  var  með  yður. 

5.  En  nú  fer  eg  til  hans,  sem 
mig  sendi,  og  einginn  yðar 
spyr  mig :  hvert  fer  þú  ? 

6.  Heldur  heíir  hrygð  uppfylt 
yðar  hjarta,  af  því  eg  talaöi 
þetta. 


JÓHANNESAR 


16.  Kap. 


7.  En  eg  segi  yður  sannleik- 
ann :  það  er  yður  til  góðs,  að 
eg  fari  héðan ;  því  fari  eg  ekki, 
mun  Huggarinn  ekki  koma  til 
yðar,  en  þegar  eg  er  farinn, 
mun  eg  senda  hann  til  yöar. 

8.  Og  þegar  hann  kemnr,  mnn 
hann  sannfæraheiminn  um  synd 
og  um  réttlæti  og  um  dom. 

9.  Um  synd,  af  því  þeir  trúa 
ekki  á  mig ; 

10.  En  um  rettlæti,  af  því  eg 
fer  til  Föðursins  og  þer  sjáið 
mig  ekki  leingur ; 

11.  En  um  dom,  af  því  höfð- 
íngi  þessa  heims  er  dæmdur. 

12.  Eg  heíi  enn  margt  að 
segja  yður,  en  þer  getið  ekki 
borið  það  að  sinni; 

13.  En  þegar  hann,  sá  sann- 
leikans  Andi  kemur,  mun  hann 
leiða  yður  í  allan  sannleika, 
því  hann  mun  ekki  tala  af 
sjálfum  ser,  heldur  mun  hann 
tala  það,  sem  hann  heyrir  og 
kunngjöra  yður  hið  ökomna. 

14.  Hann  mun  vegsama  mig, 
því  af  mínu  mun  hann  taka 
og  kunngjöra  yður. 

15.  Alt  það,  sem  Eaöirinn 
heíir,  það  er  mitt,  því  sagða 
eg,  að  hann  mundi  af  mínu 
taka  og  kunngjöra  yður. 

16.  Innan  skamms  munuð  þer 
ekki  sjá  mig,  og  innan  skamms 
munuð  þér  sjá  mig  aptur,  því 
eg  fer  til  Föðursins. 


16.  Kap. 

17.  Þá  sögðu  nokkrir  af  hans 
lærisveinum,  hver  við  annan : 
hvað  er  þetta,  sem  hann  segir 
viö  oss :  innan  skamms  munuð 
þér  ekki  sjá  mig,  og  svo  mun- 
uð  þer  innan  skamms  sjá  mig 
aptur;  og  þetta:  eg  fer  til 
Föðursins  ? 

18.  Þeir  sögðu  því:  hvað  er 
þetta,  sem  hann  segir:  innan 
skamms?  ver  skiljum  ekki  það, 
sem  hami  talar. 

19.  Jesús  varð  þess  þá  var, 
að  þeir  vildu  spyrja  hann,  og 
sagði  við  þá:  þer  spyrjizt  á 
um  það,  að  eg  sagði:  imian 
skamms  munuð  þér  ekki  sjá 
mig,  og  aptur  munuð  þér  sjá 
mig  innan  skamms. 

20.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  yður:  þér  munuð  sýta  og 
gráta,  en  heimurinn  mun  fagn- 
a;  þér  munuð  verða  hryggv- 
ir,  en  yöar  hrygð  mun  snúast 
í  fögnuð. 

21.  Konan,  þegar  hún  fæðir, 
þá  heíir  hún  hrygð,  því  henn- 
ar  tími  er  kominn;  en  þegar 
hún  heíir  barnið  fætt,  minnist 
hún  ekki  framar  harmkvælis- 
ins  fyrir  fagnaðar  sakir,  því  að 
maður  er  í  heiminn  borinn ; 

22.  Eins  hafið  þér  nú  að  sönnu 
hrygð,  en  eg  mun  sjá  yður 
aptur,  og  yðvart  hjarta  mun 
fagna,  og  yðvarn  fógnuð  tekur 
einginn  frá  yður. 


GUÐSPJALL. 


219 


23.  Og  á  þeim  degi  munuð  þer 
mig  einskis  spyrja.  Sannlega, 
sannlega  segi  eg  yður:  hvers 
þér  biðjiö  Föðurinn  í  mínu 
nafni,  það  mun  hann  veita  yöur. 

24.  Híngað  til  haíið  þer  einskis 
beðið  í  mínu  nafni;  biðjið,  og 
þer  munuð  öðlast,  svo  að  yðar 
fognuður  se  fuUkominn. 

25.  Þetta  hefi  eg  talað  til  yð- 
ar  í  orðskviðum ;  sá  tími  kem- 
ur,  að  eg  mun  ekki  leingur  tala 
við  yður  í  orðskviðum,  heldur 
mun  eg  berlega  segja  yður  af 
Föðurnum ; 

26.  Á  þeim  tíma  munuð  þér 
biðja  í  mínu  nafni,  og  ekki 
segi  eg  yður,  að  eg  muni  biöja 
Föðurinn  fyrir  yður, 

27.  Því  sjálfur  Faðirinn  elsk- 
ar  yður,  af  því  þér  haíið  elskað 
mig  og  haíið  trúað,  að  eg  se 
kominn  frá  Guði. 

28.  Eg  em  út  geinginn  frá 
Föðurnum  og  kominn  í  heim- 
inn; eg  mun  aptur  yfirgefa 
heiminn  og  fara  til  Föðursins. 

29.  Lærisveinar  hans  segja  viö 
hann:  sjá,  nú  talar  þú  berlega, 
og  mælir  eingan  orðskvið. 

30.  Nú  vitum  ver,  að  þú  veizt 
alt,  og  þarft  þess  ekki,  að  nokk- 
ur  spyrji  þig ;  þess  vegna  trú- 
um  ver,  að  þú  sért  frá  Guði 
kominn. 

31.  Jesus  svaraði  þeim :  trúið 
þer  nú  ? 


220  JOHAÍ 

32.  Sjá,  sá  tími  kemur  og  er 
nú  þegar  kominn,  að  þér  mun- 
uð  tvístrast,  hver  heim  til  sin, 
og  látið  mig  einan,  en  eg  em 
samt  ekki  einn,  þvi  Faöirinn 
er  með  mér. 

33.  Þetta  hefi  eg  talað  til  yð- 
ar,  svo  að  þer  hefðuð  frið  í 
mér.  í  heiminum  munuð  þer 
hafa  þreingíng,  en  verið  ör- 
uggir,  eg  heíi  sigrað  heiminn. 

17.  KAPlTULI. 

Jesú  hæn  til  Guðs. 

T>ETT A  talaði  Jesús,  hóf  sín 
JL  augu  til  himins  og  sagði : 
Faðir,  tíminn  er  kominn ;  gjör 
Son  þinn  dýrðlegan,  svo  að 
Sonurinn  einnig  gjöri  þig  dýrð- 
legan, 

2.  Eins  og  þú  hefir  gefið  hon- 
um  vald  yfir  öllu  holdi,  svo 
hann  geíi  eilíft  lif  öUum  þeim, 
sem  þú  gafst  honum. 

3.  En  þetta  er  hið  eilífa  líf, 
aö  þeir  þekki  þig  einan  sann- 
an  Guð  og  þann,  sem  þú  send- 
ir,  Jesúm  Krist. 

4.  Eg  heíi  gjört  þig  dýrðleg- 
an  á  jörðunni,  eg  heíi  lokiö 
því  verki,  sem  þú  fékkst  mér 
að  vinna; 

5.  Gjör  mig  nú  vegsamlegan, 
Faðir,  hjá  sjálfum  þér  með 
þeirri  dýrð,  sem  eg  hafði  hjá 
þer,  aður  en  heimurinn  var. 

6.  Eg  hefi  auglýst  þitt  nafn 


ÍÍESAE  17.  Kap. 

þeim  mönnum,  sem  þú  gafst 
mér  af  heiminum;  þeir  voru 
þínir,  og  þú  gafst  mer  þá,  og 
þeir  hafa  varðveitt  þitt  orð. 

7.  Nú  vita  þeir,  að  alt  það,  sem 
þú  hefir  mér  gefið,  er  frá  þer, 

8.  Því  að  þau  orð,  er  þú  gafst 
mer,  hefi  eg  gefið  þeim ;  þeir 
hafa  tekið  við  þeim,  og  þeir 
vita  með  sanni,  að  eg  em  j 
kominn  frá  þer,  og  trúa,  að 
þú  hafir  sent  mig. 

9.  Eg  bið  fyrir  þeim;  ekki 
bið  eg  fyrir  heiminum,  heldur 
fyrir  þeim,  sem  þú  gafst  mér, 
af  því  þeir  eru  þínir ; 

10.  Og  alt  mitt  er  þitt,  og  það 
sem  þitt  er,  það  er  mitt,  og  eg 
em  1  þeim  dýrðlegur  orðinn. 

11.  Eg  verð  ekki  leingur  í 
heiminum,  þessir  verða  1  heim- 
inum, en  eg  fer  til  þín.  Heil- 
agi  Faðir,  varðveit  þá  í  þínu 
nafhi,  er  þú  gafst  mer,  svo 
þeir  seu  eitt,  eins  og  við. 

12.  Meðan  eg  var  hjá  þeim  í 
heiminum,  varöveitti  eg  þá  í 
þínu  nafni.  Eg  varðveitti  þá, 
sem  þú  gafst  mér,  og  einginn 
þeirra  týndist,  nema  sá  glöt- 
unar  sonur,  svo  að  ritníngin 
rættist. 

13.  En  nú  fer  eg  til  þín,  og 
þetta  tala  eg  1  heiminum,  svo 
þeir  hafi  1  sjálfum  ser  minn 
fögnuð  fuUkominn. 

14.  Eg  hefi  gefið  þeim  þitt 


18.  Kap.  GUÐS: 

orð,  og  heimurinn  hataði  þá, 
því  þeir  eru  ekki  af  heimin- 
um,  eins  og  eg  er  ekki  af 
heiminum. 

15.  Ekki  bið  eg,  að  þú  takir 
þá  úr  heiminum,  heldur  að  þú 
verndir  þá  fyrir  iUu. 

16.  Þeir  eru  ekki  af  heimin- 
um eins  og  eg  em  ekki  af 
heiminum. 

1  17.  Helga  þú  þá  1  þínum  sann- 
leika,  þitt  orö  er  sannleikur. 

18.  Eins  og  þú  sendir  mig  til 
I  heimsins,  hefi  eg  sent  þá  til 
I  heimsins, 

19.  Og  fyrir  þá  helga  eg  sjálf- 
I  an  mig,  svo  að  þeir  seu  helg- 
i  aðir  1  sannleikanum. 

,  20.  En  eg  bið  ekki  einúngis 
fyrir  þessum,  heldur  og  fyrir 
þeim,  sem  trúa  munu  á  mig 
fyrir  þeirra  orð ; 

21.  Svo  að  allir  seu  eitt,  eins 
og  þú,  Faöir,  ert  í  mer,  og  eg 
1  þér,  svo  að  þeir  og  seu  eitt  í 
okkur,  svo  að  heimurinn  trúi, 
aö  þú  haíir  sent  mig. 

22.  Og  þá  dýrð,  sem  þú  gafst 
I  mer,  hefi  eg  gefið  þeim,  svo 
i  þeir  seu  eitt,  eins  og  við  erum 

eitt, 

23.  Eg  Í  þeim  og  þú  1  mer, 
svo  þeir  seu  fuUkomlega  sam- 
einaðir  og  heimurinn  viti,  að 
þú  sendir  mig  og  elskir  þá, 
eins  og  þú  elskar  mig. 

24.  Faöir,  eg  vil,  að  þeir,  sem 


JALL.  221 

þú  gafst  mer,  seu  hjá  mer,  þar 
sem  eg  er,  svo  þeir  sjái  mína 
dýrð,  sem  þú  gafst  mér;  því 
þú  elskaðir  mig,  fyrr  er  ver- 
öldin  var  grundvölluð. 

25.  Réttláti  Faðir,  þó  að  heim- 
urinn þekki  þig  ekki,  þá  þekki 
eg  þig,  og  þessir  hafa  þekt,  að 
þú  sendir  mig. 

26.  Eg  hefi  auglýst  þeim  þitt 
nafn  og  mun  auglýsa  það,  svo 
að  sú  elska,  sem  þú  elskaðir 
mig  með,  sé  í  þeim  og  eg  í 
þeim. 

18.  KAPÍTULI. 

Jesús  er  leiddur  fyrir  hinn  andlega  rUt,  og 
fyrir  hinn  veraldlega  rett. 

PEGAR  Jesús  hafði  talað 
þetta,  gekk  hann  út  með 
lærisveinum  sínum  yfir  um 
lækinn  Kedron.  Þar  var  gras- 
garður,  þángað  gekk  Jesús  og 
lærisveinar  hans. 

2.  En  Júdas,  sem  sveik  hann, 
þekti  og  staðinn,  því  Jesús  var 
vanur  aö  koma  þángað  meö 
sínum  lærisveinum. 

3.  Þegar  nú  Júdas  hafði  tekið 
með  sér  stríðsmanna  flokkinn 
og  þjóna  prestahöfðíngjanna 
og  Faríseanna,  kom  hann 
þángaö  með  blysum,  skriðbytt- 
um  og  vopnum. 

4.  En  Jesús  sem  vissi  alt,  er 
yfir  hann  mundi  koma,  gekk 
fram  og  sagöi  við  þá :  að  hverj- 
um  leitið  þér  ? 


222  JÓHANNESAR 

5.  Þéir  svöruðu  honum:  að 
Jesú  frá  Nazaret.  Jesús  sagði 
við  þá :  eg  em  liann.  En  Júdas, 
sem  sveik  hann,  stöö  hjá  þeim. 

6.  Þegar  hann  þá  sagði  við 
þá :  eg  em  hann,  hopuðu  þeir 
á  hæl  og  féllu  til  jarðar. 

7.  Hann  spuröi  þá  þar  fyrir 
í  annað  sinn :  að  hverjum  leit- 
ið  þér?  En  þeir  sögöu:  að 
Jesú  frá  Nazaret. 

8.  Jesús  svaraði:  eg  sagði  yð- 
ur,  að  eg  væri  sá  hinn  sami; 
ef  að  þer  þá  leitið  mín,  leyfið 
þessum  að  fara ; 

9.  Svo  það  orð  rættist,  sem 
Jesús  hafði  talað:  eingum 
glataði  eg  af  þeim,  sem  þú 
gafst  mer. 

10.  En  Símon  Pétur,  sem 
hafði  sverð,  brá  því,  hjó  þjön 
prestahöfðíngjans  og  sneið  af 
honum  hægra  eyrað;  en  sá 
þjón  het  Malkus. 

11.  Jesús  sagði  þá  við  Petur : 
sliðra  þú  sverð  þitt.  Ætti  eg 
ekki  að  drekka  þann  kaleik, 
sem  Faðir  minn  hefar  gefið 
mer? 

12.  Flokkurinn,  fyrirliðinn  og 
þjónar  Gyðínganna  gripu  nú 
Jesúm  og  bundu  hann, 

13.  Og  leiddu  hann  fyrst  til 
Hannas,  því  hann  var  teingda- 
faðir  Kaífasar,  sem  það  árið 
var  æðsti  prestur. 

14.  En  Kaífas  var  sá,  sem 


18.  Kap. 

gefið  haf  ði  Gyðíngum  það  ráð, 
að  gagnlegt  væri,  að  einn  mað- 
ur  væri  líflátinn  fyrir  þjóðina. 

15.  1í  En  Símon  Pétur  fylgdi 
Jesú  og  annar  lærisveinn,  en 
sá  lærisveinn  var  kunnugur 
hinum  æðsta  presti  og  gekk 
inn  með  Jesú  í  hús  presta- 
höfðíngjans,  en  Pétur  stöð  fyr- 
ir utan  dyrnar. 

16.  Þá  gekk  út  hinn  annar 
lærisveinn,  sem  kunnugur  var 
prestahöfðíngjanum,  talaði  við 
þá  þernu,  sem  gætti  dyranna, 
og  leiddi  Petur  inn. 

17.  í>á  sagði  þernan,  sem  gætti 
dyranna,  við  Petur :  ert  þú  ekki 
líka  einn  af  lærisveinum  þessa 
manns?  Hann  svaraði:  ekki 
em  eg. 

18.  En  þjónarnir  og  sveinarn- 
ir  stóðu  þar  við  eld,  sem  þeir 
höfðu  gjört,  og  vermdu  sig, 
því  kalt  var;  en  Pétur  stóð 
hjá  þeim  og  vermdi  sig. 

19.  1í  Þá  spuröi  prestahöfð- 
ínginn  Jesúm  aö  lærisveinum 
hans  og  kenníngu. 

20.  Jesús  svaraði  honum :  eg 
hefi  talað  opinberlega  fyrir 
heiminum;  eg  heíi  ætíð  kent 
í  samkundunum  og  1  muster- 
inu,  þar  sem  allir  Gyðíngar 
samankoma,  og  ekkert  hefi  eg 
talað  í  leyni;  hví  spyr  þú  mig? 

21.  Spyr  þú  þá,  sem  heyrt 
hafa,  hvað  eg  hefi  talaö  við  þá; 


18.  Kap.  GUÐSI 

sjá,  þessir  vita,  hvað  eg  hefi 
sagt. 

22.  En  er  Jesús  talaði  þetta, 
gaf  einn  af  þjónunum,  sem  hjá 
stóð,  Jesú  kinnhest  og  sagði : 
svarar  þú  svona  prestahöfð- 
íngjanum  ? 

23.  Jesús  svaraöi  honum:  hafi 
eg  talað  rángt,  þá  sanna  þú 
það,  en  haíi  eg  talað  rétt,  hví 
slær  þú  mig  ? 

24.  Hannas  sendi  hann  bund- 
inn  til  prestahöfðíngjans  Kaí- 
fasar.  En  Símon  Pétur  stóð 
og  vermdi  sig. 

25.  Þeir  sögðu  þá  við  hann: 
ert  þú  og  einn  af  hans  læri- 
sveinum?  Hann  neitaði  og 
sagði :  ekki  em  eg. 

26.  Einn  af  þjónum  presta- 
höfðíngjans,  frændi  þess,  sem 
Pétur  hjó  af  eyrað,  segir  þá: 
sá  eg  þig  ekki  í  grasgarðinum 
með  honum  ? 

27.  Þá  neitaði  Petur  enn  apt- 
ur,  og  jafnskjótt  gól  haninn. 

28.  Nú  leiddu  þeir  Jesúm 
frá  Kaífasi  til  hallar  landshöfð- 
íngjans,  en  það  var  snemma 
morguns,  og  þeir  geingu  ekki 
sjálíir  inn  í  höUina,  svo  þeir 
saurguðnst  ekki,  heldur  mættu 
neyta  páskalambsins. 

29.  Pílatns  gekk  þá  út  til 
þeirra  og  sagði :  hverja  ákæru 
færiö  þer  gegn  þessum  manni  ? 

30.  Þeir  svöruðu  og  sögðu 


JALL.  223 

við  hann:  væri  þessi  ekki  ill- 
ræðismaður,  þá  heföum  vér 
ekki  selt  þér  hann  1  hendur. 

31.  Pílatus  sagði  þá  við  þá: 
takið  þer  hann  og  dæmiö  hann 
eptir  yðar  lögum.  Þá  sögðu 
Gyðíngar  við  hann :  oss  leyfist 
ekki  að  lífláta  nokkurn, 

32.  Svo  það  rættist,  sem  Jesús 
hafði  fyrir  fram  sagt  um  það, 
hvaða  dauðdaga  hann  mundi 
fá. 

33.  Þá  gekk  Pílatus  aptur  inn 
í  höllina,  kallaði  Jesúm  til  sin 
og  sagði  við  hann:  ert  þú  Gyð- 
ínga  konúngurinn  ? 

34.  Jesús  svaraði:  talar  þu 
þetta  af  sjálfum  þér,  eöur  hafa 
aðrir  sagt  þér  það  um  mig  ? 

35.  Pílatus  svaraði :  er  eg  þá 
Gyðíngur  ?  Þjóö  þín  og  kenni- 
manna  höfðíngjarnir  færðu 
mér  þig,  hvaö  heíir  þú  að- 
hafzt? 

36.  Jesús  svaraði:  mitt  ríki 
er  ekki  af  þessum  heimi;  væri 
mitt  ríki  af  þessum  heimi,  þá 
hefðu  þjönar  mínir  barizt,  svo 
eg  kæmist  ekki  á  vald  Gyð- 
ínga ;  en  nú  er  mitt  ríki  ekki 
þaöan. 

37.  Pílatus  sagði  þá  við  hann: 
ertu  þá  ekki  konúngur?  Jesús 
svaraöi:  rétt  segir  þú,  að  eg 
se  konúngur;  til  þess  em  eg 
fæddur,  og  til  þess  kom  eg  í 
heiminn  að  eg  beri  vitni  sann- 


224  JÓHANNESAR 

leikanum,  og  hver  sem  elskar 
sannleikann,  sá  hlýöir  minni 
röddu. 

38.  Pílatus  svaraði  honum: 
hvað  er  sannleikur  1  Og  í  því 
hann  sagði  þetta,  gekk  hann 
út  aptur  til  Gyðínga  og  segir 
við  þá :  eg  finn  einga  sök  hjá 
honum ; 

39.  En  það  er  venja  hjá  yður, 
að  eg  á  páskum  gefi  yöur  einn 
lausan.  Viljið  þér  þá  ekki,  að 
eg  gefi  yður  nú  lausan  Gyð- 
ínga  konúnginn? 

40.  Þeir  æptu  þá  allir  á  móti 
og  sögðu :  ekki  þenna,  heldur 
Barabbas;  en  Barabbas  var 
stigamaður. 


19.  KAPlTULI. 

Jesiis  er  Jcrossfestur  og  lagður  i  grofina. 

ÞÁ.  tók  Pílatus  Jesúm  og 
húðstrýkti  hann. 

2.  En  stríðsmennirnir  flettuðu 
kórónu  af  þyrnum,  og  settu  á 
höfuö  hans,  og  færðu  hann  í 
purpurakápu  og  sögðu : 

3.  HeiU  sert  þú,  konúngur 
Gyðínga,  og  þeir  gáfu  honum 
pústra. 

4.  Pílatus  gekk  þá  út  aptur 
og  sagði  við  þá:  sjá,  eg  leiði 
hann  nú  út  aptur  til  yöar,  svo 
að  þer  vitið,  að  eg  flnn  einga 
sök  hjá  honum. 

5.  Jesús  gekk  þá  út  með 
þyrnikórónu  á  höf  ði  og  í  pur- 


19.  Kap. 

purakápu,  og  Pílatus  sagði 
við  þá :  sjáið  manninn. 

6.  En  þegar  prestahöfðíngj- 
amir  og  þjónarnir  sáu  hann, 
æptu  þeir  og  sögðu:  kross- 
festu,  krossfestu  hami !  Pí- 
latus  sagði  við  þá:  takið  þer 
hann  og  krossfestið,  því  að  eg 
finn  einga  sök  hjá  honum. 

7.  Gyöíngar  svöruðu  honnm : 
ver  höfum  lög,  og  eptir  vorum 
lögum  á  hann  að  deya,  því 
hann  hefir  gjört  sig  sjálfan  að 
Guðs  Syni. 

8.  1í  Þegar  Pílatus  heyrði 
þetta,  varð  hann  enn  hræddari, 

9.  Gekk  inn  í  höUina  aptur  og 
sagði  við  Jesúm:  hvaðan  ertu? 
En  Jesús  svaraði  honum  ekki. 

10.  Pílatus  sagði  þá  við  hann: 
talar  þú  ekki  við  mig  ?  veiztu 
ekki,  að  eg  hefi  vald  til  að 
krossfesta  þig  og  vald  til  að 
láta  þig  lausan  ? 

11.  Jesús  svaraði:  ekkihefðir 
þú  vald  yfir  mer,  nema  þér 
væri  gefið  það  ofan  að ;  því  er 
sá  enn  sekari,  sem  ofurseldi 
mig  þer. 

12.  Upp  frá  því  leitaðist  Pí- 
latus  við  að  láta  hann  lausan; 
en  Gyðíngar  köUuðu  og  sögðu: 
ef  að  þú  sleppir  honum,  þá 
ertu  ekki  vinur  keisarans. 
Hver  sem  gjörir  sig  að  kon- 
úngi,  hann  rís  á  móti  keisar- 
anum. 


19.  Kap.  GUÐS: 

13.  1í  Þegar  Pílatus  heyrði 
þetta,  leiddi  hann  Jesúm  út 

settist,  á  dómstólinn  á  þeim 
stað,  sem  heitir  hinn  steinlagði, 
en  á  hebresku,  Gabbatha. 

14.  En  þá  var  aðfángadagur 
Páska,  hér  iim  bil  nm  sjöttu 
stund. 

15.  Nú  sagði  hann  við  Gyð- 
ínga:  sjáiö  konúng  yðar!  En 
þeir  kölluðu :  burt,  burt  með 
hann,  krossfestu  hann.  Píla- 
tus  sagði  við  þá:  á  eg  að 
krossfesta  konúng  yðar?  Þá 
svöruðu  hinir  æðstu  prestar: 
vér  höfam  ekki  konÚDg  nema 
keisarann. 

16.  Þá  fekk  hann  þeim  Jes- 
úm,  til  þess  að  hann  yröi 
krossfestur;  en  þeir  tóku  við 
Jesú  og  leiddu  hann  burt. 

17.  En  hann  bar  sinn  kross 
og  gekk  út  til  þess  staöar,  sem 
heitir  hausaskelja-staður,  á 
hebresku,  Golgata ; 

18.  Þar  krossfestu  þeir  hann, 
og  með  honum  tvo  aðra,  sinn 
til  hvorrar  handar,  en  Jesúm 
í  miðið. 

19. 1í  En  Pílatus  skrifaði  líka 
yíirskript  og  festi  hana  á 
krossinn;  en  svo  var  skrifað: 
JESÚS  ERA  NAZARET, 
KONÚNGUR  GYÐÍNG- 
ANNA. 

20.  Þessa  yfirskript  lásu 
margir  Gyöíngar,  því  sá  stað- 


^JALL.  225 

ur,  þar  sem  Jesús  var  kross- 
festur, var  nærri  borginni ; 
hún  var  og  skrifuð  á  he- 
bresku,  grísku  og  latínu. 

21.  Þá  sögðu  æðstu  prestar 
Gyðínga  við  Pílatus  :  skrifa  þú 
ekki:  konúngur  Gyðínganna, 
heldur  að  hann  liafi  sagt :  eg 
em  konúngur  Gyðínga. 

22.  Pílatus  svaraði :  það  sem 
eg  heíi  skrifað,  það  heíi  eg 
skrifað. 

23.  1í  En  er  stríðsmennirnir 
köfðu  krossfest  Jesúm,  tóku 
þeir  klæði  bans  og  skiptu  í 
fjöra  parta,  hverjum  stríðs- 
manni  part,  líka  kyrtilinn ;  en 
kyrtillinn  var  ekki  saumaður, 
heldur  frá  ofanverðu  niður  úr 
prjónaður. 

24.  Þeir  sögðu  því  hver  við 
annan:  skerum  hann  ekki  í 
sundur,  hlutumst  heldur  um, 
hver  hann  skal  fá ;  svo  að  sú 
ritníng  rættist,  sem  segir: 
"þeir  skiptu  með  sér  klæð- 
um  mínum  og  köstuðu  hlut 
um  kyrtil  minn." 

25. 1í  Þetta  gjörðu  nú  stríðs- 
mennirnir.  En  hjá  krossinum 
stóð  móöir  Jesú  og  móður- 
systir  hans,  María  kona  Kleö- 
fu,  og  María  frá  Magdölum. 

26.  Þegar  Jesús  sá  nú  móður 
sína  og  þann  lærisvein,  sem 
hann  elskaði,  standandi  þar 
hjá,   sagði  hann  við  móður 


226  JOHA* 

sína :  kona,  sjá,  þar  er  þinn 
sonur ;  síðan  sagði  hann  við 
lærisveininn : 

27.  Sjá,  þar  er  þín  móöir,  og 
frá  þeirri  stundu  tók  læri- 
sveinninn  hana  að  sér. 

28.  IT  Eptir  þetta,  þar  eð 
Jesús  vissi,  að  alt  var  nú  þeg- 
ar  fuUkomnað,  svo  að  ritníng- 
in  skyldi  rætast,  sagði  hann: 
"mig  þyrstir." 

29.  Þar  var  ker  fult  af  ediki ; 
þeir  fyltu  njarðarvött  með  e- 
dik,  settu  hann  á  ísópslegg 
og  báru  Jesú  að  munni. 

30.  En  er  Jesús  hafði  til  sin 
tekið  edikið,sagðihann:  "þaðer 
fuUkomnað ;"  og  hann  hneigði 
höfuðið  og  gaf  upp  andann. 

31.  En  svo,  að  likamirnir  væru 
ekki  á  krossinum  um  sabbats- 
daginn,  þar  eð  aðfángadagur 
var,  þvi  að  sá  sabbatsdagur 
var  mikill,  beiddu  Gyðíngar 
Pilatus  að  bein  þeirra  væru 
brotin  og  ofan  tekin. 

32.  Þar  fyrir  komu  stríðs- 
mennirnir  og  brutu  fótleggi 
Jiins  fyrsta,  og  þá  hins  annars, 
sem  með  honum  höfðu  veriö 
krossfestir. 

33.  En  sem  þeir  komu  að 
Jesú,  og  sáu  að  hann  var  þeg- 
ar  dáinn,  brutu  þeir  ekki  hans 
fótleggi ; 

34.  En  einn  af  stríðsmönnun- 
tim  stakk  spjöti  1  síðu  hans 


ÍESAR  19.  Kap. 

og  jafnskjótt  kom  út  blóð  og 
vatn; 

35.  Og  sá  hefir  vitnað  það, 
sem  sá,  og  hans  vitnisburður 
er  sannur,  og  hann  veit,  aö 
hann  segir  satt,  svo  að  þer 
einnig  trúið. 

36.  Þvi  þetta  er  fram  komið, 
svo  aö  ritningin  rættist:  "bein 
kans  skulu  ekki  brjótast." 

37.  Og  á  öðrum  stað  segir 
önnur  ritníng:  "þeir  munu 
sjá  þann,  sem  þeir  stúngu." 

*38. 1í  En  eptir  þetta  baö  Jó- 
sep  frá  Arematia  Pílatus,  að 
hann  mætti  ofan  taka  Jesú 
líkama;  þvi  hann  var  Jesú 
lærisveinn,  þó  heimuglegur  af 
ótta  fyrir  GyöÍDgum;  og  Pi- 
latus leyfði  það. 

39.  Hann  for  því  til  og  tók 
Jesú  likama;  en  Nikódemus 
kom  lika,  sá  sem  áöur  hafði 
um  nótt  homiö  til  Jesú;  hann 
hafði  meö  ser  her  nm  bil 
hundrað  pund  af  myrrublönd- 
uðu  alóe. 

40.  Þá  tóku  þeir  Jesú  likama 
og  sveipuðu  hann  i  líndúk 
með  dýrum  smyrslum,  eins  og 
Gyðínga  siður  er  að  búa  lik 
til  greptrunar. 

41.  En  þar,  sem  Jesús  hafði 
verið  krossfestur,  var  gras- 
garður,  og  í  grasgarðinum  ný 
gröf,  sem  einginn  hafði  enn 
verið  lagður  í. 


20.  Kap. 

42.  Þar  lögðu  þeir  Jesúm 
vegna  aðfángadags  Gyöínga, 
því  gröfin  var  nærri. 

20.  KAPÍTULT. 

Jesú  upprisa  hoðuð  ;  hann  hirtist  sjdlfur  Mariu 
og  stðan  lærisveinunum. 

EN  snemma  á  fyrsta  degi 
vikunnar,  áður  en  bjart 
var  orðið,  kemur  María  frá 
Magdölum  til  grafarinnar  og 
ser,  að  steinninii  er  tekinn  frá 
gröfinni. 

2.  Hún  hleypur  þá  til  Símon- 
ar  Péturs  og  hins  annars  læri- 
sveins,  sem  Jesús  elskaöi,  og 
segir  við  þá:  það  er  búið  að 
taka  Drottinn  burt  úr  gröfinni, 
og  ver  vitum  ekki,  hvar  hann 
heíir  verið  lagður. 

3.  Þá  fór  Pétur  út  og  hinn 
annar  lærisveinn,  og  þeir  komii 
til  grafarinnar. 

4.  En  þeir  tveir  hlupu  ásamt, 
og  hinn  lærisveinninn  hljóp 
hraðara  en  Petur,  og  kom 
fyrri  að  gröíinni; 

5.  Og  þá  hann  gægðist  inn  í 
gröfina,  sá  hann  líndúkana 
Úggja  þar,  en  þó  gekk  hann 
ekki  inn. 

6.  Þá  kom  Símon  Petur,  sem 
á  eptir  var,  og  hann  gekk  inn 
1  gröfina  og  hann  sá  líka  lín- 
dúkana  liggja  þar 

7.  Og  sveitadúkinn,  sem  haf ði 
verið  um  höfuö  hans,  ekki  hjá 


GUÐSPJALL.  227 

ir  sig  samanbrotinn  á  öðrum 
sta5. 

8.  Þá  gekk  og  inn  hinn  læii- 
sveinninn,sem  fyrr  haf  ði  komið 
til  grafarinnar,  og  sá  og  trúði ; 

9.  Því  enn  þá  skildu  þeir  ekki 
ritnínguna,  að  hann  ætti  aö 
npp  rísa  frá  dauðum. 

10.  Síðan  fóru  lærisveinarnir 
heim  til  sin  aptur. 

11. 1í  En  María  stóð  hjá  gröf- 
inni  og  gret ;  en  sem  hún  grét, 
gægöist  hún  inn  í  gröfina, 

12.  Og  sá  tvo  eingla  hvít- 
klædda  sitjandi,  annan  til 
höfðaj,  hinn  til  fóta,  þar  sem 
Jesús  hafði  legið. 

13.  Og  þeir  sögöu  við  hana: 
kona,  hví  grætur  þu?  Hún 
svaraði  þeim :  af  því  búið  er 
að  taka  burt  Drottinn  minn, 
og  eg  veit  ekki,  hvar  hann 
heíir  yerið  lagður. 

14.  í  því  hún  sagði  þetta, 
varð  henni  litið  aptur  fyrir  sig, 
og  þá  sá  hún  Jesúm  standa 
þar,  en  hún  vissi  ekki,  að  það 
var  Jesús. 

15.  Jesús  segir  við  hana: 
kona,  hvað  grætur  þúl  að 
liverjum  leitar  þú  ?  Hún,  sem 
hugsaði,  að  þetta  væri  gras- 
garðsvöröurinn,  sagði  við  hann : 
herra,  hafir  þú  boriö  hann  í 
burtu,  þá  segðu  mér,  hvar  þú 
heíir  lao:t  hann,  og  mun  eg 


líndúkunum,  heldur  út  af  fyr-  I  sækja  hann. 


P2 


228  JOHAN 

16.  Jesus  sagði  við  hana: 
Maria;  hún  snéri  ser  við 
segÍY  á  liebresku:  Kabbúni, 
þaö  er:  lærimeistari. 

17.  Jesús  sagði  við  hana: 
snertu  mig  ekki,  því  enn  þá 
er  eg  ekki  uppstiginn  til  Föð- 
ur  míns ;  en  f arðu  til  bræðra 
minna  og  segðu  þeim,  eg  muni 
upp  stíga  til  míns  Föður  og 
yðar  Föður,  til  míns  Guðs  og 
yðar  Guðs. 

18.  María  frá  Magdölum  kem- 
ur  og  segir  lærisveinunum,  að 
liún  haíi  seð  Ðrottinn,  og  að 
haim  haíi  talaö  þetta  við  sig. 

19. 1Í  En  að  kvöldi  hins  sama 
dags,  sem  var  sá  fyrsti  í  vik- 
unni,  og  eptir  að  búið  var  að 
læsa  dyrum  þar  sem  lærisvein- 
arnir  voru  saman  komnir  af 
ótta  fyrir  Gyðíngum,  kom  Jes- 
ús  og  stóð  mitt  á  meðal  þeirra 
og  sagði  við  þá :  friður  se  með 
yður. 

20.  Og  í  því  hann  talaði  þetta, 
8ýndi  hann  þeim  hendur  sínar 
og  síðu.  En  lærisveinarnir  urðu 
glaðir  þegar  þeir  sáu  Drottinn. 

21.  Jesús  sagði  þá  aptur  við 
þá:  friður  se  með  yður  Eins 
og  Faðirinn  hefir  sent  mig, 
eins  sendi  eg  yður ; 

22.  Og  1  því  hann  sagði  þetta, 
blés  hann  á  þá  og  sagði:  með- 
takið  þer  Heilagan  Anda. 

23.  Hverjum  sem  þér  fyrir- 


SÍESAR  20.  Kap. 

geíið  syndirnar,  þeim  eru  þær 
fyrirgefnar,  og  hverjum  sem 
þer  synjið  fyrirgefníngar,  þeim 
verður  synjað  uim  fyrirgefn- 
íngu. 

24.  11  En  Tómas,  það  þýðir: 
tvíburi,  einn  af  þeim  tólf,  var 
ekki  með  þeim,  þegar  Jesús 
kom. 

25.  Þar  fyrir  sögðu  hinir  læri- 
sveinarnir  honum  frá,  að  þeir 
hefðu  séð  Drottinn.  En  hann 
svaraði  þeim:  sjái  eg  ekki 
naglaförin  í  hans  höndum  og 
láti  fíngur  minn  1  þau,  og  hönd 
mína  1  síðu  hans,  þá  trúi  eg 
ekki. 

26.  IF  Og  eptir  átta  daga  voru 
hans  lærisvéinar  aptur  inni  og 
Tomas  með  þeim.  Þá  kom 
Jesús  að  læstum  dyrum  og 
stóð  mitt  á  meðal  þeirra  og 
sagði:  friöur  se  með  yður. 

27.  Síðan  sagði  hann  við  Tom- 
as :  kom  þú  híngaö  með  fíngur 
þinn  og  skoða  hendur  mínar ; 
kom  þá  með  hönd  þína  og  legg 
í  síðu  mína,  og  vertu  ekki  van- 
trúaður,  heldur  trúaður. 

28.  Tómas  svaraði  og  sagði 
við  hann:  Drottinn  minn  og 
Guð  minn. 

29.  Jesiis  svaraði :  af  því  þú 
sást  mig,  Tómas,  trúðir  þú; 
en  sælir  eru  þeir,  sem  ekki 
sjá,  en  trúa,  þó. 

30.  En  hér  að  auki  gjörði 


21.  Kap.  GUÐS: 

Jesús  mörg  önnur  teikn  í  aug- 
sýn  lærisveina  sinna,  sem  ekki 
eru  skrifuð  í  þessari  bók. 

31.  En  þetta  er  skrifað,  svo 
að  þer  tryðuð,  að  Jesús  er 
Kristur  Sonur  Guðs,  og  svo 
að  þér,  sem  trúiö,  haíið  lííiö  í 
hans  nafni. 

21.  KAPÍTULI. 

J esús  hirtist  lærisveinum  sínum  %  Galílea;  segir 
Pbtri  fyrir  afdrif  Jians. 

EPTIE  þetta  birtist  Jesús 
aptur  lærisveinum  sínum 
við  Tíberíasvatn.  En  þannig 
birtist  hann : 

2.  Símon  Petur  og  Tómas, 
sem  þýöir :  tvíburi,  og  Natan- 
ael  írá  Kana  í  Galílea  og 
Sebedeusar  synir  og  tveir  aðr- 
ir  af  lærisveinum  hans  voru 
þar  ásamt. 

3.  Símon  Petur  segir  við  þá : 
eg  vil  fara  að  íiska.  Þeir  segja 
við  hann :  vér  komum  líka  með 
þer.  Þeir  geingu  út  og  stigu 
þegar  á  skip;  en  þá  nóttina 
feingu  þeir  ekkert. 

4.  En  er  dagur  var  runninn, 
stóð  Jesús  við  vatnið,  samt 
vissu  ekki  lærisveinarnir,  að 
það  var  Jesús. 

5.  Jesússagðiþáviðþá:  börn, 
hafið  þer  nokkuð  matarkyns? 
þeir  sögðu :  nei. 

6.  Hann  sagði  þá  við  þá: 
kastið  netinu  hægramegin  viö 
skipið,  þá   munuö  þér  afla. 


JALL.  229 

Þeir  köstuðu  því  nú,  og  gátu 
þá  ekki  dregið  þaö  fyrir  íiski- 
mergð. 

7.  Þá  segir  sá  lærisveinn,  sem 
Jesús  elskaði,  við  Pétur:  það 
er  Drottinn.  En  er  Símon 
Pétur  heyrði,  aö  það  væri 
Drottinn,  batt  liann  k^Ttilinn 
að  ser,  því  hann  var  snögg- 
klæddur  og  fleygði  sér  í  vatnið, 

8.  En  hinir  lærisveinarnir 
komu  á  skipinu  (því  þeir  voru 
ekki  lángt  frá  landi,  heldur 
svo  sem  tvö  hundruð  álnir), 
og  drógu  netin  að  landi,  með 
íiskinum  í. 

9.  En  er  þeir  voru  geingnir  á 
land,  sjá  þeir  glæður  og  fisk 
lagðan  á  þær  og  brauð. 

10.  Jesús  segir  þá  við  þá: 
komið  með  nokkuð  af  íiskun- 
um,  sem  þer  nú  veidduð. 

11.  Símon  Pétur  íór  til  og 
dró  netið  á  land,  fult  af  stór- 
um  íiskum,  hundraö  íimmtíu 
og  þremur :  en  þó  þeir  væm 
svo  margir,  rifnaði  netið  ekki. 

12.  Jesús  segir  við  þá:  kom- 
ið  og  takið  dagverð.  En  eing- 
inn  af  lærisveinunum  réðst  til 
að  spyrja  hann :  hver  ertu  ? 
því  þeir  vissu,  að  það  var 
Drottinn. 

13.  Þá  kemur  Jesús  og  tekur 
brauðið  og  gefur  þeim,  sömu- 
leiðis  fiskinn. 

14.  Þetta  var  í  þriðja  sinni. 


230  JÓHANNESAE 

sem  Jesús  birtist  lærisveinum 
sírmm,  eptir  að  hann  var  upp 
risinn  frá  dauðum. 

15.  1í  En  er  þeir  höfðu  mat- 
azt,  segir  Jesús  við  Símon  Pét- 
ur:  Símon  Jónasson,  elskar 
þú  mig  meir  en  þessir?  hann 
svaraði  honum :  já,  Herra,  þú 
veizt,  að  eg  elska  þig.  Jesús 
segir  viö  liann :  gæt  þú  lamba 
minna. 

16.  Hann  segir  aptur  í  annað 
sinn  við  hann:  Símon  Jonas- 
son,  elskar  þú  mig?  hann 
svaraöi  honum  :  já,  Herra,  þú 
veizt,  að  eg  elska  þig.  Jesus 
segir  þá  við  hann:  hirð  þú 
sauði  mína. 

17.  Hann  segir  í  þriðja  sinni 
við  hann :  Símon  Jónasson, 
elskar  þú  mig?  þá  ángraðist 
Pétur,  af  því  hann  sagði  í 
þriðja  sinni  við  hann:  elskar 
þú  mig?  og  hann  sagði  við 
íiann:  Herra,  þú  veizt  alt,  þú 
veizt,  aö  eg  elska  þig.  Jesús 
segir  við  hann:  geym  þú  sauða 
minna. 

18.  Sannlega,  sannlega  segi 
eg  þer :  þegar  þú  varst  ýngri, 
gyrtir  þú  þig  og  gekkst,  hvert 
sem  þú  vildir,  en  þegar  þú 
eldist,  muntu  útbreiða  hendur 
þínar,  og  annar  mun  gyrða 
þig,  og  leiða  þángað,  sem  þú 
vilt  ekki. 

19.  En  þetta  sagði  Jesús  til 


GUÐSPJALL.         21.  Kap. 

að  gefa  að  skilja,  með  hverjum 
dauðdaga  hann  skyldi  veg- 
sama  Guð.  Og  þá  hann  hafði 
þetta  talað,  sagði  hann  viö 
Pétur :  fylg  þú  mér  eptir. 

20.  Petur  leit  við,  sá  þann 
lærisvein,  sem  Jesús  elskaði, 
koma  á  eptir,  þann  sama,  sem 
um  kvöldmáltíðina  hafði  hall- 
að  sér  upp  að  Jesú  brjósti  og 
spurt :  Herra,  hver  er  sá,  sem 
mun  svíkja  þig  ? 

21.  Þegar  Pétur  sá  þenna, 
segir  hann  við  Jesúm :  Herra, 
hvað  verður  um  þenna  ? 

22.  Jesús  svarar  honum:  ef 
eg  vil,  að  hann  bíði,  þángað 
til  eg  kem,  hvað  kemur  það 
við  þig?  fylg  þú  mer  eptir. 

23.  Því  barst  sú  saga  út  með- 
al  bræðranna,  að  þessi  læri- 
sveinn  mundi  ekki  deya.  Þó 
haföi  Jesús  ekki  sagt  við  hann, 
að  hann  mundi  ekki  deya; 
heldur:  ef  eg  vil  hann  bíði, 
þángað  til  eg  kem,  hvað  kem- 
ur það  við  þig  ? 

24.  Þessi  er  sá  lærisveinn,  sem 
hefir  vitnað  um  þetta  og  skrif- 
að  þetta,  og  vér  vitum,  að  hans 
vitnisburður  er  sannur. 

25.  Margt  annað  hefir  Jesús 
gjört,  og  ef  það  alt,  eitt  og 
sérhvað,  ætti  að  skrásetjast, 
hugsa  eg,  að  jafnvel  heim- 
urinn  ekki  mundi  taka  þær 
bækur,  sem  þá  yrðu  skrifaðar. 


POSTULANNA 


GJÖRNINGAR. 


1.  KAPÍTULI. 

Jesú  Mmnaför ;  samlyndi  lærisveinanna  ;  ræða 
Péturs  ;  Mattías  valinn  til  postula. 

FYREI  frásöguna  samda  eg, 
Teófílus!  um  alt  sem  Jes- 
ús  gjörði  og  kendi, 

2.  Alt  til  þess  dags,  er  hann 
var  upp  numinn,  eptir  að  hann 
hafði  fyrir  Heilagan  Anda  boð- 
orð  gefiðpostiilunum,sem  hann 
haf  ði  út  valið ; 

3.  Sem  hann  og  birtist  lifandi 
eptir  písl  sína  með  mörgum 
órækum  kennimerkjum,  þar  eð 
hann  let  þá  sjá  sig  í  fjörutíu 
daga,  og  talaði  við  þá  það 
sem  heyrir  til  Guðs  ríkis. 

4.  Nú  er  hann  eitt  sinn  var 
saman  við  þá,  skipaði  hann 
þeim  að  fara  ekki  burtu  úr 
Jerusalem,  lieldiir  bíða  eptir 
fyrirheiti  Föðursins,  sem  þer, 
sagði  hann,  hafið  heyrt  mig 
tala  um. 

5.  Því  Johannes  skírði  með 
vatni,  en  þer  skuluð  skírðir 
verða  með  Heilögum  Anda, 
ekki  mörgum  dögum  eptir 
þenna. 

8.  Þegar  þeir  voru  saman 
komnir,  spurðu  þeir  hann  og 
sögðu :  ætlarðu,  Herra,  á  þess- 


um  dögum  að  endurreisa  Isra- 
elsríki? 

7.  Hann  svaraði  þeim:  það 
er  ekki  yðar  að  vita  tíðir  eður 
tíma,  sem  Faðirinn  hefir  sett  í 
sjálfs  síns  vald ; 

8.  En  þér  skuluð  öðlast  krapt 
Heilags  Anda,  sem  yíir  yður 
kemur,  og  þer  skuluð  mínir 
vottar  vera  í  Jerúsalem  og  í 
öllu  Gyðíngalandi  og  í  Sama- 
ria og  til  jarðarinnar  endi- 
marka. 

9. 1  því  hann  sagði  þetta,  varð 
hann  uppnuminn,  að  þeim  ásjá- 
andi,  og  ský  nam  hann  frá  aug- 
um  þeirra. 

10.  Nú  sem  þeir  störðu  til 
himins,  þá  hann  fór  frá  þeim, 
sjá,  þá  stóðu  tveir  menn  hjá 
þeim  í  hvítum  klæðnaöi ; 

11.  Þeir  sögðu:  Galíleisku 
menn,  hví  standið  þer,  og 
horíið  til  himins  ?  þessi  J esús, 
sem  upp  numinn  er  frá  yður 
til  himins,  mun  koma  á  sama 
hátt,  og  þér  sáuð  hann  fara 
til  himins. 

12.  Þeir  sneru  þá  aptur  til 
Jerúsalem  frá  fjallinu,  sem 
kallað  er  olíufjaíl,  er  liggur 
í  nánd  við  Jerúsalem  eina 
helgidagsleið  þaöan. 


232  POSTU 

13.  Og  sem  þeir  komu  í  borg- 
ina,  fóru  þeir  upp  á  lopt  eitt, 
og  heldu  þar  kyrru  fyrir,  Petur 
og  J akob  og  J óhannes  og  And- 
res og  Tomas,  Bartólómeus  og 
Matteus,  Jakob  Alfeusson  og 
Simon  Selotes  og  Jiidas,  son- 
ur  Jakobs. 

14.  Þessir  allir  voru  með 
eindrægni  stöðugir  í  bæna 
ákalli,  ásamt  konunum  og 
Maríu,  móður  Jesú,  og  bræðr- 
um  hans. 

15. 1í  Um  þessar  mundir  stóð 
Pétur  npp  á  meðal  lærisvein- 
anna  (viðstaddir  voru  þar  hart- 
nærhundrað  ogtuttugu  manns) 
og  mælti : 

16.  Góðir  menn  og  bræður, 
rætast  hlaut  ritníng  sú,  er 
Heilagur  Andi  haf  ði  fyrir  sagt 
af  Davíðs  munni  um  Júdas, 
sem  gjörðist  leiötogi  þeirra,  er 
gripu  Jesúm. 

17.  Því  hann  var  talinn  með 
oss,  og  liaf ði  lilotið  þetta  emb- 
ætti. 

18.  Þessi  aflaði  (greftrunar-) 
reits  fyrir  verðlaun  ódáða- 
verksins,  steyptist  á  höfuöið, 
og  brast  sundur  í  miðju,  svo 
öll  inníflin  féllu  út. 

19.  Og  er  þetta  kunnugt  orð- 
ið  öUum,  sem  búa  í  Jerúsalem; 
svo  að  þessi  reitnr  er  kallaður 
á  þeirra  túngu  Akeldama,  það 
er:  blóðs-reitur. 


ANNA  1.  Kap. 

20.  Því  er  svo  skrifað  í  sálma- 
bókinni:  bústaður  hans  skal 
í  eyði  verða  og  einginn  í 
honum  búa ;  og  á  öðrum 
stað :  við  embætti  hans  taki 
annar. 

21.  Því  hæfir,  að  einhver 
þeirra,  sem  alia  tíð  hafa  með 
oss  verið,  frá  því  að  Drottinn 
Jesús  tók  að  gánga  út  og  inn 
með  oss, 

22.  Alt  frá  skírn  Jóhannesar, 
til  þess  dags  er  hann  var  frá 
oss  upp  numinn,  verði  vottur 
upprisu  hans  meður  oss. 

23.  Og  þeir  tóku  tvo  til,  Jó- 
sep,  kallaðan  Barsabas,  að 
auknafni  Eéttvís,  og  Mattías, 

24.  Báðust  fyrir  og  sögðu: 
Drottinn,  þú  sem  þekkir  hjörtu 
allra,  sjhidu,  livorn  þessara 
tveggja  þú  hefir  valið 

25.  Til  að  taka  hlutdeild  þessa 
embættis  og  postuladæmis, 
sem  Júdas  gekk  úr,  svo  að 
hann  færi  til  sins  staðar. 

26.  Þeir  vörpuðu  þá  hlutum 
um,  og  hluturinn  féll  á  Matt-  i 
ías ;  og  hann  var  í  einu  hljóði  | 
kosinn  til  postula  meö  þeim 
ellefu. 

2.  KAPÍTULI. 

Heilags  Anda  sending  d  hvttasunnuhdtiðinni ; 
ræða  Péturs  um  Krists  pinu,  upprisu,  Mmna-- 
för  og  sendíngu  Heilags  Anda ;  spurmngar 
fólJcsins,  rdð  og  uppörfan  Péturs ;  3000 
hristnast ;  innbyrðis  mmgeingni  Mnna  fyrstit 
hristnu. 


2.  Kap.  GJORN 

EN  er  hvitasunnudagurinn 
kom,  voru  þeir  allir  með 
einum  huga  til  samans. 

2.  Og  þar  varð  skyndilega 
þytur  frá  himni,  eins  og  að- 
dyDjanda  sterkviöris,  og  fylti 
alt  húsið,  sem  þeir  sátu  í. 

3.  Og  þeir  sáu  túngur,  eins  og 
af  eldi  væru,  er  kvísluöust  og 
settu  sig  yfir  serhvern  þeirra ; 

4.  Og  þeir  urðu  allir  fuUir  af 
Heilögum  Anda  og  töku  að 
tala  annarlegum  túngum,  eins 
og  Andinn  gaf  þeim  að  tala. 

5.  En  í  Jerúsalem  bjuggu 
Gyðíngar,  guðræknir  menn, 
af  als  konar  þjóðum  uiidir 
himninum. 

6.  Þá  nú  þessi  hvinur  varð, 
kom  mannfjöldinn  saman,  og 
honiim  brá  mjög  við,  því  hver 
einn  heyrði  þá  tala  hans  mál ; 

7.  Urðu  þá  allir  svo  sem  frá 
ser  og  undruðust,  segjandi  hver 
við  annan:  sjá,  eru  ekki  allir 
þessir,  sem  tala,  úr  Galílea  ? 

8.  Og  hverninn  heyrir  þá  hver 
af  oss  sitt  móðurmál? 

9.  Partar,  Medar,  Elamítar, 
ver  sem  heima  eigum  í  Meso- 
potamia, Júdea,  Kappadosía, 
Pontus  og  Asia, 

10.  í  Frygia  og  PamíiKa, 
Egyptalandi  og  Lybíu-bygð- 
um  í  nánd  við  Sýrene,  ver 
Bömverjar,  her  búsettir; 

11.  Gyðíngar,  og  vér,  sem 


NGAE.  233 

Gyöíngar  liöfum  gjörzt,  Kret- 
ar,  og  Arabar,  vér  heyrum  þá 
tala  á  vorar  túngur  um  Guðs 
störmerki. 

12.  En  allir  urðu  frá  ser  numd- 
ir  og  efablandnir,  og  einn 
sagði  viö  annan:  hvað  ætlar 
úr  þessu  að  verða  ? 

13.  En  aðrir  hæddust  að  þess- 
u,  segjandi:  þeir  eru  fuUir  af 
sætu  vini. 

14.  IT  Þá  gekk  Pétur  fram 
ásamt  þeim  ellefu,  höf  upp 
sina  raust  og  talaði  til  þeirra : 
Þer  Gyðíngar,  góðir  menn,  og 
þer  allir,  sem  í  Jerúsalem 
búiö,  það  se  yöur  vitanlegt,  og 
látiö  yðurorð  mín  í  eyrum  loða; 

15.  Því  ekki  er  það,  eins 
og  þer  hugsið,  að  þessir  seu 
drukknir,  því  að  nú  er  þriðja 
stund  dags ; 

16.  Heldur  rætist  her,  þaö, 
sem  spámaðurinn  J óel  sagði : 

17.  "Það  skal  ske  á  síðustu 
dögum,  segir  Guð,  eg  vil  út- 
hella  af  Anda  mínum  yfir  alt 
hold;  synir  yðar  og  dætur 
skulu  spá,  úngmenni  yðar  sjá 
sjónir,  og  öldúngar  yðar  fá 
draumvitranir ; 

18.  Yfir  þjóna  mína  og  amb- 
áttir  mínar  vil  eg  á  þeim  dög- 
um  úthella  af  mínum  Anda, 
og  þau  skulu  spá. 

19.  Og  eg  mim  lata  tákn  ske 
á  himnum  uppi  og  fyrirbm^ði 


234  POSTI 

á  jörðu,  blóð,  eld  og  reykjar- 
svælu. 

20.  Sólin  skal  snúast  í  myrk- 
ur  og  túnglið  í  blóö,  áður  en 
kemur  hinn  mikli  dýrðlegi 
dagur  Drottins; 

21.  En  það  skal  ske,  að  hver 
sem  nafn  Drottins  ákallar,  sá 
mun  verða  hólpinn." 

22.  Þér  ísraelsmenn,  heyrið 
þessi  orð  :  Jesúm  frá  Nazaret, 
mann  þann,  er  Guð  auðkendi 
fyrir  yður  með  kraptaverkum, 
táknum  og  stórmerkjum,  sem 
Guð  let  ske  fyrir  bans  hönd 
meðal  yðar,  eins  og  þér  vitið, 

23.  Hann  hafið  þér  eptir  Guðs 
ráðstöfan  og  fyrirætlun  ofur- 
seldan,  tekið  og  með  hönd- 
um  óguðlegra  krossfest  og 
aflífað. 

24.  En  þenna  sama  heíir  Guð 
nppvakið  og  leyst  úr  daiiðans 
böndum,  því  að  ekki  var  það 
mögulegt,  aö  dauðinn  gæti 
haldið  bonum :  því  Davíð  seg- 
ir  um  hann : 

25.  "Ætíð  heíi  eg  Drottinn 
fyrir  augum  mer,  hann  er  mer 
til  bægri  hliðar,  svo  eg  skelf- 
ist  ekki ; 

26.  Því  er  mitt  hjarta  glað- 
vært  og  túnga  mín  fagnar.  Þar 
fyrir  skal  og  líkami  minn  hvíla 
vonglaður, 

27.  Því  þú  munt  ekki  eptir- 
skilja  önd  mína  í  ríki  enna 


LANNA  2.  Kap. 

dauðu,  ne  leyfa,  að  þinn  Heil- 
agi  sjái  rotnun. 

28.  Kunna  gjörðir  þú  mer 
lífsins  vegu,  þú  munt  mig 
með  fögnuði  fylla  fyrir  ásjónu 
þinni." 

29.  Góðir  menn  og  bræður, 
leyft  se  mér  einarðlega  að  tala 
við  yöur  um  forföðurinn  Da- 
vid: hann  do  og  var  graíinn, 
og  bans  leiði  er  til  bjá  oss 
enn  1  dag. 

30.  En  af  því  hann  var  spá- 
maður,  og  vissi,  að  Guð  hafði 
svarið  honum,  að  einn  hans 
afkomenda  skyldi  sitja  á  bans 
konúngs-stóli, 

31.  Talaði  bann  af  forspá  iim 
upprisu  Krists ;  því  ekki  varð 
bans  sála  í  daiiðra  ríki  eptir 
skilin,  og  líkami  bans  sá  ekki 
beldur  rotnun. 

32.  Þenna  Jesúm  nppvakti 
Giið  frá  danöum,  þess  erum 
ver  allir  vottar ; 

33.  Þar  fyrir,  þá  bann  með 
Guðs  bægri  bond  var  npp  baf- 
inn,  og  bafði  feingið  fyrirbeiti 
af  Föðurnum  um  Heilagan 
Anda,  úthelti  bann  bonum, 
eins  og  þer  sjáið  og  beyrið. 

34.  Því  Davíð  ste  ekki  til 
bimna,  þó  segir  bann:  "Drott- 
inn sagði  mínnm  Drottni:  seztu 
við  raína  bægri  bond, 

35.  Uns  eg  gjöri  óvini  þína  að 
fótaskör  þinni." 


3.  Kap. 

36.  Með  óbrigðanlegri  vissu 
viti  þá  allur  Israelslýður,  að 
Guð  heíir  gjört  að  Drottni  og 
að  Kristi  þenna  Jesúm,  sem 
þér  krossfestuð. 

37.  1í  En  þá  þeir  heyrðu 
þetta,  skárust  þeir  í  hjörtum 
sínum,  og  sögðu  við  Pétur  og 
hina  postulana:  hvað  eigum 
ver  að  gjöra,  góðir  menn  og 
bræður  ? 

38.  Petur  sagði  þá  við  þá: 
takið  sinnaskipti,  og  hver  yð- 
ar  láti  skíra  sig  til  nafns  Jesú 
Krists,  til  fyrirgefníngar  synd- 
anna,  þá  munuð  þer  öðlast 
gjöf  Heilags  Anda ; 

39.  Því  að  yður  tilheyrir  fyrir- 
heitið,  og  börnum  yðar  og  öU- 
um  þeim,  sem  í  Qærlægð  em, 
hverja  helzt  Drottinn  Guð  vor 
kallar  hér  til. 

40.  Meö  öðrum  fleiri  orðum 
færði  hann  þeim  heim  sanninn 
og  áminti  þá,  svo  segjandi : 
látið  yður  frelsa  frá  þessari 
þverbrotnu  kynslöð. 

41.  t  Þeir,  sem  nú  fúslega 
skipuðust  við  ræöu  hans,  letu 
skírast,  og  þar  bættust  viö  á 
þeim  degi  nær  þrjár  þúsundir 
manna ; 

42.  Héldu  þeir  sér  stöðug- 
lega  Tið  postulanna  kenníngu 
í  félagsskap,  samnautn  og 
bænahaldi ; 

43.  Og  ótta  sló  yfir  alla,  því 


GJÖENÍNGAE. 


235 

mörg  tákn  og  stórmerki  gjörð- 
ust  af  postulunum. 

44.  En  allir,  sem  trúaðir  urð-^ 
u,  héldu  saman  og  höfðu  alt 
sameiginlegt. 

45.  Eignir  sínar  og  góz  seldu 
þeir,  og  úthlutuðu  ölliim  þar 
af,  eins  og  hver  hafði  þörf  á. 

46.  Daglega  heldu  þeir  sér 
samhnga  í  musterinu,  brutu 
brauö  í  heimahúsum,  og  nutu 
fæðu  sinnar  með  glaðværð  og 
hjartans  einfaldleik, 

47.  Lofuðn  Guð  og  höfðu 
vinsæld  af  öUum  lýð.  En 
Drottinn  bætti  daglega  við 
söfnuöinn,  þeim  sem  hólpnir 
urðu. 

3.  KAPlTULI. 

PUur  læJcnar  háltan  mann;  fólMð  undrast  ræðu 
Pbturs  um  dauða  og  upprisu  J esú ;  hanrí 
ræður  til  apturhvarfs. 

EITT  sinn  geingu  þeir  Pet- 
ur og  Johannes  saman 
upp  Í  musterið  á  venjulegri 
bænatíð  um  níundu  stund  ; 

2.  Þá  var  verið  að  bera  þáng- 
að  mann,  er  haltur  var  frá 
móöurlífi  og  daglega  var  sett- 
ur  við  þær  dyr  musterisins,  er 
köUuðust  hinar  fögru,  svo  hann 
bæði  sér  ölmusu  af  þeim,  er 
inn  geingu  í  musterið. 

3.  Þegar  hann  nú  sá  Petur  og 
Johannes  ætla  að  gánga  þar 
inn,  beiddist  hann  ölmusu  af 
þeim. 


236  POSTU 

4.  Pétur  staröi  á  hann  ásamt 
Jóhannesi,  og  sagði:  líttu  upp 
á  okkur. 

5.  Hann  leit  til  þeirra  í  von 
um,  að  hann  mundi  fá  eitt- 
hvað  hjá  þeim; 

6.  En  Pétur  sagði:  silfiir  og 
gull  á  eg  ekki,  en  þaö  sem  eg 
heíi,  það  gef  eg  þér.  í  nafni 
Jesú  Krists  frá  Nazaret,  statt 
npp  og  gakk ; 

7.  Tók  í  hans  hægri  hönd  og 
reisti  hann  á  fætur. 

8.  En  jafnskjótt  urðu  iljar 
hans  og  öklar  styrkvir,  svo 
liann  spratt  upp  og  gekk  um 
kríng,  fylgdist  meö  þeim  inn  í 
musterið,  gekk,  stökk  upp  og 
lofaði  Guð. 

9.  Og  alt  folk  sá  hann  gánga 
og  lofa  Guð, 

10.  Líka  þektu  þeir  hann,  og 
vissu,  að  hann  var  sá  sami, 
sem  hafði  beiðzt  ölmusu  við 
hinar  fögru  dyr  mnsterisins ; 
fyltust  því  af  felmtri  og  undr- 
un  yíir  þessum  atburði. 

11.  Nú  sem  hinn  halti  er 
heilbrigður  var  orðinn,  hélt 
ser  til  Péturs  og  Jóliannesar, 
flyktist  til  þeirra  allur  lýður- 
inn  í  gángrúm  það,  sem  kent 
er  við  Salomon,  og  var  felmts- 
fuUur. 

12.  1í  Þegar  Petur  sá  þetta, 
mælti  hann  til  fólksins:  þér, 
Israelsmenn,  hví  furðar  yður 


jANNA  3.  Kap. 

á  þessu,  og  hví  starið  þer  á 
okkur,  eins  og  við  heföum  af 
sjálfs  krapti  eður  fyrir  eigin 
guðhræðslu  áorkað,  að  þessi 
geingur  ? 

13.  Guð  Abrahams,  Isaaks  og 
Jakobs,  Guð  feðra  vorra  heíir 
vegsamað  sinn  Son,  Jesúm, 
sem  þér  ofarselduð  og  afneit- 
uöuð  fyrir  Pílatusi,  er  ályktaði 
að  láta  hann  lausan. 

14.  Hinum  Heilaga  og  Eett- 
láta  afneituðuð  þér,  báðuð  um 
morðíngjann, 

15.  En  íétuð  aílífa  þann  lífsins 
foríngja,  sem  Guð  uppvakti 
frá  dauðum,  og  aö  þessu  er- 
um  vér  vottar. 

16.  En  hann  er  það,  sem  lief- 
ir  heilan  gjört  þenna,  er  þér 
horíið  á  og  þekkið,  fyrir  trúna 
á  hans  nafn ;  og  trúin  (sem  er) 
fyrir  hann  er  það,  sem  gaf 
hinum  halta  slíkan  albata  fyr- 
ir allra  yðar  angum. 

17.  Nú  veit  eg,  bræður,  að 
þér,  eins  og  yðrir  liöfðíngjar, 
gjörðuð  þaö  af  vanþekkíngu ; 

18.  En  Guð  let  þannig  rætast, 
það  sem  hann  hafði  fyrir  sagt 
fyrir  munn  allra  sinna  spá- 
manna,  að  Kristur  skyldi  pín- 
ast. 

19. 11  Takið  því  sinnaskipti  og 
snúið  yöm%  svo  aö  syndir  yöar 
verði  fyrirgefnar, 

20.  Svo  að  endurlífgunar  tím- 


4.  Kap.  GJOEN 

ar  komi  frá  angliti  Drottins, 
og  hann  sendi  þann  yður  fyrir- 
hugaða  Jesúm  Krist, 

21.  Sem  á  að  halda  himnin- 
um  alt  til  þess  tíma,  að  alt 
endiirskapast,  sem  Guð  hefir 
talað  um  fyrir  munn  allra 
sinna  heilögu  spámanna  frá 
öndverðu. 

22.  Þannig  hefir  Möses  sagt 
til  feðranna:  "spámann  mun 
Drottinn  Guð  yðar  nppvekja 
yður  af  bræðrum  yðar  eins  og 
mig;  gegnið  honum  í  öllu,  er 
hann  segir  yður ; 

23.  En  það  skal  ske,  að  hver 
sú  sál,  sein  ekki  gegnir  þeim 
spámanni,  skal  afmást  úr  tölu 
þjóðarinnar." 

24.  Eins  hafa  allir  spámenn- 
irnir  frá  Samúel,  hver  eptir 
annan,  svo  margir  sem  talað 
hafa,  einnig  kunngjört  þessa 
daga. 

25.  Þer  eruð  börn  spámann- 
anna  og  sáttmálans,  sem  Guð 
gjörði  við  feöur  vora,  þá  hann 
sagði  við  Abraham:  "af  af- 
kvæmi  þínu  skulu  allar  jarð- 
arinnar  ættkvíslir  blessun 
hljóta." 

26.  Yður  sendi  Guð  fyrstum 
Son  sinn,  þá  hann  uppvakti 
hami,  til  þess  hann  skyldi 
yður  blessa,  meö  því  að  sér- 
hver  yðar  sneri  ser  frá  ilsku 
sinni. 


NGAE.  237 
4.  KAPÍTULI. 

Pétur  og  Johannes  eru  settir  i  fángelsi ;  PHur 
forsvarar  sig  fyrir  rdöinu  ;  þeim  er  hötað  og 
slept ;  peir  hiðja  Guð  sameiginlega  og  verða 
hænheyrðir  ;  dstand  safnaðarins. 

MEDAN  þeir  voru  enn  að 
tala  til  fólksins,  komu 
að  þeim  prestar,  varðmanna- 
foríngi  musterisins  og  Sadú- 
sear, 

2.  Sem  gramdist  það,  að 
postularnir  kendu  fólkinu  og 
boðuðu  iipprisu  framliðinna  í 
Jesú ; 

3.  Lögðu  þeir  þá  hendur  á 
þá  og  settu  í  varðhald  til 
næsta  morguns,  því  kvöld  var 
komið ; 

4.  En  margir  þeirra,  er  heyrt 
höfðu  ræðuna,  trúðu,  svo  að 
tala  þeirra  manna  var  nær 
fimm  þúsundir. 

5.  IF  Morgiininn  eptir  skeði 
það,  að  höfðíngjarnir,  öldúng- 
arnir  og  hinir  skriptlærðu 
komu  saman  í  Jerúsalem,  og 
Hannas  höfuðprestur, 

6.  Kaífas,  Johannes,  Alex- 
ander og  allir,  sem  voru  af 
höfuðpresta  ætt. 

7.  Voru  postularnir  þá  fram 
leiddir  og  aðspurðir,  af  hvaða 
myndugleika  eður  í  hvers  um- 
boði  þeir  hefðu  gjört  þetta  ? 

8.  Pétur,  fullur  af  Heilög- 
um  Anda,  sagði  þá  við  þá: 
þer  höfðíngjar  þjóðarinnar  og 
öldúngar  Israels, 


238  POSTU 

9.  Með  því  ver  í  dag  eigum 
aö  standa  ransókn  viðvíkjandi 
góðverkinu  við  hruma  mann- 
inn,  og  því,  af  hvers  völdum 
hann  sé  heiU  orðinn, 

10.  Þá  sé  yöur  öUum  vitan- 
legt  og  öUum  Israelslýð :  að  í 
nafni  Jesú  Krists  frá  Nazaret, 
sem  þér  krossfestuö,  en  Guð 
tippvakti  frá  dauðum,  að  af 
hans  völdum  er  það  oröið,  að 
þessi  stendur  heilbrigður  fyrir 
yðar  augum. 

11.  Hann  er  sá  steinn,  sem 
þer,  byggíngarsniiðir  einskis 
möttuð,  en  er  nú  orðinn  að 
hyrníngar-steini ; 

12.  Af  eingum  öðrum  er 
hjálpræðis  að  vænta,  því  meðal 
manna  gefst  ekki  nokkur  ann- 
ar  undir  himninum,  fyrir  hvers 
fuUtíngi  oss  sé  ætlað  hólpnum 
að  verða. 

13.  1í  En  er  þeir  sáu  djörfúng 
Péturs  og  Jóhannesar,  og 
vissu,  að  þeir  voru  ölæröir  og 
leikmenn,  undruðust  þeir;  líka 
þektu  þeir  þá,  aö  þeir  höfðu 
verið  með  Jesú. 

14.  Og  nú,  er  þeir  sáu  mann- 
inn,  sem  læknaður  haföi  verið, 
standa  hjá  þeim,  gátu  þeir 
eingu  móti  mælt, 

15.  Skipuðu  þeim  því  að 
gánga  út  frá  ráðinu  og  tóku 
ráð  sín  saman  og  sögðu : 

16.  Hvað  eigum  vér  að  gjöra 


jANNA  4.  Kap. 

við  þessa  menn?  því  það  er 
þekkjanlegt  kraptaverk,  sem 
þeir  hafa  gjört  og  er  augljóst 
oiðið  öllum,  sem  búa  í  Jeru- 
salem, og  vér  getum  ekki 
neitað  því. 

17.  En  svo  að  fregnin  um  það 
breiðist  ekki  meir  út  meöal 
lýðsins,  þá  skulum  ver  með 
hótunum  hræða  þá  frá,  að  tala 
framar  í  þessu  nafni  til  nokk- 
urs  manns. 

18.  Síðan  köUuðu  þeir  þá  fyr- 
ir sig  og  bönnuðu  þeim  harð- 
lega  að  tala  eöur  kenna  1  Jesú 
nafni. 

19.  En  Petur  og  Johannes 
svöruðu  þeim:  dæmið  sjálfir, 
hvort  það  se  rétt  fyrir  augum 
Guðs,  að  hlýðnast  yður  fremur 
en  Guði. 

20.  Ver  getum  því  ekki  látið 
vera  að  tala  það,  sem  vér  höf- 
um  heyrt  og  séð. 

21.  En  hinir  ógmiðu  þeim 
enn  fremur,  og  sleptu  þeim 
svo,  því  þeim  hugsaðist  eing- 
in  átylla  til  aö  hegna  þeim 
vegna  fólksins,  þar  allir  lof- 
uðu  Guð  fyrir  það,  sem  skeð 
var ; 

22.  Því  sá  maöur  var  yíir  fer- 
tugt,  er  með  þessu  dásemdar- 
verki  var  læknaöiir. 

23.  IT  Þá  búiö  var  að  lata  þá 
lausa,  koma  þeir  til  sinna  og 
greindu  þeim  frá,  hvað  höf- 


5.  Kap.  GJOm 

uð-prestarnir  og  öldúngarnir 
höföu  sagt  við  þá. 

24.  En  þegar  þeir  heyrðu  það, 
hófu  þeir  samhuga  raust  sína 
til  Guðs  og  sögðu:  Drottinn, 
þú  ert  sá  Guð,  sem  gjört  hefir 
himininn  og  jörðina  og  sjóinn 
og  alt,  sem  í  þeim  er ; 

25.  Þú  sem  heíir  talað  svo 
fyrirmunn  Davíðs,  þjóns  þíns: 
"hví  æddu  heiðíngjarnir,  og 
hví  tóku  þjóðirnar  saman  hé- 
gómleg  ráð  ? 

26.  Jarðarinnar  konúngar 
heldu  fund,  og  höfðíngjarnir 
tóku  sig  saman  móti  Drottni 
og  hans  smurða." 

27.  Því  sannarlega  risu  npp  í 
borg  þessari  Heródes  og  Pon- 
tius Pílatus,  ásamt  heiðnum 
þjóðum  og  ísraelslýð,  móti 
þínu  heilaga  barni  Jesú,  sem 
þú  haföir  smurt, 

28.  Til  að  gjöra  alt,  sem  þín 
hönd  og  þitt  ráð  hafði  til 
ætlað  að  ske  skyldi. 

29.  Og  nú,  Drottinn,  lit  á 
þeirra  hótanir  og  gef  þínum 
þjónum  með  fullri  djörfúng  að 
tala  þitt  erindi ; 

30.  Og  útréttu  til  þess  þína 
hönd  svo  að  ske  megi  lækn- 
íngar,  tákn  og  störmerki  1 
naíhi  þíns  heilaga  barns  Jesú. 

31.  1Í  Og  er  þeir  höfðu  beðizt 
fyrir,  hrærðist  staðurinn,  þar 
sem  þeir  voru  saman  konrnir, 


[NGAK.  239 

og  þeir  urðu  allir  fuUir  af 
Heilögum  Anda,  og  kendu 
Guðs  orð  með  djörfúng. 

32.  í  safnaði  enna  trúuðu  var 
eitt  hjarta  og  ein  sál ;  einginn 
sagði  það  vera  sitt,  er  hann 
átti,  heldur  var  þeim  alt  sam- 
eiginlegt. 

33.  Og  postularnir  vitnuðu 
um  Herrans  Jesú  upprisu  með 
miklum  krapti,  og  mikil  náð 
var  með  þeim  öUum. 

34.  Meðal  þeirra  var  einginn 
þurfamaður,  því  hver,  sem  átti 
fasteign  eða  hús,  seldi  það, 
kom  með  andvirðið, 

35.  Og  fekk  það  postulunujn; 
og  var  serhverjum  úthlutað, 
eptir  því  sem  hann  haföi  þörf 
til. 

36.  Þannig  seldi  Levítinn  Jö- 
ses,  ættaöur  frá  Kýprus,  sem 
postularnir  kölluðu  að  viöur- 
nefni  Barnabas  (það  er:  hugg- 
unar  sonur),  akur,  er  hann 
átti,  kom  með  veröið  og  lagði 
það  fyrir  fætur  postulanna. 

5.  KAPlTULI. 

Svik  og  hegniTig  Ánamasar  og  Saffíru  ;  hrapta- 
verh  postulanna  ;  margir  taka  trú ;  postul- 
arnir eru  settir  i  varðhald,  en  frelsast  þaðan 
af  eingli ;  eru  leiddir  fyrir  rdðið,  sem  vill 
rdða  þd  af  dögum  ;  Gamaliel  afstýrir  því  ; 
þeir  eru  húðstiýktir,  Idtnir  lausir,  en  halda 
samt  dfram  að  henna. 

EN  maður  nokkur  að  nafni 
Ananias,  með  konu  sinni 
Saífíru,  seldi  fasteign, 


240  POSTULANNA 

2.  Og  áróg  nokkuð  undan  af 
verðinu  með  vitund  konu  sinn- 
ar,  en  færði  postulunum  nokk- 
uð  og  seldi  þeim  til  umráða. 

3.  Pétur  sagði  þá:  Ananias, 
hví  léztu  Satan  koma  þer  til 
þess  að  Ijúga  að  Heilögum 
Anda  og  draga  af  jaröarverð- 
inu? 

4.  Var  hún  ekki  þín,  á  meðan 
Mn  var  öförguð?  og  áttirðu 
eins  ráð  á  verði  hennar  eptir 
söliina?  Hvernig  gaztu  þá 
látið  þer  hngkvæmast  slíkt  til- 
tæki?  ekki  liefir  þú  logiö  að 
mönnum,  heldur  að  Guði. 

5.  XJndir  eins  og  Ananias 
heyrði  þessi  orð,  datt  hann 
niður  og  gaf  upp  öndina,  og 
miklnm  ótta  sló  yíir  alla,  sem 
þetta  heyrðu ; 

6.  En  úngir  menn  bjuggu  nm 
líkið,  báru  það  bnrt  og  jörðuðu. 

7.  Að  liðnum  svo  sem  þrem 
stundum  bar  svo  til,  að  kona 
bans  gekk  þar  inn,  án  þess  að 
vita,  hvað  skeð  var. 

8.  Pétur  spurði  hana :  segðu 
mer,  selduð  þer  akurinn  fyrir 
þetta  verð?  liún  svaraði:  já, 
fyrir  þetta  verð. 

9.  Pétur  mælti  þá  til  henn- 
ar: liví  nrðuð  þið  samráða  1 
að  freista  anda  Drottins?  sjá 
fætnr  þeirra,  sem  greptruðu 
mann  þinn,  eru  við  dyrnar  og 
munu  út  bera  þig. 


5.  Kap. 

10.  En  hún  datt  jafnskjött 
niður  fyrir  fætur  honum,  og 
gaf  npp  öndina,  svo  þegar 
hinir  úngu  menn  komu  inn, 
fandu  þeir  hana  dauða,  báru 
hana  út  og  grófu  hjá  manni 
sínum. 

11.  Og  miklum  ótta  sló  yíir 
allan  söfnuðinn,  og  yíir  alla, 
sem  þetta  heyrðu. 

12.  1Í  Framvegis  skeðu  fyrir 
hendur  postnlanna  mörg  tákn 
og  stórmerki  meðal  fólksins; 
(og  allir  fyltu  þeir  einn  flokk 
og  héldu  til  1  stólpagöngum 
Salomons ; 

13.  En  anngvir  aðrir  dirfð- 
ust  að  samlagast  þeim,  heldur 
miklaði  lýðurinn  þá ; 

14.  Og  jafnan  jukust  fleiri  við, 
sem  töku  trú,  mikiU  fjöldi 
karla  og  kvenna), 

15.  Svo  að  þeir  báru  vanfæra 
menn  út  á  strætin  og  lögöu  þá 
á  bedda  og  lansarúm  þannig, 
að  þegar  Pétur  kæmi,  f elli  að 
minnsta  kosti  skuggi  bans  á 
einhvern  þeirra. 

16.  Fjöldi  folks  kom  og  úr 
kríngum  liggjandi  borgum  til 
Jerúsalem,  flytjandi  sjúka  og 
þjáða  af  óhreinum  öndum,  sem 
allir  urðu  heilbrigðir. 

17. 1Í  Nú  tók  sig  upp  presta- 
höfðínginn  og  allir  þeir,  sem 
með  homim  beldu,  sem  var 
flokkur  Sadúseanna; 


5.  Kap.  GJORN 

18.  Fyltust  þeir  af  vandlæt- 
íngu  og  lögðu  hendur  á  post- 
ulana,  og  settu  þá  í  alment 
fángahús. 

19.  En  eingill  Drottins  opnaði 
um  nott  dyr  myrkvastofunnar, 
leiddi  þá  út  og  sagði : 

20.  Farið,  gángið  frjálslega 
fram  og  talið  í  musterinu  öU 
þessi  lífsins  orð  til  fólksins. 

21.  En  sem  þeir  heyrðu  þetta, 
geingu  þeir  í  birtíngu  upp  í 
musterið  og  kendu.  En  þá 
prestahöfðínginn  og  þeir,  sem 
á  hans  máli  voru,  voru  saman 
komnir,  köUuðu  þeir  saman 
ráðið  og  alia  öldúnga  Israel  s- 
lýðs,  og  sendu  til  myrkvastof- 
unnar til  að  sækja  þá. 

22.  En  er  þjónarnir  komu  og 
fundu  þá  ekki  í  dýflissunni, 
hvurfu  þeir  aptur  og  kunn- 
gjörðu  það  og  mæltu : 

23.  Fángahúsiö  fundum  ver 
að  sönnu  vandlega  læst  og 
varðmennina  standa  fyrir  dyr- 
unum,  en  þá  ver  lukum  upp, 
fiindum  ver  eingan  inni. 

24.  Þegar  þeir  heyrðu  þessa 
sögu,  prestahöfðínginn  og  for- 
íngi  varðmanna  musterisins  og 
höfuðprestarnir,  urðu  þeir  efa- 
blandnir,  hvað  úr  þessu  ætl- 
aði  að  verða. 

25.  En  í  því  kom  að  maður, 
sem  kunngjöröi  þeim  :  sjá,  þeir 
menn,  sem  þér  settuð  í  dýfl- 


NGAE.  241 

issii,  standa  í  musterinu,  og 
kenna  þar  fólkinu. 

26.  Þá  for  varðmannaforíng- 
inn  af  stað  með  þjónunum,  og 
sókti  þá,  þó  án  ofbeldis,  því 
þeir  óttuðust  fólkið,  að  þeir 
mundu  veröa  grýttir. 

27.  Nú  sem  þeir  voru  komnir 
með  þá,  leiddu  þeir  þá  fram 
fyrir  ráðið.  Prestahöfðínginn 
spurði  þá  postulana : 

28.  Höfum  ver  ekki  lagt  ríkt 
á  við  yöur,  að  kenna  ekki  í 
þessu  nafni?  og  sjá,  samt  haíið 
þer  fylt  Jerusalem  með  yðar 
kenníngu,  og  viljið  leiða  yíir 
oss  þessa  manns  blóð. 

29.  1í  Þá  svaraði  Pétur  og 
postularnir:  framar  ber  aö 
hlýða  Guði,  en  mönnum. 

30.  Guð  feðra  vorra  heíir  upp 
vakið  Jesúm,  sem  þér  líílétuö 
og  upplieingduð  á  tre. 

31.  Þenna  foríngja  og  frelsara 
heíir  Guð  upphafið  með  sinni 
hægri  hendi,  svo  hann  veiti 
ísrael  apturhvarf  og  syndanna 
fyrirgefníngu ; 

32.  Og  vér  erum  hans  vottar 
að  þessu,  og  sá  Heilagi  Andi, 
sem  Guð  gaf  þeim,  er  hlýðn- 
uðust  honum. 

33.  1í  En  þegar  þeir  heyrðu 
þetta,  skárust  þeir  innvortis 
og  voru  þegar  alráðnir  í  að 
lífláta  þá. 

34.  En  1  ráðinu  stóð  þá  upp 


242 

Faríseí  nokkur,  að  nafni  Ga- 
maliel, lögfróður  maður,  vel 
metinn  af  öUu  fólki;  hann 
bauð,  að  postularnir  væru  látn- 
ir  víkja  út  snöggsinnis, 

35.  Og  sagði  við  þá:  þer 
ísraelsmenn,  atliugið  vel,  hvaö 
þér  gjörið  við  þessa  menn. 

36.  Fyrir  stuttu  reis  upp 
Tevdas,  og  let  mikið  yíir  sér. 
Til  hans  hyltust  nær  fjögur 
hundruð  manns  ;  en  hann  var 
drepinn,  og  allir  þeir,  sem 
hann  þýddust,  eru  tvístraðir 
og  að  eingu  orðnir. 

37.  Eptir  hann  reis  upp  Júdas 
hinn  galverski,  skattatekju- 
árið,  og  laðaði  til  sin  fjölda 
folks.  Hann  fyrirfórst  lika,  og 
allir  þeir,  sem  með  honum 
héldu,  sundur  dreifðust. 

38.  Og  nú  segi  eg  yður: 
hættið  við  þessa  menn,  og  lát- 
ið  þá  vera.  Því  ef  þetta  áform 
eður  fyrirtæki  er  af  mönnum, 
fellur  það  sjálf krafa ; 

39.  En  sé  það  frá  Guði,  þá 
megnið  þér  ekki  að  ke^a  það ; 
svo  þer  ekki  verðið  fundnir  í 
að  vilja  stríða  gegn  Guði. 

40.  A  þetta  fellust  þeir,  köU- 
uðu  á  postulana,  húðstrýktu 
þá,  fyrirbuðu  þeim  að  tala  1 
Jesú  nafni  og  létu  þá  svo 
lausa. 

41.  1Í  En  þeir  geingu  glaðir 
burt  frá  ráðsins  aiigsýn  yíir 


POSTULANNA  6.  Kap. 

því,  að  þeir  sökum  Jesú  nafns 


hefðu  verið  virtir  háðúngar 

42.  Og  hættu  ekki  að  kenna 
hvern  dag  í  musterinu,  og  aö 
boða  í  hverju  húsi  fagnaðar 
lærdóminn,  að  Jesús  væri 
Kristur. 

6.  KAPÍTULI. 

Tola  Tiristinna  fjölgar,  og  sjö  meðkjdlparar  eru 
hosnir ;  Stefdn  gjörir  furðuverlc ;  einginn 
getur  mötstaðið  hans  speM,  en  Ij'úgvitni  eru 
leidd  gegn  hoiium, 

UM  þessar  mundir,  þá  tala 
lærisveinanna  öx,  kom 
upp  knrr  hjá  hinum  Grísku 
móti  enum  Hebresku,  út  af 
því  að  ekkjur  þeirra  væru 
settar  hjá  við  hversdaglega 
þjónustu. 

2.  Þeir  tólf  köUuðu  þá  alla 
lærisveinana  saman  og  sögðu : 
ekki  er  gott,  að  ver  yfirgefum 
Guös  orð,  til  að  þjóna  fyrir 
borðum. 

3.  Skygnizt  því,  bræður,  eptir 
sjö  mönnum  vel  ræmdum  yöar 
á  meðal,  sem  fuUir  seu  af 
Heilögum  Anda  og  speki,  svo 
vér  getum  falið  þeim  á  hendur 
þessa  nauðsyn ; 

4.  En  vér  viljum  vera  stöðug- 
ir  við  bænahaldið  og  orðsins 
þjónustu. 

5.  1í  Þessi  ummæli  féUu  vel 
í  geð  öUum  söfnuðinum,  og 
þeir  kusu  Stefán,  mann  fuU- 
an  af  trú  og  Heilögum  Anda ; 
Filippus,  Prokórus,  Nikanor, 


7.  Kap.  GJOEIS 

Tímon,  Parmenas  og  Niko- 
las frá  Antíokkía,  sem  hafði 
gjörzt  Gyðíngur. 

6.  Þessa  fram  leiddu  þeir  fyr- 
ir  postulana,  sem  báðust  fyrir 
og  lögðu  hendur  yíir  þá. 

7.  Nú  útbreiddist  óðum  Guðs 
orð,  tala  lærisveinanna  jókst 
harla  mjög  í  Jerúsalem,  og 
jafnvel  fjöldi  presta  tók  trú. 

8.  En  Stefán,  fuUur  af  náð  og 
krapti,  gjöröi  tákn  og  stór- 
merki  meðal  fólksins. 

9.  1í  Þá  tóku  sig  til  nokkrir 
af  þeirri  svo  nefndu  leysíngja- 
samkundu,  og  þeirra  frá  Sý- 
rene,  og  Alexandria,  Silísía  og 
Asia,  og  þreyttu  spurningar 
við  Stefan. 

10.  En  þeir  gátu  ekki  staðið 
gegn  þeirri  vizku  og  þeirri 
andagipt,  sem  hann  talaði  af. 

11.  Þá  settu  þeir  út  menn,  er 
sögðu :  vér  höfum  heyrt  hann 
tala  smánarorö  móti  Mósi  og 
Guði; 

12.  Æstu  svo  upp  almúgann, 
öldúngana  oghina  skriptlæröu, 
veittust  að  honnm  og  gripu 
hann  og  leiddu  fyrir  ráðið ; 

13.  Letu  svo  koma  fram  Ijúg- 
vitni,  er  sögðu :  þessi  maður 
lætur  ekki  af  að  tala  guðlaus 
orð  gegn  þessum  heilaga  stað 
og  lögmálinu,  því  vér  höfum 
heyrt  hann  segja : 

14.  Að  Jesús  frá  Nazaret 


INGAR.  243 

mundi  eyðileggja  þenna  stað 
og  umbreyta  þeim  siöum,  sem 
Móses  hefir  oss  fyrir  lagt. 

15.  Öllnm,  sem  í  ráðinu  sátu, 
varð  starsýnt  á  Stefán,  og 
virtist  þeim  bans  ásjána  vera 
sem  eingils  ásjána. 

7.  KAPÍTULL 

Stefdn  upptélur  Guðs  velgjörmnga  við  hið  vaw- 
þakhldta  Gyðíngafólh,  dvítar  Gyðinga  fyrir 
framhald  þvermöðsJcu  sinnar,  og  er  grýttur. 

|3Á  spurði  prestahöföinginn : 
XT  er  þessu  svo  varið  1  Stefán 
mælti : 

2.  Góðir  menn,  bræður  og 
feður,  lilustið  til:  Guð  dýrð- 
arinnar  birtist  föður  vorum 
Abraham,  meðan  hann  var  í 
Mesopotamia,  áður  en  hann 
bjó  í  Karran,  og  sagði  við 
hann : 

3.  Far  bnrt  úr  landi  þínu  og 
frá  frændfólki  þinu,  og  kom  1 
það  land,  er  eg  mun  visa  þér  á. 

4.  Þá  fór  Abraham  úr  Kaldea- 
landi  og  tók  ser  bólfestu  í 
Karran.  En  eptir  það  að  faðir 
hans  var  látinn,  let  Guð  hann 
flytja  sig  yíir  til  þessa  lands, 
sem  þer  nú  búið  i. 

5.  Þó  gaf  Guð  honum  þar 
einga  landeign,  ekki  svo  mikið 
sem  eitt  fótmál,  en  het  að  gefa 
honum  það  til  bústaðar,  og 
hans  afspreingi  eptir  hans  dag, 
jafnvel  þó  hann  ekkert  barn 
ætti. 

Q2 


244  POSTU 

6.  En  Guð  sagði  við  hann,  að 
niðjar  hans  mimdu  búa  sem 
útlendir  í  annarlegu  landi,  og 
að  menn  mundu  þjá  þá  og 
fara  iUa  með  í  fjögur  hundr- 
uð  ár; 

7.  En  þjóð  þeirri,  sem  þeir 
veröa  ánauöugir,  mun  eg  refsa, 
sagði  Guð.  En  eptir  það  munu 
þeir  fara  þaðan  og  dýrka  mig 
í  þessum  stað. 

8.  Líka  gaf  hann  honum  sátt- 
mála  umskurnarinnar.  Svo  gat 
Abraham  ísaak  og  umskar 
hann  á  áttunda  degi ;  en  Isaak 
gat  Jakob,  en  Jukob  þá  tólf 
ættfeður. 

9.  Og  ættfeðurnir  lögðu  öfund 
á  Jósep  og  seldu  hann  til 
Egyptalands ;  en  Guð  var  með 
lioniim 

10.  Og  frelsaði  hann  úr  öUum 
hans  þreingíngum,  og  gaf  hon- 
um hylli  og  vizku  fyrir  augum 
Earaös  Egyptalands  konúngs, 
og  setti  hann  til  yíirmanns  yíir 
Egyptaland  og  yfir  alt  hús 
konúngsins. 

11.  Núkomhallærí  yíirgjörvalt 
Egyptaland  og  Kanaansland, 
ogmegn  húngurs-neyð,  svo  feð- 
ur  vorir  fundu  ekki  atvinnu. 

12.  En  þegar  Jakob  heyrði, 
að  korn  væri  að  fá  í  Egypta- 
landi,  þá  sendi  hann  feðm^  vora 
í  fyrsta  sinni. 

13.  1  öðru  sinni  let  Jósep 


jANNA  7.  Kap. 

bræður  sína  þekkja  sig,  og 
Faraó  varð  kunnug  Jóseps  ætt. 

14.  Síðan  sendi  Jósep  eptÍT 
föður  sínum  Jakob  og  öUu 
frændfólki  sínu,  sjötíu  og  íimm  ' 
als. 

15.  En  Jakob  for  þá  niður  til 
Egyptalands,  og  hann  do  og 
feður  vorir, 

16.  Og  voru  þeir  fluttir  til 
Sikkem  og  lagðir  1  þann  leg- 
stað,  er  Abraham  hafði  keypt 
fyrir  silfar  af  sonum  Emors, 
föður  Sikkems. 

17.  En  er  nálgaðist  tími  fyrir- 
heitisins,  sem  Guð  hafði  svarið 
Abraham,  óx  fólkiö  og  marg- 
faldaðist  í  Egyptalandi, 

18.  Uns  nýr  konúngur  kom 
til  ríkis,  sá  er  ekki  þekti  til 
Jóseps. 

19.  Hann  beitti  slægð  við  kyn 
vort  og  misþyrmdi  feðrum 
vorum,  og  let  bera  út  úngbörn 
þeirra,  svo  þau  tortýndiist. 

20.  Um  þetta  bil  fæddist  Mo- 
ses og  var  frábærlega  fríður; 
hann  ólst  upp  þrjá  mánuði  í 
föðurhúsum. 

21.  En  er  hann  var  útborinn, 
tók  dóttir  Faraós  hann  upp 
og  ól  sér  fyrir  son. 

22.  Og  Moses  var  mentaður 
í  allri  speki  egypzkra  manna 
og  varö  máttugur  í  oröum  og 
verkum. 

23.  En  er  hann  hafði  náð 


7.  Kap. 

fertngs  aldri,  kom  honum  í 
hug  að  vitja  bræðra  sinna, 
Israels  niðja; 

24.  Og  þá  hann  sá  einn 
veröa  fyrir  ójöfnuði,  rétti  hann 
hluta  bans,  hefndi  þess,  sem 
misþyrmt  var,  og  drap  hinn 
egypzka. 

25.  En  hann  hugsaði,  að 
bræður  sínir  mundu  skynja, 
að  Guð  ætlaði  hann  þeim  til 
frelsis,  en  þeir  skynjuðu  það 
ekki ; 

26.  Því  næsta  dag  hitti  hann 
tvo  í  illdeilu,  og  fýsti  þá  til 
friðar  með  þessum  orðum: 
góðir  menn,  þið  eruð  bræður, 
því  beitið  þér  ójafnaði  hvor 
við  annan? 

27.  En  sá,  sem  órétt  gjörði 
náúnga  sínum,  hratt  Móse  frá 
ser,  og  sagði:  hver  hefir  sett 
þig  til  höfðíngja  og  dómara 
yfir  okkur? 

28.  Ellegar  ætlar  þú  að  drepa 
mig,  eins  og  þú  drapst  hinn 
egypzka  mann  í  gær? 

29.  Sökum  þessara  ummæla 
flúði  Móses  og  varð  útlendur  í 
Midíanslandi,  og  átti  þar  tvo 
syni. 

30.  Aö  fjörutíu  árum  liðnum 
birtist  honum  í  eyðimörku 
Sínaí-fjalls  eingiU  Drottins  í 
eldsloga  á  þyrnirunni. 

31.  Þegar  Móses  sá  sýnina, 
undraðist  hann;  en  er  hann 


GJÖKNÍNGAR.  245 

gekk  nær  til  að  athuga  betur, 
barst  rödd  Drottins  til  bans : 

32.  Eg  em  Guð  feöra  þinna, 
Guð  Abrahams,  Guð  Isaaks 
og  Guð  J akobs.  Nú  varð  Mo- 
ses skelfdur  og  þorði  ekki  aö 
hyggja  að. 

33.  Þá  sagöi,  Drottinn  við 
hann:  leys  af  þér  skó  þína, 
því  staðurinn,  sem  þú  stendur 
á,  er  heilög  jörö. 

34.  Glögglega  hefi  eg  séð 
þjáníngu  folks  míns  í  Egypta- 
landi  og  heyrt  þeirra  andvarp- 
anir,  og  em  nú  ofan  kominn 
til  að  frelsa  þá.  Kom,  eg  vil 
senda  þig  til  Egyptalands. 

35.  Þenna  Móses,  sem  þeir 
afsögðu  svo  segjandi:  "hver 
setti  þig  til  höf  ðíngja  og  dóm- 
ara,"  þann  sama  sendi  Guð, 
sem  höfðíngja  og  lausnara, 
fyrir  miUigaungu  eingilsins,  er 
honnm  birtist  í  þyrnininninum. 

36.  Þessi  leiddi  þá  út,  gjörði 
tákn  og  furðuverk  á  Egypta- 
landi  og  í  hafinu  rauða  og  í 
eyöimörkinni  um  fjörutíu  ár. 

37. 11  Þetta  er  sá  Móses,  sem 
sagði  Israels  niðjum ;  "  spá- 
mann  mun  Drottinn  Guð  yðar 
uppvekja  yður  af  bræðrum 
yöar,  eins  og  mig,  gegnið  hon- 
um." 

38.  Þessi  er  sá,  sem  í  sam- 
kundunni  1  eyðimörkinni  gekk 
miUi  eingilsins,  er  viö  hann 


246  POSTI] 

talaði  á  Sínaí,  og  feðra  vorra, 
sá  eð  tók  YÍð  hinum  lífkröpt- 
ugu  orðum  til  að  gefa  oss  þau ; 

39.  Sem  feður  vorir  vildu  ekki 
hlýönast,  heldur  burtskúfuðu 
honum  og  snéru  huga  sínum 
til  Egyptalands,  og  sögðu  við 
Aron : 

40.  Gjör  oss  guði,  er  seu  vorir 
leiðtogar,  því  ver  vitum  ekki, 
hvað  um  þenna  Móses  er  orðið, 
sem  útleiddi  oss  úr  Egypta- 
landi. 

41.  í  sama  sinn  letu  þeir 
smíða  kálf,  færðu  fórnir  goð- 
inu  og  kættust  yíir  sínum 
handaverkum. 

42.  Þá  sneri  Guð  ser  frá  þeim 
og  ofurgaf  þá,  svo  að  þeir 
dýrkuðu  himinsins  her,  eins 
og  skrifað  er  í  spámannabók- 
inni:  "hafið  þér  Israelsmenn 
förnað  mér  slátrunarfé  eða 
öðrumfórnum  í  þau  fjörutíu  ár, 
sem  þer  dvölduð  í  eyöimörk- 
inni? 

43.  Og  þer  báruð  Móloks 
tjaldbúð  og  stjörnu  Eemfans, 
yðar  guðs,  bílæti  þau  sem  þer 
höfðuð  smíöað  til  að  tilbiðja; 
hvar  fyrir  eg  vil  flytja  yður  út 
fyrir  Babylon." 

44.  Vitnisburðar  tjaldbúðin, 
sem  feður  vorir  höföu  í  eyði- 
mörkinni,  var  eins  og  sá  haf  ði 
fyrirskipað,  er  mælti  við  Mo- 
ses, að  hann  skyldi  gjöra  hana 


jANNA  7.  Kap. 

eptir  mynd  þeirri,  sem  hann 
hafði  seð. 

45.  Viö  henni  tóku  feöur  vor- 
ir, hver  af  öðrum,  og  undir 
Jósúa  færðu  þeir  hana  með 
ser  í  land  heiðíngjanna,  sem 
Guð  útrak  frá  augsýn  feðra 
vorra,  alt  fram  á  daga  Davíös, 

46.  Sem  fann  náð  hjá  Guði,  og 
beiddist  að  mega  sjá  Jakobs 
Guði  fyrir  húsi ; 

47.  En  Salomon  bygði  hon- 
um  það. 

48.  En  sá  hinn  Hæsti  býr  ekki 
í  (musterum),  sem  manna 
hendur  hafa  gjört,  eins  og 
spámaðurinn  segir : 

49.  "Himininn  er  mitt  hásæti 
og  jörðin  mín  fótskör,  hvaöa 
liús  skylduð  þer  byggja  mér, 
segir  Drottinn,  eða  hver  er  sá 
staður,  hvar  eg  skyldi  staðar 
nema? 

50.  Heíir  ekki  mín  hönd  gjört 
alt  þetta  ? 

51.  11  Þér  harðsvíraðir  og  ó- 
umskornir  í  hjarta  og  eyrum, 
sífelt  þverskallizt  þér  gegn 
Heilögum  Anda,  alt  eins  og 
feður  yðar,  eins  þer. 

52.  Hvern  spámannanna  hafa 
ekki  feður  yðar  ofsókt  ?  Þeir 
líflétu  þá,  er  fyrir  fram  boðuðu 
tilkomu  ens  Eéttláta,  sem  þer 
ofurselduð,  og  myrtuð ; 

53.  Þér,  sem  meðtekið  hafið 
lögmáliö  fyrir  tilskipan  eingl- 


8.  Kap.  GJÖRNÍNGAR 
en  hafið   ekki  haldið 


247 


anna, 
það. 

54.  IT  Þá  þeir  heyrðu  þetta, 
skárust  þeir  í  hjörtum  sínum 
og  gnístu  tönnum  yfir  honum ; 

55.  En  hann,  fullur  af  Heilög- 
um  Anda,  horfði  til  himins 
og  leit  Guðs  dýrð  og  Jesúm 
standa  við  Guðs  hægri  liönd. 

56.  Þá  mælti  hann :  sjá,  eg  se 
himnana  opna  og  Mannsins 
Son  standa  til  hægri  handar 
Guði. 

57.  Hinir  hrópuöu  þá  upp 
með  liárri  röddu,  byrgðu  fyrir 
eyru  ser  og  réðust  á  hann 
samhuga,  hneptu  hann  út  af 
borginni  og  grýttu  hann. 

58.  En  vottarnir  lögöu  skikkj- 
ur  sínar  til  fóta  úngmennis,  er 
Sál  het, 

59.  Og  grýttu  Stefán,  sem 
ákallaði  og  sagði :  Herra  Jesú, 
meðtak  þú  minn  anda. 

60.  Síðan  fell  hann  á  kne  og 
hrópaði  hástöfum:  Drottinn, 
lát  þá  ekki  gjalda  þessarar 
syndar;  og  sem  hann  hafði 
þetta  sagt,  sofnaði  hann. 

8.  KAPÍTULL 

Sdl  ofsæJcir  söfny^inn;  Filippus  snýr  SamversJc- 
um  til  hristni;  postularnir  Uggja  hendur  yfir 
pd  og  þeir  öðlast  Heilagan  Anda ;  Simon 
galdramaður  vill  haupa  vald  til  að  úthýta 
Andans  gdfum,  og  sætir  hegmngu  fyrir  það; 
Filippus  snýr  til  kristni  hirðstjöra  Kandase. 

SÁL  let  vel  yfir  lífláti  hans, 
og  sama  dag  hófst  mikil 


ofsókn  gegn  söfnuðimim  í  Je- 
rúsalem,  og  allir  tvístruðust 
víös  vegar  nm  héruð  Gyöínga- 
lands  og  Samaríu,  nema  post- 
nlarnir. 

2.  En  guðhræddir  menn 
bjuggu  um  lík  Stefáns,  og 
hörmuðu  hann  mikið. 

3.  En  Sál  æddi  gegn  söfnuð- 
inum,  með  því  hann  gekk  inn 
í  hvert  hús  og  dró  þaðan 
menn  og  konur,  er  hann  seldi 
í  varðhald. 

4.  En  þeir,  eð  tvístrazt  liöfðu, 
fóru  víös  vegar,  og  boðuðu 
náðarlærdóminn. 

5.  Þannig  fór  Eilippus  til 
borgarinnar  Samaria  og  boð- 
aði  þar  Krist. 

6.  Fjöldi  borgarmanna  veittu 
samhuga  eptirtekt  hans  kenn- 
íngum,  þá  þeir  heyrðn  og 
sáu  kraptaverkin,  sem  hann 
gjörði, 

7.  Því  frá  mörgum,  er  höfðu 
óhreina  anda,  viku  þeir  burtu 
með  öpi  miklu,  og  margir 
limafalls-sjúkir  og  haltir  lækn- 
uöust, 

8.  Svo  mikil  gleöi  varð  i 
borginni. 

9.  En  maður  nokkur,  að  naíhi 
Símon,  var  í  borginni,  sá  eð 
for  með  fjölkyngi,  og  ærði 
samversku  þjóðina  með  því; 
hann  let  mikið  yfir  ser. 

10.  Til  bans  hnigu  ailir,  smáir 


248  POSTt 

og  stórir,  segjandi:  þessi  er 
Guðs  kraptur  sá  hinn  mikli. 

11.  En  þess  vegna  hnigu  þeir 
að  honum,  að  hann  haföi  í 
lánga  tíö  ært  þá  með  töfrum 
sínum. 

12.  Nú  sem  menn  trúðu  Fil- 
ippusi,  er  boðaði  þeim  náöar- 
lærdóminn  um  Guðs  ríki  og 
nafn  Jesú  Krists,  létu  menn 
og  konur  skírast. 

13.  Sjálfar  Símon  tók  líka 
trú,  og  er  hann  var  skírður, 
hélt  hann  sér  stöðugt  til  Fil- 
ippusar ;  en  er  hann  sá  teikn 
og  störmerki  ske,  varö  hann 
frá  ser  numinn. 

14.  Þegar  postularnir  í  Jerú- 
salem  heyrðu,  að  Samaria  hef  ði 
meðtekið  Guðs  orð,  sendu  þeir 
Petur  og  Johannes  þángað. 

15.  Þessir  komu  og  báðu  fyrir 
Samverskum,  að  þeir  mættu 
öðlast  Heilagan  Anda; 

16.  Þvi  liann  var  enn  ekki 
kominn  yfir  neinn  þeirra,  ein- 
úngis  voru  þeir  skirðir  til  nafns 
Drottins  Jesú. 

17.  Þeir  lögðu  þá  hendur  yfir 
þá  og  meðtóku  þeir  Heilagan 
Anda. 

18.  En  er  Simon  sá,  að  Heil- 
agur  Andi  veittist  fyrir  handa 
uppáleggíngu  postulanna,færði 
hann  þeim  f  e  og  sagði : 

19.  Gefið  mér  einnig  þetta 
vald,  að  yíir  hvern  sem  eg 


LANNA  8.  Kap, 

legg  hendur,  hann  öðlist  Heil- 
agan Anda. 

20.  Pétur  andsvaraði  honum : 
þrííist  aldrei  silfur  þitt  né  þú, 
fyrst  þú  hugsar,  að  Guðs  gjöf 
fáist  fyrir  fé. 

21.  Þú  átt  eingan  þátt  ne 
hlutdeild  í  þessum  lærdómi, 
því  þitt  hjartalag  er  ekki  rétt 
íyrir  aiigum  Guðs. 

22.  Aflegöu  því  þessa  þína 
vonzku  og  bið  Drottinn,  ef 
þer  kynni  fyrirgefast  þetta 
þitt  hugarfar ; 

23.  Því  eg  sé,  aö  þú  býr  yfir 
gallbeiskju  og  ert  flæktur  í 
fjötrum  rángsleitninnar. 

24.  Símon  svaraði :  biðjið  fyr- 
ir mér  til  Drottins,  að  ekkert 
komi  það  yfir  mig,  sem  þer 
sögðuð. 

25.  Eptir  að  þeir  höföu  ör- 
ugglega  vitnað  og  kent  orð 
Drottins,  snéru  þeir  aptur  til 
Jerúsalem  og  boðuðu  gleði- 
boðskapinn  í  mörgum  þorp- 
um  Samverskra. 

26. 1í  En  eingiU  Drottins  tal- 
aði  við  Filippiis  og  sagöi:  statt 
upp  og  gakk  suður  á  veg  þann, 
sem  liggur  frá  Jerúsalem  til 
Gasa  (hún  er  í  eyði). 

27.  Hann  stóð  upp  og  for. 
Og  sjá,  etíöpiskur  maður, 
geldíngur  og  stórhöföíngi  hjá 
Kandase  drottníngu  í  Etíópíu, 
sem  settur  var  yfir  alla  hennar 


9.  Kap.  GJORN 

iQársjóðu,  hafði  farið  til  Jerú- 
salem  til  að  biðjast  fyrir, 

28.  Og  var  á  heimleið,  sat  í 
vagni  og  las  Esajas  spámann. 

29.  Andinn  sagði  þá  við  Fil- 
ippus :  gakk  að  þessum  vagni 
og  halt  þér  hjá  honum. 

30.  Filippiis  skundaði  til, 
heyrði  manninn  vera  að  lesa 
spámanninn  Esajas  og  spurði : 
skilurðu  það  sem  þú  les  ? 

31.  Hinn  svaraði:  hvernig 
ætti  eg  að  geta  það,  fyrst 
einginn  leiðbeinir  mér?  bað 
hann  svo  að  stíga  upp  í 
vagninn  og  setjast  hjá  sér. 

32.  En  innihald  greinar  þeirr- 
ar,  er  hann  las,  var  þetta: 
"eins  og  sauður  var  hann  til 
slátrunar  leiddur,  og  sem 
lambið  þegir  hjá  þeim,  er 
klippir  það,  eins  lýkur  hann 
ekki  upp  munni  sínum. 

33.  Með  lægíngu  endaði  hans 
dömur;  hver  getur  útmálað 
aldur  hans,  því  af  jörðinni  er 
líf  hans  upprætt." 

34.  Geldíngurinn  sagði  við 
Filippus :  eg  bið,  seg  mér, 
um  hvern  talar  spámaðurinn 
þetta?  hvort  um  sjálfan  sig 
eður  annan? 

35.  Þá  lauk  Filippus  upp 
sínum  munni,  tök  til  á  á- 
minztri  ritníngargrein  og  boð- 
aði  honum  fagnaðarlærdóm- 
inn  um  Jesús. 


NGAE.  249 

36.  En  sem  þeir  fóru  áfram 
veginn,  komu  þeir  að  vatni 
nokkru,  þá  mælti  geldíngur- 
inn:  sjá  vatnið,  hvaö  hamlar 
mér  að  skírast? 

37.  Og  hann  bauð  að  stöðva 
vagninn, 

38.  Og  stigu  þeir  báðir  niður 
í  vatnið,  Filippus  og  geldíng- 
urinn,  og  Filippus  skírði  hann. 

39.  En  þá  þeir  voru  stignir 
upp  úr  vatninu,  greip  Andi 
Drottins  Filippus  burt,  og 
geldíngurinn  sá  hann  ekki 
framar. 

40.  En  hann  (geldíngurinn) 
for  glaður  leið  sína;  en  viö 
Filippus  varö  vart  í  Asdod; 
þar  gekk  hann  í  kríng  og 
boöaði  náöarboðskapinn  í 
hverri  borg,  uns  hann  kom 
til  Sesarea. 

9.  KAPÍTULI. 

Sdl  snýst  til  kristni,  hann  Jcennir,  er  ofsóktur, 
kemur  til  J erúsalem,  og  verður  aptur  að  flýa. 
Söfnuðurinn  fær  rö ;  Pétur  læknar  Eneas, 
uppvekur  Tahitu. 

EN  Sál  blés  enn  ógnunum 
og  manndrápi  gegn  læri- 
sveinum  Drottins,  og  nú  gekk 
hann  til  prestahöfðíngjans, 

2.  Og  óskaði  af  honum  brefa 
til  samkundanna  í  Damaskus, 
svo  að  ef  hann  fyndi  nokkra 
menn  eður  konur,  sem  tekiö 
hefðu  þessa  trú,  þá  mætti 
hann  færa  þá  bundna  til  Je- 
rúsalem. 


250 


POSTULANNA 


3.  í  þeirri  ferð  bar  svo  til, 
þegar  hann  nálgaöist  Da- 
maskus,  að  uin  hann  leiptraði 
skyndilega  Ijós  af  himni ; 

4.  Og  sem  hann  datt  til  jarð- 
ar,  heyrði  hann  rödd  segja  við 
sig:  Sál,  Sál,  hví  ofsækir  þú 
mig? 

5.  En  hann  sagði:  Herra, 
hver  ert  þú?  Drottinn  svaraði: 
eg  er  Jesús,  sem  þú  ofsækir. 

6.  En  statt  upp  og  gakk  inn 
í  borgina,  þar  skal  þér  verða 
sagt,  hvað  þér  ber  að  gjöra. 

7.  Förunautar  hans  stóðu  eins 
og  höggdofa,  því  þeir  heyrðu 
raustina,  en  sáii  eingan. 

8.  Þegar  Sál  komst  á  fætur 
og  opnaði  augun,  sá  hann 
eingan  mann,  en  hinir  leiddu 
hann  við  hönd  ser  inn  í  borg- 
ina ; 

9.  Þar  var  hann  í  þrjá  daga 
sjónlaus,  og  át  ekki  né  drakk. 

10.  II  En  í  Damaskus  var  læri- 
sveinn  nokkur,  sem  het  Ana- 
nias. Yið  hann  sagði  Drottinn 
í  sýn :  Ananias !  En  hann  sagð- 
i :  hér  em  eg,  Herra ! 

11.  Drottinn  sagði :  statt 
upp  og  gakk  1  stræti  þaö, 
sem  kallast  hið  beina,  og 
spurðu  1  húsi  Júdasar  eptir 
tarsiskum  manni,  sem  heitir 
Sál, 

12.  Því  sjá,  hann  biðst  fyrir, 
og  hefir  1  syn  seð  mann,  að 


9.  Kap, 


nafni  Ananias,  koma  og  leggja 
hendur  yfir  sig,  svo  hann  yrði 
aptur  sjáandi. 

13.  Ananias  svaraði:  Drott- 
inn, eg  hefi  heyrt  af  mörgum 
um  þenna  mann,  hversu  mik- 
ið  ilt  hann  hefir  gjört  þínum 
heilögum  í  Jerusalem, 

14.  Og  að  hann  hefir  feingið 
vald  frá  prestahöf öín.írjunum 
til  að  binda  hér  alia  þá,  sem 
viðurkenna  þitt  nafn. 

15.  En  Drottinn  sagði  við 
hann :  farðu,  því  þessi  er  mér 
útvalið  verkfæri  til  að  bera 
nafn  mitt  fram  fyrir  heiðnar 
þjóðir  og  konúnga  og  fyrir 
Israels  börn ; 

16.  Því  eg  mun  sýna  honum, 
hversu  mikið  ilt  honum  ber  aö 
þola  vegna  míns  nafns. 

17.  Þá  fór  Ananias  af  stað, 
kom  í  húsið  og  lagði  hendur 
yfir  hann  og  mælti :  Sál,  bróð- 
ir,  Drottinn  sendi  mig  (Jesús, 
sem  þér  birtist  á  vegi  þeim, 
er  þú  komst  híngað),  svo  þú 
feingir  aptur  sjón  þína  og 
fyltist  Heilögum  Anda. 

18.  Þá  fell  jafnskjótt  af  aug- 
um  hans  eins  og  hreistur,  og 
hann  varð  heilskygn. 

19.  Síðan  stóö  hann  upp  og 
var  skirður,  og  er  hann  hafði 
neytt  fæðu,  styrktist  hann.  Sál 
dvaldi  nokkra  daga  hjá  læri- 
sveinunum  í  Damaskus, 


9.  Kap. 

20.  Og  kendi  þegar  í  sam- 
kunduhúsunum,  að  Jesús  væri 
Guðs  Sonur. 

21.  Allir  þeir,  sem  heyrðu 
það,  undniðust  stórum  og 
sögðu:  er  þessi  ekki  sá,  sem 
í  Jerúsalem  eyddi  þeim,  er 
þetta  nafn  ákölluöu,  og  kom 
hÍDgað  til  að  flytja  þá  bundna 
til  prestahöf  öíngjanna  ? 

22.  En  Sál  efldist  meir  og 
meir,  og  hnekti  þeim  Gyðíng- 
um,  sem  bjuggu  í  Damaskus, 
og  sannaði,  að  Jesús  væri 
Kristur. 

23.  IT  Mörgum  dögum  þar 
eptir  tóku  Gyðíngar  ráð  sín 
saman  að  drepa  hann, 

24.  En  Sál  íekk  vitneskju  um 
þeirra  ráðagjörð. 

25.  Þeir  gættu  portanna  nótt 
og  dag,  svo  þeir  gætu  ráðið 
liann  af  dögum,  en  lærisvein- 
arnir  tóku  hann  um  nött  og 
létu  hann  í  körfu  síga  út  fyrir 
múrinn. 

26.  Þá  hann  síðan  kom  til 
Jerúsalem,  reyndi  hann  til  að 
samlaga  sig  lærisveinunum,  en 
öllum  stóð  geigur  af  honum, 
og  trúðu  því  ekki,  að  hann 
væri  lærisveinn. 

27.  En  Barnabas  tók  hann  að 
ser,  leiddi  haDn  til  postulanna, 
og  skýrði  frá,  hvernig  hann  á 
veginum  hef öi  séð  Drottinn  og 
talað  við  hann  og  hversu  ein- 


GJÖENÍNGAR.  251 

arðlega  hann  hefði  kent  í  Jesú 
nafni  1  Damaskus. 

28.  Eptir  það  varð  hann 
handgeinginn  lærisveinunum  í 
Jerúsalem  og  kendi  með  djörf- 
úng  í  Drottins  Jesú  nafni. 

29.  Ser  í  lagi  átti  hann  þræt- 
ur  og  orðastað  við  Grikki,  en 
þeir  áformuðu  að  ráða  hann  af 
dögum ; 

30.  En  er  bræðurnir  urðu 
þess  vísir,  fylgdu  þeir  honum 
til  Sesarea,  og  sendu  hann 
þaðan  til  Tarsus. 

31.  Nú  höföu  söfnuðirnir  frið 
um  alt  Júdaland  og  Galílea  og 
Samaria,  efldust  og  geingu 
fram  í  ótta  Drottins,  fuliir  af 
huggun  Heilags  Anda. 

32.  IT  Svo  bar  til,  þá  eð  Petur 
ferðaðist  alstaðar  um  kríng, 
að  hann  kom  einnig  til  hinna 
heilögu,  sem  bjuggu  1  Lydda. 

33.  Þar  fann  hann  mann,  að 
nafni  Eneas,  er  í  átta  ár  haföi 
legið  rúmfastur  af  limafalls- 
sýki. 

34.  Petur  sagði  við  hann: 
Eneas,  Jesús  Kristur  læknar 
þig;  stattu  upp  og  búðu  um 
þig  sjálfur ;  og  jafnskjótt  stóð 
hann  upp. 

35.  Þenna  mann  sá  alt  folk, 
sem  heima  átti  í  Lydda  og  í 
Saron,  og  sneri  sér  til  Drottins. 

36.  1í  Meðal  lærisveinanna  í 
Joppe  var  stúlka  nokkur,  sem 


M 


252  POSTULANNA 

het  Tabita,  það  er:  Dorkas, 
auðug  af  góðum  verkum  og 
ölmusugjörðum. 

37.  Hún  varð  veik  um  sömu 
mundir  og  do.  En  þegar  búið 
var  aö  þvo  líkið,  var  það  lagt 
upp  á  loptið. 

38.  Þar  eð  nú  Lydda  lá  skamt 
frá  Joppe,  fréttu  lærisvein- 
arnir,  að  Pétur  væri  þar,  og 
sendu  tvo  menn  til  bans  með 
bön,  aö  hann  ekki  vildi  skor- 
ast  undan  að  koma  til  þeirra. 

39.  Pétur  brá  við  og  for  með 
sendimönnunum,  og  var  jafn- 
skjótt,  sem  bann  kom,  leiddur 
upp  á  loptið,  og  flyktust  allar 
ekkjurnar  að  honum  grátandi, 
og  sýndu  bonum  kyrtla  og 
yíirhafnir,  sem  Dorkas  hafði 
gjört,  meðan  bún  var  bjá 
þeim. 

40.  Petur  bauð  þeim  öUum  út 
að  fara,  beygði  kné  sín  og  baðst 
fyrir,  snerist  svo  að  líkinu  og 
sagði:  Tabíta,  stattu  upp.  Hún 
lauk  þá  upp  augunum,  sá  Pet- 
ur og  settist  upp. 

41.  Hann  retti  henni  þá  hönd 
sína  og  reisti  hana  á  fætur, 
kallaði  síðan  á  hina  heilögu  og 
ekkjurnar,  og  afbenti  þeim 
hana  lifandi. 

42.  En  þetta  varð  hljóðbært 
um  alia  Joppe,  og  margir  trúðu 
á  Drottinn. 

43.  Pétur  dvaldi  marga  daga 


10.  Kap. 

í  Joppe  hjá  sútara  nokkrum, 
er  Símon  bét. 

10.  KAPÍTULI. 

Eingill  vitrast  Korneliusi,  sem  sendir  til  Phturs; 
Pétur  fær  sýn,  og  fer  til  Sesarea,  heldur  ræðu 
um  Krist  fyrir  KorneUusi  og  öðrum  heiðingj- 
um,  er  öðlast  Heilagan  Anda  og  Idta  sMrast. 

AÐUR  nokkur  varí  Sesar- 
ea, að  nafni  Kornelíus, 
hundraðsböfðíngi  í  þeim  her- 
flokki,  er  kallaðist  binn  Italski; 

2.  Hann  var  guðrækinn  og 
öttaðist  Guð,  ásamt  öllu  búsi 
sínu,  gaf  og  fólki  miklar  ölm- 
usur  og  var  jafnan  á  bæn  til 
Guðs. 

3.  Hann  sá  í  vitrun,  nær  ní- 
undu  stundu  dags,  bersýnilega 
eingil  Drottins  gánga  inn  til  sin 
og  segja  við  sig :  Kornelíus ! 

4.  En  hann  starði  felmtsfuUur 
á  eingilinn  og  spurði:  herra, 
hvað  viltu  mer?  Eingillinn 
svaraði:  bænir  þínar  og  ölm- 
usu-gjöröir  eru  uppstignar  til 
minnis  fram  fyrir  Guð ; 

5.  Og  send  þú  nú  menn  til 
Joppe  að  láta  sækja  Símon 
þann,  er  kallast  Pétur, 

6.  Og  gistir  hjá  sútara  nokkr- 
um Símoni,  sem  býr  1  húsi  við 
sjóinn. 

7.  Þegar  eingillinn,  sem  talaöi 
við  liann,  var  burt  farinn,  kall- 
aði  hann  á  tvo  húskarla  sína, 
og  einn  guörækinn  stríðsmann 
af  þeim,  er  honum  voru  hand- 
geingnastir, 


10.  Kap.  GJORN 

8.  Sagði  þeim  frá  öllu  og 
sendi  þá  til  Joppe. 

9.  1í  Daginn  eptir,  þá  þeir 
voru  á  leiðinni  og  nálguöust 
borgina,  ste  Pétur  upp  á  hús- 
þakið  til  að  gjöra  bæn  sína, 
um  sjöttu  stund ; 

10.  En  meö  því  hann  húngr- 
aði,  vildi  hann  matar  neyta; 
en  meöan  verið  var  að  mat- 
reiða,  varð  hann  frá  ser  num- 
inn, 

11.  Og  sá  himininn  opnast, 
og  ker  eitt  fara  niður,  líkt 
störum  líndúk,  uppbundnum  1 
fjónim  hornum,  er  látið  var 
niður  síga  til  jarðar. 

12.  Þar  í  voru  alskonar  fer- 
fætt  dýr,  viUidýr  og  skriðkvik- 
indi  og  fuglar  himins. 

13.  Jafnframt  heyrði  hann 
raust  segja  til  sin :  statt  upp, 
Petur,  slátra  og  et, 

14.  Pétur  svaraði:  nei,  Drott- 
inn,  eÍDgan  veginn,  því  aldrei 
hefi  eg  etiö  neitt  vanlieilagt 
eður  óhreint. 

15.  Þá  sagði  röddin  í  annað 
sinn  við  hann :  þaö,  sem  Guð 
hefir  gjört  hreint,  skalt  þú 
ekki  meta  vanheilagt. 

16.  Þetta  skeöi  þrem  sinn- 
um,  og  kerið  varð  numið  apt- 
ur  til  himins. 

17.  Meðan  Petur  var  nú  að 
ígrunda,  hvað  sýn  þessi  mundi 
þýða,  sjá,  þá  stóöu  sendimenn 


NGAE.  253 

Kornelíusar,  sem  búnir  voru 
að  upp  spyrja  Símonar  hús, 
við  fordyrið  og  voru  að  kalla 
og  spyrja, 

18.  Hvort  Símon,  sem  kall- 
ast  Petur,  væri  þar  ekki  til 
gistíngar. 

19.  1Í  En  er  Petur  hugleiddi 
sýnina,  sagði  Andinn  lionum: 
sjá,  þrír  menn  leita  þín, 

20.  Stattú  þess  vegna  upp  og 
stíg  ofan  og  far  hiklaust  með 
þeim,  því  eg  heíi  sent  þá. 

21.  Pétur  gekk  þá  niður  til 
mannanna  og  sagði:  sjáið,  eg 
er  sá,  sem  þér  spyrjið  aö; 
hvers  erindis  komið  þer? 

22.  Þeir  svöruðu:  hundraðs- 
höfðínginn  Kornelíus,  maöur 
ráðvandur  og  guðhræddur  og 
orðsæll  af  allri  Gyöínga  þjöð, 
fekk  vitran  af  heilögum  eingli, 
að  senda  eptir  þér  til  sin  og 
heyra  þín  orð. 

23.  Þá  bauð  Petur  þeim  inn 
og  veitti  þeim  beina.  Um 
morguninn  stóð  hann  upp  og 
for  með  þeim,  og  nokkrir  af 
bræðrunum,  sem  heima  áttu  í 
Joppe,  fóru  með  honum. 

24.  Næsta  dag  komu  þeir  til 
Sesarea.  Kornelíus  bjóst  við 
þeim  og  hafði  boðið  til  sin 
frændum  og  einka-vinum. 

25.  í  því  Petur  gekk  inn, 
kom  Kornelíus  á  móti  honum, 
og  laut  honum  með  knéfalli. 


254  POSTULANNA 

26.  Petur  reisti  hann  upp,  og 
sagði :  stattu  upp,  eg  em  einn- 
ig  maður ; 

27.  Gaf  sig  á  tal  við  hann, 
gekk  síðan  inn,  og  fann  þar 
margmenni  saman  komið. 

28.  Hann  sagði  þá  við  þá: 
þer  vitið,  hvílíkt  ódæöi  það 
er  Gyðíngi,  að  samlaga  sig  eð- 
Tir  heimsækja  útlendínga;  en 
Guð  er  búinn  að  sýna  mer, 
að  eg  á  eingan  mann  að  kalla 
vanheilagan  eður  óhreinan,  og 
þess  vegna  kom  eg  mótmælis- 
laust,  þá  eptir  mer  var  sent. 

29.  En  nú  vilda  eg  spyrja, 
hverra  orsaka  vegna  þer  hafið 
sent  eptir  mer  1 

30.  Kornelíus  svaraði:  frá 
fjórða  degi  her  frá  til  þessarar 
stundar  fastaði  eg,  og  um  ní- 
nndu  stundu  baðst  eg  fyrir  1 
húsi  mínu;  þá  skeði  það,  að 
maður  stóð  frammi  fyrir  mer 
í  skínandi  klæðum,  og  sagði : 

31.  KorneHus,  bæn  þín  er 
heyrð,  og  þinna  ölmnsugjörða 
er  minzt  fyrir  Guöi ; 

32.  Sendu  því  til  Joppe  og 
láttu  kalla  híngað  Símon,  er 
kallast  Pétur,  er  gistir  1  húsi 
Símonar  sútara  viö  sjóinn ;  þá 
hann  kemur,  mun  hann  fræða 

33.  Þess  vegna  senda  eg  und- 
ireins  til  þín,  og  hefir  þú  gjört 
vel,  að  þú  komst.   Nú  erum 


10.  Kap. 

ver  her  allir  til  staðar  fyrir 
angsýn  Guðs,  til  að  heyra  alt 
hvað  þér  er  af  Guði  um  boðið. 

34.  1í  Þá  lauk  Pétur  upp 
mimni  sínum,  og  sagði :  sann- 
lega  er  eg  kominn  að  raun 
um,  að  hjá  Guði  er  ekkert 
manngreinarálit, 

35.  Heldur  er  hver  sá,  sem 
óttast  hann  og  hagar  sér  ráð- 
vandlega,  honum  þóknanlegur, 
af  hvaða  þjóð  sem  hann  er. 

36.  Þer  hafið  heyrt  nm  þann 
lærdóm,  sem  Guð  hefir  sent 
Israels  börnum,  þann  er  boðar 
frið  fyrir  Jesúm  Krist,  sem  að 
er  Drottinn  allra. 

37.  Þer  þekkið  þá  atburði, 
sem  skeð  hafa  um  alt  Gyðínga- 
land,  og  hófust  1  Galílea  eptir 
þá  skírn,  sem  Johannes  boð- 
aði, 

38.  Hversu  Guð  smurði  Jes- 
úm  af  Nazaret  með  Heilögum 
Anda  og  krapti,  að  hann  gekk 
í  kríng,  gjörði  gott  og  græddi 
alia,  sem  af  djöflinum  voru 
undirokaðir ; 

39.  Því  Guð  var  með  honum, 
og  ver  erum  vottar  að  öUu, 
sem  hann  gjörði  á  Gyðínga- 
landi  og  1  Jerusalem.  Þenna 
aflífuðu  þeir  og  festu  á  tre ; 

40.  En  Guð  upp  vakti  hann  á 
þriðja  degi,  og  let  hann  birtast, 

41.  Ekki  öUu  fólki,  heldur 
þeim  vottum,  sem  Guð  hafði 


11.  Kap.  GJORÍ 

áður  útvalið,  oss,  sem  átum  og 
drukkum  með  honum,  eptir 
aö  hann  var  upp  risinn  frá 
dauðum ; 

42.  Og  hann  bauð  oss  að 
kunngjöra  fólkinu  og  vitna,  að 
hann  se  af  Guöi  útvalinn  dóm- 
ari  lifenda  og  dauðra. 

43.  Um  þenna  vitna  allir 
spámenn,  að  fyrir  hans  nafhs 
sakir  fái  hver,  sem  á  hann 
trúir,  sypda-kvittun. 

44.  IF  Áður  en  Pétur  hafði  út 
talað  þessi  orð,  fell  Heilagur 
Andi  yfir  alla  þá,  sem  ræöuna 
heyrðu. 

45.  Þá  undruðust  hinir  trúuðu, 
sem  voru  af  umskurninni,  og 
sem  komið  höfðu  með  Petri, 
að  yíir  heiðíngja  skyldi  líka 
úthellast  gjöf  Heilags  Anda; 

46.  Því  þeir  heyrðu  þá  tala 
túngum  og  vegsama  Guð. 

47.  Pétur  tók  þá  til  orða : 
getur  nokkur  varnað  þeim 
vatnsins,  að  þeir  skírist  ekki, 
sem  meðtekið  liafa  -Heilagan 
Anda,  eins  og  ver  ? 

48.  Og  hann  bauð  að  skíra  þá 
1  nafni  Drottins.  Síðan  báðu 
þeir  hann  að  dvelja  hjá  ser 
nokkra  daga. 

11.  KAPÍTULI. 

PUur  ver  samneyti  sitt  við  heiðingja  ;  Jcristnir, 
sem  tvislrazt  höfÖu,  henna  víða ;  Pdll  og 
Barnahas  prhdika  i  AntíókMa  ;  Agapus  spdir 
hállæri,  og  ölmusum  er  safnað. 


INGAE.  255 

f)AÐ  kom  til  eyrna  postul- 
XT^  unum  og  bræðrunum  í 
Júdea,  að  einnig  heiðíngjar 
hefðu  tekið  viö  Guðs  oröi, 

2.  Og  þegar  Pétur  kom  heim 
til  Jerusalem,  átöldu  hinir 
umskornu  hann  svo  segjandi : 

3.  Þú  heíir  heimsókt  óum- 
skorna  og  samneytt  þeim. 

4.  En  Petur  sagði  þeim  þá 
alla  sögnna  frá  rótum,  og 
mælti : 

5.  Eg  var  í  borginni  Joppe  á 
bæn,  og  sá,  frá  mer  numinn,  1 
sýn  ker  koma  frá  himni,  á- 
sýndum  sem  líndúk,  uppbund- 
inn  1  fjórum  hornum,  og  fara 
að  mer ; 

6.  Og  er  eg  festi  sjónir  á  því, 
varð  eg  var  við  og  sá  í  því  als 
konar  ferfætt  dýr,  viUidýr, 
skriðkvikindi  og  fugla  himins. 

7.  Svo  heyrða  eg  og  raust, 
sem  sagði  við  mig :  stattu  upp, 
Pétur,  slátra  og  et. 

8.  Eg  svaraði :  nei,  Drottinn, 
eingan  veginn,  því  aldrei  heíir 
neitt  vanheilagt  eður  óhreint 
komið  mér  í  munn. 

9.  Þá  sagði  raustin  af  himni 
1  annað  sinn;  það,  sem  Guð 
hefir  gjört  hreint,  skaltu  ekki 
meta  vanheilagt. 

10.  Þetta  skeði  þrisvar  sinn- 
um,  síðan  var  alt  aptur  til 
himins  upp  dregið ; 

11.  Og  sjá  samstundis  stóðu 


256  POSTU 

þrír  menn  við  húsið,  sem  ver 
vorum  í,  sendir  frá  Sesarea  til 
mín, 

12.  Og  Andinn  sagöi  mer 
að  fylgjast  með  þeim  hiklaust. 
Samferða  mer  urðu  þessir  sex 
bræður,  og  vér  geingum  inn  í 
hús  mannsins. 

13.  Hann  sagði  okkur  frá, 
hvernig  hann  hefði  seö  eingil 
í  húsi  sínu,  er  stóð  þar  og 
sagöi  við  hann:  sendu  menn 
til  Joppe  og  láttu  sækja  Sim- 
on, sem  kallast  Pétur ; 

14.  Hann  mun  segja  þer  þau 
sannindi,  sem  munu  gjöra  þig 
og  alt  þitt  liús  hólpið. 

15.  En  undireins  og  eg  for  að 
tala,  fell  Heilagur  Andi  yíir 
þá,  eins  og  yfir  oss  í  öndveröu. 

16.  Eg  mintist  þá  orða  Drott- 
ins,  er  hann  sagði:  Johannes 
skírði  meö  vatni,  en  þer  skul- 
uð  skírast  með  Heilögum 
Anda. 

17.  Fyrst  Guð  gaf  þeím  nú 
sömu  gjöf  og  oss,  þá  þeir 
trúöu  á  Drottinn  Jesúm  Krist, 
hvernig  var  eg  þess  þá  um- 
kominn  að  aptra  Guði  ? 

18.  Þegar  þeir  höfðu  þetta 
heyrt,  þögnuöu  þeir  og  veg- 
sömuðu  Guð  segjandi:  Guð 
hefir  þá  einnig  unt  heiðnum 
þjóðum  endurvitkunar  til  sálu- 
hjálpar. 

19. 1í  Þeir,  sem  tvístrazt  höfðu 


jANNA  11.  Kap. 

1  ofsókninni  gegn  Stefáni,  fóru 
alt  til  Fönisía-lands,  til  Sýprus- 
eyar  og  til  Antíokkía,  en  báru 
ekki  lærdóminn  upp  fyrir  öðr- 
um  en  Gyðíngum  einum. 

20.  Samt  voru  nokkrir  med- 
al þeirra,  ættaðir  úr  Sýprus 
og  Sýrene,  sem  við  komu 
sína  til  Antíokkía  töluðu  fyrir 
Grikkjum  fagnaðar-boðskap- 
inn  nm  Drottinn  Jesús. 

21.  Og  hönd  Drottins  var 
með  þeim,  svo  að  mikiU  fjöldi 
trúði  og  sneri  ser  til  Drottins. 

22.  1í  Þegar  fregnin  hér  um 
barst  til  eyrna  safnaðarins  í 
Jerúsalem,  sendi  hann  út  Bar- 
nabas, að  hann  færi  til  Antí- 
okkía ; 

23.  Og  sem  hann  kom  og  sá 
náð  Guðs,  gladdist  hann,  og 
uppörfaði  alia  að  halda  sér  yið 
Drottinn  með  einlægu  hjarta, 

24.  Því  liann  var  góður  mað- 
ur,  fuUur  af  Heilögum  Anda 
og  trú ;  og  mikiU  fjöldi  bætt- 
ist  Drottni. 

25.  Þaðan  for  Barnabas  til 
Tarsus  til  að  leita  að  Sál, 

26.  Og  er  hann  hafði  fundið 
hann,  fékk  hann  hann  meö  ser 
til  Antlokkia,  og  varð  það  af, 
að  þeir  voru  saman  alt  árið  hjá 
þeim  söfnuði,  og  kendu  þar 
fjölda  folks,  svo  að  1  Antl- 
okkia nefndust  lærisveinamir 
fyrst  kristnir. 


12.  Kap.  GJOEN 

27. 1Í  Um  sömn  mundir  komu 
spámenn  frá  Jerúsalem  til  An- 
tíokkía ; 

28.  Meðal  þeirra  gekk  einn 
fram,  að  nafni  Agapus,  og 
sagði  fyrir  af  andagipt  sinni, 
að  mikið  hallæri  mundi  koma 
yfir  allan  heim,  sem  og  kom 
fram  á  dögum  Kládíusar 
keisara. 

29.  Lærisveinarnir  ályktuðu 
því,  hver  eptir  sínum  efnum 
að  senda  nokkuð  til  bjargar 
bræðrunum,  sem  bjuggu  í  Jú- 
dea, 

30.  Sem  þeir  og  gjörðu,  og 
sendu  Barnabas  og  Sál  meö 
það  til  öldúnganna. 

12.  KAPÍTULI. 

Heródes  lætur  drepa  Jakób  og  handtaka  Petur, 
sem  frelsast  af  eingli  ;  drambsemi  Heródesar 
og  dauði  ;  trúin  líthreiðist ;  Barnahas  og  Sdl 
ferðast  og  taka  Markús  með  ser. 

AÞEIM  sama  tíma  lagði 
Heródes  konúngur  hend- 
ur  á  nokkra  af  söfnuöinum  til 
að  misþyrma  þeim. 

2.  En  hann  let  drepa  Jakob, 
bróður  Jóhannesar,með  sverði. 

3.  Og  er  hann  sá,  að  þetta 
geöjaðist  Gyöíngum  vel,  helt 
hann  áfram  og  let  einninn 
handtaka  Pétur,  en  það  var 
um  daga  hinna  ósýrðu  brauð- 
anna. 

4.  Nú  sem  hann  hafði  hand- 
tekið  hann,  let  hann  setja  hann 


:NGAE.  257 

í  myrkvastofu,  og  fékk  hann  í 
hendur  sextán  stríðsmönnnm, 
er  til  skiptis,  fjórir  og  fjórir 
í  senn,  skyldu  gæta  hans,  og 
ætlaði  sér  eptir  páskana,  aö 
framselja  hann  fólkinu. 

5.  Pétur  var  þannig  geymdur 
í  myrkvastofu,  en  söfnuðurinn 
bað  án  afláts  fyrir  honum  til 
Guðs. 

6.  Nóttina  áður  en  Heródes 
ætlaði  að  láta  leiða  hann  fram, 
svaf  Petur  milli  tveggja  stríðs- 
manna,  bundinn  meö  tveimur 
viöjum,  og  varömenn  úti  fyrir 
dyrunum  gættu  myrkvastof- 
unnar. 

7.  En  sjá,  þá  stóð  eingiU 
Drottins  hjá  honum,  og  Ijós 
leiptraði  nm  húsiö ;  hann  laust 
á  síðu  Peturs,  vakti  hann  og 
sagði:  stattu  íljótt  npp;  þá 
féllu  viðjurnar  af  höndum 
hans. 

8.  Síðan  sagði  eingiUinn  við 
hann :  gyrö  þú  þig,  og  bind  á 
þig  skó  þína.  Hann  gjörði 
svo.  Eingillinn  sagði  enn  frem- 
ur:  kasta  yíir  þig  skikkju 
þinni  og  fylg  mér. 

9.  Hann  gekk  út  og  fylgdi 
honum,  en  ekki  vissi  hann,  að 
þetta,  sem  eingillinn  gjörði, 
væri  svo  í  raun  og  veru,  held- 
ur  hélt  hann,  að  hann  sæi  sýn. 

10.  Þá  þeir  höföu  geingið  í 
gegnum  hið  fyrsta  og  annað 


258  POSTl 

varðhald,  komu  þeir  til  járn- 
hliðsins,  er  liggur  til  borgar- 
innar,  og  lauk  það  sér  sjálft 
upp  fyrir  þeim.  Og  þá  þeir 
voru  komnir  út  um  það,  geingu 
þeir  áfram  nm  eitt  stræti,  og 
alt  í  einu  skildi  eingillinn  við 
hann. 

11.  Þegar  Petur  kom  til  sjálfs 
sín,  sagði  hann:  nú  veit  eg 
sannlega,  að  Drottinn  heíir 
sent  eingil  sinn  og  hrifið  mig 
úr  höndum  Heródesar  og  frá 
allri    eptirvæntíng  Gyðínga- 

lýðs. 

12.  En  sem  hann  var  búinn 
að  koma  þessu  fyrir  sig,  gekk 
hann  að  húsi  Maríu,  móður 
Jóhannesar,  er  kallast  Mark- 
ús.  Þar  var  fjölmenni  fyrir, 
sem  hafði  safnazt  þángað  og 
voru  á  bæn. 

13.  Petur  drap  á  dyrahurðina, 
og  stúlka  gekk  fram  að  nafni 
Eóde,  til  að  Musta  eptir ; 

14.  En  er  hún  þekti  málróm 
Péturs,  varð  fögnuöurinn  svo 
mikill,  að  hún  lauk  ekki  upp, 
heldur  hljóp  inn  og  sagði,  að 
Pétur  stæði  úti. 

15.  Þeir  sögðu  við  hana :  þú 
ert  frávita.  En  hún  stóð  fast  á 
því,  að  svo  væri.  Þá  sögðu 
þeir :  það  er  þá  eingill  hans. 

16.  Pétur  let  ekki  af  að  berja 
að  dyrum,  og  er  þeir  luku  upp 
og  sáu  hann,  urðu  þeir  frá  sér. 


LiANNA  12.  Kap. 

17.  Hann  benti  þeim  með 
hendinni,  að  þeir  þegðu,  og 
sagði  þeim  ýtarlega  frá,  hvem- 
inn  Drottinn  hefði  leitt  sig  út 
úr  myrkvastofunni,  bað  þá  líka 
að  kunngjöra  þetta  Jakobi  og 
hinum  bræðrunum,  en  fór 
sjálfur  þaðan  og  í  annan  stað. 

18.  Þegar  dagaði,  kom  ekki 
lítiö  fát  á  stríðsmennina,  hvað 
af  Petri  væri  orðið. 

19.  En  er  Heródes  haf  öi  leit- 
að  hans  og  fann  hann  ekki, 
let  hann  rannsókn  gánga  yíir 
varðmennina  og  bauð  að  leiða 
þá  burt  (til  hegníngar),  fór 
síðan  burt  úr  Júdea  til  Sesarea, 
og  settist  þar  nm  kyrt ; 

20.  1í  Því  hann  var  missáttur 
við  Týrus  og  Sídónsmenn ;  en 
þeim  kom  saman  um  að  fara 
til  bans,  feingu  svo  í  fylgi  með 
ser  Blasíus,  stallara  konúngs- 
ins,  og  báðust  friðar,  af  því 
land  þeirra  fekk  vistir  frá 
(löndiim)  konúngsins. 

21.  Á  tilteknum  degi  klædd- 
ist  Heródes  konúngs  skrúöa, 
settist  í  hásæti  og  belt  ræðu 
til  þeirra. 

22.  Almúginn  hrópaði  þá  upp: 
Guðs  rödd  er  þetta,  en  ekki 
manns. 

23.  J  afnsnart  sló  eingiU  Drott- 
ins  hann,  sökum  þess  hann  gaf 
ekki  Guði  dýrðina,  var  hann 
etinn  upp  af  ormum  og  dó. 


13.  Kap. 


GJÖRNÍNGAR. 


24.  IT  En  Guðs  orð  útbreiddist 
og  efldist. 

25.  Barnabas  og  Sál  sneru 
aptur  frá  Jerúsalem,  að  af- 
loknu  erindi  sínu,  og  töku  með 
ser  Johannes,  að  viðurnefni 
Markús. 

13.  KAPÍTULL 

Barnabas  og  Sal  fd  höllun  að  henna  heiðingj- 
um  ;  Marhús  yrfigefur  pd  ;  Pdll  pre'dikar  i 
Pisidía  ;  Gyðíngar^  verða  uppvægir  ;  Páll  og 
Barnabas  fara  til  íkonía. 

EN  í  söfnuðinum  í  Antí- 
okkíu  voru  nokkrir  spá- 
menn  og  lærifeður,  svo  sem 
Barnabas,  Simon,  að  auknefni 
Niger,  Lúsius  frá  Sýrene,  Ma- 
naen,  samfóstri  Heródesar 
fjórðúngshöfðingja,  og  Sál. 

2.  Eitt  sinn  er  þeir  þjónnðu 
Drottni  og  föstuðu,  sagði  Heil- 
agur  Andi:  takiö  frá  handa 
mér  Barnabas  og  Sál,  til  þess 
verks,  sem  eg  hefi  þeim  ætlað. 

3.  Þeir  föstuðu  þá  og  báöust 
fyrir,  lögðu  hendur  yíir  þá,  og 
létu  þá  svo  fara. 

4.  IT  Þessir,  sem  af  Heilögum 
Anda  voru  út  sendir,  fóru  til 
Selevsiu  og  sigldu  þaðan  til 
Sýprus. 

5.  En  meðan  þeir  voru  í  Sa- 
lamis,  boðuðu  þeir  Guös  erindi 
í  samkunduhúsum  Gyðinga. 
En  þeir  höfðu  lika  Johannes 
fyrir  meðhjálpara. 

6.  En  sem  þeir  fóru  um  alla 
eynna  til  Pafus,  fandu  þeir 


259 

þar  töframann  nokkurn,  fals- 
spámann,  Gyðínga  -  kyns,  að 
nafni  Bar-Jesús; 

7.  Hann  var  með  landstjöran- 
iim  Sergíusi  Páli,manni  hyggn- 
um,  sem  bauð  til  sin  Barna- 
basi  og  Sáli,  og  óskaði  að 
heyra  Gnðs  orð. 

8.  Þá  stóð  móti  þeim  Elímas, 
töfravitríngurinn  (því  svo  þýð- 
ir  nafn  þetta),  hann  reyndi 
til  að  snúa  landstjöranum  frá 
trúnni. 

9.  En  Sál,  sem  og  het  Páll, 
varð  fullur  af  Heilögum  Anda, 
hvesti  á  hann  an  gun  og  sagði : 

10.  Ó  þú  djöfuls  sonur,  full- 
ur  als  fals  og  fláræöis,  óvinur 
allrar  réttvísi,  lætur  þú  aldrei 
af  að  rángsnúa  rettum  vegum 
Drottins  ? 

11.  Vit  nú,  að  hönd  Drottins 
mnn  hitta  þig,  og  blindur  munt 
þú  verða  og  ekki  sjá  sól  um 
tíma.  J afnsnart  fell  yíir  hann 
þoka  og  myrkur,  svo  að  hann 
ráfaði  um  kríng,  og  leitaði  ein- 
hvers,  er  leiddi  hann. 

12.  Þegar  landstjórinn  leit 
þenna  atburð,  trúði  hann  og 
undraðist  kenníngu  Drottins. 

13.  Páll  og  þeir,  sem  með 
honum  voru,  sigldu  nú  frá 
Pafus,  og  komu  til  Perge  í 
Pamíilíu,  en  Johannes  skildi 
við  þá  og  sneri  aptnr  til  Jeru- 
salem. 

R2 


260 

14.  1Í  Hinir  lieldu  áfram  frá 
Perge,  og  komu  til  Antíokk- 
íu  í  Pisidíalandi,  geingu  inn  í 
samkunduhúsiö  á  hvíídardegi 
og  settust  niður. 

15.  En  eptir  að  lesið  hafði 
yerið  1  lögmálinu  og  spámönn- 
unum,  sendu  samkimdufor- 
stjórarnir  til  þeirra  og  létu 
segja  þeim:  góðir  menn  og 
bræöur,  ef  þer  hafið  nokkuð 
að  mæla  fólkinu  til,  uppbygg- 
íngar  þá  talið. 

16.  Páll  stóð  þá  upp,  og  eptir 
að  hafa  beðið  ser  hljóðs  með 
hendinni,  ræddi  svo :  þer,  ís- 
raelsmenn,  og  þer,  sem  öttist 
Guð,  heyrið. 

17.  Guð  þessa  folks  útvaldi 
feður  vora  og  efldi  fólkið, 
meðan  þaö  var  útlent  í  Egypta- 
landi;  þaðan  útleiddi  hann 
það  með  voldugum  armlegg, 

18.  Og  annaðist  í  eyðimörk- 
inni  nærri  ^'örutíu  ár. 

19.  Síðan  afmáði  hann  sjö 
þjóðir  í  Kanaan,  og  skipti  með 
þeim  þeirra  landi. 

20.  Bptir  það,  um  nærri  því 
^ögur  hundruð  og  fimmtíu  ár, 
gaf  hann  þeim  dömara,  alt  til 
Samúels  spámanns. 

21.  Þá  beiddust  þeir  konúngs, 
og  Guð  gaf  þeim  Sál  Kísson, 
mann  af  Benjamins  ætt,  í  ^öru- 
tíu  ár. 

22.  En  er  hann  hafði  felt 


POSTULANNA  13.  Kap, 

hann,  lióf  hann  Davíð  þeim  til 


konúngs,  sem  hann  og  vitnaði 
um:  "eg  hefi  fandið  Davíð, 
son  Jesse,  sem  mér  geðjast, 
og  framkvæma  mun  allan  vilja 
minn." 

23.  Af  þessa  manns  afspreingi 
let  Guð,  eptir  sínu  fjrirheiti, 
koma  Israels  frelsara  Jesúm. 

24.  Og  rett  á  undan  hans 
komu  boðaði  Johannes  iðrunar- 
skírn  öUum  ísraelslýð. 

25.  En  er  Johannes  hafði 
endað  sitt  skeið,  sagði  hann: 
hver  haldið  þer,  að  eg  se  ?  Eg 
er  ekki  hann,  heldur  sjáið,  sá 
kemur  eptir  mig,  hvers  skó- 
þveingi  eg  em  ekki  verðugur 
að  leysa. 

26.  Góðir  menn  og  bræður, 
þer  niðjar  Abrahams,  og  þeir 
yðar  á  meðal,  sem  óttast  Guð, 
yður  er  sent  orð  þessa  hjálp- 
ræðis ; 

27.  Því  Jerúsalems  borgar- 
menn  og  þeirra  höfðíngjar  hafa 
með  vanþekkíngu  sinni  á  hon- 
um  einnig,  með  því  að  sakfella 
hann,  uppfyllt  orö  spámann- 
anna,  sem  hvern  helgan  dag 
eru  lesin. 

28.  Því  jafnvel  þótt  þeir  einga 
dauðasök  fyndi,  kröfðu  þeir 
samt  af  Pílatusi,  að  hann  yrði 
líflátinn. 

29.  Eptir  að  þeir  þannig  höfðu 
uppfylt  alt,  sem  um  hann  var 


13.  Kap.  GJORN 

ritað,  var  hann  tekinn  niöur  af 
trenu  og  lagður  í  gröf. 

30.  En  Guð  reisti  hann  frá 
dauðum, 

31.  Svo  hann  sást  marga  daga 
af  þeim,  sem  höfðu  farið  með 
honum  úr  Galílea  upp  til  J erú- 
salem,  sem  eru  nú  vottar  hans 
hjá  fólldnu. 

32.  Og  ver  berum  yður  þessa 
gleðifregn  nm  fyrirheitið,  sem 
geíið  var  feðrunum,  að  Guð  er 
búinn  að  efna  það  við  oss,  börn 
þeirra, 

33.  Með  því,  að  láta  Jesúm 
upprísa,  eins  og  skrifað  er  í 
sálminum :  "  þú  ert  minn  Son- 
ur,  í  dag  hefi  eg  þig  getið." 

34.  En  að  hann  haíi  reist 
hann  frá  daiiðum,  svo  að  hann 
aldrei  framar  skyldi  hverfa  til 
rotnunar,  þar  um  talaði  hann 
þanninn:  "eg  mun  eíha  við 
yður  þann  heilaga  sáttmála, 
sem  eg  gjörði  við  Davíð ;" 

35.  Hvers  vegna  hann  segir  á 
öðrum  stað :  "  þú  munt  ekki 
leyfa,  aö  þinn  heilagi  kenni 
rotnunar." 

36.  Nú  er  Davíð,  eptir  að  hafa 
þjónað  að  Guðs  tilgángi  sína 
lífstíö,  dáinn  og  lagður  hjá 
feðrum  sínum  og  kendi  rotn- 
unar ; 

37.  En  sá,  sem  Guð  uppreisti, 
kendi  ekki  rotnunar. 

38.  IT  Því  sé  yður  vitanlegt, 


NGAR.  261 

góðir  menn  og  bræður,  að 
fyrir  hann  boðast  yður  synda 
fyrirgefníng. 

39.  Og  það,  sem  þer  eptir 
Mósis  lögmáli  ekki  gátuö 
feingið  lausn  frá,  við  það  alt 
skuluð  þer,  hver  og  einn,  sem 
á  hann  trúið,  kvittir  verða  hans 
vegna. 

40.  Sjáið  því  til,  að  ekki  ræt- 
ist  á  yður  ummæli  spámann- 
anna :  "  gefið  gætur  að,  þér 
smánarar, 

41.  Undrizt  og  verðið  að  eing- 
ú ;  því  gjörníng  mun  eg  gjöra 
á  yðar  dögum,  gjörníng,  sem 
þér  ekki  munuð  trúa,  þó  ein- 
hver  segði  yður  hann." 

42.  En  þegar  þeir  geingu  út, 
báðu  menn  þá  að  tala  sama 
erindi  næsta  helgan  dag. 

43.  Og  er  samkoman  skildist 
að,  fylgdu  margír  Gyðíngar  og 
guðræknir  menn,  er  til  Gyðínga 
trúar  höfðu  snúizt,  Páli  og 
Barnabasi,  sem  með  umtölum 
sínum  hvöttu  þá  til  að  halda 
ser  föstum  við  Guðs  náð. 

44. 1í  Helgina  næst  eptir  kom 
næstum  gjörvöU  borgin  saman 
til  að  heyra  Guðs  orð. 

45.  En  er  Gyðíngar  litu  mann- 
mergðina,  fyltust  þeir  vand- 
lætíngar  og  töluðu  með  mót- 
mælum  og  lastyrðum  gegn  því, 
sem  Páll  kendi. 

46.  En  Páll  og  Barnabas 


262 


POSTULANNA 


töluðu  þá  einarðlega  og  sögðu: 
Guðs  orð  hlaut  fyrst  að  berast 
upp  fyrir  yöur,  en  þar  þer 
burtskúfið  því  og  metið  yöur 
sjálfa  ekki  verðuga  eilífs  lífs, 
sjáið,  þá  snúum  ver  oss  til 
heiðinna  manna, 

47.  Því  svo  heíir  Drottinn 
boðið  oss:  "Eg  hefi  sett  þig 
til  Ijóss  heiðnum  þjöðum,  svo 
að  þú  sert  til  hjálpræðis  til 
jarðarinnar  yztu  endimarka." 

48.  En  þegar  heiðíngjarnir 
heyrðu  þetta,  glöddust  þeir 
og  vegsömuðu  orð  Drottins, 
og  svo  margir,  sem  til  eilífs 
lífs  voru  ætlaðir,  urðu  trúaðir. 

49.  Nú  útbreiddist  orö  Drott- 
ins um  alt  bygðarlagið ; 

50.  En  Gyðíngar  æstu  upp 
guðræknar  og  heiðvirðar  kon- 
iir,  og  fyrirmenn  borgarinnar, 
og  vöktu  ofsókn  gegn  Páli  og 
Barnabasi,  og  ráku  þá  burfc  úr 
sínu  heraði. 

51.  En  þeir  hristu  duptið  af 
fótum  ser  á  þá,  og  fóru  til 
Ikoníu. 

52.  En  lærisveinamir  fyltust 
fögnuði  og  Heilögum  Anda. 

14.  KAPlTULI. 

Fdll  og  Barnabas  henna  i  íkonía  og  Lystra ; 
Pdll  læJcnar  haltan  mann ;  þeir  eru  haldnir 
vera  guÖir ;  Pdll  er  grýttur,  en  Ttemst  til 
Derhe.  Peir  Barnabas  snúa  aptur  til  An- 
tiokkia. 

N  svo  bar  viö  í  íkoníaborg, 
þá  þeir  geingu  saman  inn 


E 


14.  Kap. 

í  samkunduhús,  að  þeir  kendu 
svo,  að  mikiU  fjöldi  Gyðínga 
og  Grikkja  tók  trú. 

2.  En  þvermóðskufuUir  Gyð- 
íngar  risu  á  móti  og  spiltu 
hugarþeli  heiöíngjanna  við 
bræöurna. 

3.  Samt  dvöldu  þeir  þar  láng- 
an  tíma  og  predikuðu  skörug- 
lega  í  Drottni,  sem  veitti  með- 
vitni  orði  sinnar  náðar  og  let 
jarteiknir  og  störmerki  gjörast 
fyrir  hendur  þeirra. 

4.  Tvískiptist  þá  borgarmúg- 
urinn  svo,  að  nokkrir  héldu 
meö  Gyðíngum,  en  aðrir  með 
postulnnum. 

5.  En  er  hugur  heiðíngja  og 
Gyöínga  og  yfirmanna  þeirra 
hneigðist  til  að  smána  þá  og 
grýta,  og  þeir  uröu  þessa 
varir, 

6.  Flúðu  þeir  burt  til  borga 
Lýkaoníu-lands,  Lystru  og 
Derbe,  og  heraðsins  1  kríng, 

7.  Og  boðuðu  þar  náðarboð- 
skapinn. 

8. 1Í  í  Lystru  var  maður  fót- 
lirumur,  sem  sat,  af  því  hann 
var  haltur  frá  móðurlífi  og 
haf  öi  aldrei  getað  geingiö. 

9.  Hann  hlustaði  á  ræðu  Páls, 
og  er  þessi  festi  auga  á  honum, 
og  varð  var  viö  trú  hans,  að 
ser  yrði  lækníngar  auðið,  sagði 
hann  með  hárri  raustu : 

10.  Stattu  upprettur  á  fætur 


14.  Kap. 

þína;  og  hann  stökk  upp  og 
gekk. 

11.  Þegar  múgurinn  sá,  hvað 
Páll  gjörði,  hóf  hann  sína  raust 
og  sagði  á  lýkaónisku :  guðirn- 
ir  eru  í  manna  líki  niðurstignir 
til  vor. 

12.  Barnabas  nefndu  þeir 
Seif,  en  Pál  Hermes,  af  því 
hann  frambar  orðið ; 

13.  En  prestur  í  hofi  Seifs, 
sem  stóð  fyrir  framan  borgina, 
kom  með  naut  og  kransa  til 
dyranna  og  vildi  fórnfæra  á- 
samt  fólkinu. 

14.  Þegar  postularnir,  Barna- 
bas og  Páll,  feingu  þetta  að 
lieyra,  rifu  þeir  klæði  sín  og 
stukku  fram  1  mannþraungina, 
köUuðu  og  sögðu : 

15.  Góðir  menn,  hví  gjörið 
þer  slíkt  ?  Vér  erum  og  menn 
breyskir,  eins  og  þér,  en  boð- 
um  yður  þann  fagnaöarsið,  að 
þer  snúizt  frá  þessum  fánýtu 
guðum  til  lifanda  Guðs,  sem 
gjört  hefir  himin,  jörð  og  sjó, 
og  alt  sem  í  þeim  er ; 

16.  Sá  eð  um  liönar  aldir  hefir 
leyft,  að  sérhver  þjóö  geingi 
sína  vegu, 

17.  Þó  hann  aldrei  haíi  látið 
sig  án  vitmsburðar,þar  eð  hann 
hvervetna  gjörði  yöur  gott, 
veitti  regn  af  himnum  og  frjóf- 
samar  árstíðir,  og  saddi  yður 
með  fæöu  og  fögnuöi. 


GJÖRNÍNGAK. 


263 


borginni  og 


18.  Að  svo  mæltu  gátu  þeir 
naumast  stilt  fólkið,  að  það 
færði  þeim  ekki  fórnir. 

19. 1Í  Síöan  komu  frá  Antíokk- 
íu  og  Ikoníu  Gyðíngar,  þeir  er 
feingu  lýðinn  á  sitt  mál,  svo 
hann  þeytti  steinum  á  Pál  og 
dró  hann  út  úr 
ætlaði  hann  dauðan  vera, 

20.  En  er  lærisveinarnir  þyrpt- 
ust  kríngum  hann,  stóð  hann 
upp  og  gekk  í  borgina.  Um 
morguninn  eptir  for  hann  með 
Barnabasi  til  Derbe. 

21.  Og  sem  þeir  höfðu  boðað 
fagnaðarerindið  í  þeirri  borg 
og  feingið  þar  marga  læri- 
sveina,  sneru  þeir  aptur  til 
Lystru,  Ikoníu  og  Antíokkíu, 

22.  Styrktu  sálir  lærisvein- 
anna  og  ámintu  þá  að  standa 
stöðugt  1  trúnni,  og  að  oss 
byrjaði  fyrir  margfaldar  þraut- 
ir  að  komast  í  Guðs  ríki. 

23.  En  er  þeir  höfðu  út  valið 
þeim  öldiinga  í  hverjum  söfn- 
uöi,  báðust  þeir  fyrir  og  föst- 
uðu,  og  fólu  þá  síðan  Drottni, 
sem  þeir  höfðu  trúað  á. 

24.  Þegar  þeir  höfðu  yíirfarið 
Pisidíu,  komu  þeir  til  Pamfilíu, 

25.  Og  predikuðu  orðið  í 
Perge ; 

26.  Þá  fóru  þeir  niður  til  At- 
talíu  og  sigldu  þaðan  til  An- 
tíokkíu,  hvaðan  þeir  höföu 
verið  faldir  Guðs  náð  á  hendur 


264  POSTU 

til  þess  verks,  sem  þeir  nú 
voru  búnir  að  afljúka. 

27.  Þegar  þeir  voru  þángað 
komnir,  kölluðu  þeir  söfnuð- 
inn  saman  og  sögðu  frá,  hví- 
líka  hliitiGuð  heföiframkvæmt 
fyrir  þeirra  hönd,  og  að  liann 
hefði  opnað  heiðíngjunum  dyr 
trúarinnar, 

28.  Og  dvöldu  ekki  allstutta 
tíð  hjá  lærisveinunum. 

15.  KAPlTULI. 

Pdll  og  Barnabas  eru  sendir  til  J erúsalem  til  að 
spyrja,  hvort  kristnir  þyrftu  að  halda  Mósis 
lögmdl,  og  fd  svar;  þeir  Jcoma  til  Antiokkiu 
aptur  dsamt  Júdasi  og  Sílasi  ;  Barnabas  og 
Pdll  sJcilja. 

"TVTU  komu  nokkrir  ofan  frá 
X 1  Júdea,  sem  kendu  bræðr- 
unum  svo :  ef  þér  ekki  um- 
skerizt  að  sið  Mósis,  þá  getið 
þér  ekki  orðið  hölpnir. 

2.  Þegar  úr  þessu  varð  ekki 
lítil  misklíð  og  þrætni  miUi 
Páls  og  Barnabasar  og  þeirra, 
var  það  afráðiö,  að  Páll  og 
Barnabas  og  nokkrir  aðrir  af 
liinum  færu  til  postulanna  og 
öldúnganna  npp  til  J erúsalem, 
áhrærandi  þenna  ágreiníng. 

3.  Söfnnðurinn  fylgdi  þeim 
á  veg.  Síðan  ferðuðust  þeir 
um  Fönisía  og  Samaria  lönd 
og  sögðu  frá  siðaskiptum  heið- 
íngjanna,  og  olli  það  öUiim 
bræðrunum  mikils  fagnaðar. 

4.  En  þegar  þeir  komu  til 
Jerúsalem,  var  þeim  vel  tekið 


jANNA  15.  Kap. 

af  söfnuðinum  og  postulunum 
og  öldúngunum,  og  skýrðu 
þeir  frá,  hversu  miklu  Guð 
hefði  til  leiðar  komið  íyrir 
þeirra  hönd. 

5.  En  nokkrir  trúaðir  af  Fa- 
ríseanna  ílokki  risu  þá  upp, 
og  sögðu :  ekki  má  annað,  en 
að  þeir  umskerist,  og  þeim  sé 
boðið  að  halda  Mósis  lög. 

6.  1í  En  postnlarnir  og  öld- 
úngarnir  söfnuöust  saman  til 
að  líta  á  þetta  mál. 

7.  Eptir  lánga  umræðu  stóð 
Pétur  upp  og  sagði  við  þá: 
Góðir  menn  og  bræöiir,  þér 
vitið,  að  Guð  fyrir  laungu  heíir 
kjörið  mig  meðal  vor  til  þess, 
að  heiðíngjar  skyldu  fyrir  minn 
munn  heyra  náðarboðskapinn 
og  trúa; 

8.  Og  að  Guð,  sem  þekkir 
allra  hjörtu,  vitnaöi  þá  þeim 
í  vil,  gefandi  þeim  Heilagan 
Anda,  eins  og  oss, 

9.  Og  gjörði  eingan  greinar- 
mun  vor  og  þeirra,  þar  hann 
hreinsaöi  með  trúnni  þeirra 
hjörtu. 

10.  Hví  freistiö  þer  þá  Guðs, 
með  því  að  leggja  það  ok  á 
lærisveinanna  háls,  er  hvorki 
feður  vorir  né  vér  megnuöum 
að  bera  ? 

11.  Ver  trúum  þó  því,  að 
vér  verðum  hólpnir  fyrir  náö 
Drottins  Jesú,  eins  og  þeir. 


15.  Kap.  GJOEN 

12.  1Í  Nú  þagnaði  múgurinn, 
og  hlustaði  á  frásögu  Barna- 
basar  og  Páls  um  það,  hversu 
mikil  tákn  og  stórmerki  Guð 
hefði  látið  þá  framkvæma  med- 
al heiðinna  þjóða. 

13. 1Í  Eptir  að  þeir  voru  þagn- 
aðir,  tök  Jakob  til  máls  og 
sagði : 

14.  Góðir  menn  og  bræður, 
heyrið  mig.  Símon  heíir  skýrt 
frá,  hvernig  Guð  í  fyrstu  vitj- 
aði  heiðíngjanna,  til  að  velja 
úr  þeim  folk  til  sinnar  viöur- 
kenníngar, 

15.  Og  þessu  samhljóða  eru 
ummæli  spámannanna,  því  svo 
stendur  skrifað : 

16.  "Eptir  þetta  mun  eg 
koma  aptur  og  endurbyggja 
þá  föUnu  tjaldbúð  Davíðs; 
það,  sem  hrunið  er  af  henni, 
vil  eg  uppbyggja  og  reisa 
hana  við  aptur, 

17.  Svo  að  hinir  aðrir  menn 
leiti  Drottins,  og  allar  þær 
þjóöir,  yfir  hverjum  mitt  nafn 
nefnist." 

18.  Þetta  segir  Drottinn,  sem 
hefir  framkvæmt  þetta. 

19.  Því  álykta  eg,  að  ekki 
skuli  íþýngja  þeim,  er  frá 
heiðni  snúast  til  Guðs ; 

20.  Heldur  skrifa  þeim  til,  aö 
þeir  haldi  sér  frá  allri  flekkan 
af  skurðgoðum,  og  frá  friUulífi 
og  frá  köfnuðu  og  frá  blóði. 


NGAR.  265 

21.  Því  frá  fornri  tíð  hefir 
Möses  haft  sína  predikara  í 
hverri  borg,  og  er  lesinn  í 
samkundunum  alia  helgidaga. 

22.  Þá  leizt  það  postulunum 
og  öldúngunum  og  öUum  söfn- 
uðinum,  að  kjósa  menn  af  ser 
og  senda  þá  með  Páli  og  Bar- 
nabasi  til  Antíokkíu,  Júdas, 
kallaðan  Barsabas,  og  Sílas, 
sem  vöru  í  miklu  áliti  hjá 
bræðrunum, 

23.  Og  skrifuðu  með  þeim  svo 
látandi  bref :  Vér,  postular, 
öldúngar  og  bræður,  heilsum 
bræðrunum,  er  frá  heiðni  hafa 
snúizt  í  Antíokkíu,  Syríu  og 
Silisíu. 

24.  Þar  eð  vér  höfum  heyrt, 
að  nokkrir,  er  frá  oss  hafa 
farið,  hafi  öröað  yður  með 
orðum  sínum  og  truflað  sálir 
yöar,  með  því  að  segja,  aö  þer 
eigið  að  umskerast  og  halda 
lögmálið,  þar  sem  ver  þó  ekki 
höfum  boðið  þeim  slíkt ; 

25.  Þá  hefir  oss  litizt,  sam- 
mála  orðnum  um  þetta  efni, 
að  velja  og  senda  til  yöar 
nokkra  menn,  með  vorum 
elskulega  Barnabasi  og  Páli, 

26.  Mönnum,  er  lagt  hafa  líf 
sitt  í  hættu  fyrir  nafn  Drottins 
vors  Jesú  Krists. 

27.  Vér  höfum  því  sent  Jú- 
das  og  Sílas,  til  þess  að  birta 
yður  munnlega  hið  sama. 


266  POSTT] 

28.  En  það  er  atkvæði  Heil- 
ags  Anda  og  vort:  að  eingin 
þýngsli  skuli  yður  uppáleggj- 
ast  umfram  þessi,  sem  nauð- 
synleg  eru, 

29.  Að  þér  haldið  yður  frá 
skurðgoðafómnm  og  frá  blóöi 
og  frá  köfnuðu  og  frá  friUulííi. 
Ef  þér  varizt  þetta,  gjörið  þér 
vel.  Verið  sælir ! 

30.  Þeir  fóru  af  stað,  komu 
til  Antíokkía,  saman  köUuðu 
söfnuðinn  og  skiluðu  bréfinu. 

31.  En  er  menn  lásu  það,  uröu 
þeir  glaðir  af  slíkri  huggun. 

32.  Júdas  og  Sílas,  er  sjálíir 
voru  einnig  spámenn,  ámintu 
bræðurna  munnlega  meðmörg- 
um  orðum  og  styrktu  þá. 

33.  Og  er  þeir  höfðu  dvalið 
þar  um  tíma,  letu  bræðurnir 
þá  fara  í  friði  til  postulanna. 

34.  En  Sílasi  leizt  að  vera  þar 
eptir. 

35.  Páll  og  Barnabas  héldu 
nú  kyrru  fyrir  í  Antíokkía, 
kendu,  og  boðuðu  orð  Drott- 
ins  ásamt  mörgum  öðrum. 

36. 1í  Eptir  nokkra  daga  sagði 
Páll  við  Barnabas:  förum  apt- 
ur  til  að  vita,  hvernig  bræðr- 
unum  líður  í  öUum  borgam, 
þar  sem  ver  höfum  boðað 
Drottins  orð. 

37.  Barnabas  lagði  þá  til,  að 
þeir  tækju  meö  sér  Johannes, 
kallaðan  Markús, 


jANNA  16.  Kap. 

38.  En  Páli  leizt  að  taka  ekki 
þann  mann  meö .  ser,  er  liljóp 
frá  þeim  1  Pamfilíu,  og  hafði 
ekki  viljað  gánga  1  verkið  með 
þeim.  ^ 

39.  tJt  af  þessu  sinnaðist 
þeim,  svo  að  hvor  skildi  við 
annan;  tók  Barnabas  með  sér 
Markús  og  sigldi  til  Sýprus. 

40.  En  Páll  valdi  ser  Sílas  og 
for  af  stað,  falinn  Guðs  náö  af 
bræðrunum. 

41.  Hann  tók  leið  sína  um 
Sýrland  og  Silisía,  og  styrkti 
söfnuðina. 

16.  KAPÍTULL 

Pdll  umsher  Tímöteus,  vitjar  safnaðanna  og 
hemur  til  Tróas ;  fær  vitrun  ;  fer  til  Mase- 
dónia  og  snýr  Lydiu  til  Kristni ;  rekur  út 
spdsagnar-anda ;  er  húðstrýktur  og  settur  i 
fdngelsi;  fdngelsið  opnast  sjdl/krafa ;  dýfl^ 
iðsuvörðurinn  tehur  trú;  Fdll  er  Idtinn  laus. 

EN  er  hann  kom  til  Derbe 
og  Lystra,  hitti  hann  þar 
einn  lærisvein  að  naíhi  Tímó- 
teus ;  móðir  hans  var  Gyðínga 
ættar  og  hafði  tekið  trú,  en 
faðirinn  var  grískur. 

2.  Hann  hafði  góðan  orðstír 
af  bræðrunum  í  Lystru  og  í- 
koníu. 

3.  Páll  vildi  hafa  þenna  með 
ser,  og  umskar  hann  sökum 
Gyðínga,  er  voru  1  þeim  stöð- 
Tim,  því  allir  vissu,  að  faðir 
bans  var  grískur. 

4.  Þegar  þeir  nú  fóru  um 
borgirnar,  buðu  þeir  mönnum 


16.  Kap.  GJORÍ 

að  halda  þá  setnínga,  sem  á- 
lyktaðir  voru  af  postulunum 
og  öldúngunum  í  Jerúsalem. 

5.  En  söfnuðirnir  styrktust  í 
trúnni  og  fjölguðu  dag  frá 
degi.^ 

6.  Á  ferð  þeirra  xim  Frygíu 
og  Galataland  var  þeim  bann- 
að  af  Heilögum  Anda  að  kenna 
orðið  í  Asíu ; 

7.  Og  sem  þeir  voru  komnir 
að  Mysíu,  áformuðu  þeir  að 
fara  til  Bityníu,  en  Andinn 
leyfði  þeim  það  eigi. 

8.  Þeir  fóru  þá  fram  hjá  My- 
síu  og  niður  til  Tróas. 

9.  Páli  vitraðist  þá  sú  sjón 
um  nóttina,  að  maður  mase- 
doniskur  stóö  hjá  honum,  og 
bað  hann  svo  segjandi:  kom 
yfir  til  Masedoníu  og  hjálpaöu 
oss. 

10.  En  þegar  hann  hafði 
seð  þessa  sýn,  leituðumst  vér 
jafnskjótt  við  að  komast  yíir 
til  Masedoníu,  fuUvissir  um, 
að  Drottinn  hefði  kallað  oss 
þángað,  til  að  boða  þar  náðar- 
boöskapinn. 

11.  Nú  lögðum  ver  út  frá 
Tróas  og  sigldum  beinleiðis 
til  Samótrasíu, 

12.  En  næsta  dag  til  Neapö- 
lis  og  þaðan  til  Filippí,  sem 
er  höfuðborg  í  þeim  hluta 
Masedoníu,  og  er  (rómversk) 
nýlenda. 


lNGAE.  267 

13.  1  þessari  borg  dvöldum 
ver  nokkra  daga,  og  einn 
helgan  dag  geingum  ver  út 
fyrir  borgarhliöið  til  árinnar, 
þar  sem  vant  var  að  biöjast 
fyrir,  settumst  þar  niður  og 
töluðum  við  konur  þær,  sem 
þar  voru  saman  komnar. 

14.  1Í  Og  kona  nokkur  guð- 
hrædd  úr  Týatíra-borg,  að 
nafni  Lydía,  er  seldi  purpura, 
heyrði  til.  Hennar  hjarta 
opnaði  Drottinn,  svo  að  hún 
gaf  gaum  að  Páls  ræðu. 

15.  Og  sem  hún  og  liennar 
hús  var  skírt,  bað  hún  oss  svo 
feldum  orðum:  ef  þiö  álítið 
mig  trúa  Drottni,  þá  komið  í 
mitt  hús  og  staðnæmizt  þar; 
og  hún  neyddi  oss  til  þess. 

16.  IT  En  svo  bar  við,  er  ver 
geingum  til  bæna,  aö  oss  mætti 
þerna  nokkur,  sem  hafði  spá- 
sagnar-anda,  og  ávann  hús- 
bændum  sínum  mikiö  fé  með 
því  að  spá. 

17.  Hún  hljóp  eptir  Páli  og 
oss,  og  hrópaði :  þessir  menn 
eru  þjónar  Guðs  ens  hæsta, 
semboða  osshjálpræöisins  veg. 

18.  En  þetta  gjörði  hún  marga 
daga.  Páli  fell  það  illa,  sneri 
ser  við  og  sagði  við  andann: 
eg  skipa  þer  í  nafni  Jesú 
Krists,  að  þú  farir  út  af 
henni ;  og  hann  for  út  á  samri 
stundu. 


268 

19.  1í  Nú  sem  húsbændur 
hennar  sáu,  að  sín  ábatavon 
var  úti,  gripu  þeir  Pál  og 
Sílas,  og  drögu  þá  á  torgið  til 
yíirvaldanna ;  færðu  þá  síðan 
höfuðsmönnum  og  sögðu : 

20.  Þessir  menn,  sem  eru 
Gyðíngar,  óróa  borg  vora, 

21.  Og  boða  oss  siðu  þá,  sem 
oss,  römverskum  mönnum, 
leyfist  hvorki  að  þýðast,  né 
fjlgja. 

22.  Múgurinn  æstist  og  gegn 
þeim,  en  höfuðsmennirnir  létu 
fletta  þá  klæðum  og  skipuðu 
að  húðstrýkja  þá. 

23.  Og  eptir  að  þeir  höfðu 
lostið  þá  mörgum  höggum, 
var  þeim  kastað  í  myrkvastofu 
og  myrkvastofuverðinum  boð- 
iö  að  gæta  þeirra  vandlega. 

24.  Samkvæmt  skipuninni 
kastaði  hann  þeim  í  hið  innsta 
varðhald,  og  setti  fætur  þeirra 
í  stokk. 

25.  1í  Um  miðnætti  báðust 
þeir  fyrir,  Páll  og  Sílas,  og 
lofsúngu  Guöi,  en  (hinir)  band- 
íngjarnir  klustuðu  á. 

26.  Þá  varð  skyndilega  jarð- 
skjálfti  mikill,  svo  að  hristist 
grundvöllur  fángelsisins ;  jafn- 
skjótt  opnuðust  allar  dyr  og 
fjötrarnir  duttu  af  öllum ; 

27.  En  þegar  myrkvastofu- 
vörðiirinn  vaknaði  og  sá 
myrkvastofudyrnar  opnar,  dró 


POSTULANNA 


16.  Kap. 
vildi  fyrir- 


hann  sverðið  og 
fara  ser,  því  hann  hélt  band- 
ÍDgjana  burtflúna. 

28.  En  Páll  hrópaði  þá  upp 
og  sagði:  gjör  þú  sjálfum  þer 
ekkert  mein,  því  vér  erum  her 
allir. 

29.  Hann  heimti  þá  Ijós, 
stökk  inn  og  fell  felmtsfullur 
til  fóta  Páli  og  Sílasi,  leiddi 
þá  út  og  sagði: 

30.  Herrar,  hvað  á  eg  að 
gjöra,  svo  eg  verði  hólpinn  ? 

31.  Þeir  sögðu :  trúðu  á 
Drottinn  Jesúm  Krist,  þá 
verður  þú  hólpinn  og  þitt  hús. 

32.  Síðan  fluttu  þeir  honum 
orð  Drottins  og  öllum  þeim, 
er  í  hans  húsi  voru ; 

33.  Og  samstundis  um  nóttina 
tók  hann  þá  með  ser  og  þvoði 
benjar  þeirra,  og  var  hann  taf- 
arlaust  skírður  og  allir  bans 
menn. 

34.  Og  sem  hann  hafði  leitt 
þá  í  hús  sitt,  setti  hann  borð 
fyrir  þá,  og  var  glaöur  ásamt 
öllu  sínu  heimafólki  yíir  því, 
aö  hann  trúði  á  Guð. 

35.  Þegar  bjart  var  orðið, 
sendu  höfuðsmennirnir  þjóna 
staðarins  meö  svo  látandi  skila- 
boð :  láttu  þessa  menn  lausa. 

36.  En  myrkvastofuvörðurinn 
kunngjörði  Páli  þessi  orð  : 
höfiiðsmennirnir  sendu  híngað, 
að  þér  skylduð  lausir  látast. 


17.  Kap.  GJOEN 

Gángið  því  iiú  út,  og  farið  í 
friði. 

37.  En  Páll  sagði  við  þá: 
þeir  hafa  opinberlega  látið 
húðstrýkja  oss,  sem  erum 
rómverskir  menn,  án  dóms, 
og  setja  í  myrkvastofu,  og  nú 
ætla  þeir  leynilega  að  reka  oss 
á  burt.  Ekki  skal  svo  vera, 
heldur  komi  þeir  sjálfir  og 
leiði  oss  út. 

38.  En  þjónar  staðarins  kunn- 
gjörðu  þessi  orð  höfuðsmönn- 
iinum.  Þeir  urðu  hræddir,  þá 
þeir  heyrðu,  að  það  væru  róm- 
verskir  menn, 

39.  Komu  og  fóru  vel  að 
þeim,  og  er  þeir  höföu  leitt 
þá  út,  báðu  þeir  þá  að  fara  úr 
borginni. 

40.  Eptir  að  nú  Páll  og  Sílas 
voru  sloppnir  úr  þessu  varð- 
haldi,  fóru  þeir  til  Lydíu, 
fundu  þar  bræðurna,  upp- 
hvöttu  þá,  og  fóru  svo  burt. 

17.  KAPÍTULI. 

Pdll  Jcennir,  en  mætir  ofsöhn  i  Tessalontku  og 
Beróahorg :  fer  til  Atenuborgar,  prbdikar  mót 
skurðgoðadýrkun  og  um  J esúm;  snýr  nohhrum. 

EN  er  þeir  höfðu  farið  um 
Amfípólis  og  AppoUóníu, 
komu  þeir  til  Tessaloníku,  þar 
sem  var  samkunduhús  Gyð- 
ínga. 

2.  En  Páll  gekk  þar  inn  til 
þeirra  eptir  venju  sinni,  og 
þrjá  helgidaga  átti  hann  tal 


NGAE.  269 

við  þá,  útlagði  fyrir  þeim  ritn- 
íngarnar,  og  setti  þeim  fyrir 
sjónir, 

3.  Að  Kristur  hefði  átt  að 
líða  písKr  og  rísa  upp  frá 
dauðum ;  og  þessi  er  sá  Jesús 
Kristur  (sagði  hann),  sem  eg 
boða  yður. 

4.  Nokkrir  af  þeim  létu  ser 
segjast,  og  samlöguðu  sig  Páli 
og  Sílasi,  svo  og  mikiU  fjöldi 
guðrækinna  Grikkja  og  mikils- 
háttar  konur  ekki  allfáar. 

5.  II  En  Gyðíngarnir  tóku  með 
ser  nokkra  vonda  menn  af 
þorparalýðnum,  drógu  flokk 
saman  og  gjörðu  upphlaup  í 
borginni,  þustu  svo  að  húsi 
Jasons  og  leituðu  að  þeim,  til 
að  færa  þá  fyrir  lýðinn. 

6.  En  er  þeir  fundu  þá  ekki, 
drógu  þeir  Jason  og  nokkra 
bræður  fyrir  yíirvöld  borgar- 
innar,  og  hrópuðu:  þeir  menn, 
sem  vakið  hafa  óeirðir  um  all- 
an  heim,  eru  hér  komnir, 

7.  Jason  hýsir  þá,  og  allir 
þessir  breyta  á  móti  keisar- 
ans  boðum,  því  þeir  segja,  að 
annar  se  konúngur,  og  það  sé 
Jesús. 

8.  Þá  varð  almúginn  uppvæg- 
ur  og  yíirmenn  borgarinnar, 
er  þeir  heyrðu  þetta, 

9.  Og  létu  Jason  og  hina 
aðra  setja  vörzlur  fyrir  sig,  og 
sleptu  þeim  svo ; 


270  POSTULANNA 

10. 1í  En  bræðurnir  komu  Páli 
og  Sílasi  undan  þegar  um  nótt- 
ina  til  Beröeu.  Þegar  þar  var 
komið,  geingu  þeir  inn  í  sam- 
kunduhús  Gyðínga, 

11.  Sem  voru  betur  sinnaðir, 
en  þeir  í  Tessaloníku,  svo  þeir 
meðtöku  lærdóminn  með  fúsu 
geði  og  rannsökuðu  hvern  dag 
ritníngarnar,  hvort  svo  væri 
(sem  þeim  var  kent) ; 

12.  Margir  urðu  því  trúaðir  af 
þeim,  og  ekki  allfátt  af  grískum 
konnm  í  betri  röð,  og  karl- 
mönnnm. 

13.  En  er  Júdarnir  í  Tessalo- 
níku  fréttu,  að  í  Beróea  væri 
einnig  boðað  Guðs  orð  af  Páli, 
komu  þeir  og  uppæstu  lýðinn 
einnig  þar. 

14.  En  jafnskjótt  skutu  bræð- 
Tirnir  Páli  undan,  svo  hann  færi 
út  að  sjó,  en  Sílas  og  Tímóteus 
urðu  þar  eptir. 

15.  Leiðsögumenn  Páls  fylgdu 
honum  alt  til  Atenuborgar  og 
báru  aptur  þau  skilaboð  til 
Sílasar  og  Tímóteusar,  að 
þeir  hið  bráðasta  kæmu  til 
bans. 

le.lTEn  meðanPállbeið  þeirra 
í  Atennborg,  gramdist  honum 
hugur  að  sjá,  hvílíkt  skurðgoða 
bæli  sú  borg  var ; 

17.  Þessvegna  kendi  hann  í 
samkiinduhúsinn,  bæði  Gyð- 
íngum  og  öðrum  guðhrædd- 


17.  Kap. 

um,  líka  hvern  dag  á  torginu 
þeim,  sem  hann  þar  hitti ; 

18.  En  nokkrir  epíkúriskir  og 
stóiskir  spekíngar  gáfu  sig  í 
orðakast  við  hann.  Nokkrir 
sögðu:  hvað  mun  skraffinnur 
sá  ætla  ser  ?  Aðrir  sögðu : 
ókenda  guði  sýnist  hann  boð- 
a;  af  því  Páll  boðaöi  Jesúm 
og  npprisuna. 

19.  Þeir  leiddu  hann  nú  npp 
á  Areopagus  og  sögðu:  meg- 
Tim  ver  fá  að  vita,  hver  sá  nýi 
lærdómur  er,  sem  þú  ferð  með? 

20.  Því  eitthvað  nýstárlegt 
flytur  þú  oss  til  eyrna,  og  oss 
fýsir  að  vita,  hvað  þetta  er. 

21.  En  öUum  Atenumönnum, 
eins  þeim,  er  dvöldu  þar  sem 
aðkomandi,  var  nm  ekkert  svo 
títt,  sem  að  segja  eður  heyra 
eitthvað  nýstárlegt. 

22.  1Í  Þegar  Páll  þannig  stóð 
mitt  á  Areopagus,  mælti  hann: 
Atenumenn,  það  se  eg  hver- 
vetna,  að  þer  eruð  miklir  trú- 
menn; 

23.  Því  þá  er  eg  gekk  her  um 
og  skygndist  eptir  yðar  helgi- 
dómum,  fann  eg  meðal  annars 
eitt  altari,  sem  skrifað  var  á: 
"hinum  ókunnaGuöi."  Þenna, 
er  þer  óvitandi  dýrkið,  boða 
eg  yður. 

24.  Sá  Guð,  sem  gjörði  beim- 
inn  og  alt,  sem  í  honum  er, 
hann,  sem  er  Herra  himins  og 


18.  Kap.  GJOEÍ 

jaröar,  býr  ekki  í  musterum, 
sem  með  höndum  eru  gjörð, 

25.  Ekki  heldur  verður  hon- 
um  þjönaö  með  mannahönd- 
um,  eins  og  hann  þyrfti  nokk- 
urs  viö,  þar  hann  sjálfur  gefur 
öUu  líf  og  andardrátt  og  sér- 
hvað  annað. 

26.  Hann  let  af  einum  ætt- 
stofni  allra  manna  kynþætti 
útkvíslast  um  gjörvalla  jarðar- 
kríngluna,  og  hann  hefir 
fastsett  ákvörðuð  tímabil  og 
takmörk  fyrir  þjóðanna  bú- 
staði, 

27.  Svo  þær  skyldu  leita  Guðs, 
ef  veröa  mætti  þær  þreifuðii  á 
honum  og  fyndu  hann,  jafnvel 
þó  hann  sé  nálægur  hverjum 
einum  af  oss ; 

28.  Því  í  honum  lifum,  hrær- 
umst  og  erum  vér,  eins  og 
nokkur  skáld  yöar  hafa  sagt : 
"Vér  erum  hans  ættar." 

29.  Fyrst  vér  erum  nú  Guðs 
ættar,  megum  ver  ekki  hugsa, 
að  guðdómurinn  se  líkur  gulli, 
sUfri,  eður  steini,  mynduðu  með 
hagleik  af  hugviti  manna. 

30.  Að  sönnu  hefir  Guð  seð  í 
gegnum  fíngur  við  vanvizkunn- 
ar  tíðir,  en  nú  lætur  hann  öU- 
um  mönnum  allstaðar  bjóða, 
að  þeir  taki  sinnaskipti ; 

31.  Því  hann  heíir  fastsett 
dag,  á  hverjum  hann  ætlar  að 
dæma  heimsbygöina  með  rétt- 


tNGAK.  271 

vísi  af  manní,  er  hann  hefir 
þar  til  kjörið,  og  gaf  öUum 
fullvissu  um  það,  með  því  að 
reisa  hann  frá  dauðum. 

32. 1í  En  er  þeir  heyrðu  nefnda 
upprisii  framliðinna,  gjörðu 
sumir  gys  að,  en  aðrir  sögðu  : 
vér  viljiim  heyra  þig  ööru  sinni 
tala  um  þetta. 

33.  Þannig  skildi  Páll  við  þá. 

34.  Nokkrir  menn,  sem  héldu 
ser  til  hans,  nrðu  trúaðir,  meðal 
þeirra  var  Díonysíus,  einn  af 
æðstu  dómherrunum,  og  kona 
nokkur,  að  nafni  Damaris,  og 
aðrir  fleiri. 

18.  KAPÍTULT. 

Pdll  Jcennir  i  Korinf  uborg  ;  GyÖingar  standa  i 
gegn  honum,  en  Guð  hughreystir  liann ;  Pdll 
hemur  til  Efesus  og  fleiri  staða;  Ápollös  upp- 
fræðist  af  Akvíla  og  fer  til  Akkea. 

EN  eptir  þetta  for  Páll  úr 
Atenuborg  og  kom  til 
Korintuborgar ; 

2.  Þar  hitti  hann  Gyðíng, 
ættaðan  frá  Pontus,  að  nafni 
Akvílas,  og  konu  hans  Pris- 
kiUu.  Hann  var  nýlega  kom- 
inn  úr  Italíu,  því  Kládíus 
keisari  hafði  skipað,  að  allir 
Gyðíngar  skyldu  fara  burt  úr 
Köm. 

3.  Páll  for  til  þeirra  og  settist 
að  hjá  þeim,  því  báðir  höfðu 
sömu  iðn  og  voru  tjaldgjörðar- 
menn,  og  tók  til  vinnu, 

4.  En  kendi  hvern  helgan  dag 


272  POSTU 

í  samkunduhúsínu,  og  sann- 
færði  bæði  Gyðínga  og  Grikki. 

5.  En  er  Sílas  og  Tímóteus 
komu  frá  Masedoníu,  var  Páll 
stöðugt  við  kennínguna  og 
vitnaöi  fyrir  Gyðíngum,  að 
Jesús  væri  Kristur. 

6.  En  er  þeir  urðu  uppvægir 
móti  honum  og  smányrtu  hann, 
hristi  hann  duptið  af  klæðum 
sínum,  og  sagði  við  þá:  yðvart 
blöö  se  yfir  yðar  höfði,  eg  em 
hreinn;  hér  eptir  fer  eg  til 
heiðíngja. 

7.  1í  Síðan  fór  hann  þaðan  og 
kom  í  hús  þess  manns,  er  hét 
Jústus,  sem  dýrkaði  Guð  og 
átti  hús  áfast  við  samkunduna. 

8.  En  Krispus,  samkundu- 
höfðínginn,  trúði  á  Drottinn, 
og  alt  bans  beimafólk;  líka 
tóku  margir  Korintumenn  trú, 
þeir  sem  böfðu  heyrt  lærdóm- 
inn,  og  voru  þar  skírðir. 

9.  Eina  nótt  sagði  Drottinn  1 
sýn  við  Pál :  óttast  ekki,  held- 
ur  tala  og  þeg  ekki ; 

10.  Því  eg  em  með  þer,  og 
einginn  skal  festa  bond  á  þer 
til  að  gjöra  þer  ilt,  því  eg  á 
margt  folk  í  þessari  borg. 

11.  Hann  belt  þar  kyrru  fyrir 
í  þrjú  missiii  og  kendi  þeim 
Guðs  orð. 

12.  IF  En  þegar  Gallíon  var 
landstjóri  í  Akkea,  tóku  Gyð- 
íngar  sig  upp  með  einu  sam- 


jANNA  18.  Kaþ. 

beldi  á  móti  Páli  og  drógu 
bann  fyrir  dómstólinn  og 
sögðu : 

13.  Þessi  ræður  mönnum  til 
þeirrar  guðsdýrkunar,  sem 
gagnstæð  er  lögmálinu. 

14.  í  því  Páll  ætlaði  að  gegna 
til,  svaraði  Gallíon  Gyðíngum: 
ef  bér  væri  að  gjöra  um  órétt- 
indi  einbver  eður  iUvirki,  þá 
skyldi  eg,  Gyðíngar,  veita  yður 
tilblýðilega  ábeyrn; 

15.  En  fyrst  það  er  þræta  um 
lærdóm  og  nöfn  og  yöar  eigin 
lög,  þá  sjáið  um  það  sjálíir, 
því  eg  vil  ekki  leggja  dóm  á 
slíka  bluti ; 

16.  Og  bann  rak  þá  frá  dóm- 
stólnnm. 

17.  Allir  binir  grísku  töku  þá 
Sóstenes,  samkundubúss-böfð- 
íngjann,  og  börðu  bann  fyrir 
dómstólnum,  en  GalHon  skipti 
ser  ekki  af  því. 

18.  11  En  Páll  beið  þar  enn 
marga  daga,  síðan  kvaddi  bann 
bræöurna,  og  sigldi  til  Syr- 
lands,  ásamt  Priskillu  og  A- 
kvílas,  þá  bann  var  búinn  að 
raka  böfuð  sitt  1  Kenkreu,  því 
bann  bafði  beitbundið  sig. 

19.  Þar  eptir  for  bann  til  Efe- 
sus,  og  skildi  þau  þar  eptir,  en 
gekk  sjálfar  inn  í  samkundu- 
húsið  og  talaði  fyrir  Gyöíngum; 

20.  Báðu  þeir  bann  að  tefja 
bjá  ser  um  hríð,  en  bann  sam- 


19.  Kap.  GJOEÍ 

sinti  því  ekki,  heldur  kvaddi 
þá  og  sagÖi : 

21.  Mer  ber  að  halda  hátíðina, 
sem  Í  liönd  fer,  í  Jerúsalem,  en 
eg  skal  koma  til  yðar  aptur,  ef 
Guð  vilL 

22.  Svo  for  hann  frá  Efesus 
og  kom  niður  til  Sesareu,  og 
þaðan  for  hann  upp  til  Jerii- 
salem,  og  þá  hann  haf  ði  heils- 
að  söfnuðinum,  for  hann  niður 
til  Antlokkiu. 

23.  Her  dvaldi  hann  nokkra 
stund,  en  for  svo  um  alt  Ga- 
lataland  og  Frygiu,  og  styrkti 
alia  lærisveinana. 

24.  1Í  En  til  Efesus  kom  Gyð- 
íngnr  nokkur,  Appollós  að 
nafni,  ættaður  frá  Alexandríu, 
tölugur  maður  og  vel  að  ser  í 
ritníngunum. 

25.  Hann  hafði  feingið  tilsögn 
í  lærdómi  Drottins,  og  þar  eð 
hann  hafði  brennandiandagipt, 
talaði  hann  og  kendi  nákvæm- 
lega  um  Jesúm,  þekti  þó  ekki 
nema  skírn  Jóhannesar. 

26.  Þessi  tók  sköruglega  að 
prédika  í  samkunduhúsinu,  og 
er  Akvílas  og  Priskilla  heyrðu 
það,  tóku  þau  hann  að  ser  og 
útlistuðu  ýtarlega  fyrir  honum 
Gnðs  veg. 

27.  En  er  hann  fýsti  að  fara 
yfir  um  til  Akkeu,  hvöttu 
bræðurnir  hann  til  þess,  og 
skrifuðu    lærisveinunum  að 


[NGAE.  273 

taka  honum  vel.  Þegar  hann 
var  þángaö  kominn,  varð  hann 
hinnm  trúuðu  til  mikillar  nyt- 
semi  fyrir  (Guðs  náð) ; 

28.  Því  skörnglega  hrakti 
hann  Gyðínga  opinberlega  í 
orða  viðskiptum,  og  sannaði 
af  ritníngunum,  að  Jesús  væri 
Kristur. 

19.  KAPÍTULL 

Pdll  leggur  Jiendur  yfir  nokkra  i  JEfesus  ;  hennir 
par  i  tvö  dr,  og  gjörir  furðuverh  Særinga- 
mönnum  er  misþyrmt  af  djöfulóðum  manni  ; 
margir  snúa  sbr  til  hristni  ;  þegar  Pdll  ætlar 
til  GrikMands,  vekur  Demetrius  upphlaup. 

EN  svo  bar  við,  meðan  Ap- 
pollös  var  í  Korintu,  aö 
Páll,  eptir  ferð  sína  um  Asíu 
upplönd,  kom  til  Efesus,  og 
hitti  fyrir  nokkra  lærisveina, 
sem  hann  sagði  við : 

2.  Haíið  þér  meötekið  Heil- 
agan  Anda,  þegar  þér  tókuð 
trú?  Þeir  svöruðu  nei,  ver 
höfum  ekki  svo  mikið  sem 
heyrt,  að  Heilagur  Andi  sé  til. 

3.  Hann  spurði  þá:  upp  á 
hvað  eruð  þér  þá  skíröir? 
Þeir  sögðu:  upp  á  Jóhann- 
esar  skírn. 

4.  Páll  svaraði:  að  vísu  skírði 
Johannes  með  iðrunar  skírn, 
því  hann  sagði  fólkinu  að  trúa 
á  þann,  sem  eptir  sig  kæmi, 
það  er  á  Jesú  Krist. 

5.  Þegar  þeir  heyrðu  það, 
letu  þeir  sig  skíra  í  nafni 
Drottins  Jesú. 


274 


6.  Og  sem  Pali  hafði  lagt 
hendur  yfir  þá,  kom  yfir  þá 
Heilagur  Andi,  svo  þeir  töl- 
uðu  túngum  og  spáðu. 

7.  Als  voru  þessir  her  um 
bil  tólf  karlmenn  að  tölu. 

8.  Nú  gekk  hann  í  samkundu- 
húsið  og  kendi  einarðlega  um 
þrjá  mánuði,  og  leiddi  til  sann- 
færíngar  um  þaö,  sem  heyrir 
til  Guðs  ríkis. 

9.  En  er  nokkrir  sýndu  þver- 
úð  og  letu  ekki  skipast,  held- 
ur  hallmæltu  lærdóminum  í 
fólksins  áheyrn,  hætti  hann 
við  þá,  skildi  lærisveinana  frá, 
og  kendi  hvern  dag  1  skóla 
manns  nokkurs,  er  Týrannus 
hét. 

10.  Þessu  for  fram  tvö  ár, 
svo  allir,  sem  bjuggu  í  Asíu, 
bæði  Gyðíngar  og  Grikkir, 
heyrðu  lærdóm  Drottins ; 

11.  Einnig  gjörði  Guð  óvenju- 
leg  kraptaverk  fyrir  hendur 
Páls, 

12.Svo  að  jafhvel  þegar  sveita- 
dúkar,  sem  Páll  bar  næst  sér, 
og  fyrirskyrtur  voru  lagöar  yfir 
sjúlía,  þá  yíirgáfu  sjúkdómarn- 
ir  þá,  og  illir  andar  fóru  út  af 
þeim. 

13.  IT  Þá  töku  nokkrir  um- 
rennandi  Gyðíngar,  sem  vóru 
særíngamenn,  ser  fyrir,  að 
nefna  yfir  þeim,  er  þjáðust  af 
illum  öndum,  nafii  Drottins 


POSTULANNA  19.  Kap. 

Jesú,  segjandi:  eg  særi  yður 


við  Jesúm,  sem  Páll  predikar. 

14.  Meðal  þeirra,  er  þetta 
gjörðu,  voru  sjö  synir  Skevu, 
eins  Gyðínga  höfuðprests. 

15.  Þá  svaraði  hinn  vondi 
andi:  Jesúm  þekki  eg,  og  við 
Pál  kannast  eg,  en  hverjir  er- 
uð  þér  ? 

16.  Og  maðurinn,  sem  sá 
vondi  andi  var  í,  flaug  á  þá, 
varö  þeim  yfirsterkari  og  let 
þá  finna  til  afls  síns,  svo  að 
þeir  flúðu  naktir  og  særðir  úr 
húsinu. 

17.  En  þetta  varð  kunnngt 
öllum  Gyðíngum  og  Grikkjum, 
er  bjuggu  1  Efesus,  og  ótta  sló 
yfir  alia,  og  nafn  Drottins  Jesú 
miklaðist. 

18.  Margir  sem  við  trú  höfðu 
tekið  komu  nú,  játuöust  og 
sögðu  frá  athæíi  sííiu. 

19.  Líka  komu  margir,  er 
farið  höfðu  með  kukl,  meö 
bækur,  og  brendu  þær  öUum 
ásjáandi.  Verð  þeirra  var 
reiknað  saman  og  var  upphæð 
þess  fimmtíu  þúsund  silfur- 
peníngar. 

20.  Orð  Drottins  vox  þannig 
og  efldist  kröptuglega. 

21.  1í  En  er  þessu  var  orðið 
framgengt,  ásetti  Páll  sér  í 
anda,  að  ferðast  um  Mase- 
dóníu  og  Akkeu  til  Jerú- 
salem  og  sagði:  þegar  eg  er 


19.  Kap.  GJORÍ 

búinn  að  vera  þar,  ber  mér 
að  sjá  Róm. 

22.  Nú  sendi  hann  tvo,  sem 
voni  honumviðhönd,Tímóteus 
og  Erastus,  til  Masedóníu,  en 
dvaldi  sjálfar  um  tíma  í  Asíu. 

23.  En  um  sama  leiti  reis  ekki 
all-lítill  óröi  út  af  lærdóminum, 

24.  Því  silfursmiður  nokkur, 
að  nafni  Demetrius,  sem  bjó 
til  silfurmusteri  Díönu,  aflaði 
öðrum  smiðum  stórkostlegs 
ábata. 

25.  Þessa  kallaði  hann  saman, 
og  aðra,  er  unnu  að  þess  hátt- 
ar,  og  sagði :  Góðir  menn,  þér 
vitið,  að  á  þessu  verki  stendur 
okkar  velmegan ; 

26.  Einnig  sjáið  þer  og  heyr- 
ið,  að  ekki  einúngis  í  Efesus- 
borg,  heldur  nær  um  gjörvalla 
Asíu,  hefir  Páll  þessi  talið  trú 
um  og  feingið  á  sitt  mál  fjölda 
folks,  meö  því  aö  segja,  að  það 
seu  ekki  giiðir,  sem  með  hönd- 
um  eru  smíðaðir. 

27.  Nú  horfir  þetta  ekki  ein- 
úngis  iðn  vorri  til  smánar, 
heldur  einnig,  að  musteri 
hinnar  miklu  Díönu  verði 
einskis  virt,  já,  jafnvel  að  tign 
hennar  gjöreyðist,  sem  öU  Asia 
og  jarðarkrínglan  dýrkar. 

28.  Þá  þeir  heyröu  þetta, 
urðu  þeir  afarreiöir,  æptu  upp 
og  sögðu :  mikil  er  Díana  Ef- 
esusmanna ! 


INGAR.  275 

29.  ÖU  borgin  varð  nú  upp- 
væg,  og  allir  æddu  samhuga 
til  sjónarplázins,  og  hrifu  með 
ser  Masedónana,  Kajus  og 
Aristarkus,  förunauta  Páls. 

30.  En  er  Páll  vildi  gánga 
fram  i  mannþraungina,  leyfðu 
lærisveinarnirhonumþað  ekki; 

31.  Einm'g  sendu  nokkrir 
Austurálfu  höfðíngjar,  sem 
voru  honum  vinveittir,  honum 
boð,  og  réðu  honum  frá  aö 
koma  á  sjónarplázið. 

32.  Aðrir  hrópuðu  nú  svo,  en 
aðrir  öðruvísi,  því  mannsöfn- 
uðurinn  var  nppvægur,  og 
fæstir  vissu,  hvers  vegna  þeir 
voru  þar  saman  komnir. 

33.  Nú  var  togaður  fram  úr 
mannþraunginni  Alexander, 
sem  Gyðíngar  ýttu  fram;  hann 
bandaði  með  hendinni  ser  til 
hljóðs  og  vildi  verja  mál  sitt 
fyrir  fólkinu. 

34.  En  er  þeir  vissu,  að  hann 
var  Gyðíngur,  æptu  allir  ein- 
nm  munni  og  hrópuöu  nærri 
tvær  stundir;  mikil  er  Díana 
1  Efesus. 

35.  En  þegar  staðarskrifar- 
inn  gat  stöövað  fólkið  mælti 
hann :  Efesusmenn,  hver  er  sá, 
er  ekki  viti,  að  Efesusborg 
geymir  musteri  hinnar  miklu 
Díönu  og  likneski  það,  sem  af 
himni  er  fallið. 

36.  Nú,  þar  þetta  er  ómót- 


276 


POSTULANNA 


20.  Kap. 


mælanleg't,  þá  ber  yður  að 
vera  stiltum  og  ekki  hrapa  að 
neinu. 

37.  Því  þer  hafið  dregið  þessa 
menn  híngað,  sem  hvorki  hafa 
rænt  hofin,  né  lastað  gyðju 
yðar. 

38.  Hafi  Demetrius  og  smið- 
irnir,  lagsmenn  hans,  kærumál 
móti  nokkrum,  þá  eru  þíng- 
höld  að  fá,  og  lands tjórar  tU, 
eigist  þeir  lög  við ; 

39.  En  ef  þer  liafiö  nokkur 
önnur  mál  að  kæra,  þá  má 
gjöra  út  um  þau  á  löglegri 
samkomu. 

40.  Því  oss  er  búin  hætta  að 
verða  sakaöir  um  upphlanp 
sökum  óróans  í  dag,  þar  ekk- 
ert  verður  borið  fyrir,  sem  vér 
getum  mælt  slíku  uppþoti  bót 
með.  Að  svo  mæltu  let  liann 
mannsöfnuðinn  skiljast  að. 

20.  KAPlTULI. 

Pdllfer  til  Masedóníu  og  Grikhlands  og  þaðan 
aptur  til  Tröas,  og  kennir  par  og  endurUfgar 
Évtýkus;  heldur  dfram  til  Assus  og  Miletus; 
Mr  kveður  hann  öldúnguna  i  E/esus  með 
hrærðu  hjarta. 

EN  eptir  að  þessi  órói  var 
stöðvaður,  kallaði  Páll 
lærisveinana  saman,  kvaddi  þá 
og  for  af  stað  til  Masedóniu. 

2.  Og  er  hann  hafði  farið  um 
þau  landspláz  og  með  mörgum 
orðum  ámint  bræðurna,  kom 
hann  til  Grikklands. 


3.  Þar  dvaldi  hann  þrjá  mán- 
uði;  en  er  honum  voru  veitt 
umsátur  af  Gyöíngum,  þá  hann 
ætlaöi  tíl  Sýrlands,  varð  hann 
þess  sinnis  að  snúa  aptur  um 
Masedóníu. 

4.  Fylgdu  honum  þá  á  veg 
alt  til  Asíu,  Sópater  frá  Be- 
róeu,  Aristarkus  og  Sekúndus 
frá  Tessaloníku,  Gajus  frá 
Derbe  og  Tímóteus;  en  af 
Austurálfumönnum  Týkíkus 
og  Trófímus. 

5.  Þessir  fóru  á  undan  oss  og 
biðu  vor  í  Tröas. 

6.  En  vér  sigldum  eptir  daga 
hinna  ösýrðu  brauðaniia  frá 
Filippí,  og  hittum  þá  á  íimta 
degi  í  Tróas,  og  töfðum  þar 
sjö  daga. 

7.  En  á  fyrsta  degi  vikunnar, 
þá  ver  vorum  samankomnir  til 
aö  brjóta  brauðiö,  hélt  Páll 
ræðu  því  hann  ætlaði  að  ferð- 
ast  morguninn  eptir,  og  teygði 
ræðuna  til  miðnættis. 

8.  En  mörg  Ijós  brunnu  á 
loptsalnum  þar  sem  ver  vorum 
saman  komnir ; 

9.  En  í  glugganum  sat  eitt 
úngmenni  að  Nafni  Evtýkus; 
á  hann  fell  þúngur  sveíh,  þá 
Páll  ræddi  svo  leingi,  og  yíir- 
kominn  af  svefninum  datt  hann 
ofan  úr  þriöja  lopti  niður  á 
á  jafnslettu  og  var  tekinn  upp 
andvana. 


20.  Kap.  GJOEl 

10.  Páll  gekk  þá  ofan,  lagðist 
niður  að  honum,  umfaðmaði 
hann,  og  sagði :  gjörið  eingan 
hávaða.   Hann  er  með  lííi ; 

11.  Sté  síðan  upp  aptur, 
braut  brauðið  og  neytti,  tal- 
aði  við  þá  leingi,  alt  þar  til 
dagur  Ijómaði,  og  fór  svo 
leiðar  sinnar; 

12.  En  þeir  fóm  burt  með 
sveininn  lifanda,  og  urðu  næsta 
glaðir. 

13.  1Í  En  ver,  sem  á  undan 
vorum  geDgnir  til  skips,  fórum 
til  Assus  þar  sem  vér  ætluð- 
um  að  taka  Pál  á  skip,  því  svo 
hafði  hann  ráð  fyrir  gjört,  en 
ætlaði  að  fara  þángaö  fótgáng- 
andi. 

14.  Þá  fundum  vorum  hafði 
borið  saman  í  Assus  og  ver 
höf  ðum  tekið  við  honum,  kom- 
um  vér  til  Mitýlene. 

15.  Þaðan  sigldum  ver  og 
komumst  annars  dags  gagn- 
vart  Kíos.  En  daginn  eptir 
lögðnm  vér  að  Samus,  og 
stöldruðum  við  í  TrógiUíon, 
og  komum  næsta  dag  til 
Miletus. 

16.  Því  Páll  ætlaði  að  sigla 
fram  hjá  Efesus,  svo  hann  tefði 
sem  skemmst  í  Asíu,  því  hann 
flýtti  ser,  svo  að  hann,  ef  mögu- 
legt  yrði,  gætl  verið  á  hvíta- 
sunnu  hátíðinni  í  Jerúsalem. 

17.  1í  En  frá  Miletus  sendi 


[NGAE.  277 

hann  til  Efesus,  og  boðaði  til 
sin  öldúnga  safnaöarins ; 

18.  Og  sem  þeir  voru  til  bans 
komnir,  ávarpaði  hann  þá 
þannig:  Þér  vitið,  hvernig  eg, 
einlægt  frá  þeim  fyrsta  degi 
eg  kom  í  Asíu,  hefi  hagað  mér 
meðal  yöar, 

19.  Aö  eg  heíi  þjónaö  Drottni 
með  allri  auðmýkt,  opt  með 
tárum  og  í  freistíngum,  sem 
Gyðínganna  vélræði  hafa  bak- 
að  mér ; 

20.  Hversu  eg  heíi  ekkert 
undanfelt,  það  yður  væri  til 
nytsemdar,  heldur  birt  það 
og  kent,  bæði  opinberlega  og 
í  heimahúsum, 

21.  Áminnandi  bæði  Gyðínga 
og  Grikki,  að  snúa  ser  til  Guðs 
og  til  trúarinnar  á  Drottinn 
vorn  Jesúm  Krist ; 

22.  Og  sjáið,  nú  em  eg  bund- 
inn  1  anda  að  fara  upp  til  Je- 
rúsalem,  óviss  um,  hvað  þar 
muni  mæta  mer, 

23.  Nema  hvað  Heilagur  Andi 
í  serliverri  borg  birtir  mér  og 
segir  mer,  að  fjötur  og  harm- 
kyæli  bíði  mín. 

24.  En  eg  set  það  ekkert  fyrir 
mig,  met  og  ekki  dýrt  líf  mitt, 
svo  að  eg  með  gleði  fullendi 
mitt  skeið  og  embætti,  sem  eg 
hefi  tekið  við  af  Drottni  Jesú, 
að  auglýsa  hátíðlega  fagnaðar- 
boðskap  guðlegrar  náðar.     . , 


278 


POSTULANNA 


25.  Og  takiö  nú  eptir,  eg  veit, 
að  einginn  yöar  allra,  sem  eg 
hefi  gengið  á  meðal  og  boðað 
Guðs  ríki,  muni  framar  sjá 
auglit  mitt. 

26.  Því  vitna  eg  nú  fyrir  yður 
í  dag,  að  eg  em  hreinn  af  blöði 
allra ; 

27.  Því  eg  hefi  ekki  hlífzt  við 
að  opinbera  yður  alt  Guðs  ráð. 

28.  1í  Hafiö  nú  gát  á  sjálfum 
yöur  og  á  allri  hjörðinni,  sem 
Heilagur  Andi  setti  yöur  til- 
sjónarmenn  yfir,  að  annast 
söfnuð  Drottins,  sem  hann 
hefir  útvegað  með  sjálfs  síns 
blóði; 

29.  Því  þetta  veit  eg,  að  eptir 
burtför  mína  munu  grimmir 
vargar  smeygja  ser  inn  á  miUi 
yðar,  sem  ekki  munu  þyrma 
hjörðinni ; 

30.  Og  meðal  sjálfra  yðar 
munu  rísa  upp  menn,  og  fara 
með  rángsnúna  lærdóma,  til 
að  leiða  lærisveinana  afvega 
með  ser. 

31.  Vakið  þess  vegna  og  verið 
þess  minnngir,  að  eg  hefi  í  þrjú 
ár,  nótt  og  dag,  ekki  aflátið, 
með  grátandi  tárum  að  áminna 
hvern  og  einn. 

32.  Og  nú  fel  eg  yður,  bræður, 
Guði  og  oröi  hans  náðar,  sem 
máttugt  er  enn  betur  að  efla 
yður  og  veita  yöur  arftöku 
meðal  allra  helgaðra. 


21.  Kap. 

33.  Einkis  silfur  eða  gull  eður 
klæði  hefi  eg  girnzt. 

34.  Sjálfir  vitið  þer,  að  hendur 
þessar  hafa  unnið  fyrir  nauð- 
synjum  mínum  og  þeirra,  sem 
með  mér  voru. 

35.  1  öllu  sýndi  eg  yður,  aö 
oss  byrjaði  þannig  að  vinna, 
og  aðstoða  hjálparþurfendur, 
og  minnast  orða  Drottins  Jesú, 
því  hann  sagöi:  "Sælla  er  að 
gefa,  en  að  þiggja." 

36.  1í  Að  svo  mæltu  fell  hann 
á  kné  og  baðst  fyrir,  ásamt 
þeim  öUum, 

37.  Og  þeir  gretu  allir  hástöf- 
um,  lögöu  hendur  um  háls 
Páli  og  kystu  hann, 

38.  Mest  sorgbitnir  af  því 
orði,  er  hann  haföi  sagt,  að 
þeir  aldrei  framar  mundu  sjá 
hans  auglit;  og  þeir  fylgdu 
honum  til  skips. 

21.  KAPÍTULI. 

Pdll  hemur  til  Týrus,  Tólemais  og  Sesareu,  og 
par  spd  dætur  FiUppusar,  og  Agapm  fyrir 
segir  Páli  fdngelsi  ;  Pdli  er  teJdð  vel  i  J erú~ 
salem  ;  hann  segir  frd  framkvæmdum  sínum  ; 
honum  er  rdðið,  sökum  Gyðútga,  að  Idta 
hreinsa  sig  %  musterinu,  og  par  er  hann  hand- 
tekirm  ;  yfirmaður  Jcastalans  frelsar  Jiann  og 
leyfir  Jionum  að  verja  sig. 

EPTIR  aö  ver  höf ðum  siitiö 
oss  frá  þeim  og  vorum 
komnir  í  rúmsjó,  sigldum  ver 
beinleiðis  til  Kós,  og  næsta 
dag  til  Ródus,  og  þaðan  til 
Patara. 

2.  Þar  fundum  ver  skip,  er 


21.  Kap.  GJOEÍ 

var  ferðbúið  til  Fönisíu,  stig- 
um  á  það  og  sigldum  burt. 

3.  En  sem  ver  feingum  land- 
sjon  af  Kypur,  letum  ver  hana 
á  bakborða  og  sigldum  svo  til 
Sýrlands  og  tokum  höfn  í  Týr- 
us,  því  skipið  átti  að  leggja 
þar  upp  farminn. 

4.  Þar  fundum  ver  lærisvein- 
ana  og  dvöldum  hjá  þeim  sjö 
daga.  Þeir  sögðu  Páli  af  anda- 
gipt,  að  hann  ekki  skyldi  fara 
upp  til  Jerúsalem. 

5.  En  þó  fórum  ver  að  þess- 
um  sjö  dögum  liðnum  á  staö, 
og  fylgdu  þeir  oss  allir,  ásamt 
konum  og  börnum,  út  fyrir 
staðinn ;  þar  f éllum  ver  á  kné 
í  fjörunni  og  báöumst  fyrir. 

6.  Og  eptir  að  vér  höföum 
kvatt  hverjir  aðra,  stigum  vér 
á  skip,  en  þeir  snéru  heim 
til  sin, 

7.  En  ver  enduðum  siglínguna, 
fórum  frá  Týrus  og  komum  til 
Tólemais,  heilsuðum  bræðrun- 
um  og  töfðum  hjá  þeim  einn 
dag. 

8.  Daginn  eptir  fórum  vær  á 
burt  og  komum  til  Sesareu, 
þar  geingum  vér  inn  í  hús  Fi- 
lippusar  guöspjallamanns,  sem 
var  einn  af  þeim  sjö,  og  sett- 
umst  aö  hjá  honum. 

9.  Hann  átti  fjórar  ógiptar 
dætur,  er  spáðu ; 

10.  Og  sem  ver  dvöldum  þar 


[NGAK.  279 

ekki  allfáa  daga,  kom  spámað- 
ur  nokkur  ofan  frá  Júdeu, 
Agapus  að  nafni ; 

11.  Hann  kom  til  vor,  tók  upp 
linda  Páls,  batt  hendur  sínar 
og  fætur  og  mælti :  svo  segir 
Andinn  sá  hinn  Heilagi :  þann 
mann,  er  þetta  belti  á,  munu 
Gyðíngar  þannig  binda  1  Jerú- 
salem  og  ofurselja  í  heiðíngja 
hendur. 

12.  Þegar  ver  lieyrðum  slíkt, 
báðum  ver  og  þeir,  sem  þar- 
lendir  voru,  Pál,  að  fara  ekki 
upp  til  Jerúsalem;  en  hann 
svaraði : 

13.  Hví  grátið  þér  og  hrellið 
huga  minn  ?  Því  eg  em  reiðu- 
búimi,  ekki  einúngis  að  láta 
mig  binda,  heldur  og  að  deya 
í  Jerúsalem,  sökum  nafns 
Drottins  Jesú. 

14.  Þar  hann  ekki  vildi  fallast 
á  ráð  vort,  þögnuðum  vér  og 
sögðum :  verði  Drottins  vilji ! 

15.  Þegar  alt  var  nú  tilbúið 
til  ferðarinnar,  fórum  vér  upp 
til  Jerúsalem. 

16.  Nokkrir  af  lærisveinunum 
frá  Sesareu  fóru  með  og  höf  ðu 
með  sér  Mnason  frá  Kýpur, 
sem  var  gamall  lærisveinn;  hjá 
honum  skyldum  vér  gista. 

17.  En  þegar  vér  komum  til 
Jerúsalem,  tóku  bræðurnir  oss 
feginsamlega, 

18.  Og  næsta  dag  gekk  Páll 


280  POSTU 

með  OSS  til  Jakobs,  og  allir 
öldúngarnir  komu  þangað. 

19.  Eptir  að  hann  hafði  heils- 
aö  þeim,  inti  hann  þeim  skil- 
merkilega  sérkvað  eina,  sem 
Gnð  hafði  framkvæmt  fyrir 
lians  þjónustii,  meðal  heiðinna 
þjóöa. 

20.  Við  þessar  fregnir  vegsöm- 
iiðu  þeir  Drottinn,  og  sögðu  við 
liann :  Þú  sér,  bróðir,  liversu 
margar  þúsundir  Gyðínga  hafa 
tekiö  trú.  AUir  þeir  eru  vandir 
að  því,  að  lögmálið  sé  haldið, 

21.  En  þeim  er  sagt  um  þig, 
að  þú  kennir  öllnm  Gyðíngum, 
er  búa  meðal  heiðíngja,  frá- 
hvarf  frá  Móse  með  þeim  nm- 
mælum,  að  þeir  eigi  hvorki  að 
umskera  börn  sín,  né  fylgja 
hans  setníngum. 

22.  Hvaö  er  hér  við  aö  gjöra  ? 
Vafalaust  hlýtiir  almenníngur 
að  koma  saman,  því  menn 
munn  hejra,  aö  þú  sért  kom- 
inn. 

23.  Gjör  nú  það,  sem  ver 
segjum  þér;  hjá  oss  eru  fjör- 
ir  menn,  sein  bundnir  eru 
lieiti ; 

24.  Tak  þá  til  þín,  hreinsa  þig 
með  þeim  og  kosta  upp  á  þá, 
að  þeir  fái  rakað  höfuð  sín,  þá 
mega  allir  sjá,  að  ekkert  er 
til  í  því,  sem  um  þig  er  talað, 
heldur  að  þú  sjálfur  haldir 
lögmáliö. 


jANNA  21.  Kap. 

25.  En  að  því  er  heiðíngjana 
áhrærir,  sem  við  trú  hafa  tekið, 
þá  erum  vér  búnir  að  gefa  út 
bréf  og  höfum  úrskuröað,  að 
þeir  þurfi  ekkert  slíkt  að  hald- 
a,  utan  að  sneiða  hjá  skurð- 
goöa-fóm  og  blóði  og  köfnuðii 
og  frillulííi. 

26.  Þá  tók  Páll  mennina  til 
sín,  og  daginn  eptir,  þá  hann 
hafði  hreinsað  sig,  gekk  hann 
með  þeim  i  mnsterið,  og  lýsti 
því,  að  hann  ætlaöi  að  útenda 
hreinsunar  dagana  þángað  til 
hvers  eins  þeirra  förn  væri 
framborin. 

27.  En  nndir  það  þeir  sjö 
dagar  voru  að  enda,  þá  Júdar 
frá  Asíu  sáu  Pál  í  musterinu, 
æstu  þeir  allan  lýöinn  upp  og 
lögðu  á  hann  hendur,  og  hröp- 
uðu : 

28.  Góðir  ísraelsmenn,  hjálp- 
ið,  hér  er  maöurinn,  sem  all- 
staðar  er  að  kenna  öllum,  í 
móti  þjöð,  lögmáli  og  stað 
þessum.  Þar  á  ofan  hefir  hann 
innleitt  Grikki  í  mnsterið  og 
sanrgað  þenna  heilaga  stað. 

29.  Því  þeir  höfðu  seð  áöur 
Trófímus  frá  Efesus  með  hon- 
um  í  borginni,  og  hugsuðu,  að 
Páll  hefði  leitt  hann  í  must- 
erið. 

30.  ÖU  borgin  varð  nú  npp- 
væg,  og  múgui  inn  flyktist  sam- 
an, greip  Pál  og  dró  hann  út 


22.  Kap.  GJORN 

úr  musterínu,  og  jafnskjött  var 
dyrunum  læst. 

31.  En  í  því  þeir  leítuðust  við 
að  lífláta  hann,  barst  sú  saga 
upp  til  foríngja  herflokksins, 
að  öU  Jerúsalem  væri  í  upp- 
námi. 

32.  Hann  tók  þá  í  skyndi 
hermenn  og  hundraðshöf ðíngj- 
a,  og  hljóp  niður  til  þeirra; 
en  þegar  hinir  sáu  hermanna 
forÍDgjann  og  stríðsmennina, 
hættu  þeir  að  lemja  Pál. 

33.  HershöfðÍDginn  kom  nú 
að,  tök  Pál  og  skipaði  að 
binda  hann  með  tveimur  viðj- 
um,  spurði  svo,  hver  hann 
væri  og  hvað  hann  hefði  að- 
hafzt ; 

34.  En  sitt  kallaði  hver  úr 
mannfjöldanum,  og  er  hann 
gat  ekkert  áreiðanlegt  uppgötv- 
að  sökum  óróans,  bauð  hann 
að  leiða  hann  1  herbúðirnar. 

35.  Þá  komið  var  að  tröppun- 
nm,  hliitu  stríðsmennirnir  að 
bera  Pál,  sökum  áfergju  mann- 
fjöldans ; 

36.  Því  þorri  fölksins  flykt- 
ist  með,  og  hrópaði :  lát  hann 
ekki  lifa. 

37.  Og  þegar  átti  að  fara  með 
Pál  inn  í  herbúðirnar,  sagði 
hann  við  herforíngjann :  leyfist 
mér  að  tala  nokkur  orð  viö 
þig  ?  En  hann  svaraði :  kantu 
grísku  ? 


:ngae.  281 

38.  Ertu  ekki  sá  egypzki  mað- 
ur,  sem  fyrir  skemstu  vaktir 
styrjöld  og  færðir  út  á  eyði- 
mörk  fjögur  þúsund  morð- 
íngja  ? 

39.  Páll  svaraði :  eg  em  Gyð- 
íngur,  ættaður  frá  Tarsns,  og 
borgari  þessa  nafnkenda  staö- 
ar  í  Silisíu:  eg  bið  því,  leyf 
mer  að  tala  til  fólksins. 

40.  Að  því  leyíi  feingnu  nam 
Páll  staðar  á  tröppnnum  og 
bandaöi  hendinni  til  fólksins, 
og  er  gott  hljöð  fekkst,  talaði 
hann  til  þeirra  á  hebreska 
túngu  og  sagði  ; 

22.  KAPÍTULI. 

Pdll  segir  frd  hvernig  liann  snerist  til  kristni 
og  fekk  köllun  til  að  henna  heiðnum  pjöðum  ; 
Gyðínga  öhljóð  móti  honum ;  herstjörinn 
ætlar  að  Idta  huðstrýhja  hann,  en  vogar  ekki, 
par  eð  Pdll  var  rómverskur  horgari ;  leiðir 
hann  fyrir  rdðið. 

GÓÐIR  menn,  bræður  og 
feður,  Mustið  nú  á  máls- 
vörn  mína  fyrir  yður. 

2.  En  er  þeir  heyrðu  hann 
ávarpa  sig  á  hebresku,  urðu 
þeir  enn  hljóðari. 

3.  Eg  em,  sagði  hann,  Gyð- 
íngur,  fæddur  í  Tarsns  í  Silisíu, 
en  uppalinn  í  þessari  borg  við 
fætur  Gamaliels,  mentaður  í 
allri  nákvæmni  feðranna  lög- 
máls,  og  var  vandlætari  vegna 
Guðs,  eins  og  þér  allir  eruð 
enn  í  dag, 

4.  Og  ofsókti  þenna  lærdóm 


282  POSTULANNA 

fram  í  dauðann,  batt  menn  og 
konur  og  seldi  í  fángelsi, 

5.  Einsog  æðsti  presturinn  og 
alt  öldúngaráðið  mun  bera  mér 
vitni,  því  af  þeim  tók  eg  og 
bref  til  bræðranna,  og  for  til 
Damaskus  í  þeim  tilgángi  að 
flytja  þá,  er  þar  væru,  bundna 
til  Jerúsalem,  svo  þeim  yrði 
hegnt. 

6.  Þegar  eg  var  á  þeirri  ferð 
og  nálgaðist  Damaskus,  bar 
svo  til,  nær  miðjum  degi,  að 
um  mig  leiptraði  skyndilega 
Ijós  mikið  af  himni. 

7.  Eg  fell  til  jarðar  og  heyrði 
raust,  er  sagði  við  mig:  Sál, 
Sál,  því  ofsækir  þú  mig  ? 

8.  En  eg  svaraði:  hver  ertu, 
Herra?  Hann  sagði  við  mig: 
eg  em  Jesús  af  Nazaret,  sem 
þú  ofsækir. 

9.  Mennirnir,  sem  með  mer 
voru,  sáu  Ijósið  og  uröu  felmts- 
fuUir,  en  raust  þess,  er  við 
mig  talaði,  heyrðu  þeir  ekki. 

10.  Þá  sagða  eg :  Herra,  hvað 
á  eg  aö  gjöra  ?  Drottinn  svar- 
aði  mer :  stattu  upp  og  gakk 
til  Damaskus,  þar  verður  þér 
kumigjört  alt,  sem  þer  er  ætl- 
að  að  gjöra. 

11.  En  af  því  ofbirta  Ijóssins 
hafði  gjört  mig  sjönlausan, 
leiddu  samferðamemiirnir  mig, 
ser  viö  hönd  svo  eg  komst  til 
Damaskus. 


22.  Kap. 

12.  Þar  var  einn  guðrækimi 
maður  eptir  lögmálinu,  Anan- 
ias að  nafni,  velþokkaður  af  öU- 
um  Gyðíngum,  er  þar  bjuggu ; 

13.  Hann  kom  til  mín,  stóð 
yfir  mer  og  sagði  við  mig :  Sál 
bróðir,  lit  þú  upp;  og  sam- 
stundis  leit  eg  upp  á  hann. 

14.  Hann  sagði  þá :  Guð  feðra 
vorra  hefir  fyrirhugað  þér  að 
þekkja  sinn  vilja  og  að  sjá  hinn 
Réttláta  og  að  heyra  raust  af 
hans  munni ; 

15.  Því  þú  átt  að  verða  hans 
vottur  til  allra  manna,  um  það 
sem  þú  heíir  seð  og  heyrt,  og 
hvað  hikar  þú  nú  ? 

16.  Stattu  upp,  lát  sldra  þig, 
og  afþvo  syndir  þínar,  og  á- 
kalla  hans  nafn. 

17.  En  svo  bar  og  við,  eptir 
að  eg  haf  ði  snúið  aptur  til  Je- 
rúsalem  og  baðst  fyrir  í  must- 
erinu,  að  eg  varð  frá  mer 
numinn, 

18.  Og  sá  hann  sjálfan  og 
hann  sagði  við  mig :  flýt  þér 
og  far  sem  skjótast  burt  úr 
Jerúsalem,  því  að  ekki  munu 
þeir  meötaka  þinn  vitnisburð 
um  mig. 

19.  Þá  svaraði  eg :  Herra,  þeir 
vita  sjálfir,  aö  eg  kastaði  í 
fángelsi  og  húöfletti  1  sam- 
kundunum  þá,  sem  trúðu  á  þig, 

20.  Og  þegar  blóði  Stefáns, 
vitnis  þíns,  var  úthelt,  stóð  eg 


23.  Kap. 

sjálfur  hjá,  samþykti  því  og 
geymdi  föt  þeirra,  sem  deyddu 
hann. 

21.  En  hann  sagði  við  mig: 
farðii,  því  eg  vil  senda  þig 
lánga  leið  til  heiðíngja. 

22.  Alt  að  þessu  orði  hlýddu 
þeir  á,  en  nú  hófu  þeir  upp 
raust  sína  og  sögðu :  burt  með 
þvílíkan  mann  af  jörðunni,  því 
það  hæíir  ekki,  aö  hann  lifi. 

23.  Nú  sem  þeir  hrópuön  og 
flejgðu  klæðum  sínum  og  jusu 
mold  í  lopt  upp. 

24.  Skipaði  herforínginn  að 
leiða  hann  inn  í  herbúðirnar 
og  með  svipum  að  kúga  hann 
til  sagna,  svo  hann  feingi  að 
vita,  fyrir  hverja  sök  þeir 
hröpuðu  svo  gegn  honum. 

25.  Þegar  þeir  fóru  þá  að 
streingja  hann  meö  taugum, 
segir  Páll  við  hundraðshöfð- 
íngjann,  er  hjá  stóö :  er  yöur 
ley  ft  að  húðstrýkja  rómversk- 
an  mann,  og  þaö  ódæmdan  ? 

26.  En  sem  hundraðshöfðíng- 
inn  heyröi  það,  gekk  hann  til 
herforíngjans,  inti  honum  frá, 
og  sagði:  hvaö  ætlarðu  aö 
gjöra?  Því  þessi  maður  er 
rómverskur. 

27.  Herforínginn  kom  þá  og 
talaði  til  Páls :  seg  mer,  ertu 
maðurrómverskur?  Hannsvar- 
aöi:  já. 

28.  Herforínginn  svaraði :  fyr- 


GJÖRNlNGAE. 


283 

ir  ærið  fe  mátti  eg  kaupa 
þenna  borgararett.  En  Páll 
svaraði :  en  eg  em  svo  fæddur. 

29.  Jafnskjótt  hvurfu  þeir  frá, 
er  áttu  að  kúga  hann  til  sagna, 
og  herforínginn  varð  hræddur, 
þá  hann  varö  þess  vís,  að  hann 
var  rómverskur,  af  því  hann 
haf  ði  látið  binda  hann. 

30.  Daginn  eptir  vildi  hann 
vita  með  vissu,  hvað  Gyðíngar 
heföu  að  kæra  Pál  nm,  leysti 
hann,  bauð,  aö  höfuðprestarn- 
ir  og  alt  ráðið  skyldi  koma 
saman,  og  lét  leiða  Pál  fram 
fyri  þá. 

23.  KAPÍTULI. 

Pdll  vitnar  um  sína  góðu  samvizJcu,  en  er  har- 
inn ;  talar  um  upprisuna,  út  af  því  verða 
Gyðíngar  sundurþykhir ;  Jierstjörinn  setur 
Jiann  i  kastálann ;  Guð  hughreystir  hann ; 
Gyðínga  rdðabrugg  gegn  Pdli  verður  upp- 
vist ;  herstjórinn  sendir  hann  til  Felix,  land- 
stjórans  i  Sesareu. 

Páll  hvesti  angun  á  ráð- 
iö  og  mælti:  bræður,  eg 
hefi  hvervetna  með  góðri  sam- 
vizku  hegöað  mér  fyrir  Guði, 
alt  til  þessa  dags. 

2.  Æðsti  presturinn  Ananias 
skipaði  þeim,  er  hjá  Páli  stöðu, 
að  Ijósta  hann  á  munninn. 

3.  Páll  sagði  þá  við  hann: 
Guð  mun  Ijósta  þig,  þú  kalk- 
aði  veggur,  þú  situr  hér  sem 
dómari  minn  samkvæmt  lög- 
málinu,  en  skipar  móti  lögum 
að  slá  mig. 


284 


POSTULANNÁ 


23. 


sögðu 


þeir,  sem  hjá 
ypparsta 


4.  Þá 

stóðu :    atyrðir  þú 
prest  Guðs  ? 

5.  Ekki  vissa  eg  bræður,  svar- 
aði,  Páll,  að  það  væri  presta- 
höf öínginn ;  því  skrifað  er :  þú 
skalt  ekki  illmæla  höfðíngja 
þíiis  folks. 

6.  En  þar  eð  Páll  vissi,  að 
nokkrir  voru  Sadúsear,  en 
nokkrir  Farísear,  þá  sagði 
hann  hátt  í  ráðinu :  góðir  menn 
og  bræður,  eg  em  Farísei  og 
Farísea  sonur. 

7.  Fyrir  vonina  og  upprisu 
dauðra  lögsækist  eg.  En  er 
hann  sagði  þetta,  varð  sundur- 
þykki  miUi  Faríseanna  og  Sa- 
dúseanna,  og  þíngheimurinn 
sundraöist ; 

8.  Því  Sadúsear  segja,  að  ekki 
se  til  upprisa  framliðinna,  ne 
eingill,  né  andi,  en  Farísearn- 
ir  viðurkenna  hvortveggja. 

9.  Nú  varð  hávaði  mikiU; 
þeir  skriptlærðu  af  Faríseanna 
flokki  gáfu  sig  fram,  fluttu 
mál  sitt  með  kappi,  og  sögðu : 
ekkert  ilt  íinnum  ver  hjá  þess- 
nm  manni,  þó  hann  beri  fram, 
að  andi  haíi  talað  við  sig  eður 
eingilL 

10.  En  er  sundurlyndið  varð 
svo  mikið,  að  herforínginn  ótt- 
aðist,  að  þeir  mundn  sundur- 
slíta  Pál  skipaði  hann  herlið- 
inu  að  fara  niður,  til  að  hiífa 


Kapí 
her- 


hann  frá  þeim  og  flytja  í 
búðirnar. 

11.  En  nóttina  eptir  stóð 
Drottinn  hjá  honum,  og  sagði : 
vertu  hughraustur,  því  einsog 
þú  heíir  vitnað  um  mig  1  Jerú- 
salem,  eins  ber  þér  einnig  að 
vitna  1  Róm. 

12.  Þegar  dagaði,  gjöröu  Gyð- 
íngar  samtök  og  heitstreingdn 
með  dýrasta  eiði,  að  þeir 
skyldu  ekki  eta  ne  drekka, 
fyrr  en  þeir  liefðn  Pál  af  dög- 
um  ráðið, 

13.  Og  vorn  þeir  yíir  fjörutíii, 
sem  biindizt  höfðu  í  þenna 
svardaga. 

14.  Þessir  fóru  á  fund  presta- 
höfðíngjanna  og  öldúnganna, 
og  sögðu:  ver  liöfum  svarið 
dýran  eið,  að  neyta  einskis, 
fyrri  en  vér  höfum  Pál  af  lífi 
tekið. 

15.  Beiðizt  nú  ásamt  með  ráð- 
inu  opinberlega  af  herforíngj- 
anum,  að  hann  láti  leiða  Pál 
niður  fyrir  yður  á  morgun,  þar 
eð  þér  ætlið  greinilegar  að 
rannsaka  mál  hans ;  en  vér  er- 
um  reiðubúnir  að  ráða  hann  af 
dögum,  áöur  en  hann  kemst 
til  yöar. 

16.  En  systursonurPálsheyröi 
þetta  svikræði,  tók  sig  því  til 
og  for  1  herbúðirnar,  að  segja 
Pali  frá. 

17.  En  Páll  kallaði  á  einn 


23.  Kap. 

hundraðshöfðíngjanna  og 
mælti:  fylg  þessu  úngmenni 
til  herforíngjans,  því  hann  hef- 
ir  nokkuð  að  segja  hoDum. 

18.  HundraðshöföÍDginn  tók 
úngmenDÍð  með  ser,  for  meö 
liann  til  herforíngjans  og  sagði: 
bandínginn  Páll  kallaði  mig 
til  sin  og  bað  mig  færa  þer 
þenna  svein,  er  liefði  nokkuð 
að  segja  þer. 

19.  Herforínginn  tók  þá  svein- 
inn  við  hönd  vék  honum  af- 
síðis  og  spurði :  hvað  er  það, 
sem  þú  heíir  að  auglýsa  mér  ? 

20.  Hinn  svaraði:  Gyðíngar 
hafa  komiö  ser  saman  um  að 
biðja  þig  að  færa  Pál  á  morg- 
un  fjrir  ráðið,  þar  eð  þeir  ætli 
ýtarlegar  að  yíirheyra  hann ; 

21.  En  lát  þú  ekki  að  orðum 
þeirra,  því  af  þeim  sitja  um 
Pál  yfir  fjörutíu  manns,  sem 
hafa  svariö  dýran  eið,  að  eta 
hvorki  né  drekka,  fyrr  en  þeir 
liafi  fyrirkomið  honum,  og  þeir 
eru  þegar,  reiðubúnir,  og  bíða 
eptir  boðum  frá  þér. 

22.  Herforínginn  let  hion  únga 
mann  fara,  en  bannaði  honum 
að  segja  nokkriim  manni  frá, 
að  hann  heföi  opinberað  sér 
þetta. 

23.  Kallaði  svo  á  einhverja 
tvo  hundraðshöfðíngja  og 
sagði :  búið  tvö  hundruð  stríös- 
menn,  að  þeir  fari  til  Sesareu, 


GJÖENÍNGAE.  285 

sjötíu  riddara  og  tvö  hundruð 
skotmenn,  eptir  fyrstu  eykt 
nætur ; 

24.  Hafið  og  til  reiðu  farar- 
skjóta  handa  Páli,  svo  hann 
komist  heiU  til  Felix  land- 
stjóra. 

25.  Hann  skrifaði  og  bref 
þessa  innihalds : 

26.  "Kládíus  Lysías  heilsar 
enum  volduga  landstjóra  Fe- 
lix. 

27.  Þenna  mann  höfðu  Gyð- 
íngar  handtekiö  og  ætluðu  að 
lífláta,  en  eg  kom  þá  meö 
stríðsfölkinu,  og  sleit  hann  af 
þeim,  eptir  aö  eg  varð  þess 
vís,  að  hann  væri  römverskur. 

28.  En  þar  eð  eg  vildi  vita, 
fyrir  hverja  sök  þeir  ákærðu 
hann, 

29.  Leidda  eghann  fyrir  þeirra 
ráö,  og  fann  þá,  aö  sakargipt- 
in  áhrærði  vafaspurníngar  í 
þeirra  lögum,  en  eingan  mis- 
verknað,  sem  dauða  væri  verð- 
ur  eður  banda. 

30.  En  þegar  eg  f  ékk  vísbend- 
íng  um,  að  Gyöíngar  sætu  á 
svikráðum  viö  mann  þenna, 
senda  eg  hann  tafarlaust  til 
þín,  og  heíi  boðið  ákærendum 
lians,  að  framfæra  fyrir  þér 
það  sem  þeir  hefðu  á  móti 
honum.  Vegni  þer  vel!" 

31.  Stríösmennirnir  tóku  nú 
Pál,  eins  og  þeini  var  sagt,  og 


286  POSTt 

fliittu  hann  um  nóttina  til 
Antípatris. 

32.  Daginn  eptir  letu  þeir 
riddaraliðið  fara  meö  honum, 
en  snern  aptur  til  kastalans. 

33.  Hinir  heldu  áfram  til  Se- 
sarea  og  fengu  landstjoranum 
Pál  Í  hendur,  ásamt  bréíinu. 

34.  Felix  las  brefið,  spurði 
Pál,  úr  hverju  landshöfðíngja- 
dæmi  hann  væri;  og  fékk 
að  vita,  að  hann  var  frá  Si- 
lisía ; 

35.  Sagði  hann  þá:  eg  skal 
yíirheyra  þig,  þegar  ákærend- 
ur  þínir  mæta ;  og  hann  skip- 
aði,  að  varðveita  hann  í  höU 
Herödesar. 

24.  KAPÍTULI. 

Gydíngar  dklaga  Pdl,  en  Tiann  ver  mdl  sitt 
kröptuglega ;  Felix  skélfist  við  ræðu  Pdls, 
og  skilur  hann  loJcs  eptir  i  höndum. 

EN  fimm  dögum  síðar  for 
af  stað  æðsti  presturinn 
Ananias  með  öldúngunum  og 
mælskumanni  nokkrum,  er  het 
Tertúllus,ogþessir  mættu  íyrir 
landshöf  ðíngjanum  gegn  Páli. 

2.  Þá  búið  var  að  kalla  hann 
fyrir,  byrjaði  TertúUus  ákæru 
sína  og  sagöi : 

3.  Mikils  friðar  erum  ver 
orðnir  aðnjótandi  fyrir  þína 
tilstiUi,  og  margar  góðar  til- 
skipanir  á  þessi  þjóö  þinni 
umsjá  að  þakka,  voldugasti 
Felix.     Þetta  játum  vér  á 


LANNA  24.  Kap. 

hverjum  stað  og  stundu  þakk- 
látlega ; 

4.  En  svo  að  eg  tefji  þig  sem 
skemmst,  bið  eg,  að  þú  eptir 
mildi  þinni  viljir  heyra  oss 
stuttlega. 

5.  Þar  eð  ver  höfum  fandið 
þenna  mann  skaðvænan,  sem 
drepsótt,  því  hann  vekur  öróa 
meðal  allra  Gyðínga  um  alla 
víða  veröld,  og  er  oddviti  hins 
naðverska  villuflokks, 

6.  Og  hefir  jafhvel  ráðizt  1  að 
vanhelga  mnsterið :  þá  tókum 
ver  hann  fastan,  og  vildum 
hafa  dæmt  hann  samkvæmt 
vorum  lögum ; 

7.  En  herforínginnLysías  kom 
þá  að,  og  með  miklu  ofríki 
þreif  hann  úr  vorum  höndum, 

8.  Og  skipaði  ákærendum 
hans  aö  fara  til  þín,  og  af 
honnm  getur  þú,  þegar  þú 
spyr  hann,  feingið  sjálfar  aö 
vita  alt  það,  sem  ver  ákærum 
hann  um. 

9.  En  Gyðíngarnir  ákærðu 
Pál  líka  með  honum,  og  sögðu 
þetta  svo  vera. 

10.  En  Páll  svaraði,  þá  lands- 
höfðínginn  hafði  bent  honum 
að  tala:  Þar  eg  veit,  að  þú  í 
mörg  ár  heíir  verið  dómari 
þessarar  þjóðar,  mun  eg  þess 
öruggar  verja  mál  mitt ; 

11.  Með  því  þú  getur  feingið 
að  vita,  aö  það  eru  ekki  meir 


24.  Kap.  GJORN 

en  tolf  dagar,  síðan  eg  kom  til 
Jerúsalem  að  biðjast  fyrir, 

12.  Og  þá  hittu  þeir  mig 
hvorki  Í  orðaþrætu  við  nokk- 
urn  mann,  ne  æsandi  folk  til 
öspekta,  hvorki  í  musterinu, 
ne  Í  samkunduhúsunum,  né 
annarstaðar  í  borginni, 

13.  Og  ekki  heldur  geta  þeir 
sannaö  það,  sem  þeir  nú  ákæra 
mig  um. 

14.  En  þetta  játa  eg  þer,  að 
eg  þjóna  Guði  feðra  minna, 
samkvæmt  þeirri  trú,  sem  þeir 
kalla  villudóm,  og  trúi  öUu, 
sem  skrifað  stendur  í  lögmál- 
imi  og  spámönnunum, 

15.  Og  hefi  þá  von  til  Guðs, 
sem  þeir  og  sjálfir  hafa,  að 
framliðnir  muni  upprísa,  bæði 
vondir  menn  og  góöir. 

16.  Því  æfi  eg  líka  sjálfan  mig 
í  því  aö  hafa  jafnan  óflekkaða 
samvizku  bæöi  fyrir  Guði  og 
mönnum. 

17.  Eg  kom  eptir  margra  ára 
burtuveru  með  ölmusugjafir 
handa  þjóð  minni. 

18.  Meðan  eg  var  að  þessu, 
og  var  nýbúinn  að  hreinsa  mig 
í  mnsterinu,  hittu  mig  ekki 
með  mannmergð  né  öröa 
nokkrir  Gyðíngar  frá  Asíu, 

19.  Sem  hefðu  átt  að  mæta 
hjá  þér,  og  ákæra,  ef  þeir 
hefðu  haft  nokkuð  ámóti  mer. 

20.  Eður  segi  þessir  sjálíir  til, 


NGAR.  287 

hvað  þeir  hafi  fundið  saknæmt 
hjá  mér,  þegar  eg  stóð  fyrir 
ráöinu, 

21.  Nema  það  se  þetta  eina 
orð,  er  eg  kvað  upp  með, 
þegar  eg  stóð  milli  þeirra: 
eg  lögsækist  í  dag  af  yöur, 
sökum  upprisu  framliðinna. 

22.  Felix  skaut  nú  málinu  á 
frest,  uns  hann  þekti  gjörr 
þenna  lærdóm,  og  sagði :  þeg- 
ar  herforínginn  Lysías  kemur, 
skal  eg  skera  úr  máli  yðar. 

23.  Og  nndir  eins  bauð  hann 
hundraðshöfðíngjanum  að 
varðveita  Pál,  en  fara  vægðar- 
lega  með  hann,  og  banna  eing- 
Tim  hans,  að  þjóna  honum  eður 
koma  til  bans. 

24.  En  nokkrum  dögum 
seinna  kom  Felix  með  konu 
sinni  DrúsiUu,  sem  var  Gyð- 
ínga  ættar,  og  let  sækja  Pál, 
og  heyrði  hann  um  trúna  á 
Krist. 

25.  En  er  Páll  kom  á  tal  um 
réttlæti,  bindindi  og  tilvonandi 
dóm,  skelfdist  Felix  og  mælti: 
far  burt  að  sinni ;  en  þegar  eg 
fæ  tóm,  mun  eg  láta  kalla  þig 
aptur. 

26.  Með  fram  vænti  hann,  að 
Páll  mundi  gefa  sér  fé  til  að 
losast,  þess  vegna  let  hann  og 
opt  kalla  á  hann,  og  átti  viö 
hann  samræður. 

27.  Að  liðnum  tveim  árum, 


;288 

kom  Porsíus  Festus  í  stað 
Felix  til  valda,  og  til  að  þókn- 
ast  Gyðíngum,  eptirskildi  Fe- 
lix Pál  fjötraðan. 

25.  KAPÍTULI. 

Festus  hoðar  Gyðinga  til  Sesarea;  enPdll  sJcýtur 
mdli  sínu  til  keisarans,  og  Festus  úrshurðar, 
að  mdlið  gdngi  þdngað  ;  Festus  talar  um  Pdl 
við  Agrippa  honúng,  er  sjdlfur  vill  heyra  hann. 

T)EEMTJE  dögum  eptir  að 
JL  Festus  haf ði  tekið  við  sýslu 
sinni,  for  hann  frá  Sesarea  upp 
til  Jerúsalem. 

2.  Þá  mættu  fyrir  honum  æðsti 
presturinn  og  helztu  menn 
Gyöínga  gegn  Páli,  gjörðu  sér 
far  um  að  fá  hann  á  sitt  mál, 

3.  Og  beiddust  þeirrar  náðar, 
að  Festus  léti  senda  hann  til 
Jerúsalem;  því  þeir  sátu  um 
að  drepa  hann  á  leiðinni. 

4.  Festus  svaraði,  að  Páll 
væri  í  varðhaldi  í  Sesarea, 
en  sjálfur  ætlaði  hann  bráð- 
um  þángað. 

5.  Látiö  því,  sagði  hann,  þá, 
sem  færir  eru  um  það  af  yöar 
hálfu,  fara  þángað  með  mér, 
til  að  ákæra  hann,  sé  nokkuö 
saknæmt  í  hans  fari. 

6.  En  sem  hann  hafði  dvalið 
hjá  þeim,  mest  átta  eður  tíu 
daga,  snéri  hann  aptur  til  Se- 
sarea, og  daginn  eptir  settist 
hann  á  dómstölinn  og  skipaði 
að  leiða  Pál  fram. 

7.  En  er  Páll  var  þar  kominn, 


POSTULANNA 


25.  Kap. 

umkríngdu  hann  Gyðíngarnir, 
sem  niður  höfðu  farið  frá  Je- 
rusalem, og  báru  upp  á  liann 
margar  og  þúngar  sakargiptir, 
sem  þeir  þó  ekld  gátu  sannað, 

8.  Því  hann  kom  fyrir  sig 
þeirri  vörn,  að  hann  ekkert 
hefði  misbrotið,  hvorki  móti 
lögum  Gyðínga,  né  musterinu, 
ekki  heldur  keisaranum. 

9.  Þá  spurði  Festus  Pál,  til  að 
ívilna  Gyðíngum;  viitu,  segir 
hann,  fara  upp  til  Jerúsalem, 
svo  að  eg  þar  dæmi  þetta  mál 
þitt? 

10.  Páll  svaraði:  eg  stend  fyr- 
ir keisarans  dómi,  þar  á  eg  aö 
dæmast.  Gyðíngum  hefi  eg 
eingan  órett  gjört,  eins  og  þú 
gjörla  veizt. 

11.  Þar  fyrir,  se  eg  brotlegur, 
eður  hafi  framið  nokkuð  dauða 
vert,  þá  skora  eg  mig  ekki 
undan  lífláti;  en  ef  ekkert  er 
til  hæft  í  því,  sem  þessir  skulda 
mig  fyrir,  svo  á  einginn  með 
að  gefa  þeim  líf  mitt.  Eg  skýt 
máli  mínu  til  keisarans. 

12.  Eptir  að  Festus  hafði  tal- 
að  við  sitt  ráöaneyti,  varð  þetta 
hans  atkvæði:  "Fyrirkeisarann 
heíir  þú  skotið  inálefni  þínu, 
til  keisarans  skaltu  fara." 

13.  Að  nokkrum  dögum  liðn- 
um  kom  Agrippa  konúngur  og 
Bernike  til  Sesarea,  tilaö  heilsa 
Festusi ; 


25.  Kap. 

14.  þar  þau  dvöldu  þar 
iim  hríð,  inti  Festus  konúng- 
inum  frá  málefni  Páls  og  sagði: 
Felix  hefir  skilið  eptir  band- 
íngja  nokkurn, 

15.  Sem  prestahöfðínprjar  og 
öldúngar  Gyðínga  ákærðu  þeg- 
ar  eg  var  í  Jerúsalem,  og  æsktu 
dómsatkvæðis  yíir  honum. 

16.  Eg  svaraði  þeim,  að  það 
væri  ekki  háttur  Römverja, 
að  ofurselja  í  dauða  nokkurn 
mann  öðrum  í  vil,  fyrri  en 
ákærendur  og  hinn  ákærði 
væru  báðir  nálægir,  og  þessi 
feingi  tækifæri  til  að  bera  af 
ser  sakargiptina. 

17.  En  er  þeir  komu  með  mer 
híngað,  gjörði  eg  eingan  drátt, 
heldur  settist  í  dómstólinn 
daginn  eptir,  og  skipaði  að 
leiða  manninn  fram. 

18.  Ákærendurnir,  sem  mættu 
gegn  honum,  báru  nú  eÍDga 
þess  háttar  sök  fram,  er  eg 
hafði  ætlað, 

19.  Heldur  höf  ðu  þeir  einhver 
þrætuspursmál  gegn  honum 
um  sjálfra  þeirra  átrúnaö,  og 
um  einhvern  dáinn  Jesús,  sem 
Páll  sagði  lifa. 

20.  Þar  eg  nú  vantreysti  mer 
til  aö  skera  úr  þess  konar 
þrætu,  leiddi  eg  í  tal,  hvort 
Páll  vildi  fara  upp  til  Jerúsa- 
lem  og  láta  þar  dæma  í  þessu 
máli. 


GJÖENÍNGAE.  289 

21.  En  með  því  Páll  æskti,  aö 
hann  geymdist  til  keisarans 
úrskurðar,  skipaði  eg  að  varð- 
veita  hann,  uns  eg  sendi  hann 
keisaranum. 

22.  Agrippa  sagði  þá  við 
Festus :  mig  fýsir  að  heyra 
manninn  sjálfur.  Hinn  svar- 
aði :  á  morgun  skaltu  heyra 
hann. 

23.  Daginn  eptir  kom  Agrippa 
og  Berníke,  með  miklu  skrauti, 
og  geingu  ásamt  herforingjun- 
um  og  enum  æðstu  mönnum 
borgarinnar  í  dómhúsið;  var 
svo  Páll  að  boöi  Festusar 
fram  leiddiir. 

24.  Þá  mælti  Festus:  Agrippa 
konúngur,  og  þér  allir,  sem 
með  oss  eruð  nærstaddir,  þar 
sjáið  þér  þann  mann,  sem 
gjörvallur  Gyðíngamúgur  hefir 
ákært  fyrir  mér,  bæði  í  Jerú- 
salem  og  hér,  og  hástöfum 
sagt  að  ekki  ætti  leingur  að 
lifa. 

25.  Eg  er  kominn  að  raun 
um,  að  hann  ekkert  hefir  að- 
hafzt,  er  sé  dauðasök,  og  þar 
eð  hann  sjálfur  heíir  skotið 
máli  sínu  til  keisarans,  þá  hefi 
eg  ályktað,  að  hann  skyldi 
sendast  þángað. 

26.  En  með  því  eg  hefi  ekkert 
áreiöanlegt  að  skrifa  herra 
(keisaranum)  um  liann,  þá  hefi 
eg  fram  leitt  hann  fyrir  yður, 


290  POSTU 

og  einkum  fyrir  þig,  Agrippa 
konúngur,  svo  eg,  að  lokinni 
ransokn,  hefði  eitthvað  að 
skrifa ;  því  mer  lízt  óskyn- 
samlegt  að  senda  bandíngja, 
án  þess  sakargipt  hans  se  til- 
greind. 

26.  KAPÍTULI. 

Pdll  segir  Ufssögu  sína,  frd  þvi  hann  snerist  til 
kristni ;  Festus  og  Agrippa  viðurkenna  sák- 
leysi  Pdls. 

AGEIPPA  sagði  nú  við  Pál: 
JL^  þer  leyíist  að  tala  fyrir  þig. 
Páll  retti  þá  út  höndina  og 
varöi  sig  þannig : 

2.  Heppinn  teleg  mig,  Agrippa 
konúngur,  aö  mega  í  dagafsaka 
mig  fyrir  þér,  áhrærandi  alt 
sem  Gyöíngar  ásaka  mig  um ; 

3.  Helzt  af  því  þú  ert  kunn- 
Tigur  öUum  Gyðínga  siövenj- 
um  og  vafaspurníngum,  þess 
vegna  bið  eg  þig  þolinmóðlega 
að  heyra  mig. 

4.  Líf  mitt  og  dagfar  frá  barn- 
æsku,  þar  eð  eg  hefi  frá  önd- 
verðu  alizt  upp  hjá  þjóð  minni 
í  Jerúsalem,  er  öUum  Gyðíng- 
Tim  kunnugt, 

5.  Því  þeir  hafa  frá  upphafi 
þekt  mig  að  því  (vildu  þeir  að 
eins  unna  mer  sannmælis),  að 
eg  heíi  sem  Farísei  lifað  eptir 
reglum  stráDgasta  flokks  vorr- 
ar  trúar. 

6.  Og  nú  stend  eg  undir  lög- 
sókn  vegna  vonar  á  því  fyrir- 


ANNA  26.  Kap. 

heiti,  er  Guð  gaf  feðrum  vor- 
um, 

7.  Sem  vorir  tölf  kynþættir 
með  kappsamri  þjónustu  Gnðs, 
nótt  og  dag,  vænta  að  hreppa. 
Fyrir  þessa  von  ákærist  eg, 
Agrippa  konúngur,  af  Gyðíng- 
um. 

8.  Hverníg  getur  það  álitizt 
ótrúlegt  hjá  yöur,  að  Guð  upp- 
veki  dauða  ? 

9.  Að  sönnu  áleit  eg  það 
sjálfur  skyldu  mína,  að  ráðast 
í  margt  gegn  nafni  Jesú  frá 
Nazaret ; 

10.  Það  gjörða  eg  og  í  Jerú- 
salem,  því  eg  hnepti  í  myrkva- 
stofur  marga  kristna,  meö  því 
eg  hafði  fengið  fullmakt  til 
þess  frá  prestahöfðíngjunum, 
og  gaf  mitt  jákvæði  til,  þegar 
þeir  vom  líflátnir, 

11.  Og  í  öUum  samkundu- 
húsum  let  eg  þeim  þrásinnis 
refsa,  og  neyddi  þá  til  að  tala 
illa  um  (Jesúm).  Já,  svo  frekt 
ædda  eg  gegn  þeim,  að  eg  elti 
þá  til  framandi  borga. 

12.  Þegar  eg  þessa  erindis 
var  á  ferð  til  Damaskus,  með 
fullri  makt  og  leyfi  frá  hinum 
æðstu  prestum, 

13.  Sá  eg,  konÚDgur,  á  veg- 
inum,  um  miðjan  dag,  Ijös  af 
himni,  hverju  sölskini  bjartar- 
a,  leiptra  um  mig  og  þá,  sem 
mér  voru  samferða. 


26.  Kap.  GJORíí 

14.  Vér  duttum  þá  allir  til 
jarðar,  og  þá  heyröa  eg  rödd, 
er  við  mig  talaði  og  sagöi  á 
hebresku :  Sál,  Sál,  hví  ofsæk- 
ir  þú  mig?  Eríitt  verður  þer 
að  spyrna  möti  broddunum. 

15.  En  eg  sagði:  hver  ertu, 
Herra  ?  Hann  svaraöi :  eg  em 
Jesús,  sem  þú  ofsækir. 

16.  En  rís  þú  upp  og  statt  á 
fætur,  því  til  þess  vitraðist  eg 
þer,  að  eg  setti  þig  til  að  vera 
þjón  og  vott  að  því  sem  þú 
sást,  og  að  því,  sem  eg  enn 
mun  láta  þig  sjá. 

17.  Eg  skal  hrífa  þig  frá  fólki 
þínu  og  frá  heiðíngjunum,  sem 
eg  nú  sendi  þig  til, 

18.  Til  að  opna  augu  þeirra, 
svo  þeir  snúist  frá  myrkri  til 
Ijóss,  frá  Satans  valdi  til  Guðs, 
og  öðlist  fyrirgefníngu  synd- 
anna,  og  hlutdeild  með  þeim, 
er  helgaöir  eru  fyrir  trúna  á 
mig. 

19.  Þess  vegna  vilda  eg  ekki, 
Agiippa  konúngur,  þverskall- 
ast  gegn  slíkri  himneskri  opin- 
berun, 

20.  Heldur  boðaði  eg  fyrst 
þeim  1  Damaskus  og  síðan  í 
Jerúsalem  og  um  bygðarlög 
Gyðíngalands,  og  heiðíngjum, 
að  menn  skyldu  taka  sinna- 
skipti  og  snúa  ser  til  Guðs 
og  vinna  verk  samboðin  iðrun- 
inni. 


:NGAR.  291 

21.  Fyrir  þessara  hlnta  skuld 
gripu  GyöÍDgar  mig  í  muster- 
inu,  og  leituðust  við  að  svipta 
mig  lífi; 

22.  En  fyrir  Guðs  fuUtíngi 
hefir  mer  auðnazt  aö  standa 
heill  alt  til  þessa  dags,  og 
vitna  bæði  fyrir  smáum  og 
stórum,  án  þess  eg  kenni  ann- 
að  en  það,  sem  spámennirnir 
og  Möses  höfðu  sagt  að  fram 
koma  nmndi: 

23.  Að  Kristur  mundi  pínast, 
að  hann  mundi  verða  sá  fyrsti, 
er  frá  dauðum  risi,  og  að  hann 
mundi  boða  Ijós  Gyðínga  lýð 
og  heiðnum  þjöðum. 

24.  En  er  Páll  hafði  svarað 
þessu  fyrir  sig,  kallaði  Festus 
hástöfum:  óður  ertu  orðinn, 
Páll ;  sá  mikli  lærdömur  gjör- 
ir  þig  ærðan. 

25.  Hann  svaraði:  ekki  em  eg 
óður,  voldugi  Festus,  heldur 
tala  eg  sönn  og  gætileg  orð. 

26.  Því  konúngurinn  skilur 
þetta,  og  viö  hann  tala  eg  því 
einarðlega,  af  því  eg  þykist 
vita,  að  homim  se  ekkert  af 
þessu  hulið,  því  það  er  ekki  í 
afldma  skeð. 

27.  Trúir  þú,  Agrippa  kon- 
úngiir,  spámönnunum?  Egveit 
þú  trúir  þeim. 

28.  En  Agrippa  sagði  við  Pál: 
lítið  vantar  á,  að  þú  fáir  mig 
til  að  veröa  kristinn. 

T2 


292 


POSTULANNA 


27.  Kap. 


29.  Páll  svaraöi :  þess  bið  eg 
Guð,  hvort  sem  þaö  vantar 
mikið  eða  lítið,  að  ekki  ein- 
úngis  þú,  lieldur  og  allir,  sem 
til  mín  heyra  í  dag,  veröi  því- 
líkir  sem  eg,  að  undan  teknum 
þessum  fjötrum. 

30.  Nú  stóð  konúngurinn  upp 
og  landstjörinn  og  Berníke  og 
þeir,  eð  hjá  þeim  sátu ; 

31.  Og  þá  þeir  vom  burt 
geingnir,  töluðu  þeir  sín  á 
milli  og  sögðu:  þessi  maður 
liefir  ekkert  framið,  sem  dauða 
sé  vert  eður  banda. 

32.  En  Agrippa  sagöi  við 
Festus:  þessum  manni  hefði 
mátt  sleppa,  ef  hann  hefði 
ekki  skotið  máli  sínu  til  keis- 
arans. 

27.  KAPlTULI. 

Pdll  er  sendur  til  Böm;  sigliingin  verður  hættuleg, 
svo  Fall  ræður  til  að  fara  ekki  frd  Krít,  en 
getur  ekki  aptrað  því ;  sMpverjarnir  komast 
i  mesta  lífsJiásha,  en  Pdll  hughreystir  pá ; 
þeir  Itða  skipbrot  við  eyuna  MeUte,  en  komast 
pó  heilir  í  land. 

EN  þegar  úrskuröað  var,  að 
ver  skyldum  sigla  til  Italíu, 
og  búiö  var  að  selja  Pál  og 
nokkra  bandíngja  í  hendur 
liundraðshöföíngja  nokkrum 
úr  keisara-herflokknum,  er 
Júlíus  hét, 

2.  Stigum  ver  á  eitt  adramýt- 
iskt  skip,  er  koma  átti  við  í 
nokkrum  sjóstöðum  í  Asíu,  og 
letum  í  haf;  og  Aristarkus, 


masedóniskur  maður  frá  Tes- 
saloníku,  var  oss  samferða. 

3.  Næsta  dag  náðum  ver  Si- 
don.  Júlíus  var  mannúðlegur 
við  Pál  og  lofaði  honum  að 
fara  á  fund  vina  sinna  og 
þiggja  þeirra  greiðvikni. 

4.  Þaðan  fórum  vér  og  sigld- 
um  undir  Kípur,  því  mötvind- 
ur  var ; 

5.  Komum  svo  yfir  hafið  fyrir 
framan  Silisíu  og  Pamíilíu  og 
náðum  Mýru  í  Lysíu. 

6.  Þar  fann  hnndraðshöf  ding- 
inn  skip  frá  Alexandríu,  er 
sigla  átti  til  ítalíu  og  kom 
oss  á  það. 

7.  Nú  gekk  marga  daga  sigl- 
ínginn  tregt,  svo  ver  náðum 
með  þraut  Knídus,  sökum 
andviðris,  sigldum  því  undir 
Krít,  við  Solmöne. 

8.  Eptir  þrábeitíng  fram  með 
eynnni,  komumst  vér  á  stað 
einn,  sem  kallast  Góðliafnir,  í 
grend  við  borgina  Lasea. 

9.  Enn  leið  drjúgur  tími,  og 
sjóferðir  tóku  þegar  að  veröa 
hættiilegar,  því  þá  var  og 
fastan  þegar  liðin.  Þess  vegna 
gaf  Páll  þeim  svo  látandi  við- 
vörun : 

10.  Göðir  menn,  eg  se,  að 
siglíngu  vorri  muni  verða 
samfara  bæöi  óveöur  og  tjón, 
ekki  einúngis  fyrir  farminn  og 
skipið,  heldur  og  fyrir  líf  vort. 


27.  Kap.  GJORN 

11.  En  hnndraðshöfðínginn 
trúði  betur  stýrimanninum  og 
skipseigandanum,  en  Páls  til- 
lögum. 

12.  Og  þar  höfnin  var  óhent- 
iig  til  vetrarlegu,  þá  varð  það 
flestra  ráð  að  halda  þaðan,  í 
von  um  að  sér  tækist  að  ná  til 
vetrarlegu  í  þeirri  höfn  í  Krít, 
er  kallast  Feníka  og  snýr  til 
útsuðurs  og  útnorðurs. 

13.  En  þar  eð  vindurinn  bles 
hægt  á  sunnan,  þá  héldu  þeir 
ætlan  sín  væri  svo  að  segja  sér 
í  hendi ;  drógu  því  upp  akker 
og  sigldu  fram  með  Krít  ná- 
lægt  landi. 

14.  En  skömmu  síðar  datt 
á  það  ofviðri,  sem  kallaö  er 
ölduæsir, 

15.  Og  hreif  skipið  með  ser, 
svo  ekki  varð  beitt  í  vindinn; 
urðum  ver  því  að  gefa  upp 
stjórn  og  láta  reka,  sem  vildi. 

16.  Þá  bar  oss  aö  lítiili  eyu, 
sem  hét  Klade,  og  gátum  vér 
naumast  náð  bátnum. 

17.  Þegar  ver  höfðiim  tekið 
bátinn  upp  í  skipið,  gripum  ver 
til  als  þess,  sem  til  bjargar  gat 
orðið,  og  vöfðum  skipið;  og  þar 
eðþeir  óttuðust,að  skipiðmundi 
berast  á  grynníngar,  feldu  þeir 
seglið  og  letu  svo  reka. 

18.  Þegar  ver  þannig  hrökt- 
umst  af  ofsaveðri,  var  skipiö 
rutt  um  daginn  eptir, 


NGAR.  293 

19.  Og  á  þriðja  degi  fleygð- 
um  ver  með  eigin  höndum  út 
áhöldum  skipsins. 

20.  Með  því  aö  í  marga  daga 
sást  ekki  sól  né  stjörnur,  og 
illviðrið,  sem  á  lá,  var  ekki 
lítiö,  mistum  ver  loksins  alla 
von  um  að  komast  lífs  af. 

21.  En  þá  menn  höfðu  leingi 
einskis  matar  neytt,  gekk  Páll 
fram  milium  þeirra,  og  sagöi: 
Góðir  menn,  þér  hefðuð  átt  að 
gegna  mer  og  leggja  ekki  út 
frá  Krít,  og  komast  þannig  hjá 
þessari  armæðu  og  tjóni ; 

22.  En  nú  áfýsi  eg  yður  að 
hressa  upp  geðið,  þar  einkis 
okkar  líf  mun  týnast,  heldur 
einúngis  skipið. 

23.  Því  í  nótt  stóð  hjá  mer 
eingiU  Guðs,  sem  eg  tilheyri 
og  þjöna,  segjandi : 

24.  Óttastu  ekki,  Páll,  fyrir 
keisarann  áttu  aö  koma,  og 
vit,  að  Guð  heíir  gefið  þer  alla, 
sem  eru  á  skipinu  með  þer. 

25.  Verið  þess  vegna,  g'óðir 
menn,  með  glöðu  geði ;  því  eg 
treysti  Guði,  að  það  muni  efn- 
ast,  sem  mér  var  sagt. 

26.  En  að  einhverri  eyu  hljót- 
um  við  að  hrekjast. 

27.  En  þegar  hin  fjórtánda 
nótt  var  komin,  og  oss  var  að 
hrekja  1  Adría-hafi,  grunaði 
skipverjanaum  miönættis  leyti, 
að  land  mimdi  vera  í  nánd. 


294  POSTULANNA 

28.  Þeir  könnuðu  þá  djúpið, 
og  fundu  tuttugu  faöma  djúp. 
Og  eptir  að  litlu  hafði  þokað 
áfram,  könnuðu  þeir  það  apt- 
ur,  og  fundu,  að  það  var  íimm- 
tán  faðma. 

29.  Nú  óttuðust  þeir,  að  oss 
mundi  bera  npp  á  sker,  köst- 
uðu  því  fjórum  akkerum  úr 
skutnnm,  og  óskuðu,  að  dagur 
væri  kominn. 

30.  En  sem  hásetarnir  leituð- 
iist  við  að  flýa  úr  skipinu  og 
létu  bátinn  niður  síga  undir 
því  yíirskyni,  að  þeir  vildu  fá 
akkerum  út  komið  úr  fram- 
stafninum, 

31.  Sagði  Páll  við  liundraðs- 
höfðíngjann  og  stríðsmennina : 
séu  þessir  ekki  kyrrir  í  skip- 
inu,  þá  getiö  þer  ekki  lífs  af 
komizt. 

32.  Stríðsfólkið  hjó  þá  á  fest- 
ar  bátsins  og  sleptu  honum. 

33.  En  þángað  til  birta  færi, 
hvatti  Páll  alia  að  matast,  segj- 
andi :  þér  haíiö  nú  þegar  bed- 
id  fastandi  fjórtán  daga,  án 
þess  að  taka  yður  fæðu. 

34.  Nú  ræð  eg  yður  að  taka 
fæðslu,  því  þaö  verður  yður  til 
bjargar ;  en  ekki  eitt  hár  mun 
falla  af  yðar  höfðum. 

35.  Að  svo  mæltu  tók  hann 
brauð,  gjörði  Guði  þakkir  í 
allra  augsýn,  braut  það  og  för 
að  eta. 


27.  Kap. 

36.  Þá  hrestust  allir  og  fóru 
að  matast  líka ; 

37.  Ea  á  skipinu  voru  als  tvö 
hiindruð  sjötíu  og  sex  manns. 

38.  Þegar  menn  voru  mettir, 
var  lett  á  skipinu  og  matvæl- 
unum  kastað  í  sjóinn. 

39.  Eptir  dögunina  sáu  menn 
land,  en  þektu  ekki.  Þeir  urðu 
varir  við  vík  eina  með  sléttri 
fjöru,  og  vildu  halda  þángað 
skipinu,  ef  kostur  væri. 

40.  Þeir  losuöu  þá  akkerin  og 
hleyptu  þeim  í  sjóinn,  leystu 
um  leið  stýristaumana,  drógu 
upp  seglið  (og  snéru  því)  eptir 
vindinum,  héldu  svo  til  lands. 

41.  En  þar  eð  fyrir  þeim  varð 
rif,  steytti  skipið,  svo  fram- 
stafninn  festist  og  varð  óhrær- 
anlegur,  en  skutinn  leysti  í 
sundur  af  ofurefli  bylgnanna. 

42.  Stríðsmennirnir  réöu  þá 
til,  að  fángarnir  væru  drepnir, 
svo  einginn  synti  í  land  og 
kæmist  undan. 

43.  En  hundraðsliöfðínginn, 
sem  vildi  foröa  Páli,  aptraði 
því  fyrirtæki,  og  skipaði,  að 
þeir,  sem  syndir  væru,  skyldu 
íyrst  kasta  sér  útbyrðis  og 
leita  lands, 

44.  En  hinir,  sumpart  á  fjöl- 
um,  sumpart  á  einhverjum 
íiekum  skipsins.  Og  þannig 
tókst  það,  að  allir  komust 
heilir  til  lands. 


28.  Kap.  GJORN 
28.  KAPÍTULI. 

Fölkið  d  Melíte  tehur  Pali  vinsamlega  ;  naðra 
gjörir  honum  ékki  mein  ;  hann  læknar  fðður 
Púhlíusar  og  fleiri  ;  siglir  þaðan  til  Sýrákúsu 
og  Púteólí  og  kemur  til  Rom  ;  heldur  ræðu 
fyrir  Gyðíngunum  i  Bom  ;  Tcennir  par  hindr- 
unarlaust  i  tvö  dr. 

Á  menn  þannig  höfðu  af 
komizt,  feingu  þeir  að  vita, 
að  eyan  het  Melite. 

2.  En  eyar-menn  auðsýndu  oss 
einstaka  mannelskii,  kveiktu 
eld  og  töku  móti  oss  öllum, 
því  óveður  var  og  kuldi. 

3.  En  er  Páll  hafði  safnað 
sér  hrísvendli  og  lagfc  á  eld- 
inn,  þá  skreið  naðra  undan 
hitanum  og  festi  sig  á  hendi 
hans. 

4.  Þegar  eyar-mennirnir  sáu 
þetta  illyrmi  loða  við  hönd 
hans,  sögðu  þeir  sín  á  milli: 
vissulega  er  þessi  maður 
manndrápari,  fyrst  hefndin 
lofar  honum  ekki  að  lifa,  úr 
því  hann  hefur  sloppið  úr 
sjáfarháskanum. 

5.  Páll  hristi  þá  af  sér  kvik- 
indið  út  í  eldinn,  og  varð  ekk- 
ert  meint  við. 

6.  En  þeir  væntu  eptir,  að 
hann  mundi  þrútna  upp  eður 
detta  sviplega  dauður  niður. 
En  er  þeir  höfðu  biöleikað 
leingi  og  sáu  ekkert  frábrugð- 
iö  á  honum,  breyttu  þeir  mein- 
íngu  sinni,  og  sögðu  hann  Guð 
vera. 


NGAR.  295 

7.  í  grend  við  þetta  pláz  átti 
helzti  maður  á  eyunni,  aö  nafni 
Públíus,  búgarð.  Hann  bauö 
oss  heim  og  hýsti  oss  í  þrjá 
daga  vingjarnlega. 

8.  En  það  vildi  svo  til,  að 
faðir  hans  lá  þúnglega  hald- 
inn  af  sóttveiki  og  niðurgángi. 
Páll  gekk  til  hans,  baðst  fyrir, 
lagði  hendur  sínar  yíir  hann 
og  læknaði  hann. 

9.  Eptir  þenna  viðburð  komu 
aðrir  eyarmenn,  þeir  eð  kránk- 
ir  voru,  og  urðu  læknaðir. 

10.  Þeir  höfðu  oss  líka  í  há- 
vegum,  og  veittu  oss  að  skiin- 
aði,  það  sem  vér  með  þurftum 
á  ferðinni. 

11.  Eptir  þrjá  mánuði  heldum 
vér  þaðan  á  skipi  frá  Alexan- 
dríu,  sem  legið  hafði  þar  um 
veturinn  og  markað  var  Tví- 
burunum. 

1 2.  Vér  sigldumnú  til  Sýrakúsu 
og  dvöldum  þar  þrjá  daga. 

13.  Þaðan  sigldum  vér  1  kríng 
og  komum  yfir  til  Eegíum; 
feingum  þá  eptir  einn  dag  byr 
á  sunnan  og  komum  næsta  dag 
til  Púteólí. 

14.  Þar  fundum  ver  bræðurna, 
sem  báðu  oss  að  dvelja  hjá  sér 
sjö  daga,  og  svo  komumst  vér 
til  Róm. 

15.  Undir  eins  og  bræðurnir 
þar  heyrðu  vor  getið,  geingu 
þeir  út  á  móti  oss  til  Appíí- 


296  POSTULANNA 

torgs  og  svo  nefndra  þriggja 
búða.  Þegar  Páll  sá  þá,  gjörði 
hann  Guði  þakkir  og  hrestist  í 
huga. 

16.  En  er  vér  komum  til 
Rómaborgar,  seldi  hundraðs- 
höfðínginn  bandíngjana  höf- 
uðvarða-foríngjanum  í  liendur, 
en  Páli  var  leyft  að  vera  í 
húsi  ser  ásamt  hermanni,  sem 
gætti  hans. 

17.  En  svo  bar  við  eptir  þrjá 
daga,  að  Páll  samankallaði 
helztu  menn  Gyðínga,  og  þá 
þeir  voru  komnir,  sagði  hann 
við  þá :  Góðir  menn  og  bræð- 
Tir,  jafnvel  þótt  eg  ekkert 
bryti  móti  þjöö  vorri,  eöur 
siðum  feðra  vorra,  var  eg 
(samt)  í  Jerúsalem  bundinn 
og  ofurseldur  Rómverjum, 

18.  Sem,  er  þeir  höföu  rann- 
sakaö  mál  mitt,  vildu  láta  mig 
lausan,  þar  eð  eingin  misgjörð, 
sem  dauöa  væri  verð,  fannst 
hjá  mer. 

19.  En  er  Gyðíngar  þvertóku 
það,  neyddist  eg  til  að  skjóta 
máli  mínu  til  keisarans,  þó 
ekki  í  þeirri  veru,  að  eg  hefði 
nokkuö  að  ákæra  þjóð  mína 
fyrir. 

20.  Af  þessari  orsök  hefi  eg 
látiö  kalla  yður,  svo  eg  mætti 
sjá  og  tala  við  yður ;  því  sök- 
um  Israels  vonar  ber  eg  þessa 
hlekki. 


GJÖRNlNGAR.        28.  Kap. 

21.  En  þeir  svöruðu  honiim : 
eingin  bréf  höfum  ver  feingið 
frá  Gyðíngalandi  þig  áhrær- 
andi,  og  einginn  bræðranna  er 
kominn,  sem  borið  hafi  eður 
talað  nokkuð  ilt  um  þig. 

22.  Alt  að  einu  óskum  ver 
að  heyra,  hvað  þér  sýnist; 
því  það  er  oss  kunnugt,  að 
þessi  trúar  flokkur  fær  all- 
staðar  mótmæli. 

23.  Á  tilteknum  degi,  sem 
þeir  höfðu  ákveðið  við  hann, 
komu  mjög  margir  í  herbergi 
hans,  og  frá  því  árla  um  morg- 
Tininn  til  kvölds,  setti  hann 
þeim  fyrir  sjónir  og  útþýddi 
þeim  lærdóminn  um  Guðs  ríki, 
og  leitaðist  við  af  Mósis  lög- 
máli  og  spámönnunum  að 
sanna  það  alt,  er  snerti  Jes- 
úm. 

24.  Nokkrir  féllust  á  þaö, 
sem  hann  sagði,  en  sumir  létu 
sig  ekki  sannfæra. 

25.  Þá  þeir  nú  skildust  að 
sundurþykkir  sín  á  milli,  bætti 
Páll  þessu  eina  við :  Ágætlega 
hefir  Heilagur  Andi  fyrir  munn 
Esajasar  spámanns  að  orði 
kveðiö  við  feður  vora: 

26.  "Far  til  þessa  folks  og 
seg:  meö  eyrunum  munuð  þér 
heyra  og  ekki  skilja ;  sjáandi 
munuð  þer  horfa  á  og  samt 
ekki  sjá; 

27.  Því  tilfinníngarlaust  er 


1.  Kap.      S.  PÁLS  PISTILL 

orðið  hjarta  þessa  folks ;  þúng- 
heyrðar  eru  hlustir  þess ;  aug- 
iinum  heldur  það  fast  aptur, 
svo  það  fái  ekki  seð  með  aug- 
unum,  ne  heyrt  með  eyrunum, 
né  skynjað  með  hjartann,  eður 
snúi  ser,  svo  eg  geti  læknað 
það." 

28.  Yður  se  því  vitanlegt,  að 
Guðs  hjálpræði  er  burt  sent  til 
heiðinna  þjóða,  sem  því  munu 
sinna. 


SÁN 


1.  KAPÍTULL 

Postulinn  heilsar  kristnum  mönnum  %  Röma- 
horg  ;  vitnar  um  laungun  sína  eptir  að  homa 
til  þeirra  og  að  hoða  þeim  Krists  lærdém. 
Talar  um  heiðingjanna  raungu  guðsdýrJiun, 

■    ilt  athæfi  þeirra  og  verðsJculdaða  hegníngu. 

PÁLL,  þjön  Jesú  Krists, 
kallaður  til  postula,  kjör- 
inn  til  (að  boða)  Guðs  fagnað- 
ar-erindi, 

2.  Sem  hann  hafði  áður  heitið 
fyrir  spámenn  sína  í  heilögiim 
ritníngum, 

3.  Um  Son  bans,  fæddan  af 
sæði  Davíðs  eptir  holdinu, 

4.  Kröptuglega  auglýstan 
Guðs  Son  eptir  anda  heilag- 
leikans,  með  upprisunni  frá 
dauðum,  J  esúm  Krist  Drottinn 
yorn, 


TIL  KÓMVEEJA.  297 

29.  Þegar  hann  hafði  svo 
talað,  geingu  Gyðíngarnir 
burtu  og  höf  ðu  mikla  þráttun 
innbyrðis. 

30.  En  Páll  bjó  full  tvö  ár 
í  berbergi  því,  er  hann  haföi 
til  leigu,  tók  á  móti  öUum, 
er  til  bans  komu,  boðaði 
Guðs  ríki  og  kendi  um  Drott- 
inn Jesúm  með  allri  djörf- 
úng,  og  bannaði  bonum  það 
einginn. 


TILL 


5.  Af  bverjum  ver  böfiim 
þegið  náð  og  postuladæmi,  til 
þess  blýtt  yrði  trúnni,  bonum 
til  dýrðar,  meðal  allra  beiðinna 
þjóða, 

6.  Meðal  bverra  þér  einnig 
eruð  kallaðir  af  Jesú  Kristi, 

7.  (Óskar)  öUum,  sem  eru  í 
Eónij  ástvinum  Guðs,  köUuð- 
um  heilögum:  náð  se  með 
yður  og  friður  af  Guði  föð- 
ur  vorum  og  Drottni  Jesú 
Kristi. 

8.  Fyrst  þakka  eg  Guði  mín- 
um  sökum  Jesú  Krists  fyrir 
yður  alla,  að  trú  yöar  berst  út 
um  allan  beiminn; 

9.  Því  að  vitni  mitt  er  Guð, 
sem  eg  þjóna  1  anda  mínum,  í 


KTI  PÁLS  PIS 

TIL 

EÓMVEEJA. 


298  S.  PÁLS 

(að  boða)  fagnaðar-erindi  Son- 
ar hans,  hversu  eg  án  afláts 
minnist  yðar, 

10.  JafDan  í  bænum  mínum 
biðjandi,  að  mer  þó  einhvern- 
tíma  auðnaðist,  að  vilja  Guðs, 
að  koma  til  yðar ; 

11.  Því  að  mig  lángar  til  að 
sjá  yður,  svo  að  eg  gefi  yður 
einhverja  andlega  gjöf,  til  þess 
aö  þer  styrkizt ; 

12.  Það  er:  að  hver  af  oss 
hughreysti  annan  hjá  yður 
með  sameiginlegri  trú,  yðvarri 
og  minni. 

13.  En  eg  vil  ekki  dylja  fyrir 
yður,  bræður,  að  eg  optsinnis 
ásetti  mér  að  koma  til  yðar 
(en  eg  hefi  hindrazt  alt  til 
þessa),  svo  að  eg  fenoji  ein- 
livern  ávöxt  einnig  meðal  yö- 
ar,  eins  og  meöal  annara  heið- 
íngja. 

14.  Eg  er  í  skuld  bæði  við 
Grikki  og  ekki-Grikki,  bæði 
vitra  og  fáfröða, 

15.  Eins  er  eg  fás  á  að  flytja 
fagnaðarboðskapinn  einnig  yð- 
ur,  sem  eruð  í  Eóm, 

16.  Því  eg  fyrirverð  mig  ekki 
fyrir  Krists  fagnaðar'erindi ; 
því  það  er  kraptur  Guðs  til 
sáluhjálpar  serhverjum,  sem 
trúir,  Gyðíngum  fyrst  og 
Grikkjum  einninn: 

17.  Því  að  réttlæti  Guðs  opin- 
berast  í  því  af  trú  til  trúar, 


PISTILL  1.  Kap. 

eins  og  skrifað  er:  en  hinn 
réttláti  af  trú,  mun  lifa. 

18.  Því  reiði  Giiðs  birtist  af 
himni  yíir  öUum  öguðlegleika 
og  öréttvísi  manna,  þeirra  sem 
með  rángsleitni  drepa  niður 
sannleikanum ; 

19.  Þar  eð  það,  sem  vitað 
verðiir  um  Guð,  er  þeim  aug- 
Ijóst,  því  að  Guð  heíir  þeim 
það  auglýst, 

20.  Með  því  aö  hans  ósýni- 
legu  eiginlegleikar,  frá  sköpun 
heimsins  skiljanlegir  af  verk- 
Tinum,  em  bersýnilegir,  hans  ei- 
lííi  máttur  og  guðdómur,  svo  að 
mennirnir  hafa  einga  afsökun ; 

21.  Því  þótt  þeir  vissu  af 
Guði,  þá  vegsömuðu  þeir  hann 
ekki,  einsog  Guð,  ne  þökkuðu 
honum,  heldur  urðu  hégóm- 
legir  í  hugsunum  sínum,  og 
þeirra  skynlausa  hjarta  for- 
myrkvaöist ; 

22.  Þeir  þóktust  vera  vitrir, 
en  urðu  heimskíngjar, 

23.  Og  sneru  dýrð  ens  ódauð- 
lega  Guðs  1  mynd  og  líkneski 
dauðlegs  manns,  fugla  og  fer- 
fætlínga  og  skriðkvikinda ; 

24.  Þess  vegna  hefir  og  Guð 
geíið  þá  á  vald  girndum  hjarta 
þeirra  til  saurlifnaðar,  svo  að 
þeir  innbyrðis  smánuðu  sína 
líkami : 

25.  Þeir  hafa  um  snúið  sann- 
leika  Guðs  í  lýgi,  göfgaö  og 


2.  Kap. 

dýrkað  skepnuna  í  stað  skap- 
arans,  sem  er  blessaður  um 
aldir,  amen. 

26.  Þar  fyrir  hefir  Guð  selt 
þá  á  vald  svívirðu  fýsnum, 
því  aö  bæði  breytti  kvennfólk 
þeirra  náttúrlegri  hegðun  í  ó- 
náttúru, 

27.  Og  líka  hættu  karlmenn- 
irnir  náttúrlegum  samförum 
við  konur  og  brunnu  af  losta- 
girnd  hver  til  annars,  svo  karl- 
menn  frömdu  skömm  með 
karlmönnum,  og  tóku  svo  út  á 
sjálfum  sér  makleg  málagjöld 
villu  sinnar ; 

28.  Og  eins  og  þeir  sintu  því 
ekki  að  hafa  Guð  þektan,  svo 
hefir  Guð  slept  þeim  í  fásinnu, 
svo  að  þeir  aðhöfðust  óhæfu, 

29.  FuUir  als  konar  óréttvísi, 
saurlííis,vonzku,ágirndar,ilsku, 
fuUir  öfundar,  manndrápa, 
þrætugirni,  svika,  illmennsku; 

30.  Illkvitnir,  bakmálug- 
ir,  Guös  hatarar,  smánar- 
ar,  drambsamir,  sjálfhælnir, 
hrekkvísir,  foreldrum  óhlýðn- 
ir,  samvizkulausir, 

31.  Trygðrofar,  ræktarlausir, 
ösáttgjarmr,  ómiskunsamir; 

32.  Sem,  þótt  þeir  þekki  þá 
tilskipun  Guös,  að  þeir,  sem 
þvílíkt  ^öra,  seu  dauða  verðir, 
ekki  einúngis  gjöra  það,  held- 
ur  hafa  og  mætur  á  þeim,  sem 
það  gjöra. 


TIL  EÓMVEEJA, 


299 


2.  KAPÍTULL 


Gyðíngar,  sem  dæma  aðra,  munu  ekki  wmflýa 
dóm  Guðs,  sem  dn  manngreinar-dlits  dæmir 
shrJivern  eptir  hans  verkum.  Það  er  til  einskis 
fyrir  pd,  að  hrösa  shr  af  Mósis  lögmdli  og 
umskiirninni,  þegar  þeir  eJclci  færa  ser  þau 
rUtilega  i  nyt. 


lESSVEGNA  ertu  óafsak- 
anlegur,  ó  maður,  hver 
helzt  þú  ert,  sem  dæmir,  því 
að  með  því  þú  dæmir  annan, 
fordæmir  þú  sjálfan  þig,  því  þú, 
sem  dæmir,  gjörir  hið  sama. 

2.  En  vér  vitum,  að  Guðs 
dómur  er  samkvæmur  sann- 
leikanum  yíir  þeim,  sem  því- 
líkt  gjöra. 

3.  En  hugsar  þú  það,  ó  maður, 
þú  sem  dæmir  þá,  er  þvílíkt 
gjöra,  og  gjörir  hið  sama,  að 
þú  munir  umflýa  Guðs  dóm? 

4.  Eða  fyrirlítur  þú  ríkdöm 
hans  gæzku,  þolinmæði  og 
lánglundargeðs,  og  veiztu  ekki, 
að  góögirni  Guös  leiöir  þig  til 
yíirbótar? 

5.  En  eptir  harðúð  þinni  og 
iðrunarlausu  hjart  asafnar  þú 
þer  sjálfam  reiði  á  degi  reið- 
iimar  og  opinberunar  Guðs 
rettdæmis, 

6.  Er  sérhverjum  mun  endur- 
gjalda  eptir  hans  verkum ; 

7.  Þeim,  sem  með  stööugleika 
í  góðu  verki  leita  vegsemdar 
og  heiðurs  og  ödauðlegleika, 
eilíft  líf, 

8.  En  hinum,  sem  þverúðar- 


300  S.  PALS 

falUr  eru  og  ekki  trúa  sann- 
leikanum,  heldur  hlýðnast  ráng- 
lætinu,  reiði  og  bræði ; 

9.  Þjáníng  og  þreingíng  (mnn 
koma)  yfir  serhvers  manns  sál, 
er  ilt  fremur,  fyrst  Gyðíngs, 
svo  og  hins  Gríska. 

10.  En  vegsemd  og  heiður  og 
friður  (mun  hlotnast)  sérhverj- 
tim,  er  gott  gjörir,  fyrst  Gyð- 
íngi,  svo  og  Grískum ; 

11.  Því  að  ekki  er  mann- 
greinar-álit  hjá  Guði; 

12.  Því  hverjir  sem  án  lögmáls 
syndguðu,  munu  og  án  lög- 
máls  glatast,  og  þeir,  sem  und- 
ir  lögmálinu  syndguðu,  munu 
eptir  lögmálinu  dæmast 

13.  (Því  að  ekki  eru  heyrend- 
ur  lögmálsins  rettlátir  fyrir 
Guði,  heldur  munu  gjörendur 
lögmálsins  réttlætast ; 

14.  Því  þegar  heiöíngjarnir, 
sem  ekki  hafa  lögmálið,  gjöra 
af  náttúrunni,  það  sem  sam- 
kvæmt  er  lögmálinu,  þá  eru 
þeir,  þótt  ekki  hafi  þeir  lög- 
málið,  sjálfum  sér  lögmál ; 

15.  Sem  sýna,  að  verk  lög- 
malsins  se  ritað  í  björtum 
þeirra,  með  því  líka  samvizka 
þeirra  vitnar  það  og  hngrenn- 
íngar,  er  innbyrðis  ýmist  ásaka 
eða  afsaka), 

16.  Á  þeim  degi,  þegar  Guð 
mun  dæma  hið  hulda  hjá  mönn- 
unum  eptir  minni  náöarboð- 


PISTILL  2.  Kap. 

skapar  kenníngu  fyrir  Jesúm 
Krist. 

17.  Ef  þú  kallar  þig  Gyðíng 
og  lætur  fyrirberast  í  lögmál- 
inu,  og  stærir  þig  af  Guði, 

18.  Og  veizt  bans  vilja  og 
þekkir,  hvað  betra  er,  upp- 
fræddur  af  lögmálinu, 

19.  Og  treystir  því,  að  þú  sert 
leiðtogi  blindra,  Ijós  þeirra, 
sem  eru  í  myrkri, 

20.  Kennari  fávísra,  fræðari 
óvita,  sem  haíir  mynd  þekk- 
íngarinnar  og  sannleikans  í 
lögmálinu ; 

21.  Þú,  sem  aðra  fræðir,  fræð- 
ir  þá  ekki  sjálfan  þig;  þú, 
sem  predikar,  að  ekki  sknli 
stela,  þú  stelur; 

22.  Þú,  sem  segir,  að  ekki 
skuli  bördóm  drýgja,  þú  drýg- 
ir  bór ;  þú,  sem  hefir  andstygð 
á  skurðgoðum,  þú  rænir  belgi- 
dómiim ; 

23.  Þú,  sem  stærir  þig  af  lög- 
málinu,  þú  vanvirðir  Guð  með 
yíirtroðslu  lögmálsins : 

24.  Því  að  fyrir  yðar  skuld 
verðiir  nafnið  Guðs  lastað  med- 
al heiðíngjanna,  einsog  skrif- 
að  er. 

25.  Að  sönnu  er  umskurn  nyt- 
samleg,  ef  þú  beldur  lögmálið, 
en  ef  þú  ert  yfirtroðslumaður 
lögmálsins,  þá  er  umskurnin 
þín  orðin  að  yfirbúð. 

26.  Ef  því  yfirbúðin  gætir 


3.  Kap.  TIL  RÓI 

boðorða  lögmálsins,  mun  ekki 
yfirhúð  hans  verða  talin  hon- 
iim  til  umskurnar? 

27.  Og  náttúrleg  yfirhúð,  sem 
lieldur  lögmálið,  mun  dæma 
þig,  sem  brýtiir  lögmálið,  þó 
þú  hafir  rit  og  umskurn ; 

28.  Því  að  ekki  er  sá  Gyðíng- 
ur,  sem  er  það  opinberlega, 
ekki  heldur  það  umskurn,  sem 
er  opinberleg  á  holdinu, 

29.  Heldur  sá,  sem  heimug- 
lega  er  Gyðíngur,  og  umskurn 
hjartans  í  anda,  en  ekki  bók- 
staf,  og  hans  lofstír  er  ekki 
af  mönnum,  heldur  af  Guöi. 

3.  KAPÍTULI. 

Yfirhurðir  Gyðinga,  og  þeirra  syndir.  Þess 
vegna  rUtlætist  einginn  af  lögmálinu,  heldur 
vegna  trúarinnar  d  Jesúm  Krist. 

HVER  JIR  eru  þá  yfirburðir 
Gyðíngsins,  eða  hver  nyt- 
semi  umskurnarinnar  ? 

2.  Miklir  á  allan  hátt;  einkan- 
lega  að  sönnu  þeir,  að  þeim 
var  trúað  fyrir  Guðs  orðum. 

3.  Hvað  þá  ?  þó  nokkrir  haíi 
verið  vantrúaöir,  mun  vantrú 
þeirra  ónýta  Guðs  trúfesti  ? 

4.  Fjærri  sé  það.  Guð  er  sann- 
orður,  en  serhver  maður  lyg- 
ari,  eins  og  skrifað  er :  svo  að 
þú  reynist  áreiðanlegur  í  orð- 
um  þínum  og  vinnir,  þegar  um 
þig  er  dæmt. 

5.  En  ef  ránglæti  vort  sannar 
Guðs  rettlæti,  hvað  eigum  vér 


[VEEJA.  301 

þá  að  segja?  Mun  Guð  vera 
ránglátur,  að  hann  lætur  reið- 
ina  yfir  dynja?  (Eg  mæli  á 
mannlegan  hátt). 

6.  Fjærri  fer  því;  því  að 
hvernig  ætti  Guð  þá  að  dæma 
heiminn  ? 

7.  í>ví  ef  sannleiki  Guðs  hefir 
fyrir  mína  lygð  eflst  honum  til 
dýrðar,  því  dæmist  eg  þá  enn 
þá  eins  og  syndari  ? 

8.  Og  eigum  vér  ekki  (eins 
og  oss  er  borið  á  brýn  og 
sumir  segja  að  vér  kennum), 
að  gjöra  hið  illa,  svo  gott  af 
leiði?  Slíkra  fyrirdæmíng  er 
rétt. 

9.  Hvað  þá?  Erum  ver  fremri? 
Öldúngis  ekki;  því  að  vér  höf- 
um  áður  meö  rökum  sýnt,  að 
bæði  Gyðíngar  og  Grikkir  eru 
allir  undir  synd, 

10.  Eins  og  skrifað  er :  eing- 
inn er  réttlátur,  og  ekki  einn, 
einginn  er  skynugur, 

11.  Og  ekki  neinn,  sem  leiti 
að  Guði ; 

12.  Allir  eru  frá  snúnir  og 
sameiginlega  orðnir  spiltir, 
ekki  er  neinn,  sem  gott  gjöri, 
ekki  einn  einasti. 

13.  Opnuð  gröf  er  gin  þeirra, 
með  túngum  sínum  táldraga 
þeir.  Höggorma  eitur  er  und- 
ir vörum  þeirra. 

14.  Og  munnur  þeirra  er  full- 
ur  af  bölvun  og  beiskju. 


302  S.  PÁLS 

15.  Fljótir  eru  fætur  þeirra 
til  að  úthella  blóði. 

16.  Tjön  eg  eymd  er  á  vegum 
þeirra, 

17.  Og  veg  friðarins  þekkja 
þeir  ekki. 

18.  Ekki  er  ötti  Guðs  fyrir 
augum  þeirra. 

19.  En  ver  vitum,  að  það  sem 
lögmálið  segir,  það  talar  það 
til  þeirra,  sem  undir  lögmál- 
inu  eru,  svo  að  sérhver  munn- 
ur  þagni,  og  allur  heimurinn 
(verði)  sakfallinn  við  Guð. 

20.  Þess  vegna  mun  af  verk- 
um  lögmálsins  als  ekkert  hold 
rettlætast  fyrir  honum;  því 
að  af  lögmáli  leiðir  þekkíng 
syndar. 

21.  En  nú  er  án  lögmáls 
réttlæti  Guðs  opinberað,  sem 
vitnað  er  um  af  lögmálinu  og 
spámönnunum, 

22.  Það  er:  réttlæti  Guðs  fyr- 
ir trú  á  Jesúm  Krist  til  allra 
og  yfir  alla,  sem  trúa,  því  aö 
ekki  er  greinarmunur : 

23.  Því  að  allir  hafa  syndgað, 
og  hafa  skort  á  Guðs  dýrð  ; 

24.  Og  verða  réttlættir  án 
verðskuldunar  af  hans  náð 
fyrir  endurlausnina  sem  er  í 
Kristó  Jesú, 

25.  Sem  Guð  fram  setti  for- 
líkunar  fórn,  fyrir  trúna  á  hans 
blóð,  til  auglýsíngar  síns  rétt- 
lætis  vegna  hjáhliðrunar  við 


PISTILL  4.  Kap. 

áður  drýgðar  syndir  undir 
Guðs  þolinmæði ; 

26.  Til  auglýsíngar  síns  rett- 
lætis  á  yíirstandandi  tíma,  til 
þess  að  hann  reynist  réttlátur, 
og  réttlætandi  þann,  sem  er  af 
Jesú  trú. 

27.  Hvar  er  þá  hrósunin? 
Hún  er  útilokuð.  Fyrir  hvaða 
lögmál?  Verkanna?  Nei,  held- 
ur  fyrir  lögmál  trúarinnar. 

28.  Því  vér  ætlum,  að  maður- 
inn  réttlætist  af  trú  án  verka 
lögmálsins. 

29.  Eða  er  Guð  einúngis  Guð 
Gyðínga,  enekki  líka  heiðíngja? 

30.  Vissulega  líka  heiðíngja, 
því  að  einn  er  Guð,  sem  rétt- 
læta  nmn  umskurn  af  trú,  og 
yfirhúð  vegna  trúarinnar. 

31.  Ónýtum  ver  þá  lögmálið 
með  trúnni?  Fjærri  fer  því, 
heldur  staðfestum  vér  lögmál- 
ið. 

4.  KAPÍTULI. 

Abraham  rUtlættist  af  trúnni. 

HVAÐ  eigum  vér  þá  að 
segja  aö  Abraham  faðir 
vor  haíi  úr  býtum  borið  eptir 
holdinu  ? 

2.  Því  að  ef  Abraham  rett- 
lættist  af  verkum,  þá  hefir  hann 
lofstír,  en  ekki  hjá  Guði ; 

3.  Því  hvað  segir  ritníngin? 
En  Abraham  trúði  Guði,  og 
það  var  honum  reiknað  til  rétt- 
lætis. 


4.  Kap.  TIL  ROl 

4.  En  þeim,  sem  verk  vinnur, 
eru  launin  tilreiknuð,  ekki  af 
náð,  heldur  eptir  skyldu ; 

5.  En  þeim,  er  ekki  verk  vinn- 
ur, en  trúir  á  hann,  sem  rétt- 
lætir  óguðlegan,  verður  trú  sin 
reiknuð  til  réttlætis ; 

6.  Eins  og  líka  Davíð  lofar 
sælu  þess  manns,  sem  Guð  til- 
reiknar  réttlætið  án  verka. 

7.  Sælir  eru  þeir,  sem  afbrot 
eru  fyrirgefin,  og  syndir  þeirra 
huldar. 

8.  Sæll  er  sá  maður,  sem 
Drottinn  tilreiknar  ekki  synd. 

9.  Er  þá  sæla  þessi  (komin) 
yfir  umskurnina  eður  og  yíir 
yfirhúðina  ?  Því  að  vér  segjum, 
að  Abraham  haíi  trúin  verið 
reiknuð  til  réttlætis ; 

10.  Hvernig  er  hún  þá  hon- 
um  tilreiknuð?  Þegar  hann 
var  í  nmskurn  eða  með  yfirhúð? 
Ekki  í  umskurn,  heldur  með 
yfirhuð ; 

11.  Og  hann  fekk  nmskurnar 
teiknið,  sem  innsigli  réttlæt- 
íngarinnar  af  trú  þeirri,  er 
hann  hafði  í  yfirhúðinni,  svo 
að  hann  væri  faðir  allra  þeirra, 
sem  trúa  og  eru  með  yíirhúð- 
inni,  (svo  að  þeim  einnig  yrði 
réttlætið  tilreiknað,) 

12.  Og  líka  faöir  umskurnar 
ekki  einúngis  þeirra,  sem  eru 

!  af  nmskurninni,  heldur  og 
!  hinna,  sem  feta  1  fótspor  trúar 


[VEKJA.  303 

þeirrar,  er  faðir  vor  Abraham 
haf ði  með  yfirhúðinni ; 

13.  Því  það  var  ekki  fyrir  lög- 
málið,  að  Abraham  og  sæði 
hans  var  gefið  það  fyrirheit, 
að  hann  skyldi  veraldarinnar 
erfíngi  verða,  heldur  fyrir  rett- 
læti  trúarinnar ; 

14.  Því  að  ef  lögmálsmenn 
eru  erfíngjar,  þá  er  ekkert 
orðið  úr  trúnni  og  fyrirheitið 
er  ónýtt ; 

15.  Því  að  lögmálið  verkar 
reiði,  og  þar  sem  ekki  er  lög- 
mál,  þar  er  ekki  heldur  yíir- 
troðsla. 

16.  Þar  fyrir  vegna  trúarinn- 
ar,  svo  það  se  af  náð,  til  þess  aö 
fyrirheitið  væri  stöðugt  handa 
öllu  sæðinu,  ekki  einúngis  því, 
sem  er  af  lögmálinu,  heldur 
einnig  því,  sem  er  af  trú  Abra- 
hams, sem  er  faðir  vor  allra, 

17.  (Eins  og  skrifað  er:  þig 
hefi  eg  sett  föður  margra 
þjóða)  frammi  fyrir  Guði,  sem 
hann  trúði,  sem  lifgar  hina 
dauðu  og  kallar  það,  sem  ekki 
er  til,  eins  og  það  væri  til. 

18.  Hann  trúði  vonum  fremnr 
með  von,  aö  hann  mundi  verða 
faöir  margra  þjóða,  eptir  því 
sem  sagt  var:  svo  skal  sæði 
þitt  verða ; 

19.  Og  án  þess  aö  veiklast  í 
trúnni,  for  hann  ekki  eptir 
líkama  sjálfs  sin,  þá  þegar  út- 


304  S.PÁLS 

af  dauðum,  er  hann  var  hart- 
nær  hundrað  ára  gamall,  eða 
að  Sara  var  úr  barneign ; 

20.  Hann  efaðist  ekki  með 
vantrú  um  Guðs  fyrirheiti, 
heldur  styrktist  hann  í  trúnni, 
gefandi  Guði  dýröina, 

21.  FuUviss  um,  að  það  sem 
hann  hafði  lofað,  það  megnar 
hann  að  efna ; 

22.  Þessvegna  var  honum  það 
og  til  réttlætis  reiknað. 

23.  En  það  er  ekki  skrifað 
einúngis  hans  vegna,  aö  það 
var  honum  tilreiknað, 

24.  Heldiir  og  vor  vegna,  sem 
það  mun  verða  tilreiknað,  þeg- 
ar  ver  trúum  á  hann,  sem  upp- 
vakti  Jesúm  Drottinn  vorn  frá 
dauðum, 

25.  Sem  framseldur  er  fyrir 
vorar  misgjörðir,  og  uppvak- 
inn  til  vorrar  réttlætíngar. 

5.  KAPÍTULI. 

Um  dvexti  rUtlætisins.  Adam  og  Kristur,  dauð- 
inn  og  lífið,  lögmdlið  og  ndðarhoðsJcapurinn, 
sett  hvað  d  möti  öðru, 

RÉTTLÆTTIR  af  trúnni 
höfum  ver  því,  friö  við 
Guö  fyrir  Drottinn  vorn  Jes- 
úm  Krist, 

2.  Fyrir  hvern  vér  einnig 
höfum  aðgáng  með  trúnni  til 
þeirrar  náðar,  sem  ver  stönd- 
um  í,  og  ver  hrósum  oss  af 
von  um  dýrð  hjá  Guði ; 

3.  En   ekki  einúngis  það, 


PISTILL  5.  Kap. 

heldur  hrósum  ver  oss  einnig 
af  hörmúngunum,  vitandi,  að 
hörmúngin  verkar  þolinmæöi, 

4.  En  þolinmæðin  reynslu,  en 
reynslan  von, 

5.  En  vonin  bregzt  ekki ;  því 
að  elsku  Guðs  er  úthelt  í  hjört- 
um  vorum  fyrir  Heilagan  And- 
a,  sem  oss  er  gefinn ; 

6.  Því  þegar  vér  enn  þá  vor- 
um breyskir,  dó  Kristur  á  til- 
teknum  tíma  fyrir  rángláta ; 

7.  Því  að  fyrir  rettlátan  mun 
varla  nokkur  deya,  en  f}TÍr 
góöan  áræddi,  ef  til  vill,  ein- 
hver  að  deya. 

8.  En  Guð  sýnir  elsku  sína 
til  vor  í  því,  að  þegar  vér  enn 
þá  vorum  syndarar,  er  Kristur 
fyrir  oss  dáinn, 

9.  Miklu  heldur  munum  ver 
því  nú,  rettlættir  í  hans  blóöi, 
frelsast  fyrir  hann  frá  reiðinni, 

10.  Því  ef  ver,  þegar  vér  vor- 
um övinir,  urðum  sættir  við 
Guð  fyrir  dauða  Sonar  bans, 
munum  ver  miklu  fremur,  þá 
ver  erum  í  sátt  teknir,  fyrir  lif 
hans  frelsaðir  verða ; 

11.  Og  ekki  það  einúngis, 
heldur  og  hrosum  vér  oss 
einnig  af  Guði  fyrir  Drottinn 
vorn  Jesúm  Krist,  fyrir  hvern 
ver  höfum  forlíkunina  feingið. 

12.  Eins  og  syndin  þess  vegna 
kom  fyrir  einn  mann  inn  í 
heiminn,  og  dauðinn  fyrir  synd- 


6.  Kap. 

ina,  þannig  er  og  dauðinn 
runninn  til  allra  manna,  af  því 
að  allir  hafa  syndgað  ; 

13.  Því  alt  fram  að  lögmálinu 
var  synd  í  heiminum,  en  synd 
tilreiknast  ekki,  nema  lögmál 
sé  til. 

14.  Samt  rikti  dauðinn  frá 
Adam  til  Moses,  einnig  yfir 
þeim,  er  ekki  syndguðu  með 
líkri  yfirtroðslu  og  Adam,  sem 
er  fyrirmynd  bins  tilkomanda. 

15.  En  eins  og  fallið  var,  er 
ekki  náðargjöíinni  háttað  ;  því 
ef  hinir  mörgu  dóu  við  fall  bins 
eina,  þá  hefir  miklu  fremur 
náð  Guðs  og  gjöf  náðarinnar 
bins  eina  manns  Jesú  Krists 
yfirgnæfanlega  breiðzt  út  til 
binna  mörgu ; 

16.  Og  ekki  er  gjöíin  eins  og 
(þaö,  er  kom)  vegna  þess  eina, 
er  syndgaði;  því  að  dómur- 
inn  varð  vegna  eins  (falls)  að 
fyrirdæmíngu,  en  náðargjöíin 
vegna  margra  falla  aö  réttlæt- 
íngu ; 

17.  Því  að  ef  dauðinn  drottn- 
aði  af  falli  bins  eina  vegna  bins 
eina,  þá  munu  miklu  fremur 
þeir,  sem  fengið  bafa  gnægð 
náðarinnar  og  rettlætis  gjafar- 
innar,  rlkja  1  llfi  fyrir  þann 
eina  Jesúm  Krist. 

18.  Eins  og  því  vegna  eins 
falls  (domur  er  fallinn)  á  alia 
menn  til  fordæmíngar,  eins  er 


TIL  RÓMVERJA.  305 

og  vegna  eins  rettlætis  náðar- 
gjöíin  veitt  öUum  mönnum  til 
réttlætíngar  lífsins ; 

19.  Því  eins  og  binir  mörgu 
uröu  syndugir  fyrir  óblýðni 
bins  eina  manns,  eins  munu 
lika  binir  mörgu  fyrir  blýðni 
bins  eina  verða  rettlættir. 

20.  En  lögmálið  inn  kom  að 
auk,  svo  fallið  yfirgnæföi,  en 
þar  sem  syndin  yíirgnæf  ði,  yíir- 
gnæf  ði  náöin  enn  meir, 

21.  Til  þess  að  eins  og  syndin 
ríkti  1  dauðanum,  eins  skyldi 
og  náðin  ríkja  fyrir  rettlætið 
til  eilífs  lífs,  fyrir  J esúm  Krist 
Drottin  vorn.  . 

6.  KAPÍTULI. 

Krists  ndð  leyfir  oss  ekJci  að  syndga.  Þvi  að  pött 
vhr  shum  eJcM  undir  lögmdlinu,  megum  vbr 
samt  elíki  gefa  oss  %  syndarinnar þjónustu  ;  með 
pví  lika  verðlaun  hennar  eru  dauði  og  fyrir- 
dæmmg. 

HVAÐ  eigum  ver  þá  að 
segja?  Eigum  vér  að 
liggja  í  syndinni,  svo  að  náðin 
yfirgnæfi  ? 

2.  Fjærri  se  það.  Vér,  sem 
erum  dauðir  syndinni,  bvern- 
ig  skyldum  vér  framar  lifa  í 
benni  ? 

3.  Eða  vitið  þer  ekki,  að  ver, 
svo  margir  sem  skírðir  erum  til 
Jesú  Krists,  vér  erum  skírðir 
til  bans  dauða  ? 

4.  Vér  erum  því  greptraðir 
með  bonum  fyrir  skírnina  til 
dauðans,  svo  að  eins  og  Krist- 


306  S.  PÁLS 

ur  uppreis  frá  dauðum  fyrir 
dýrð  Föðursins,  svo  eigum  vér 
einnig  að  gánga  í  endurDý- 
úngu  lífsins. 

5.  Því  seum  ver  orðnir  sam- 
grónir  líkíngu  dauða  hans, 
mtinum  vér  einnig  verða 
(samgrónir  líkíngu)  upprisu 
hans; 

6.  Því  að  vér  vitum  þetta,  að 
vor  gamli  maður  er  með  hon- 
um  krossfestur,  svo  að  líkami 
syndarinnar  eyddist  og  vér 
þjóimm  ekki  syndinni  framar, 

7.  Því  sá  sem  dauöur  er,  hann 
er  rettlættur  frá  syndinni. 

8.  En  ef  vér  erum  dauðir  með 
Kristó,  þá  trúum  ver  því,  að 
ver  munum  einnig  með  hon- 
um  lifa, 

9.  Vitandi  það,að  Kristur,  sem 
er  uppvakinn  frá  dauðum,  deyr 
ekki  framar;  dauði  drottnar 
ekki  framar  yfir  honum ; 

10.  Því  að  það  hann  dó,  það 
dó  hann  syndinni  einu  sinni,  en 
það  hann  liíir,  lifir  hann  Guöi. 

11.  Álítið  svoleiðis  einnig,  að 
þer  sjálfir  séuð  dauðir  synd- 
inni, en  liíið  Guði  í  Kristó  Jesú 
vorum  Drottni. 

12.  Þessvegna  drottni  ekki 
syndin  í  dauðlegum  líkama 
yðar,  til  aö  hlýönast  girndum 
hans. 

13.  Ljáið  ekki  limi  yðar  synd- 
inni fyrir  ránglætis  vopn,  held- 


PISTILL  6.  Kap, 

ur  fram  berið  Guði  sjálfa  yður, 
eins  og  lifnaða  frá  dauðum,  og 
limi  yðar  Guöi  fyrir  rettlætis 
vopn; 

14.  Því  að  syndin  skal  ekki 
drottna  yfir  yður,  þar  eð  þer 
eruð  ekki  undir  lögmáli,  held- 
ur  undir  náð. 

15.  Hvað  þá?  Eignm  ver  að 
syndga,  fyrst  ver  erum  ekki 
undir  lögmáli,  heldur  nndir 
náð  ?    Fjærri  se  það. 

16.  Vitið  þér  ekki,  að  þeim, 
sem  þér  Ijáið  yður  sjálfa  fyrir 
þjóna  til  hlýðni,  þá  eruð  þer 
þess  þjónar,  sem  þer  hlýðið, 
hvort  heldur  það  er  syndar  til 
dauða,  eða  hlýðni  til  rettlætis. 

17.  En  þökk  se  Guði,  að  þer, 
sem  voruð  syndarinnar  þjónar, 
hlýðnist  nú  af  hjarta  þeirri 
lærdóms  fyrirmynd,  sem  yður 
heíir  verið  kend, 

18.  Og  leystir  frá  syndinni, 
þjónið  þer  rettlætinn. 

19.  Eg  tala  á  mannlegan  hátt, 
sakir  veikleika  holds  yðvars; 
því  einsog  þer  hafið  leð  limu 
yðar  fyrir  þjóna  óhreinleikan- 
um  og  ránglætinu  til  ránglætis, 
svo  Ijáið  nú  limi  yðar  fyrir 
þjóna  rettlætinu  til  helgunar ; 

20.  Því  þegar  þér  voruð  þjön- 
ar  syndarinnar,  þá  voruð  þer 
lausir  við  rettlætið. 

21.  Hvern  ávöxt  höfðuð  þer 
þá  ?  Það  sem  þér  nú  skammizt 


7.  Kap. 

yðar  fyrir;  því  að  endalok 
þess  er  dauði. 

22.  En  nú,  með  því  þer  eruð 
leystir  frá  syndinni  en  þjónið 
Guöi,  þá  haíið  þér  ávöxt  yð- 
ar  til  helgunar,  en  endalokin 
eiKft  líf; 

23.  Því  að  laun  syndarinnar 
er  danÖi,  en  náðar^'öf  Guðs  er 
eilíft  líf  í  Jesú  Kristó  Drottni 


TIL  ROMVEEJA. 


307 


vorum. 


7.  KAPlTULI. 


Vm  dauða  trúaðra  frd  lögmdlinu  vegna  Krists 
dauða.  Verhun  og  gagn  lögmálsins  Stríð 
Jioldsins  og  andans  hjá  hinum  rHtlættu. 

VITIÐ  þer  ekki,  bræður 
(því  eg  tala  við  þá,  sem 
þekkja  lögmálið),  að  lögmálið 
drottnar  yíir  manninum,  á 
meðaii  hann  liíir  ? 

2.  Því  að  gipt  kona  er  að 
lögum  bundin  við  maiminn, 
meðan  hann  lifir,  en  deyi  mað- 
urinn,  þá  er  hún  laus  við  lög- 
mál  mannsins. 

3.  Þess  vegna  mun  hún  hör- 
kona  kallast,  ef  liún  verður 
annars  manns  (kona)  að  mann- 
inum lifanda,  en  deyimaðurinn, 
þá  er  hún  laus  við  lögmálið, 
svo  að  hún  er  ei  hórkona,  þótt 
hún  verði  annars  manns. 

4.  Þessvegna  emð  og  þér, 
bræður  mínir,  dauðir  lögmál- 
inu  fyrir  líkama  Krists,  svo 
þer  yrðuð  annars,  (það  er:) 
hans  sem  frá  dauðum  er  upp- 


risinn,  til  þess  að  ver  bærum 
Guði  ávöxt ; 

5.  Því  þá  ver  vorum  í  holdinn, 
verkuöu  syndsamlegar  girndir, 
sem  lögmáliö  vakti,  í  vorum 
limum,  svo  vér  bærum  dauðan- 
nm  ávöxt. 

6.  En  með  því  ver  emm  dauð- 
ir,  eram  vér  nú  lausir  við  lög- 
málið,  sem  oss  var  haldið  í,  svo 
að  vér  þjónum  í  nýúngu  andans, 
en  ekki  í  fyrnsku  bókstafsins. 

7.  Hvað  eigumver  þá  að  segja? 
Br  lögmálið  synd?  Fjærri  sé 
það;  heldur  þektaegekki  synd- 
ina,  nema  af  lögmálinu;  því 
að  eg  hef  ði  ekki  vitað  af  girnd- 
inni,  hefði  ekki  lögmálið  sagt : 
þú  skalt  ekki  girnast. 

8.  En  syndin  fekk  ser  tilefni 
af  boðorðinu  og  ól  upp  í  mer 
als  konar  girnd ;  því  aö  án  lög- 
máls  er  syndin  dauð. 

9.  Eg  lifði  eitt  skipti  án  lög- 
máls,  en  þegar  boðorðið  kom, 
lifnaði  syndin  við ; 

10.  En  eg  dó,  og  reyndist  mer 
það  boðorð  til  dauða,  sem  gefið 
var  til  lífs ; 

11.  Því  að  syndin,  sem  fékk 
ser  tilefni  af  boðorðinu,  dróg 
mig  á  tálar  og  deyddi  með  því. 

12.  Þessvegna  er  að  vísu  lög- 
málið  heilagt,  og  boðorðið 
heilagt  og  réttvíst  og  gott. 

13.  Er  þá  hið  góöa  (boðorð) 
orðiö  mer  dauði?    Fjærri  sé 

U2 


308  S.  PÁLS 

það,  héldur  syndín;  svo  að 
syndin  birtist,  sem  olli  mér 
dauða  meö  hinu  göða,  til  þess, 
að  syndin  yrði  ákaíiega  syndug 
fyrir  boðorðiö. 

14.  Því  ver  vitum,  að  lögmálið 
er  andlegt,  en  eg  er  holdlegur, 
seldur  undir  syndina ; 

15.  Því  eg  veit  ekki,  hvað  eg 
aðhefst,  því  það,  sem  eg  vil, 
gjöri  eg  ekki,  en  það,  sem  eg 
hata,  gjöri  eg; 

16.  En  ef  eg  gjöri  það,  sem 
eg  ekki  vil,  þá  samsinni  eg 
lögmálinu,  að  það  se  gott. 

17.  En  nú  aðhefst  eg  þetta 
ekki  framar,  heldur  sii  synd, 
sem  Í  mér  býr ; 

18.  Því  eg  veit,  að  ekki  býr 
gott  Í  mer,  það  er,  í  holdi 
minu;  því  að  vilja  veitir  mer 
hægt,  en  að  framkvæma  hið 
góða,  finn  og  ekki  (hægt), 

19.  Því  hið  góða,  sem  eg  vil, 
gjöri  eg  ekki,  en  hiö  vonda, 
sem  eg  vil  ekki,  það  gjöri  eg. 

20.  En  ef  eg  gjöri  það  sem  eg 
vil  ekki,  þá  gjöri  eg  það  ekki 
framar,  heldur  syndin,  sem  í 
mér  býr. 

21.  Svoleiðis  finn  eg  þá  það 
lögmál  hjá  mer,  að  nær  eg  vil 
gjöra  hiö  góöa,  þá  er  hið  iUa 
fyrir  hjá  mér ; 

22.  Því  að  eg  liefi  mætur  á 
lögmáli  Guðs  eptir  enum  innra 
majnni, 


PISTILL  8.Kap. 

23.  En  eg  se  annað  lögmál  í 
mínum  limum,  sem  stríðir  í 
móti  lögmáli  míns  hugskots, 
og  liertekur  mig  undir  lögmál 
syndarinnar,  sem  er  í  mínum 
limum. 

24.  Eg  vesæll  maður,  hver 
mun  frelsa  mig  frá  þessum 
dauðans  líkama? 

25.  Eg  þakka  Guði  fyrir  Jes- 
úm  Krist  vorn  Drottinn.  Svo 
þjóna  eg  þá  að  sönnii,  sami 
(maðurinn),  með  hiigskotinu 
lögmáli  Gnðs,  en  með  holdinu 
lögmáli  syndarinnar. 

8.  KAPÍTULL 

Forðæmmgin  tiær  ehlci  til  hristinna,  ef  Krists 
andi  stjórnar  peim,  en  éJihi  holdið.  Sd  sami 
andi  gjörir  pd  vissa  um  harna-réttinn,  veitir 
þeim  gleði  i  mótlæti,  hughreystir  þd  með  Guðs 
elsJcu,  sem  ekhert  getur  skiUð  þá  við. 

SVO  er  nú  eingin  fyrir- 
dæmíng  yfir  þeim,  sem  eru 
í  Kristó  Jesú,  sem  ekki  gánga 
eptir  holdinu,  lieldur  eptir 
andanum ; 

2.  Því  að  lögmálið  lífgunar 
andans  1  Kristó  befir  frelsað 
mig  frá  lögmáli  syndarinnar 
og  dauðans ; 

3.  Því  þaö  sem  lögmálinu  var 
ómögulegt,  af  því  það  varö 
vanmáttugt  vegna  holdsins, 
það  gjöröi  Guð,  þegar  hann, 
með  að  senda  sinn  Son  í  lík- 
íngu  syndugs  holds  og  vegna 
syndarinnar,  fordæmdi  synd- 
ina á  holdinu, 


8.  Kap. 

4.  Svo  að  krafa  lögmálsins 
uppfyltist  á  OSS,  sem  ekki 
gaungum  eptir  holdinu,  held- 
ur  eptir  andanum ; 

5.  Því  að  þeir,  sem  eru  eptir 
holdinu,  sinna  holdlegum  hlut- 
um,  en  hinir,  sem  eru  eptir 
andanum,  því  sem  andlegt  er ; 

6.  Því  hyggja  holdsins  er 
dauði,  en  hyggja  andans  er  lif 
og  friður; 

7.  Vegna  þess  að  hyggjaholds- 
ins  er  fjandskapur  1  gegn 
Guði,  með  því  hún  hlýðnast 
ekki  Guðs  lögmáli,  af  því  hún 
getur  það  ekki. 

8.  En  þeir,  sem  eru  holdlegir, 
geta  ekki  þóknast  Guði. 

9.  En  þér  eruð  ekki  holdlegir, 
heldur  andlegir,  svo  framar- 
lega  sem  Guðs  Andi  býr  1  yö- 
ur;  en  hafi  einhver  ekki  Krists 
anda,  þá  er  sá  ekki  hans. 

10.  En  ef  Kristur  er  1  yður, 
þá  er  að  sönnu  líkaminn  dauð- 
ur  vegna  syndarinnar,  en  and- 
inn  er  líf  vegna  réttlætisins ; 

11.  En  ef  Andi  hans,  sem  upp- 
vakti  Jesúm  frá  dauðum,  býr 
í  yður,  þá  mun  hann,  sem 
uppvakti  Krist  frá  dauðum, 
einnig  lífga  dauðlega  líkami 
yðar  fyrir  anda  hans,  sem  býr 
í  yður. 

12.  Þessvegna,  bræður,  erum 
yer  ekki  skuldunautar  holds- 
ins,  til  aö  lifa  eptir  holdinu ; 


TIL  EOMVERJA.  309 
13.  Því  að  ef  þer  lifið  eptir 


holdinu,  munuð  þér  deya,  en 
ef  þer  deyðið  með  andanum 
gjörðir  líkamans,  munuð  þer 
lifa. 

14.  Því,  allir  þeir  sem  leiöast 
af  Guðs  Anda,  þeir  ern  Guös 
börn; 

15.  Því  að  þer  haíið  ekki  feng- 
ið  þrældóms  anda  aptur  til 
hræðslu,  heldur  hafið  þér  feng- 
ið  sonarlegan  útvalníngar  anda, 
sem  vér  köllum  í :  Abba,  Eaðir ! 

16.  Sá  sami  andi  vitnar  með 
vorum  anda,  að  ver  erum  Guðs 
börn; 

17.  En  ef  vér  erum  börn,  þá 
erum  vér  líka  erfíngjar,  og 
það,  erfíngjar.Guðs,  en  samarf- 
ar  Krists,ef  verlíðummeð  hon- 
um,að  vér  einnig  verðum  gjörð- 
ir  vegsamlegir  með  honum. 

18.  Því  eg  hygg,  að  mótlæt- 
íngar  þessa  tíma  séu  ekki  jafn- 
vægi  þeirrar  dýrðar,  sem  viö 
oss  mun  opinber  verða ; 

19.  Því  eptirvæntíng  skepn- 
unnar  þráir  opinberun  Guðs 
barna. 

20.  (Því  að  skepnan  er  undir- 
orpin  hegómanum,  ekki  viljug, 
heldur  vegna  hans,  sem  varp 
henni  undir  hann), 

21.  Í  von  um,  aö  jafnvel  sjálf 
skepnan  muni  verða  leyst  úr 
ánauð  forgengilegleikans  til 
dýrðlegs  frelsis  Guðs  bama. 


310  S.  PALS 

22.  Þ  VÍ  ver  vitum,  að  öU  skepn- 
aii  til  samans  stynur  og  hefur 
fæðíngar  hríðir  alt  til  þessa ; 

23.  Og  ekki  einúngis  hún, 
heldur  og  þeir,  sem  hafa 
frumgróða  Andans,  og  ver 
sjálíir  stynjum  með  oss,  bíð- 
andi  eptir  sona  útvalnmgunni, 
endurlausn  vors  likama. 

24.  Því  að  í  voninni  erum 
ver  frelsaöir,  en  sú  von,  er 
sest,  er  ekki  von;  því  það 
sem  einliver  ser,  livernig  þyrfti 
liann  lika  að  vænta  þess  ? 

25.  En  ef  ver  væntum  þess, 
sem  ver  ekki  sjáum,  þá  bíöum 
ver  þess  með  þolinmæði. 

26.  En  sömuleiðis  hjálpar  og 
Andinn  veikleika  vorum,  því 
ver  vitum  ekki,  livers  vér  eig- 
Tim  aö  biðja  eins  og  vera  ber ; 
en  hinn  sami  Andi  biður  fyrir 
oss  með  óumræðilegum  and- 
vörpunum ; 

27.  En  hann,  sem  rannsakar 
hjörtun,  þekkir  hyggju  And- 
ans, með  því  hann  talar  máli 
heilagra  eptir  Guðs  vilja. 

28.  En  vér  vitum,  að  þeim, 
sem  Guð  elska,  verður  alt  til 
góðs,  þeim,  sem  eru  kallaðir 
eptir  fyrirliugun ; 

29.  Því  þeim,  sem  hann  fyrir 
fram  þekti,  hefir  hann  og  fyrir- 
hngað,  að  líkjast  mynd  Son- 
ar sins,  svo  að  hann  se  frum- 
burður  meðal  margra  bræðra. 


PISTILL  8.  Kap. 

30.  En  þá,  sem  liann  fyrir- 
hugaði,  þá  hefir  hann  og  kall- 
að,  en  þá,  sem  liann  kallaði, 
hefir  hann  og  rettlætt,  en  þá 
sem  hann  rettlætti,  lieíir  hann 
einnig  vegsamlega  gjört. 

31.  Hvað  eigum  vér  þá  að 
segja  til  þessa?  Ef  Guö  er 
með  oss,  hver  er  þá  móti  oss  ? 

32.  Hann,  sem  ekki  þyrmdi 
sínum  eigin  Syni,  heldur  fram- 
seldi  hann  fyrir  oss  alia,  því 
skyldi  hann  ekki  líka  gefa  oss 
alt  með  honum  ? 

33.  Hver  viU  ásaka  Guðs  út- 
valda?  Mun  Guð  gjöra  það, 
sem  réttlætir  ? 

34.  Hver  er  sá,  sem  fordæm- 
ir?  Mun  Kristnr  gjöra  það, 
sem  dáinn  er,  og  það  sem 
meira  er,  líka  upprisinn,  sem 
og  er  á  liægri  hönd  Guði,  og 
sem  einnig  biður  fyrir  oss  ? 

35.  Hver  mun  skilja  oss  við 
kærleika  Krists  ?  Þjáníng,  eöa 
þreingíng,  eða  ofsókn,  eöa 
húngur,  eða  nekt,  eða  háski, 
eða  sverð  ? 

36.  Einsog  skrifað  er:  þín 
vegna  verðum  ver  deyddir  all- 
an  daginn,  og  með  oss  er  farið 
eins  og  slátvirfé. 

37.  En  1  öllu  þessu  vinnum 
vér  frægan  sigur  fyrir  aðstoð 
hans,  sem  elskaði  oss. 

38.  Því  eg  er  þess  fuUviss, 
að  hvorki  dauði  ne  líf,  hyorki 


9.  Kap.  TIL  RO: 

einglar  ne  höfðíngjadæmi  ne 
void,  hvorki  hið  yfirstandanda, 
né  hið  ókomna, 

39.  Hvorki  hæð  ne  dýpt  eöa 
nokkur  önnur  skepna  muni 
geta  skilið  oss  við  Guðs  kær- 
leika,  sem  er  í  Kristó  Jesú 
Drottni  vorum. 

9.  KAPÍTULI. 

Guðs  náðarköllun,  upplýst  með  dæmum. 

EG  segi  satt  í  Kristó  og  lýg 
ekki  (samvizka  mín  vitn- 
ar  það  með  mer  í  Heilögum 
Anda), 

2.  Að  eg  heíi  hrygð  mikla  og 
sífeldan  harm  í  hjarta  mínu ; 

3.  Því  að  eg  vildi  óska,  að 
vera  sjálfar  útskúfaður  frá 
Kristó  i'yrir  bræður  mína,  ætt- 
menn  mina  eptir  holdinu, 

4.  Sem  eru  Israelsmenn,  sem 
hafa  sona-útvalnínguna,  dýrð- 
ina  og  sáttmálana  og  löggjöf- 
ina  og  helgihaldiö  og  fyrir- 
lieitin, 

5.  Sem  eru  komnir  af  ættfeðr- 
unum,  og  sem  Kristur  er  kom- 
inn  af,  að  holdinu  til,  hann  sem 
er  yíir  öllu,  Guð  blessaður  um 
aldir,  amen. 

6.  Það  er  ekki  þvílíkt,  að 
Guös  orö  hafi  brugðizt,  því  að 
það  eru  ekki  alt  Israelsmenn, 
sem  af  Israel  eru  komnir, 

7.  Ne  heldur  allir  born  Abra- 
hams, þó  þeir  sen  sæði  hans, 


[VERJA.  311 

heldur  (segir  ritningin) :  í  Í- 
saak  skal  þér  sæöi  kallast, 

8.  Það  er :  ekki  eru  holdsins 
born  Guðs  born,  heldur  eru 
born  fyrirheitisins  talin  sæði ; 

9.  Því  að  orð  fyrirheitisins  er 
þetta:  að  ári  um  þetta  leiti 
mun  eg  aptur  koma,  og  þá 
skal  Sara  son  ala; 

10.  En  ekki  fékk  einúngis 
Sara,  heldur  og  Rebekka  fyrir- 
heit,  þegar  hún  var  þúnguð 
af  eins  manns  völdum,  ísaaks 
föður  vors, 

11.  Því  áður  en  tvíburarnir 
fæddust  og  höfðu  gjört  nokk- 
uð  gott  eöur  ilt,  svo  að  fyrir- 
ætlan  Guðs  eptir  útvalníngu 
stæði  stöðug,  ekki  vegna  verk- 
anna,  heldur  eptir  vilja  hans, 
sem  kallaði, 

12.  Þá  var  henni  sagt:  hinn 
eldri  skal  þjöna  hinum  ýngra. 

13.  Eins  og  skrifað  er:  Jakob 
elskaði  eg,  en  Esaú  hataði  eg. 

14.  Hvað  eigum  vér  þá  að 
segja  ?  Er  óréttvísi  bjá  Guði  ? 
Fjærri  fer  því. 

15.  Því  hann  segir  við  Mo- 
ses: eg  mun  miskuna  þeim, 
er  eg  vil  miskuna,  eg  mun 
aumkast  yfir  þann,  er  eg  vil 
aumkast  yfir. 

16.  Það  er  því  ekki  komið 
undir  þeim,  sem  vill,  né  hin- 
um, sem  hleypur,  heldur  misk- 
unanda  Guði ; 


312 


17.  Því  ritníngin  segir  við 
Faraó :  einmitt  til  þess  reisti 
eg  þig  upp,  að  eg  sýndi  veldi 
mitt  á  þér,  og  svo  að  nafn  mitt 
víðfrægðist  um  alla  jörðina. 

18.  Svo  miskunar  hann  þá 
þeim,  sem  hann  viU,  en  for- 
lierðir  þann,  sem  hann  vilL 

19.  Þú  munt  þá  vilja  svara 
mér:  hvað  getur  hann  þá  geíið 
að  sök?  Því  að  hver  fær  staðið 
gegn  vilja  hans  ? 

20.  En  hver  ertu,  ó  maður, 
sem  yrðist  við  Guð?  Mun  leir- 
kerið  segja  við  þann,  sem  bjó 
það  til :  því  bjóstu  mig  svona 
til? 

21.  Eða  á  ekki  leirsmiðurinn 
ráð  á  leirnum,  svo  hann  megi 
gjöra  úr  sama  deigi  annað 
kerið  til  sæmdar  og  hitt  til 
vansæmdar  ? 

22.  Þó  Guð,  þegar  hann  vildi 
sýna  reiðina  og  auglýsa  veldi 
sitt,  hafi  umborið  með  miklu 
lánglundargeði  ker  reiðinnar, 
búin  til  glötunar, 

23.  Og  ætlaö  sér  að  birta 
ríkdóm  dýrðar  sinnar  á  ker- 
um  miskunarinnar,  sem  hann 
haföi  áður  búið  til  dýrðar; 

24.  Oss,  sem  hann  hefur  og 
kallað,  ekki  einúngis  af  Gyð- 
íngum,  heldur  og  af  heiðíngj- 
um, 

25.  Eins  og  hann  líka  segir 
hjá  Hósea :  Eg  mun  kalla  það 


S.  PÁLS  PISTILL  9.  Kap. 

mína  þjöð,  sem  ekki  var  mín 


þjöð,  og  þá  ástkæra,  sem  ekki 
var  ástkær, 

26.  Og  það  mun  fara  svo,  að 
á  þeim  stað,  þar  sem  við  þá 
var  sagt:  þér  eruð  ekki  mín 
þjöð,  þar  munu  þeir  verða 
kallaðir  synir  Guðs  lifanda. 

27.  En  Esajas  kallar  yíir  Is- 
rael: þótt  tala  Israels  sona 
væri  eins  og  sjáfar  sandur, 
þá  skulu  leifar  einar  (fáeinir) 
frelsaðir  verða ; 

28.  Því  að  sá  er,  sem  bindur 
enda  á  orð  og  sker  fljótt  úr 
með  réttvísi;  fljótan  úrskurö 
mun  Drottinn  gjöra  á  jörð- 
unni ; 

29.  Og  eins  og  Esajas  sagði 
fyrrum :  nema  Drottinn  Se- 
baot  heföi  skilið  oss  eptir 
sæði,  værum  ver  orðnir  eins 
og  Sódóma,  og  Gommorra 
værum  ver  líkir  orönir. 

30.  Hvað  eigum  vér  þá  að 
segja?  Að  beiðíngjarnir,  sem 
ekki  sóktust  eptir  réttlætinu, 
hafa  náð  réttlætinu,  en  því 
réttlæti,  sem  er  af  trúnni. 

31.  En  ísrael,  sem  sóktist 
eptir  rettlætis  lögmáli,  komst 
ekki  að  lögmáli  réttlætisins. 

32.  Hvers  vegna?  Af  því  þess 
var  ekki  leitaö  af  trú,  heldur 
eins  og  af  lögmáls  verkum, 
því  að  þeir  hafa  rekið  sig  á 
ásteytingar-steininn, 


10.  Káp.  TIL  EÓMVEEJA. 

33.  Eins  og  skrifað  er:  sjá, 


313 


eg  set  í  Síon  ásteytíngar-stein 
og  hrösunar  hellu,  og  sérhver, 
sem  á  hann  trúir,  mun  ekki  til 
skammar  verða. 

10.  KAPÍTULI. 

Gyðtngar  leita  árángurslaust  eptir  rhttlæti  af 
Wgmálinii,  þvi  það  veitist  í  J esú  fyrir  trúna. 
Þessi  náð  er  Gyðíngum  árángurslaust  fram 
hoðin. 

BKÆÐTJR,  ósk  hjarta  míns 
og  bæn  til  Guðs  er  fyrir 
ísrael  um  frelsi; 

2.  Því  eg  ber  það  með  þeim, 
að  þeir  hafa  vandlætíng  Guðs 
vegna,  en  ekki  með  skynsemd, 

3.  Því  vegna  þess  þeir  þektu 
ekki  Guðs  réttlæti,  en  leituö- 
ust  við  að  efla  sitt  eigið  rett- 
læti,  hlýönuöust  þeir  ekki  Guðs 
réttlæti. 

4.  Því  að  endir  lögmálsins  er 
Kristur,  til  réttlætis  sérhverj- 
um,  sem  trúir. 

5.  Því  aö  Möses  skrifar  um 
það  rettlæti,  sem  er  af  lög- 
málinu,  að  sá,  sem  gjori  þessa 
hluti,  muni  af  þeim  lifa. 

6.  En  það  rettlæti,  sem  er  af 
trúnni,  mælir  þannig:  seg  þú 
ekki  í  hjarta  þínu :  hver  mun 
fara  upp  í  himininn  ?  það  er : 
til  að  sækja  Krist, 

7.  Eða  hver  mun  fara  niður 
í  undirdjúpið?  þaö  er:  til  að 
fiækja  Krist  frá  dauðum. 


Nálægt  þer  er  orðið  í  munni 


8.  En  hvaö 


segir 


það  þá? 


þínum  og  í  hjarta  þínu.  Þetta 
er  orð  trúarinnar,  sem  vér 
prédikum ; 

9.  Því  ef  þú  viðurkennir  með 
munni  þínum  Drottinn  Jesúm, 
og  trúir  í  hjarta  þínu,  að  Guð 
haíi  uppvakið  hann  frá  dauð- 
um,  muntu  hólpinn  verða, 

10.  Því  að  með  hjartanu  er 
trúað,  til  réttlætis,  en  með 
munninum  viðurkent  til  hjálp- 
ræðis ; 

11.  Því  að  ritníngin  segir: 
hver,  sem  trúir  á  hann,  mun 
ekki  til  skammar  verða. 

12.  Því  að  ekki  er  greinar- 
munur  á  Gyðíngi  og  Grískum ; 
því  sá  sami  er  Drottinn  allra, 
ríkur  (náðar)  við  alla  þá,  sem 
hann  ákalla; 

13.  Því  að  hver  sem  ákallar 
nafnið  Drottins,  mun  hólpinn 
verða. 

14.  Hvernig  eiga  þeir  þá  að 
ákalla  þann,  sem  þeir  trúðu 
ekki  á?  En  hvernig  eiga 
þeir  aö  trúa  á  þann,  sem  þeir 
hafa  ekkert  um  heyrt?  En 
hvernig  eiga  þeir  að  heyra 
án  predikara? 

15.  En  hvernig  eiga  þeir  aö 
prédika,  nema  þeir  séu  send- 
ir  ?  Eins  og  skrifað  er :  hversu 
fagrir  eru  fætur  þeirra,  sem 
friðinn  boða,  þeirra,  sem  boöa 
hiö  góöa. 


314  S.  PALS 

16.  En  þeir  hlýddu  ekki  allir 
fagnaðar  erindinu,  því  aö  Esaj- 
as  segir :  Drottinn,  hver  trúði 
predikun  vorri  ? 

17.  Svo  kemur  þá  trúin  af 
heyrninni,  en  heyrnin  fyrir 
Guðs  orð. 

18.  En  eg  spyr :  hafa  þeir 
ekki  heyrt  ?  Jú,  vissulega  er  út 
um  alia  jörðina  faiinn  hljómur 
þeirra,  og  orð  þeirra  til  endi- 
marka  heimsbygðarinnar. 

19.  En  eg  spyr:  vissi  Israel 
ekki  af  ?  Fyrst  segir  Moses : 
eg  mnn  láta  yöur  metast  við 
óþjóð,  og  erta  yður  til  reiði 
við  skynlausa  þjöð. 

20.  En  Esajas  segir  lika  hik- 
laust :  eg  er  fundinn  af  þeim, 
sem  ekki  leituöu  mín,  og  aug- 
Ijós  orðinn  þeim,  sem  ekki 
spurðu  aö  mer. 

21.  En  við  Israel  segir  hann : 
allan  daginn  breiði  eg  út  hend- 
ur  minar  moti  óhlýðinni  og 
svörnlli  þjóð. 

11.  KAPÍTULL 

GyÖingum  er  eJcM  útskúfað ;  þeir,  sem  náðina 
piggja,  eru  útvaldir,  Mnir  forhertir.  For- 
herðíng  þeirra  varð  tilefni  til,  að  heiðíngjar 
tóku  Kristna  trú,  sem  mætti  uppörfa  Gyðínga 
til  að  fylgja  þeirra  dæmi.  Postulimi  vegsamar 
Guðs  speM. 

EG  spyr  þá :  heíir  Guð  út- 
skúfaö  lýð  sínum  ?  Fjærri 
fer  því ;  því  eg  er  líka  Israels 
maöur,  af  sæði  Abrahams, 
ættkvísl  Benjamins. 


PISTILL  11.  Kap. 

2.  Ekki  hefir  Guö  útskúfað 
lýð  sínum,  sem  hann  fyrir 
fram  þekti;  eða  vitið  þér  ekki, 
hvað  ritníngin  segir  um  Elías, 
hvernig  hann  hallmælti  Israel 
við  Guð,  segjandi : 

3.  Drottinn,  spámenn  þína 
hafa  þeir  drepið  og  velt  um 
öltnrum  þínum,  og  eg  er  einn 
skilinn  eptir,  og  sitja  þeir  nm 
líf  mitt? 

4.  En  hvað  segir  guölegt  and- 
svar  lionum?  Eg  hefi  mér 
sjálfum  eptirskilið  sjö  þúsund- 
ir  manna,  sem  ekki  hafa  beygt 
kné  sín  fyrir  Baal. 

5.  Þannig  eru  þá  líka  á  yfir- 
standandi  tíma  orðnar  eptir 
leifar  samkvæmt  náðar  útvaln- 
íngu. 

6.  En  ef  það  er  af  náð,  þá  er 
það  ekki  framar  af  verkum, 
annars  verður  náðin  þá  ekki 
framar  náð ;  en  ef  þaö  er  af 
verkunum,  þá  er  það  ekki 
framar  náð,  ellegar  verkið 
verður  þá  ekki  verk  framar. 

7.  Hvað  þá?  Það,  sem  Israels- 
menn  sækjast  eptir,  hlotnaöist 
þeim  ekki,  en  hinum  útvöldu 
hlotnaðist  það,  en  hinir  aðrir 
nrðu  forhertir. 

8.  Eins  og  skrifaö  er:  Guð 
gaf  þeim  deyfðar  anda,  augu 
til  þess  þeir  ekki  sjái  og  eyru 
til  þess  ekki  að  heyra  alt 
fram  á  þenna  dag ; 


11.  Kap.  TIL  EO] 

9.  Og  Davíð  segir :  verði  borð 
þeirra  að  snöru  og  aö  gildru 
og  til  falls,  og  þeim  til  hegn- 
íngar ! 

10.  Blindist  augu  þeirra,  svo 
þeir  sjái  ekki,  og  síbeygðu 
bak  þeirra ! 

11.  Eg  spyr  þess  vegna :  lirös- 
uðu  þeir,  til  þess  að  þeir 
skyldu  falla?  Fjærri  fer  því, 
lieldur  heíir  af  falli  þeirra 
staöið  heiU  heiðíngjum,  svo 
þeir  vekji  kapp  hjá  þeim. 

12.  En  ef  fall  þeirra  er  heim- 
inum  til  fjár  og  fæð  þeirra 
heiðmgjum  til  fjár,  hve  miklu 
framar  fyllíng  þeirra  1 

13.  Því  að  við  yður,  heiðíngj- 
ar,  tala  eg;  að  því  leyti  sem 
eg  er  heiðíngja  postuli,  vil  eg 
heiöra  embætti  mitt, 

14.  Ef  eg  gæti  hvatt  mitt  hold 
(mína  ættmenn)  til  metnaðar 
og  frelsað  einhverja  þeirra; 

15.  Því  ef  útskúfan  þeirra  er 
friðþægíng  heimsins  (við  Guð), 
livað  mun  þá  móttaka  þeirra 
verða,  annað  en  lífgun  frá 
dauðum  ? 

16.  En  ef  frumgróöinn  er  heil- 
agur,  þá  einnig  deigið;  og  ef 
rótin  er  heilög,  þá  einnig 
kvistirnir. 

17.  En  þótt  sumir  kvistirnir 
seu  brotnir  af,  en  þú,  sem 
varst  villi- viðsmjörsviður,  sért 
græddur  við  í  þeirra  stað  og 


[VEEJA.  315 

sert  orðinn  hluttakandi  í  röt 
og  fitu  olíutrésins, 

18.  Þá  stær  þig  ekki  yfir 
kvistunum;  en  ef  þú  stærir 
þig,  þá  gættu  þess,  að  þú  ber 
ekki  rótina,  heldur  rótin  þig. 

19.  Þú  munt  þá  segja:  kvist- 
irnir eru  brotnir  af,  svo  eg 
yrði  græddur  viö  ? 

20.  Að  vísu;  fyrir  vantrúar 
sakir  eru  þeir  af  brotnir,  en 
vegna  trúarinnar  stendur  þú, 
stærðu  þig  ekki,  heldur  óttast. 

21.  Því  að  hafi  Guð  ekki 
þyrmt  enum  náttúrlegu  kvist- 
um,  þá  er  hætt  við,  að  hann 
muni  ekki  heldur  þyrma  þér. 

22.  Gættu  því  að  gæzku  og 
vandlæti  Guðs:  vandlæti  við 
þá,  sem  fallnir  erii,  en  gæzku 
við  þig,  ef  þú  stendur  stöðug- 
nr  1  gæzkunni,  annars  veröur 
þú  einnig  af  höggvinn. 

23.  En  hinir  (föUnu)  munu 
líka  verða  græddir  viö,  ef  þeir 
ekki  halda  áfram  í  vantrúnni, 
því  að  máttiigur  er  Guð  að 
græða  þá  aptur  við ; 

24.  Því  að  ef  þú  ert  höggvinn 
af  því  olíutre,  sem  eptir  eðli 
sínu  var  viUiviður,  og  ert  mót 
eðli  þínu  græddur  við  gott 
olíutré,  hve  miklu  heldur 
munu  þessir  eðlilegu  kvist- 
ir  verða  græddir  við  olíutré 
sjálfra  þeirra? 

25.  Því  aö  eg  vil  ekki,  bræð- 


316  S.  PÁLS 

ur,  að  yður  se  ókunnur  þessi 
leyndardómur,  svo  að  þer  var- 
izt  sjálfsþótta,  að  Israel  hefur 
að  nokkru  leyti  orðið  fyrir 
forheröíngu  alt  þángað  til  aö 
fyllíng  heiöíngjanna  er  kom- 
in  inn; 

26.  Og  þannig  mun  allur  ís- 
raelslýður  frelsaður  verða,  eins 
og  skrifaö  er:  frá  Síon  mun 
frelsarinn  koma  og  útrýma 
guðleysi  frá  Jakob. 

27.  Og  þetta  er  hjá  mer  sátt- 
málinn  við  þá,  þegar  eg  hefi 
tekið  burt  syndir  þeirra. 

28.  Eptir  náöarboðskapnum 
eru  þeir  að  sönnu  óvinir  (Guðs) 
fyrir  yðar  sakir,  en  eptir  út- 
valníngunni  ástkærir  fyrir  feðr- 
anna  sakir ; 

29.  Því  ekki  getur  Guð  iðrast 
ástgjafa  sinna  og  köUunar ; 

30.  Því  eins  og  þer  (heið- 
íngjar)  foröum  voruð  óhlýðnir 
Guöi,  en  haíið  nú  hlotið  misk- 
un  vegna  öhlýðni  þeirra  (Gyö- 
ínga), 

31.  Eins  hafa  þeir  nú  líka 
orðið  óhlýönir  yöur  til  misk- 
unar,  svo  að  þeim  einnig  yröi 
miskunað ; 

32.  Því  að  Guö  hefir  alla 
innilukt  undir  óhlýðnina,  til 
þess  að  hann  miskunaði  öU- 
um. 

33.  Ó  þá  dýpt  ríkdóms,  speki 
og  þekkíngar  Guðs!  Hversu 


PISTILL  12.  Kap. 

óskiljanlegir  eru  dómar  hans 
og  órekjandi  vegir  hans ! 

34.  Því  að  hver  heíir  þekt 
sinni  Drottins  ?  eða  hver  hefir 
verið  hans  ráðgjaíi  ? 

35.  Eða  hver  hefir  að  fyrra 
bragöi  gefið  honum  svo  að 
hann  eigi  lann  skilin  ? 

36.  Því  að  frá  honum  og  fyr- 
ir hann  og  til  hans  eru  allir 
hlutir.  Honum  se  dýrð  um 
aldir,  amen. 

12.  KAPÍTULI. 

Postulinn  dminnir  hina  trúuðu  til  heilags  fram- 
ferðis :  að  serhver  eins  og  limur  d  Krists 
liJcama,  hegði  ser  retiilega,  einhum  i  pvi,  að 
auðsýna  hærleikann. 

SVO  áminni  eg  yður,  bræð- 
ur,  í  Guðs  náðar  nafni,  að 
þér  framseljið  líkami  yöar  eins 
og  fórn,  lifandi,  helga,  Guöi 
þóknanlega,  (sem  er)  skyn- 
samleg  guðsdýrkun  yðar, 

2.  Og  lagið  yður  ei  eptir  öld 
þessari,  heldur  takiö  hátta- 
skiptimeðendurnýúngu  hugar- 
fars  yðvars,  svo  aö  þér  fáiö 
að  reyna,  hver  se  vilji  Guðs, 
hvað  hann  er  góður,  velþókn- 
anlegur  og  fullkominn ; 

3.  Því  að  eptir  þeirri  náö,  sem 
mer  er  gefin,  segi  eg  sérhverj- 
um,  sem  á  meðal  yðar  er,  að 
hugsa  ekki  hærra,  en  hugsa 
ber,  heldur  hugsa  svo,  að  hann 
hugsi  hyggilega,  eptir  því  sem 
Guö  hefir  serhverjum  útbýtt 
mæli  trúarinnar. 


13.  Kap. 


TIL  EÓMVEEJA, 


317 


4.  Því  eins  og  vhr  höfum  á 
einum  líkama  marga  limi,  en 
allir  limirnir  hafa  ekki  sama 
starfa, 

5.  Þannig  erum  ver  og  marg- 
ir  einn  likami  í  Kristi,  en  hver 
um  sig  annars  limur ; 

6.  En  þareð  ver  höfum 
margvíslegar  náðargjaíir,  eptir 
þeirri  náð  sem  oss  er  gefin, 

7.  (Þá  verjum  þeim  vel),  hvert 
heldur  það  er  spádömur,  eptir 
reglu  trúarinnar,  eða  embætti, 
í  embættinu,  eða  kennandi,  í 
kenníngunni, 

8.  Eða  áminnandi,  í  áminn- 
íngunni ;  sá  útbýtandi,  í  hrein- 
skilni ;  forstöðumaðurinn,  í 
kostgæíhi;  sá  líknandi,  með 
glöðu  bragði. 

9.  Elskan  se  flærðarlaus ;  hat- 
id  hið  vonda,  en  haldiö  fast 
við  hið  góða. 

10.  Verið  í  bróðurlegnm  kær- 
leika  ástúölegir  innbyrðis  og 
veröið  hver  öðrum  fyrri  til  að 
veita  hinum  virðíngu. 

11.  í  iðninni  ólatir,  í  andan- 
um  brennandi,  Drottni  þjón- 
andi, 

12.  í  voninni  glaðir,  í  þjáníng- 
unni  þólinmóðir,  í  bæninni 
staðfastir. 

13.  Takið  þátt  í  nauðsynjum 
heilagra,  stundið  gestrisnina, 

14.  Blessiö  þá,  er  ofsækja  yð- 
iir,  blessið,  en  bölvið  ekki ; 


15.  Fagnið  með  fagnendum 
og  grátið  með  grátendum; 

16.  Verið  samlyndir  innbyrð- 
is,  hugsiö  eigi  hátt,  heldur 
haldið  yður  viö  hið  lága;  verið 
eigi  servitrir. 

17.  Gjaldið  eingum  ilt  fyrir 
ilt;  stundiö  það,  sem  íyrir  allra 
manna  sjónum  er  sómasamlegt ; 

18.  Ef  mögulegt  er,  þá  hafiö 
frið  viö  alla  menn  að  því  leyti 
sem  í  yðar  valdi  stendur ; 

19.  Hefnið  yðar  ekki  sjálfir, 
elskanlegir,  heldur*  geíið  rúm 
reiðinni;  því  að  skrifað  er: 
mín  er  hefndin,  eg  mnn  endur- 
gjalda,  segir  Drottinn. 

20.  Ef  óvin  þinn  þessvegna 
húngrar,  þá  gef  honum  að  eta, 
ef  hann  þyrstir,  þá  gef  honum 
aö  drekka,  því  með  því  að 
gjöra  þetta,  safnar  þú  glóðum 
elds  yfir  höfuð  honum. 

21.  Lát  ekki  hið  vonda  yíir- 
buga  þig,  heldur  sigra  þú  hið 
vonda  með  hinu  góða. 

13.  KAPÍTULI. 

Trúaðir  eiga  að  vera  yfirvaldinu  hlýðnir,  auð' 
sýna  öllum  kærleika,  ajfleggja  verh  myrkranna. 

SfcRHVER  maður  se  yfir- 
boðnum  valdstéttum  hlýð- 
inn ;  því  að  ekki  er  nein  vald- 
stétt  til,  nema  frá  Guði,  og 
þær,  sem  til  eru,  þær  eru  skip- 
aðar  af  Guði ; 

2.  Svo  að  hver  sá,  sem  veitir 
valdstettinni  mótstöðu,  hann 


318  S.  PÁLS 

veitír  Guðs  tilskipun  mót- 
stöðu;  en  þeir,  sem  veita  mót- 
stöðu,  munu  baka  sjálfum  ser 
dóm; 

3.  Því  að  valdsmennirnir  eru 
eigi  óttalegir  góðum  verkum, 
heldur  v^ndum.  En  ef  þú  vilt 
eigi  óttast  valdstéttina,  þá  gjör 
það  sem  gott  er,  og  muntu  fá 
lofstír  af  henni, 

4.  Því  hún  er  þjön  Guðs  þer 
til  góðs;  en  ef  þú  gjörir  það, 
sem  ilt  er,  máttu  óttast,  því 
hún  ber  ekKi  sverðið  til  einskis, 
meö  því  hún  er  Guðs  þjön, 
liegnari  til  refsíngar,  þeim  sem 
aðhefst  hið  iUa. 

5.  Þess  vegna  er  nauðsynlegt, 
að  hlýönast  henni,  ekki  ein- 
úngis  vegna  hegníngarinnar, 
heldur  og  vegna  samvizkunnar. 

6.  Þess  vegna  gjaldið  þér  og 
skatt,  því  að  þeir  eru  Guðs 
þjönar,  sem  sífelt  starfa  að 
þessu  sama. 

7.  Gjaldið  því  öUum  það  sem 
skylt  er,  þeim  skattinn,  sem 
skatturinn  ber,  þeim  tollinn, 
sem  toUurinn  ber,  þeim  ótt- 
ann,  sem  óttinn  ber ;  virðíngu 
þeim,  sem  viröíng  ber. 

8.  Skuldið  ekki  neinum  neitt 
nema  það  að  elska  hver  ann- 
an ;  því  sá,  sem  annan  elskar, 
hefur  þegar  uppfylt  lögmálið; 

9.  Því  þetta,  þú  átt  ekki  að 
drýgja  hór,  þú  átt  ekki  aö 


PISTILL  14.  Kap. 

vega  mann,  þú  átt  ekki  að  stela, 
þú  átt  ekki  að  bera  Ijúgvitni, 
þú  átt  ekki  að  girnast,  og 
hvert  annað  boðorð  er  í  þess- 
ari  grein  innibundið,  það  er 
að  skilja  í  þessari:  þú  átt  að 
elska  náúnga  þinn,  eins  og 
sjálfan  þig. 

10.  Elskan  gjörir  ekki  ná- 
únganum  mein;  þess  vegna  er 
elskan  uppfyllíng  lögmálsins. 

11.  Og  þetta  því  heldur,  sem 
ver  þekkjum  tímann,  að  oss 
er  mál  að  rísa  upp  af  svefni, 
því  að  nú  er  oss  lijálpræðið 
nær,  en  þegar  vér  tókum  trú. 

12.  Nóttin  er  umliðin,  en 
dagurinn  í  nánd,  leggjum  því 
af  verk  myrkursins  og  íklæð- 
umst  herklæðum  Ijóssins. 

13.  Fram  gaungum  sóma- 
samlega  eins  og  á  degi,  ekki 
í  ofáti  eða  ofdrykkju,  ekki 
í  saurlifnaði  né  munaðarlífi, 
ekki  í  þrætu  ne  öfund, 

14.  Heldur  íklæðizt  Drottni 
Jesú  Kristi;  og  alið  ekki  önn 
fyrir  holdinu  til  að  æsa  girndir. 

14.  KAPÍTULI. 

Sd  styrhari  táki  að  sbr  hinn  veiJcari,  og  pessi 
fordæmi  ehhi  liinn;  shrhver  leiti  dýrðar  Guðs, 
sem  vbr  eigum  állir  reikníng  að  standa.  Eing- 
inn  hneyhsli  hróður  sinn  eða  gjöri  neitt  með 
efablendni. 

TAKIÐ  að  yður  hinn  trúar- 
veika,  án  dóma  um  hans 
meiníngar. 
2.  Einn  heldur,  að  als  megi 


14.  Kap. 

neyta,  en  hinn,  sem  er  trúar 
veikur,  neytir  einúngis  jarðar- 
ávaxta. 

3.  Sá,  sem  als  neytir  fyrir- 
líti  ekki  hinn,  sem  ekki  neytir 
als,  og  sá,  sem  ekki  neytir 
als,  dæmi  ekki  þann,  sem  als 
neytir;  því  að  Guð  hefir  tekið 
hann  að  ser. 

4.  Hver  ertu,  sem  annarleg- 
an  þjön  dæmir?  Hann  stend- 
nr  eða  fellur  sínum  herra ;  en 
hann  mun  standa,  því  mátt- 
ugur  er  Guð  að  láta  hann 
standa. 

5.  Sumir  gjöra  ser  daga  mnn, 
en  sumir  dæma  eins  um  alia 
daga.  Serhver  haldi  sannfær- 
íngu  í  hnga  sínum. 

6.  Sá,  sem  af  deginnm  lieldur, 
heldur  af  honum  vegna  Drott- 
ins,  og  sá,  sem  ekki  gjörir  ser 
dagamun,  gjörir  hann  ekki 
vegna  Drottins.  Sá,  sem  etur 
(alia  fæðu),  etnr  Drottni,  því 
að  hann  gjörir  Guði  þakkir; 
sá,  sem  ekki  etur,  hann  etur 
ekki,  Drottni  til  dýrðar,  og 
gjörir  Guði  þakkir. 

7.  Því  að  einginn  af  oss  liíir 
sjálfum  sér,  og  einginn  deyr 
sjálfum  ser; 

8.  Því  að  ef  ver  lifam,  lifum 
vér  Drottni,  ef  ver  deynm, 
deynm  ver  Drottni;  hvort  sem 
ver  þess  vegna  lifam  eða  dey- 
um,  þá  erum  vér  Drottins ; 


TIL  EÓMVEEJA.  319 

9.  Því  að  til  þess  er  Kristur 
bæði  dáinn  og  upp  aptur  ris- 
inn  og  endurlifnaður,  að  hann 
skyldi  drottna  bæði  yfir  dauð- 
um  og  lifendum. 

10.  En  þú,  því  dæmir  þú 
bröður  þinn?  Eða  þá  þú,  hví 
fyrir  lítur  þú  bröður  þinn?  því 
að  allir  munum  vér  verða 
látnir  mæta  fyrir  dömstóli 
Krists. 

11.  Því  að  skrifað  er:  svo 
sannarlega  sem  eg  liíi,  segir 
Drottinn,  fyrir  mer  skulu  öll 
kné  sig  beygja  og  allar  túngur 
vegsama  Guð. 

12.  Þess  vegna  mnn  serhver 
af  oss  standa  Guði  reikníngs- 
skap  af  sjálfum  ser. 

13.  Dæmum  því  ekki  framar 
hver  annan,  en  ásetjið  yður 
heldur,  að  setja  ekki  ásteyt- 
íngu  eðnr  hneyksli  fyrir  bróð- 
ur  yðar. 

14.  Eg  veit  það,  og  em  þess 
fuUviss  í  Drottni  Jesú,  að  ekk- 
ert  er  óhreint  í  sjálfu  ser, 
nema  þeim  sem  heldnr  eitt- 
hvað  sé  óhreint,  honum  er  það 
óhreint. 

15.  En  ef  bróðir  þinn  sturlast 
fyrir  fæðunnar  sakir,  þá  geing- 
ur  þú  ekki  framar  eptir  kær- 
leikanum ;  tortýn  honnm  ekki 
með  matar  tekju  þinni,  þeim, 
sem  Kristur  let  lífið  fyrir. 

16.  Látið  því  ekki  ilt  orð 


320  S.  PÁLS  ] 

komast  á  hið  góða  (hnoss) 
yðar. 

17.  Því  að  Guðs  ríki  er  ekki 
matur  og  drykkur,  heldur  rétt- 
læti  og  friöur  og  fögnuður  í 
Heilögum  Anda ; 

18.  Því  að  hver  sem  þjönar 
Kristi  í  þessu,  hann  er  geð- 
þekkur  Guði  og  vel  metinn  af 
mönnum. 

19.  Stundum  þá  það,  sem  efl- 
ir  eindrægni  og  sameiginlega 
uppbyggíngu. 

20.  Brjóttu  ekki  niður  verk 
Guðs  vegna  fæðunnar!  Alt  er 
að  sönnu  hreint,  en  er  þó  ilt 
þeim  maniii,  sem  etur  til  á- 
steytíngar ; 

21.  Það  er  gott  hvorki  að 
eta  kjöt,  ne  drekka  vín,  eða 
(gjöra)  neitt,  sem  bróðir  þinn 
steytir  sig  á  eða  hneykslast, 
eða  veiklast  af. 

22.  Þú  heJBr  trú,  haf  liana 
hjá  sjálfam  þer  fyrir  Guði. 
Sæll  er  sá,  sem  áfellir  sig  ekki 
fyrir  það,  sem  honum  þykir 
gott; 

23.  En  sá  sem  er  efablandinn 
og  etur  þó,  hann  er  sakfallinn, 
af  því  það  er  ekki  af  trú;  en 
það  er  alt  synd,  sem  ekki 
sprettur  af  trú. 

15.  KAPÍTULL 

Sérhver  á  að  vera  náúnga  sínum  til  fyrirmynd- 
ar  i  hinu  göða  að  Krists  dæmi ;  Páll,  sem 
heiðinna  postuU,  leyfir  sbr  að  áminna  Röm- 
verja;  segist  vilja  heimsæhja  þá  peim  til 


'ISTILL  15.  Kap. 

uppbyggiíigar  ;  d  meðan  skuli  þeir  hiðjafyrir 
honum. 

EN  ver,  sem  styrkvir  erTim, 
eigum  að  nmbera  breysk- 
leika  hinna  óstyrku  og  þókn- 
ast  ekki  sjálfuin  oss ; 

2.  Heldur  þóknist  sérhver  af 
oss  náúnganum  í  því,  sem  gott 
er  til  uppbyggingar ; 

3.  Því  Kristur  leitaðist  ekki 
við  að  þóknast  sjálfum  ser, 
heldur  eins  og  skrifað  er:  last- 
yrði  þeirra,  sem  löstuðu  þig, 
lentu  á  mér. 

4.  Því  alt  sem  áður  er  skrifað, 
það  er  áður  skrifað  oss  til  upp- 
fræðíngar,  svo  að  ver  fyrir 
þolinmæðina  og  huggun  rit- 
nínganna  heföum  vonina. 

5.  En  Guð  þolimnæðinnar 
og  huggunarinnar  gefi  yður, 
að  vera  samlyndum,  innbyrðis 
eptir  Kristó  Jesú, 

6.  Svo  að  þer  samhuga  með 
einum  munni  dýrkið  Guð  og 
Föður  Drottins  vors  Jesú 
Krists. 

7.  Takið  því  hver  annan  að 
yður,  eins  og  líka  Kristur  tók 
yður  aö  ser,  Guði  til  dýrðar. 

8.  En  eg  segi  að  Jesús  Kristur 
haíi  verið  þjón  umskurnarinn- 
ar,  vegna  Guös  trúfesti,  til  að 
staðfesta  fyrirheitin,  sem  feðr- 
unum  voru  geíin ; 

9.  En  að  heiöíngjar  dýrki  Guð 
af  miskun,  eins  og  skrifað  er: 


15.  Kap.  TIL  EO] 

þess  vegna  skal  eg  vegsama 
þig  meðal  heiðíngjanna  og  lof 
sýngja  þínu  nafni. 

10.  Og  aptur  segir  ritDingin : 
fagnið,  þér  heiðíngjar,  með 
hans  fólki ;  og  aptur : 

11.  Loíið  Drottin,  allar  þjóð- 
ir  og  vegsamið  hann,  allir  lýðir; 

12.  Og  enn  aptur  segir  Esajas: 
rót  Jessai  mun  haldast  við  og 
á  þann,  sem  rís  upp  til  að 
stjórna  heiðíngjum,  munu  heið- 
íngjar  vona. 

13.  En  Guð  vonarinnar  fylli 
yður  öllum  fagnaði  og  friði  í 
trúnni,  svo  að  þér  seuð  auðug- 
ir  að  von  fyrir  krapt  Heilags 
Anda. 

14.  En  eg  er  líka  sjálfur  sann- 
færður  um  yður,  bræður  mínir, 
að  þer  og  sjálfir  eruð  fuUir 
góðgirni,  uppfyltir  af  als  kon- 
ar  þekkíngu  og  færir  um  að 
áminna  hver  annan. 

15.  En  djarflega  skrifaði  eg 
yður,  bræður  mínir,  að  nokkru 
leyti  eins  og  minnandi  yður  á, 
eptir  þeirri  náð,  sem  mer  er  af 
Guöi  gefin, 

16.  Að  eg  væri  erindsreki 
Jesú  Krists  til  heiðíngjanna, 
starfandi  að  Guðs  náðarboð- 
skap,  til  þess  að  fórn  lieiðíngj- 
anna  yrði  velþóknanleg  og 
helguð  í  Heilögum  Anda ; 

1 7.  Þess  vegna  hefi  eg  hrósun  í 
Kristó  Jesú  í  guðlegumefnum; 


[VERJA.  321 

18.  Því  aö  ekki  mundi  eg 
dirfast  að  tala  nokkuö  það,  er 
Kristur  hefur  ekki  framkvæmt 
fyrir  mig,  að  koma  heiðíngj- 
um  til  hlýðni  með  orði  og 
verki, 

19.  Með  krapti  tákna  og  stór- 
merkja,  með  krapti  Heilags 
Anda,  svo  að  eg  frá  Jerusalem 
og  alt  í  kríng  til  lUyrikum 
hefi  flutt  til  fulls  Krists  náöar- 
boðskap, 

20.  En  svoleiðis,  að  eg  kapp- 
kostaði,  að  boða  náðarboð- 
skapinn  þar,  sem  Krists  var 
ekki  (áður)  getið,  svo  að  eg 
bygði  ekki  ofan  á  annarlegan 
grundvöU ; 

21.  Heldur  eins  og  skrifað  er: 
þeir,  sem  ekkert  var  um  hann 
sagt,  skulu  sjá,  og  þeir,  sem 
ekki  hafa  heyrt,  skulu  skilja. 

22.  Þess  vegna  liefi  eg  líka  opt 
hindrazt  frá,  að  koma  til  yðar; 

23.  En  með  því  eg  hefi  nú, 
eigi  leingur  rúm  í  þessum  lönd- 
um,  en  hefi  haft  laungun  að 
koma  til  yðar  í  mörg  ár, 

24.  Þá  býst  eg  við,  þegar  eg 
ferðast  til  Spánar,  að  koma 
um  leið  við  hjá  yður  og  sjá 
yður  og  að  þer  munið  fyigja 
mér  áleiðis  þángað,  þegar  eg 
er  búinn  að  nokkru  leyti  að 
svala  mer  bjá  yður ; 

25.  En  nú  fer  eg  til  Jerúsalem, 
til  að  þjóna  heilögum ; 


322 


S.PÁLS 


26.  Því  að  Masecloniu  og 
Akkaju  heíir  þóknazt  að  skjóta 
saman  gjöfum  handa  fátækum 
meðal  heilagra  í  J erúsalem. 

27.  Þeim  þóknaðist  það,  enda 
eru  þeir  í  skuld  við  þá,  því  fyrst 
heiöíngjarnir  liafa  feingið  hlut- 
deildí  andlegum  gæðumþeirra, 
þá  eiga  þeir  og  aö  vera  þeim 
hjálplegir  í  líkamlegum  efnum. 

28.  En  þegar  eg  liefi  lokið 
þessu  og  innsiglað  þeim  þenna 
ávöxt,  mun  eg  fara  um  hjá 
yður  til  Spánar. 

29.  En  eg  veit,  að  þegar  eg 
kem  til  yðar,  miin  eg  koma 
með  fullri  blessun  Krists  náð- 
arboðskapar. 

30.  En  eg  bið  yður,  bræður, 
vegna  Drottins  vors  Jesú 
Krists,  og  sökum  Andans  kær- 
leika,  að  stríða  meö  mer  í 
bænum  til  Guðs  fyrir  mer, 

31.  Að  eg  verði  frelsaður  frá 
hinum  vantrúuðu  í  Júdea,  og  að 
erindi  mitt  til  Jerúsalem  verði 
af  hinum  heilögu  vel  þegið, 

32.  Svo  aö  eg  með  fögnuði 
mætti  til  yðar  koma,  að  vilja 
Guðs,  og  hressast  ásamt  yður. 

33.  En  Guð  friðarins  sé  með 
yður  öllum,  amen. 

16.  KAPlTULI. 

Fall  mœlirf  ram  með  Fehe,  og  senclir  Jcveðju  sma 
mörgum  nafngreindum  kristnum  og  ollum  söfn- 
uÖiitum  ;  varar  við  villumönnum  ;  her  kveðju 
■  frd  ýmsum  ;  endar  hréfið  með  ósh  fyrir  söfn- 
v^inum  og  lofgjörð  til  Guðs, 


PISTILL  16.  Kap. 

EG  fel  yður  á  hendur  Febe, 
systur  vora,  sem  er  þjön- 
Tista  safnaðarins  1  Kenkreis, 

2.  Svo  þér  veitiö  henni  viö- 
töku  í  Drottni,  eins  og  heilög- 
um  hæíir,  og  liösinnið  henni,  í 
hverjum  helzt  hlut,  sem  hún 
yðar  viö  þarf,  því  hún  lieíir 
verið  máttarstoð  margra  og 
mín  líka. 

3.  HeilsiðPriskilln  ogAkvílas, 
verkanautum  mínum  í  Kristó 
Jesú. 

4.  (Sem  vegna  lífs  míns  hafa 
vogað  lííi  sínu),  sem  ekki  ein- 
úngis  eg  votta  þakkir,  heldur 
og  allir  safnaðir  heiðíngjanna ; 

5.  Heilsið  einnig  þeim  safn- 
aði,  sem  er  í  þeirra  húsi;  heils- 
ið  miniim  hjartkæra  Epenetus, 
sem  er  fmmgróði  Asíu  Kristi 
til  handa ; 

6.  Heilsið  Maríu,  sem  mikið 
hefir  unniö  fyrir  oss ; 

7.  Heilsið  Andrónikiis  og 
Júnías,  ættmönnum  mínum  og 
sambandíngjum,  sem  eru  í 
metum  hjá  postulunum  og 
sem  á  undan  mér  gengu  á  liönd 
Kristi ; 

8.  Heilsið  Ampleas,  ástvini 
mínum  í  Drottni ; 

9.  Heilsið  Úrbanus,  verkanaut 
vorum  í  Kristó,  og  Stakkýs, 
mínum  elskulegum ; 

10.  Heilsið  Apelles,  sem  er 
reyndur  að  góðu  í  Kristó ; 


16.  Kap. 

11.  Heilsið  heímilismönniim 
Aristóbúli;  heilsið  Heródíon, 
frænda  mínum;  heilsiö  þeim 
hjúum  Markissi,  sem  eru  í 
Drottni ; 

12.  Heilsið  Trýfenu  og  Trý- 
fósu,  sem  hafa  unnið  í  Drottni ; 
heilsið  Persis,  hinni  elsku- 
legu,  sem  mikið  heíir  starfað 
í  Drottni; 

13.  Heilsið  Rúfiis,  enum  út- 
valda  í  Drottni,  og  möðnr  hans 
og  minni ; 

14.  Heilsið  Asýnkrítus,  Fle- 
gon,  Hermas,  Patróbas,  Her- 
mes og  bræðrunum,  sem  hjá 
þeim  eru ; 

15.  Heilsið  Fílólógus  og  Jú- 
lías,  Nereiis  og  systur  hans, 
og  Ólympu  og  ölliim  heilög- 
um,  sem  með  þeim  eru. 

16.  Heilsizt  innbyrðis  með 
heilögum  kossi;  yður  heilsa 
allir  Krists  safnaðir. 

17.  En  eg  áminni  yðnr,  bræð- 
ur,  að  þér  variö  yður  á  þeim, 
er  vekja  sundurþykkju  og 
Imeyksli  á  móti  þeim  lær- 
dómi,  sem  yður  hefir  verið 
kendur,  og  að  þer  sneiðið 
yður  hjá  þeim ; 

18.  Því  að  þess  háttar  menn 
þjóna  ekki  Drottni  vorum  Jes- 
ú  Kristi,  heldur  maga  sjálfra 
þeirra,  og  með  blíðmælum  og 
fagurgala  tæla  þeir  hjörtu 
meinlausra. 


TIL  EÓMVERJA.  323 

19.  Af  því  hlýðni  yðar  er  al- 
kunnug  oröin,  þá  gleðst  eg  af 
yður,  en  eg  vil,  að  þer  séuð 
vitrir  til  ens  gööa,  en  einfaldir 
til  ens  ilia. 

20.  En  Gnð  friðarins  mun 
bráðlega  sundur  troða  Satan 
undir  yðar  fætur.  Náöin  Drott- 
ins  vors  Jesú  Krists  se  með 
yður,  amen. 

21.  Yður  heilsa:  Tímöteus, 
samþjón  minn,  Lúkíus  og  Ja- 
son og  Sösípater,  ættmenn 
mínir. 

22.  Eg  Tertíus,  sem  heíi  skrif- 
að  brefið,  hei]sa  yður  í  Drottni. 

23.  Yður  heilsar  Gajus,  húss- 
bóndi  minn  og  als  safnaðarins. 
Yður  heilsar  Erastus,  gjald- 
keri  borgarinnar,  og  Kvartus 
bróðir. 

24.  Náðin  Drottins  vors  Jesú 
Krists  sémeðyðuröllum,amen. 

25.  En  honum,  sem  megnar 
að  styrkja  yðnr  eptir  mínvi 
evangelíó  og  predikun  Jesú 
Krists,  eptir  auglýsíngu  þess 
leyndardóms,  sem  frá  eilífð 
hefur  legið  í  þögn, 

26  En  nú  er  opinberaður 
fyrir  spámannlegar  ritníngar, 
eptir  skipun  eilífs  Guðs  til 
hlýðni  við  trúna,  sem  auglýst 
er  öUum  þjóðum ; 

27.  Einum  alvitrum  Guði  se, 
fyrir  Jesúm  Krist,  dýrð  iim 
aldir,  amen. 

X2 


SÁNKTI  PÁLS  FYRRI  PISTILL 

TIL 

KORINTUMANNA. 


1.  KAPÍTULI. 

Páll  óskar  hristnum  mönnum  i  Korintu  Guðs 
ndðar  ;  þákkar  Guði  fyrir,  að  Krists  lærdóm- 
ur  hafi  fest  rætur  hjá  þeim,  og  vonar,  að  þekk- 
ing  hans  og  hlýðni  við  hann  muni  fara  vax- 
andi;  lastar  ósamlyndi þeirra;  varar  þd  við, 
að  láta  sig  af  heimsins  vitrxngum,  fleka  frá 
Krists  einfalda  lærdömi,  sem  heiminum  að 
sönnu  þyhi  heimskulegur,  en  inníhaldi  þó 
guðlega  speki  og  krapt ;  Guð  haji  ena  litil- 
mötlegii  útvalið,  svo  menn  verði  alt  ndð  Guðs 
að  þaJcka. 

PÁLL,  kallaður,  að  Guðs 
vilja,  til  að  vera  postuli 
Jesú  Krists,  ogbróðirSóstenes, 
2.  öskar  náðar  og  friðar  af 
Guði,  föður  vorum,  og  Drottni 
Jesú  Kristi,  Guðs  söfnuði  í 
Korintuborg,  yður,  sem  fyrir 
Jesúm  Krist  eruð  helgaðir, 
kallaðir  og  heilagir, 

8.  Ásamt  öUum  þeim,  hvar 
helzt  sem  þeir  eru,  sem  ákalla 
nafn  Jesú  Krists,  vors  og  þeirra 
Drottins. 

4.  Eg  þakka  Guði  mínum 
jafnan  yðar  vegna  fyrir  þá 
Guðs  náð,  sem  yður  er  gefin 
fyrir  Jesúm  Krist; 

5.  Því  aö  þer  eruð  fyrir  hann 
í  öUu  auðgaðir  í  als  konar 
lærdömi  og  þekkíngu, 


6.  Meö  því  lærdómur  Krists  ! 
er  orðinn  hjá  yöur  rótfestur, 

7.  Og  það  svo,  aö  þer  eruð 
ekki  farnir  varhluta  af  nokk- 
urri  náðargjöf,  og  væntið  opin- 
berunar  Drottins  vors  Jesú 
Krists, 

8.  Er  og  mun  styrkja  yður 
alt  til  enda,  svo  að  þer  seuð 
óásakantegir  á  degi  Drottins 
vors  Jesú  Krists. 

9.  Trúr  er  Guð,  sem  heíir 
kallað  yður  til  samfélags  Son- 
ar sins,  Drottins  vors  Jesú 
Krists. 

10.  En  eg  áminniyöur,  bræður, 
í  nafni  Drottins  Jesú  Krists, 
aö  þer  seuð  allir  á  einu  máli, 
og  ekki  seu  flokkadrættir  yðar 
á  miUi,  heldur  séuð  samlyndir 
og  samdóma ; 

11.  Því  mer  er  sagt  af  heimilis- 
mönnum  Klóe,  bræöur  mínir, 
að  deilur  sen  yðar  á  milli. 

12.  Eg  meina  þetta,  aö  einn 
af  yður  segir :  eg  er  Páls : 
annar :  eg  er  Apollós ;  þriðji : 
eg  er  Kefasar;  fjóröi:  eg  er 
Krists. 

13.  Er  þá  búið  að  skipta 


1.  Kap.  FYRRI  PISTILL  TIL  KORINTUMANNA. 


325 


Kristi  Í  sundur?  Mun  PáU 
hafa  verið  krossfestur  yðar 
vegna?  Eða  eruð  þér  skírðir 
í  Páls  nafni  ? 

14.  Guði  se  lof,  að  eg  eingan 
yðar  heíi  skírt,  nema  Krispus 
og  Kajus, 

15.  Svo  að  einginn  geti  sagt, 
að  eg  haíi  skírt  í  mínu  nafni. 

16.  Eg  skíröi  líka  Stefáns 
heimilismenn ;  fleiri  veit  eg 
ekki  til  að  eg  hafi  skírt ; 

17.  Því  Kristur  sendi  mig 
ekki  til  að  skíra,  heldur  til  að 
boða  náðarboðskapinn,  ekki 
með  orðspeki,  svo  að  lærdóm- 
iirinn  um  hinn  krossfesta  misti 
ekki  krapt  sinn. 

18.  Því  lærdómnrinn  um  hinn 
krossfesta  er  þeim  heimska, 
er  sælunnar  missa,  en  oss,  sem 
hólpnir  erum,  kraptur  Guðs ; 

19.  Því  skrifað  er:  eg  vil  að 
eingu  gjöra  spekínganna  speki 
og  ónýta  viturleik  hinna  vitru. 

20.  Hvar  stendur  nú  spek- 
íngTirinn  ?  hvar  hinn  löglærði  ? 
hvar  þessarar  aldar  vitríngar? 
Heíir  Guð  ekki  gjört  speki 
þessa  heims  að  heimsku  ? 

21.  Því  þar  eð  heimurinn  með 
sinni  speki  ekki  þekti  Guð  í 
hans  speki,  þá  þóknaðist  Guði 
að  gjöra  þá  með  einfaldlegri 
kenníngu  bölpna,  er  henni  vildu 
trúa. 

22.  Með  því  Gyðíngar  heimta 


tákn  og  Grískir  leita  að  speki, 
en  vér  boðum  Krist  hinn  kross- 
festa ; 

23.  Þá  er  Gyðíngum  vor  kenn- 
ing til  ásteytíngar,  en  heiöíngj- 
um  sýnist  hún  vera  heimska. 

24.  En  þeim,  sem  kallaöir 
eru,  bæði  Gyðíngum  og  Grikkj- 
um,  predikum  vér  Krist,  krapt 
Guðs  og  speki ; 

25.  Því  hið  fávíslega  Guðs  er 
mönnum  vitrara,  og  hið  veika 
Guðs  mönnum  kröptugra. 

26.  Því  lítið  til  köllunar  yöar, 
bræöur  mínir,  að  margir  yðar 
eru  ekki,  eptir  holdinu,  spek- 
íngar,  ekki  margir  voldngir, 
ekki  margir  stórættaöir;  held- 
ur heíir  Guð  útvalið  hina  fá- 
vísu  heimsins, 

27.  Svo  hinum  vitru  gjörðist 
kinnroði,  og  þá  enalítilmótlegu 
í  heimsins  angum  heíir  Guð 
útvalið,  svo  að  Mnum  voldugii 
gjörðist  kinnroði ; 

28.  Þá  ena  ógöfagu  í  heimin- 
um  og  fyrirlitnu  heíir  Guð  út- 
valið,  og  þá,  sem  ekkert  þókti 
í  varið,  til  þess  að  gjöra  ekkert 
úr  þeim,  sem  nokkuð  þókti  í 
varið, 

29.  Svo  að  ekkert  hold  skuli 
hrósa  ser  fyrir  Guði. 

30.  En  honnm  erþað  að  þakka, 
að  þér  eruö  komnir  í  samfél- 
ag  viö  Jesúm  Krist,  sem  oss 
er  orðinn  speki  frá  Guði  til 


326  S.  PALS  FY 

réttlætis,  helgunar  og  endur- 
lausnar ; 

31.Því  skrifað  er:  sá  sem  hrós- 
ar  ser,  hann  hrosi  ser  í  Drottni. 

2.  KAPlTULI. 

Pdll  gjorir  grein  fyrir  kristnihoði  sinu  ;  segist 
málsnildarlaust  hafa  herd  krossins  lærdöm,  svo 
Tcraptur  Jians  sb  tileinkaður  lærdóminum  ein- 
um,  sem  innihaldi  pviUJca  speM,  sem  heimsins 
vitringum  hafi  verið  of  hd,  nema  peir  upp- 
lýstust  af  Guðs  Anda. 

OG  þegar  eg  kom  til  yöar, 
bræður,  kom  eg  með  einga 
frammúrskarandi  orðsnildeður 
speki,  til  að  boða  yður  vitnis- 
burð  Guðs ; 

2.  Því  eg  ásetti  mer,  að  vita 
ekki  annað,  en  lærdóminn  um 
Jesúm  Krist  og  hann  kross- 
festan. 

3.  Og  eg  var  hjá  yður  með 
veikleika  og  ótta  og  mikilli 
hræðslu. 

4.  Og  lærdómur  minn  og 
kenning  var  ekki  inni  falin  í 
fortölum  spaklegrar  málsnild- 
ar,  heldur  í  auglýsíngu  anda 
og  kraptar, 

5.  Svo  yðar  trú  væri  ekki 
bygð  á  mannlegri  speki,  held- 
nr  á  Guðs  krapti. 

6.  En  vér  tölum  speki  meðal 
hinna  fuUkomnu,  en  þó  ekki 
speki  þessarar  aldar,  eöur 
þessarar  aldar  höfðíngja,  sem 
að  eingu  munu  verða, 

7.  Heldur  kennnm  vér  speki 
Guðs  leyndarráðs,  er  áður  var 


^RI  PISTILL  2.  Kap. 

hulin,  sem  Guð  hafði  frá  eilífð 
fyrirhugað  oss  til  dýrðar. 

8.  Af  þessari  speki  vissi  eing- 
inn  þessarar  aldar  höfðíngja, 
því  ef  þeir  hefðu  þekt  hana, 
hefðu  þeir  ekki  krossfest 
Drottinn  dýrðarinnar, 

9.  Heldur,  eins  og  skrifað 
stendur:  auga  heíir  ekki  seð, 
ekki  eyra  heyrt  og  1  einskis  i 
huga  komið,  það,  sem  Guð 
hefir  þeim  fyrirbúið,  sem  hann 
elska.  i 

10.  En  oss  lieíir  Guð  opin-  | 
berað  hana  fyrir  sinn  Anda, 
því  Andinn  rannsakar  alt,  og 
jafnvel  Guðs  leyndar-ráö. 

11.  Því  hver  veit,  hvað  í  || 
manninum  býr,  nema  manns- 
ins  andi,  sem  1  lionum  er? 
eins  veit  einginn,  hvaö  í  Guði 
býr,  nema  Guös  Andi. 

12.  En  vér  liöfum  ekki  með- 
tekið  heimsins  anda,  heldur 
þann  Anda,  sem  frá  Guði  er, 
svo  ver  þekkjum  þá  náð,  sem 
hann  hefir  oss  veitta. 

13.  Þetta  kennum  ver,  ekki 
með  orðum,  sem  mannleg 
speki  hefir  oss  kent,  heldur 
með  orðum,  er  Andinn  kennir, 
og  útlistum  hið  andlega  fyrir 
andlega  sinnuöum. 

14.  En  holdlega  sinnaður  mað- 
ur  skilur  ekki  það,  sem  Guös 
Anda  til  heyrir,  því  það  er 
heimska  fyrir  honum,  og  hann 


3.  Kap. 

getur  ekki  skilið  það,  því  það 
hlýtur  andlega  aö  dæmast. 

15.  En  hinn  andlega  sinnaði 
dæmir  um  alt,  en  verður  af 
eingum  dæmdur; 

16.  "Því  hver  hefir  þekt  sinni 
Drottins,  að  hann  geti  frætt 
bann?"  En  vér  höfum  Krists 
sinni. 

3.  KAPÍTULI. 

Postulinn  sýnir,  að  Korintumenn  hafi  einga  orsök 
til  að  stæra  sig  af,  Jivað  vel  kristnir  peir  séu. 
Flokkadrdttur  þeirra  d  milli  lýsir  þvi,  og  að 
þeir  hyggja  trú  sína  á  lærdómi  manna,  sem 
þó  eru  ekki  annað  en  Guðs  pjönar ;  þvi  að 
Kristur  er  grundvöllurinn,  sem  Jiver  kennari 
á  að  hyggja  of  an  á,  sem  hann  hefir  vit  til; 
en  ekki  er  sama,  hvernig  ofan  á  er  hygt,  og 
hættulegt,  að  reiða  sig  d  annara  manna  vit, 
að  menn  ekki  spilU  Gtoðs  musteri. 

SANNLEGA  gat  eg  ekki 
talað  viö  yður,  bræður 
mínir,  eins  og  andlega,  held- 
ur  eins  og  holdlega,  eins  og 
við  börn  í  Kristi. 

2.  Eg  gaf  yður  mjólk,  en  ekki 
megna  fæðu,  því  þér  þolduö 
iiana  ekki;  já,  þér  þolið  hana 
ekki  enn,  því  enn  þá  eruð  þér 
holdlegir ; 

3.  Metníngur,  deilur  og  tví- 
drægni  eru  á  meðal  yðar.  Eruð 
þér  þá  ekki  lioldlegir  og  hegð- 
ið  yður  eptir  almenníngs  sið  ? 

4.  Þegar  einn  segir :  eg  er 
Pais ;  en  annar :  eg  er  ApoU- 
ÖS,  eruð  þer  þá  ekki  lioldlegir? 

5.  Því  hvað  er  Páll,  hvað  er 
Apollo,  annaö  en  þjónar,  sem 
hafa  leitt  yður  til  kristni,  hver 


TIL  KOEINTUMANNA.  327 

eptir  því  sem  Drottinn  hefir 
veitt  hverjum  fyrir  sig? 

6.  Eg  plantaði,  Apollo  vökv- 
aði,  en  Guð  gaf  frjöfgunina ; 

7.  Svo  að  sá  er  ekki  neitt, 
sem  gróðursetur  eður  vökvar, 
heldur  Guð,  sem  frjófgimina 
gefur. 

8.  Sá,  sem  plantar,  og  sá, 
sem  vökvar,  eru  eitt,  og  hver 
þeirra  mun  fá  þau  laun,  sem 
hann  vinnur  til. 

9.  Ver  erum  Guðs  þjónar,  þer 
eruð  Guðs  akur,  Guðs  hús. 

10.  Sem  vitur  byggíngar- 
meistari  hefi  eg  grundvöllinn 
lagt,  eptir  þeirri  náð,  sem  mer 
er  af  Guði  gefin,  en  annar  hefir 
bygt  ofan  á ;  sér  liver  hafi  gát 
á,  hvernig  hann  gjörir  það. 

11.  Einginn  getnr  annan 
grundvöU  lagt  en  þann,  sem 
lagður  er,  sem  er  Jesús 
Kristur. 

12.  Byggi  menn  ofan  á  þenna 
grundvöll  gull,  silfur,  dýrmæta 
steina,  tré,  hey,  hálm, 

13.  Þá  mun  verða  opinbert, 
hvílíkt  hvers  eins  verk  er, 
dagurinn  mun  gjöra  það  aug- 
Ijóst,  því  hann  mun  opinberast 
í  eldi  og  hann  mun  prófa, 
hvílíkt  hvers  eins  verk  er. 

14.  Ef  það  stendur,  sem  ein- 
hver  hefir  ofan  á  bygt,  mun 
hann  fá  laun ; 

15.  En  brenni  það  upp,  bíður 


Kennarar  eru  Guðs  ráðsmenn,  sem  eiga  honum 
■  reikning  að  standa,  en  ekki  hverjum,  sem 
lastar  þá.  Pali  finnur  að  við  þá,  sem  vilja 
rýra  lians  postala-embætti  og  taka  sjálfhælna 
Itennara  fram  yfir  hann;  áminnir,  að  hreyta 
eptir  sér  og  forðast  hroka. 


328  S.  PÁLS  FYREI  PISTILL 

hann  þar  af  skaða,  en  sjálfur 
mun  hann  komast  af,  en  þó 
h'ka  sem  lir  eldi. 

16.  Vitið  þer  ekki,  að  þer  er- 
uð  Guðs  musteri,  og  að  Guðs 
Andi  býr  1  yður  ? 

17.  Hver  sem  skemmir  Guðs 
musteri,  þeim  mun  Guð  hegna, 
því  að  Guðs  musteri  er  heilagt, 
og  þetta  musteri  eruö  þér. 

18.  Einginn  dragi  sig  sjálfan 
á  tálar ;  ef  nokkur  á  meðal 
yðar  þykist  vera  vitríngur  á 
þessari  öld,  hann  verði  fávís, 
«vo  hann  verði  vís ; 

19.  Því  speki  þessa  heims  er 
heimska  hjá  Guöi;  því  svo 
stendur  skrifaö :  hann  grípur 
þá  vitru  í  þeirra  slægð ; 

20.  Og  á  öðrum  stað :  Drott- 
inn  þekkir  hugsanir  hinna 
vitru,  að  þær  eru  hegómlegar. 

21.  Einginn  stæri  sig  því  af 
mönnum, 

22.  Því  alt  er  yðvart,  hvort 
heldur  þaö  er  Pali  eður  A- 
polló,  eður  Kefas,  eður  heim- 
ur,  eður  líf,  eður  dauði,  hið 
yíirstandandi  eður  tilkomandi. 

23.  Alt  er  yðvart;  þér  eruð 
Krists,  en  Kristur  er  Guðs. 

4.  KAPÍTULL 


4.  Kap. 

ANNIG  álíti  serhver  oss, 
sem  Krists  þjóna  og  um- 
boðsmenn  Guðs  leyndardóma. 

2.  En  það  krefst  af  sérhverj- 
um  umboösmanni,  að  hann  se 
trúr. 

3.  Það  er  mer  fyrir  minnstu, 
hvern  dóm  þer  eður  aðrir 
menn  leggja  á  mig;  eg  dæmi 
mig  ekki  sjálfur. 

4.  Einskis  ils  er  eg  mer  aö 
sönnu  meðvitandi;  en  fyrir 
það  er  eg  þó  ekki  réttlættur ; 
Droítinn  er  sá,  sem  dæmir 
mig. 

5.  Dæmið  því  ekki  fyri  tím- 
ann,  fyrri  en  Drottinn  kemur, 
sem  í  Ijös  mun  leiða  það  í 
myrkrunum  er  hulið,  og  opin- 
berar  gjöra  hjartnanna  hugs- 
anir, og  þá  mun  sérhver  fá  sín 
laun  af  Guði. 

6.  En  þetta  heíi  eg  yðar  vegna 
heimfært  til  mín  og  Apollós, 
svo  að  þér  af  okkur  getið  lært 
að  hugsa  ekki  hærra,  en  skrif- 
að  er,  að  einginn  stæri  sig  af 
nokkrum  manni  gegn  öðrum. 

7.  Því  hver  hefir  gefið  þér 
yíirburði  yíir  aðra  ?  Eður  hvað 
heíir  þú,  sem  þú  hafir  ekki 
þegið  ?  En  ef  að  þú  heíir  þeg- 
ið  þaö,  því  hrösar  þú  þér  þá, 
eins  og  þú  hefðir  það  ekki 
þegið  ? 

8.  Þer  eruö  þá  þegar  mettir 
orðnir,  þer  eruð  orðnir  auöug- 


5.  Kap. 

ir,  þer  ríkiö  án  mín.  Eg  vildi, 
að  svo  væri,  því  þá  gæti  eg 
ríkt  með  yður. 

9.  Mer  sýnist,  sem  Guð^  láti 
oss  postulana  vera  auðvirðu- 
legasta  allra  manna,  svo  sem 
ætlaða  til  dauða,  því  ver  erum 
orðnir  skoðunarspil  lieiminum, 
einglum  og  mönnum. 

10.  Vér  erum  (álitnir)  heimsk- 
ir  vegna  Krists,  en  þer  vel 
fröðir  í  Kristi,  vér  veikir,  þer 
styrkvir,  þer  eruð  virtir,  ver 
vanvirtir. 

11.  Alt  til  þessarar  stundar 
líðum  vér  húngur,  þorsta, 
klæðleysi  og  högg,  og  höfum 
eingan  samastað. 

12.  Vér  vinnum  með  vorum 
eigin  höndum;  þegar  oss  er 
öskað  ils,  öskum  ver  göðs; 
þegar  ver  erum  ofsóktir,  um- 
berum  vér  það. 

13.  Þegar  vér  erum  lastaðir, 
áminnum  ver.  Vér  erum  orðn- 
ir  eins  og  sorp  veraldar  og 
afhrak  allra  alt  til  þessa  tíma. 

14.  Þetta  skrifa  eg  ekki  til 
að  gjöra  yður  kinnroða,  held- 
ur  áminni  eg  yöur,  eins  og 
elskuleg  börn ; 

15.  Því  þótt  þer  hafið  ótal 
lærimeistara  í  kristilegri  trú, 
þá  hafiö  þer  samt  ekki  marga 
feður,  því  eg  er  sá,  sem  heíi 
getið  yður  1  Kristi  fyrir  náðar- 
boðskapinn. 


TIL  KORINTUMANNA.  329 

16.  Eg  bið  yður  því :  breytiö 
eptir  mer. 

17.  Þess  vegna  sendi  eg  til 
yðar  Tímóteum,  minn  elsku- 
legan  son  og  trúan  í  Drottins 
þjónustu ;  hann  mun  segja 
yöur  hvernig  eg  rek  Krists 
erindi  allstaðar,  þar  sem  eg 
kenni  kristni. 

18.  En  nokkrir  eru  orðnir 
hróðugir  yfir  því,  að  eg  aldrei 
muni  koma  til  yðar ; 

19.  En  eg  mun  bráðum  koma 
til  yðar,  ef  Drottinn  viU,  og  þá 
mun  eg  reyna,  ekki  orö  sjálf- 
byrgínganna,  heldur  krapt ; 

20.  Því  Guðs  ríki  er  ekki 
fólgið  í  orðum,  heldur  krapti. 

21.  Hvað  viljið  þér?  Á  eg  aö 
koma  til  yðar  með  vendi,  eður 
með  kærleika  og  í  hógværum 
anda? 


5.  KAPlTULI. 

PostuUnn  varar  við  lauslæti  og  f  rillulifnaði. 

ALRÆMT  er,  að  lanslæti 
.  sé  hjá  yður  drottnandi, 
og  þvílíkt  lauslæti,  að  ekki 
eru  dæmi  til  slíks  meðal  heið- 
inna,  að  nokkur  skuli  halda 
viö  konu  föður  síns. 

2.  Og  þó  eruö  þer  hrokafullir, 
og  látið  yöur  ekki  miklu  held- 
ur  vera  ant  nm  það,  að  sá, 
sem  þetta  verk  hefir  drýgt,  se 
rekinn  burt  frá  yður. 

3.  Eg  fyrir  mitt  leyti,  þótt  eg 


330  .    S.  PÁLS  FY] 

se  fráverandi  að  líkamanum 
til,  samt  nálægur  í  huga, 

4.  Heíi  í  nafni  Drottins  vors 
Jesú  Krists  og  eptir  þeim 
myndugleika,  sem  hann  heíir 
mér  gefið,  svo  sem  nálægur 
úrskurðað  (að  ykkur  saman- 
kölluðum  ásamt  mínum  anda), 

5.  Að  gefa  þann,  er  þvílíkt 
hefir  drýgt,  í  Satans  vald  til 
deyðíngar  holdsins,  svo  sálin 
mætti  hólpin  verða  á  degi 
Drottins  vors  Jesú  Krists. 

6.  Ekki  er  yðar  stærilæti  fag- 
urt.  Vitið  þer  ekki,  að  lítið 
súrdeig  getur  sýrt  alt  deigið  ? 

7.  Takið  burt  liið  gamla  súr- 
deigið,  svo  að  þer  framvegis 
getið  verið  nýtt  deig,  eins  og 
þér  nú  eruð  ósýrðir;  því  vort 
páskalamb  er  og  vor  vegna 
slátrað,  sem  er  Kristnr. 

8.  Höldum  því  hátíð,  ekki 
með  hinu  gamla  surdeiginu, 
eður  með  súrdeigi  vonzkunnar 
og  prettvísinnar,  heldur  með 
ósýrðu  brauði  hreinskilninnar 
og  sannleikans. 

9.  Eg  skrifaði  yður  í  breíi 
mínu,  að  þér  skylduö  ekki  hafa 
afskipti  af  frillulííismönnum ; 

10.  En  eg  meinti  öldúngis 
ekki  til  frillulífismanna  út  um 
heiminn,  eður  til  ásælinna,  eð- 
ur  ránsmanna,  eður  skvirögoöa- 
dýrkara  þar,  því  þá  yrðuð  þér 
að  fara  út  úr  heiminum. 


KI  PISTILL  6.  Kap. 

11.  En  nú  skrifa  eg  yður,  að 
þér  skuluð  ekki  samlaga  yður 
þeim  bróður,  sem  er  frillu- 
lífismaður,  eður  ásælimi,  eður 
skurðgoðadýikari,  eður  orð-  j 
hákur,  eöur  drykkjumaður,  ' 
eður  ránsmaður;  með  þvílík- 
um  skuluð  þér  ekki  hafa  mötu- 
neyti. 

12.  Því  livað  kenmr  það  mer 
viö,  að  dæma  um  þá,  sem  fyrir 
utan  söfnuðinn  eru?  Dæmið 
þér  ekki  þá,  sem  í  söfnuðinum 
eru  ? 

13.  En  hina,  sem  fyrir  utan 
hann  eru,  mun  Guð  dæma. 
Eekið  glæpamanninn  burt  frá 
yður. 

6.  KAPÍTULI. 

Lastar,  að  klögumdl  hristinna  d  milli  sbu  horin 
undir  Jieiðna  dómendur,  og  yfir  höf  uð,  að  lestir 
skuli  við  gdngast  meðal  kristinna.  Setur 
ofaní  við  pá,  sem  taka  lauslæti  i  forsvar. 

HVER  yðar  getur  feingið  ! 
það  af  ser,  ef  hann  hefur 
mál  öðrum  á  móti,  að  láta  það 
koma  undir  dóm  heiðinna,  en 
ekki  lieldur  undir  dóm  heil- 
agra  ? 

2.  Eður  vitið  þer  ekkí,  að  hinír 
heilögu  munu  heiminn  dæma  ? 
En  ef  lieimurinn  veröur  af  yður 
dæmdur,  eruð  þér  þá  óverðug- 
ir  að  dæma  í  minnstu  málum  ? 

3.  Vitið  þer  ekki,  aö  vér  mun- 
um  einglana  dæma,  því  þá 
ekki  hið  tímanlega? 

4.  Ef  að  þér  hafið  mál  um 


6.  Kap.  TIL  KORIIS 

hið  tímanlega,  þá  setjið  þer 
þá  til  dömara,  sem  í  fyrirlitn- 
íngu  eru  í  söfnuðinum. 

5.  Þetta  segi  eg  yður  til 
blygðunar.  Er  þá  ekki  einn 
einasti  svo  vitur  á  meðal  yöar, 
að  hann  geti  skorið  úr  málum 
milli  bræðra  sinna, 

6.  Heldur  geingur  bróðir  í 
rétt  á  möti  bróður  og  það  fyr- 
ir  dómstóli  vantruaðra  ? 

7.  Yíir  höfuð  að  tala  er  það 
yður  til  smánar,  að  þer  liafið 
lagadeilur  hver  við  annan. 

8.  Því  líðið  þer  ekki  heldur 
órétt,  og  því  látið  þér  ekki 
lieldur  ásælast  yöur?  En  þér 
gjörið  sjálfir  órétt  og  ásælizt 
aðra,  og  það  yðar  bræður. 

9.  Vitið  þer  ekki,  að  órett- 
vísir  munu  ekki  Guðs  ríki 
erfa?  Dragið  yður  ekki  sjálfa 
á  tálar;  hvorki  frillulífsmenn, 
ne  skurðgoða-dýrkárar,  né  hör- 
dómsmenn,  ne  mannbleyöur, 
eður  þeir,  sem  leggjast  með 
karlmönnum, 

10.  Ne  þjófar,  ne  ásælnir,  ne 
drykkjumenn,  ne  orðhákar,  né 
ránsmenn,  munu  Guðs  ríki 
erfa. 

11.  Þvílíkir  voru  nokkrir  af 
yður  áður,  en  nú  eruð  þer 
þvegnir,  helgaðir  og  réttlættir 
lyrir  Jesúm  Krist  og  Anda 
Guðs  vors. 

12.  Alt  er  mér  leyfilegt,  en 


rUMANNA.  331 

alt  er  samt  ekki  nytsamlegt. 
Alt  er  mér  leyfilegt,  en  eg  má 
ekki  láta  nokkurn  hlut  fá  vald 
yfir  mér. 

13.  Fæðan  er  fyrir  magann, 
og  maginn  fyrir  fæðuna,  en 
Giið  mnn  gjöra  enda  á,  bæði 
benni  og  honum. 

14.  En  líkanúnn  er  ekki 
(gefinn)  til  frillulifis,  heldur 
Drottni  til  þjónustu,  og  Drott- 
inn  er  fyrir  likamann ;  því  Guö, 
sem  uppvakti  Drottinn,  mun 
og  uppvekja  oss  fyrir  krapt 
sinn. 

15.  Vitið  þer  ekki,  að  yðar 
líkamir  eru  Krists  limir  ?  Ætti 
eg  þá  að  taka  Krists  limi  og 
gjöra  þá  að  limum  skækjunn- 
arl  Fjærri  fer  því. 

16.  Eður  vitið  þer  ekki,  að 
sá,  sem  samlagar  sig  skækj- 
unni,  er  einn  líkami  meö 
henni?  Því  þau  tvö  munu 
verða  einn  líkami,  segir  ritn- 
íngin. 

17.  En  sá,  sem  samlagar  sig 
Drottni,  er  einn  audi  meö 
honum. 

18.  Foröizt  friUulifnað ;  ser- 
hver  önnur  synd,  sem  maður- 
inn  drýgir,  er  fyrir  utan  likam- 
ann, en  sá,  sem  saurlifi  drýg- 
ir,  syndgar  á  möti  sínum  eigin 
líkama. 

19.  Eður  vitið  þer  ekki,  að 
yðar  líkami  er  musteri  Heilags 


332  S.  PÁLS  PYI 

Anda,  sem  í  yöur  býr,  sem 
þér  haíið  frá  Guði,  og  aö  þer 
eruð  ekki  yðar  eigin  (eign); 

20.  Því  fyrir  verð  eruð  þer 
keyptir;  vegsamið  því  Guö 
með  yöar  líkama. 

7.  KAPÍTULL 

Hvernig  hjón  skuU  hegða  sér  hvort  við  annað. 
Uæður  meyum  og  ehhjum  að  Ufa  ögiptum. 
jBannar  hjónaskilnað.  Hver  Ufi  i  þeirri  stett 
og  stöðu,  sem  hann  er  hallaður  i.  Or&akir, 
hversvegna  ögipt  staða  sh  hetri. 

HVAÐ  það  áhrærir,  er  þer 
skrifaðuð  mér  um,  þá  er 
það  gott,  að  vera  ekki  viö 
konu  kendur; 

2.  En  fyrir  frillulífis  sakir,  þá 
lialdi  hver  við  sína  eigin  konu, 
og  hver  kona  við  sinn  eiginn 
mann. 

3 .  Maðurinn  gæti  sinnar  skyldu 
við  konuna,  og  sömuleiðis  kon- 
an  við  manninn. 

4.  Konan  hefir  ekki  vald  yfir 
sínum  eigin  líkama,  heldur 
maðurinn ;  sömuleiöis  hefir 
maðurinn  ekki  vald  yíir  sínum 
líkama,  heldur  konan. 

5.  Hvorugt  haldi  ser  frá  öðru, 
nema  það  skildi  vera  eptir 
samkomulagi  um  tíma,  svo 
þér  getið  stundað  bænahald; 
en  takið  síðan  saman  aptur, 
svo  aö  Satan  ekki  freisti  yðar 
vegna  yðar  bindindisleysis. 

6.  En  þetta  segi  eg  sem  ráö- 
leggíngu,  en  býð  þaö  ekki ; 

'  7.  Því  eg  vildi,  að  allir  væru 


RI  PISTILL  7.  Kap. 

eins  og  eg,  en  hver  hefir  sína 
náðargjöf  þegið  af  Guöi,  einn 
þessa,  annar  hina. 

8.  En  ógiptum  og  ekkjum 
segi  eg,  að  þeim  er  betra,  að 
vera  eins  og  eg  er ; 

9.  En  vanti  þau  bindindi,  þá 
giptist  þau;  því  betra  er  að 
giptast,  en  brenna  (af  losta). 

10.  En  hinum  giptu  skipa  eg, 
þó  ekki  eg,  heldur  Drottinn, 
að  konan  skuli  ekki  skilja  við 
mann  sinn ; 

11.  En  ef  hún  er  skilin  við 
hann,  þá  sé  hún  ógipt,  ellegar 
taki  aptur  saman  við  mann- 
inn; ekki  heldur  skilji  mað- 
urinn  við  konuna. 

12.  Hinum  öðrum  býð  eg, 
ekki  Drottinn,  að  ef  nokkur 
bróöir  á  vantrúaða  konu,  og 
hún  viU  búa  saman  við  hann, 
þá  skilji  hann  sig  ekki  við  \ 
hana ; 

13.  Og  ef  kona  nokkur  á  van- 
trúaðan  mann,  og  hann  vill 
búa  saman  við  hana,  þá  skilji 
hún  ekki  við  hann. 

14.  Því  hinn  vantrúaði  maður  ! 
lielgast  af  konunni,  og  hin  j 
vantrúaða   kona    helgast  af 
manninum,  því  annars  væru 
börn  yðar  vanheilög,  en  nú  ! 
eru  þau  heilög. 

15.  En  ef  að  hinn  vantrúaði  | 
viU  skilja  viö  konuna,  þá  gjöri  j 
hann  það;  því,  þegar  svo  á 


7.  Kap. 

stendur,  þá  er  einginn  bróðir 
eða  systir  þrælbundin,  en  Guð 
heíir  kallaö  oss  til  friðar. 

16.  Því  hvaö  veiztu,  kona, 
hvort  þú  munir  geta  gjört 
manninn  hólpinn?  Eður  hvað 
veiztu,  maður,  hvort  þú  munir 
geta  gjört  konuna  hólpna  ? 

17.  En  serhver  se  í  því  á- 
standi,  sem  Drottinn  heíir  út- 
hlutað  honum,  serhver  eins 
og  hann  var,  þá  Guð  kallaði 
hann ;  svo  býð  eg  í  öUum  söfn- 
uðum. 

18.  Ef  hann  var  umskorinn, 
þegar  hann  var  kallaður,  þá 
dragi  hann  ekki  yíirhúðina  yíir 
aptur;  ef  hann  þá  var  óum- 
skorinn,  láti  hann  sig  ekki 
umskera. 

19.  Umskurnin  er  ekkert,  og 
yfirhúðin  ekkert,  heldur  varð- 
veizla  Guðs  boðorða. 

20.  Serhver  veri  í  þeirri  stétt, 
sem  hann  var  í,  þegar  hann 
var  kallaður. 

21.  Hafir  þú  veriö  þræll,  þá 
þú  varst  kallaður,  láttu  þig 
einu  gilda;  en  ef  þú  getur 
frjáls  orðiö,  þá  vel  það  heldur. 

22.  Því  sá,  sem  var  þræll,  þá 
hann  var  kallaður,  er  Drottins 
frelsíngi ;  sá,  sem  þá  var  frjáls, 
er  Krists  þræll. 

23.  Þer  eruð  dýru  verði  keypt- 
ir,  veriö  ekki  manna  þrælar. 

24.  Góðir   bræður,  serhver 


TIL  KORINTUMANNA.  333 

þjóni  Guði  í  þeirri  stett,  sem 
hann  er  í  kallaður. 

25.  En  um  meyar  heíi  eg 
ekkert  boðorð  af  Drottni,  en 
segi  mína  meiníngu,  eins  og 
sá,  er  þá  miskun  hefir  öðlazt 
af  Guöi,  að  vera  trúr. 

26.  Það  er  þá  mín  meiníng, 
að  það  sé  gott  fyrir  manninn 
vegna  yíirstandandi  neyöar,  að 
vera  ógiptur ; 

27.  Sértu  við  konu  bundinn, 
þá  leita  ekki  skilnaðar,  en 
sért  þú  konulaus,  þá  leita  ekki 
kvonfángs. 

28.  En  þótt  þú  giptist,  syndg- 
ar  þú  ekki,  og  þó  að  mey 
giptist,  syndgar  hún  ekki ;  en 
þvílíkir  munu  í  líkamlega 
þreingíngu  komast,  en  eg  vil 
hlífa  yöur  við  henni. 

29.  Því  það  segi  eg  yður, 
bræður,  að  skamt  muni  þess  að 
bíða,  að  þeir,  sem  konur  hafa, 
verði  sem  þeir  einga  hef  ðu ; 

30.  Þeir,  sem  gráta,  eins  og 
þeir,  sem  ekki  gráta;  þeir, 
sem  gleðjast,  eins  og  þeir, 
sem  af  eingu  hafa  að  gleðjast ; 
þeir,  sem  kaupa,  eins  og  þeir, 
sem  ekkert  eiga ; 

31.  Þeir,  sem  njóta  heimsins 
gæða,  eins  og  þeir,  sem  ekki 
hafa  þeim  að  fagna ;  því  útlit 
þessa  heims  hverfar. 

32.  En  eg  vil,  að  þér  seuð 
áhyggjulausir.    Hinn  ókvænti 


334: 

hyggur  að  Drottíns  vilja,hvern- 
ig  hann  megi  Drottni  þöknast; 

33.  En  hinn,  sem  kvæntur  er, 
ber  áhyggju  fyrir  því  verald- 
lega,  hvernig  hann  megi  kon- 
imni  þóknast. 

34.  Það  er  og  mismunur  á 
konu  og  ögiptri  stúlku :  sú 
hin  ógipta  hugsar  um  það,  sem 
Drottni  viðkemur,  að  hún  se 
heilög  bæði  á  sálu  og  líkama ; 
en  sú  gipta  hugsar  um  það 
veraldlega,  hvernig  hún  geti 
manninum  þóknazt. 

35.  En  þetta  segi  eg  yður 
sjálfam  til  góðs,  en  ekki  til 
að  leggja  fyrir  yður  fótakefli, 
heldur  svo  að  þér  í  siðsemi, 
stööugleika  og  hindrunarlaust 
getið  tilheyrt  Drottni. 

36.  En  ef  einhver  þykist  hafa 
vansa  af  því,  að  mey  hans  ekki 
giptist  í  tíma,  og  hjá  því  verði 
ekki  komizt,  þá  gjöri  hann, 
sem  honum  líkar,  hann  syndg- 
ar  ekki ;  giptist  þau. 

37.  En  sá,  sem  stendur  stöð- 
iigur  í  sínum  ásetníngi,  og 
eingin  nanðsyn  þreingir  til, 
heldur  er  sjálfráður,  að  gjöra 
það  sem  hann  viU,  og  hefir 
ásett  ser  að  geyma  mey  sína, 
hann  gjörir  vel. 

38.  Þessvegna  gjörir  sá  vel, 
sem  giptir  hana;  en  sá,  sem 
ekki  giptir  hana,  gjörir  enn 
betiir. 


S.  PÁLS  FYRKI  PISTILL 


8.  Kap. 

39.  Konan  er  bundin,  meðan 
ektamaður  hennar  lifir;  en 
þegar  hann  er  dáinn,  er  henni 
frjálst,  að  giptast  hverjum  sem 
hún  vill,  einúngis  að  það  sé  í 
Drottni. 

40.  En  betur  er  hún  farin, 
ef  hún  ekki  giptir  sig,  eptir 
minni  meiníngu,  og  þykist  eg 
líka  hafa  Guös  Anda. 

8.  KAPlTULI. 

Mnginn  Idti  þekkÍTigu  sína  verða  öðrum  til 
ásteytingar,  Skurðgoð  eru  að  sönnu  ehhert, 
en  þó  md  eJcJci  eta  skurðgoða  fórnir,  svo  hinn 
veiktrúaði  ekhi  hneyhslist. 

HVAÐ  það  kjöt  áhrærir, 
sem  skurðgoðum  er  fórn- 
fært,  vitum  ver,  að  allir  höfum 
vér  þekkíngu  (þekkíngin  gjör- 
ir  stærilátan,  en  kærleikurinn 
uppbyggir ; 

2.  Svo  ef  einhver  þykist  mik- 
iU  af  þekkíngu  sinni,  hann 
þekkir  ekkert,  eins  og  þekkja 
ber ; 

3.  En  sá,  sem  elskar  Guð, 
hann  þekkir  Guð). 

4.  Hvað  áhrærir  nautn  þess, 
sem  skurðgoðum  hefir  fórn- 
fært  verið,  þá  vitum  vér,  að 
skurðgoð  er  ekkert,  og  eing- 
inn  Guð  til,  nema  sá  eini. 

5.  Því  jafnvel  þó  guöir  seu 
kallaðir,  svo  vel  á  himni,  sem 
á  jörðu  (eins  og  sagt  er : 
margir  eru  guðir  og  margir 
drottnar), 

6.  Þá  höfum  vér  ek^  nema 


9.  Kap.  TIL 

einn  Guð,  Föðurinn,  frá  hverj- 
um  alt  er,  og  ver  lionum  (til 
dýrðar),  og  einn  Drottinn  Jes- 
úm  Krist,  fyrir  hvern  alt  er, 
ver  einnig. 

7.  En  allir  hafa  ekki  þessa 
þekkíngu,  heldur  eta  sumir 
þaö  enn  nú  af  skurðgoöa- 
trú,  sem  skurðgoðafórn,  og 
saurgast  svo  samvizka  þeirra, 
sem  er  veik. 

8.  Fæðan  mælir  ekki  fram 
með  OSS  hjá  Guði,  því  ver  er- 
um  hvorki  betri,  þótt  ver  etiim, 
né  verri,  þött  ver  ekki  etum. 

9.  En  gætið  þess,  að  yðar 
frjálsræði  í  þessu  verði  ekki 
hinum  veiku  ásteytíngar-efni ; 

10.  Því  sæi  einhver  breyskur 
þig,  sem  hefur  þekkíngu,  sitja 
til  borðs  í  skurðgoöa  hofi, 
mnndi  ekki  samvizka  þess, 
sem  veikur  er,  stælast  svo,  að 
hann  æti  skurðgoöa  fórnir  ? 

11.  Og  hinn  veiki  bróöir,  sem 
Kristur  er  dáinn  fyrir,  mun 
tortýnast  sökum  þekkíngar 
þinnar. 

12.  En  þegar  þer  þannig 
syndgið  móti  yðar  bræðrum 
og  meiðið  þeirra  reikandi  sam- 
vizku,  þá  syndgið  þér  á  móti 
Kristi. 

1 3.  Þess  vegna,ef  eg  með  nautn- 
inni  hneyksla  bróður  minn, 
skal  eg  aldrei  að  eilífu  kjöt 
eta,  svo  eg  ekki  hneyksli  hann. 


KOEINTUMANNA.  335 
9.  KAPÍTULI. 

Postulinn  sýnir,  að  liann  hafi  rUt  til,  að  Ufa  d 
hostnað  safnaðanna  ;  en  eins  %  þessu,  sem 
fleiru,  taltmarM  Jiann  frelsi  sitt,  til  þess  að 
geta  dunnið  sem  fiesta.  Hvetur  til,  að 
menn,  að  hans  dæmi,  shuli  meö  striði  og  hind- 
indi  gjöra  sig  verðuga  þeirra  launa,  er  sann- 
Jcristnum  par  fyrir  eru  heitin. 


EE  eg  ekki  frjáls  maður? 
Er  eg  ekki  postuli  ?  Hefi 
eg  ekki  seð  J esúm  Krist  Drott- 
inn vorn  ?  Eruð  þér  ekki  ávöxt- 
ur  vinnu  minnar  1  Drottni  ? 

2.  ÞÓ  eg  se  ekki  annara,  þá  er 
eg  samt  vissulega  yðar  postuli ; 
því  að  þer  eruð  innsigli  míns 
postula-embættis  í  Drottni ; 

3.  Þetta  er  vörn  mín  gegn 
þeim,  sem  liniðra  mér. 

4.  Höfum  vér  ekki  rétt  til,  að 
eta  og  drekka  ? 

5.  Er  oss  ekki  leyíilegt,  að 
hafa  með  oss  kristna  konu, 
eins  og  hinum  postulunum, 
bræðrum  Drottins  og  Kefasi? 

6.  Munnm  við  Barnabas  einir 
ekki  hafa  leyíi  til,  að  vera  laus- 
ir  við  vinnu  ? 

7.  Hver  fer  nokkru  sinni  í 
stríð  á  eigin  kostnað?  Hver 
plantar  víngarð,  og  neytir  ekki 
af  hans  ávexti  ?  Eöur  liver 
gætir  hjaröar,  og  neytir  ekki 
af  mjólk  hjarðarinnar  ? 

8.  Tala  eg  þetta  eptir  mann- 
legri  háttsemi?  Segir  ekki 
lögmálið  hið  sama  ? 

9.  Því  í  Mösis  lögmáli  stendnr 
skrifað:  mýldu  ekki  nautið. 


336  S.  PALS  FY 

sem  þreskir.  Mun  Guð  bera 
umhyggju  fyrir  nautunum  ? 

10.  Vissulega  segir  hann  það 
vor  vegna;  því  vor  vegna  er 
þaö  ritað,  að  sá  sem  plægir, 
á  aö  plægja  í  voninni,  og  sá 
sem  þreskir,  verða  hluttakandi 
þess,  sem  hann  vonar. 

11.  Ef  ver  höfum  sáð  niður 
hjá  yður  andlegum  hlutum,  er 
það  þá  of  mikiö,  þö  vér  upp- 
skerum  hjá  yður  líkamlega 
hluti? 

12.  Ef  aðrir  hafa  þetta  vald 
yfir  yður,  hversu  framar  þá 
ekki  ver  ?  En  vér  höfum  ekki 
hagnýtt  oss  það,  heldur  um- 
berum  vér  alt,  svo  að  ver 
gjörum  lærdómi  Krists  einga 
hindrun. 

13.  Vitiö  þer  ekki,  að  þeir, 
sem  að  fórnfæríngunum  þjöna, 
eta  af  fórninni,  og  þeir,  sem 
altarinu  þjöna,  taka  hlut  með 
því? 

14.  Eins  heíir  og  Drottinn  til- 
skipað,  að  þeir,  sem  náðarlær- 
dóminn  boða,  skuli  lifa  af  því. 

15.  En  eg  heíi  ekki  hagnýtt 
mér  neitt  af  þessu.  Eg  skrifa 
þetta  ekki  heldur  til  þess,  að 
svo  skuli  vera  gjört  við  mig, 
því  mer  er  betra  að  deya,  en 
aö  nokkur  ónýti  þetta  hrós. 

16.  Því  þó  eg  boöi  náðarlær- 
dóminn,  er  það  ekkert  hrós 
fyrir  mig,  því  nauðsyn  rekur 


im  PISTILL  9.  Kap. 

mig  til  þess.  Vei  mer,  ef  eg 
gjöri  það  ekki. 

17.  Því  ef  eg  gjöri  þaö  fúslega, 
fæ  eg  laun;  en  gjöri  eg  það 
meö  nauðúng,  er  mér  þó  þetta 
embætti  á  hendur  falið. 

18.  Hver  eru  þá  mín  laun? 
Að  þegar  eg  flyt  náðarboö- 
skap  Krists  skuli  eg  gjöra  það 
kauplaust  svo  eg  misbrúki 
ekki  það  leyfi,  sem  boðan 
náðarlærdómsins  gefur  mer. 

19.  Því  þö  að  eg  se  eÍDgum 
manni  háður,  hefi  eg  samt 
gjört  mig  sjálfan  að  hvers 
manns  þjóni,  svo  eg  áynni  þess 
íleiri.  ^ 

20.  Á  meðal  Gyöínga  heíi  eg 
verið  Gyðíngur,  svo  eg  áynni 
Gyðínga ;  hjá  þeim,  sein  undir 
lögmálinu  eru,  hefi  eg  verið 
eins  og  undir  lögmálinu,  þó 
eg  se  ekki  undir  því,  til  þess 
eg  áynni  þá,  sem  undír  lögmál- 
inu  eru. 

21.  Hjá  hinum  lögmálslausii, 
sem  lögmálslaus  (ekki  samt 
lögmálslaus  fyrir  Guði,  heldur 
lögbundinn  Kristi),  svo  eg 
áynni  hina  lögmálslausu. 

22.  Meðal  liinna  óstyrku 
hegðaði  eg  mér  sem  óstyrkur, 
svo  eg  áynni  þá.  Eg  hefi  verið 
öUum  alt,  svo  að  eg  að  minnsta 
kosti  gæti  frelsað  nokkra. 

23.  En  þetta  gjöri  eg  vegn- 
a  náðarboðskaparins,  svo  eg 


10.  Kap. 


TIL  KORINTUMANNA. 


337 


veröi  hluttakandi  í  bans  gæð- 


24.  Vitið  þér  ekld,  að  þeir,  sem 
á  skeiðvellinnm  lilaupa,  hlanpa 
að  sönnu  allir,  en  ekki  fær 
samt  nema  einn  hnossiö  ? 
Hlaupið  þannig,  aö  þér  höndlið 


25.  En  hver,  sem  fer  í  kapp- 
leik,  leggur  hart  á  sig;  þeir, 
til  að  vinna  forgeingilega  kór- 
ónu,  en  ver,  óforgeingilega. 

26.  Þess  vegna  hleyp  eg  ekki 
svo  sem  upp  á  óvissu,  berst 
ekki  sem  sá,  er  í  vindinn  slær; 

27.  Heldur  tem  eg  líkama 
mimi  og  þjái  hann,  svo  að  eg, 
sem  kenni  öðrum,  veröi  ekki 
sjálfur  rækur. 

10.  KAPÍTULI. 

Hegm'ngardómar  Guðs  yfir  Gyði'ngum  eiga  að 
vera  öðrum  til  aövörunar.  Kiistnum  sæmir 
ekki,  að  sitja  að  hlötveizlum  ;  eiga  jafnvel  að 
hnlda  shr  frá  leyjilegum  hlutum,  t.  a.  m.  leifum 
sJcurðgoða  förna,  til  þess  að  hneyldsa  ekki  öðra. 

"íjVÍ  eg  vil  ekki  dylja  fyrir 
yðiir,  bræður,  að  feður 
vorir  voru  allir  undir  skýinu,  og 
að  þeir  allir  fóru  yfir  um  hafið, 

2.  Og  voru  til  fylgdar  við 
Móses,  allrir  skíröir  í  skýinu 
og  hafinu, 

3.  Og  þeir  neyttu  allir  hinnar 
sömu  andlegu  fæðu,  og  drukku 
allir  sama  andlega  drykk ; 

4.  Því  þeir  drukku  af  hinni 
andlegu  hellu,  sem  þeim  fylgdi; 
en  þessi  hella  var  Kristur. 


5.  Samt  voru  fæstir  af  þeim 
Guði  þóknanlegir;  með  því 
þeir  fellu  í  eyðimörkinni. 

6.  Þetta  er  skeð  oss  til  við- 
vörunar,  svo  að  vér  girnumst 
ekki  liið  vonda,  eins  og  þeir 
girntust. 

7.  Yerið  ekki  blótmenn  (skurð- 
goöa),  eins  og  nokkrir  þeirra 
voru ;  því  skrifað  er :  þeir  sett- 
ust  niöur  að  eta  og  drekka,  og 
stóðu  npp  til  leika. 

8.  Hórizt  ekki,  eins  og  nokkr- 
ir þeirra,  og  23  þúsundir  döu 
á  einum  degi. 

9.  Freistum  ekki  heldur 
Krists,  eins  og  sumir  af  þeim 
gjöröu,  og  fyrirfórust  af  högg- 
ormabiti. 

10.  Möglið  ekki,  eins  og 
nokkrir  þeirra  mögluðu,  sem 
eyðandinii  fyriríór. 

11.  En  alt  þetta  kom  yíir  þá 
þeim  til  bendíngar,  og  er  ritað 
oss  til  víðvörunar,  sem  endir 
aldanna  er  kominn  yfir. 

12.  Sá,  sem  því  þykist  standa, 
gæti  að  sér,  að  hann  ekki  falli. 

13.  Þér  hafið  ekki  reynt  nema 
mannlega  freistni;  en  Guð  er 
trúr,  er  ekki  mun  láta  yöur 
freistast  fram  yíir  megn,  lield- 
ur  gjöra  þami  endir  á  freist- 
íngunni,  að  þer  getið  staöizt 
hana. 

14.  Forðizt  þess  vegna  skurð- 
goðadýrkun,  mínir  elskanlegir. 


338  S.  PÁLS  FYERI  PISTILL 

15.  Eg  tala  til  yðar,  sem  hygg- 
inna  manna;  rannsakið  þér 
orö  mín. 

1 6.  Sá  blessnnar-kaleikur,  sem 
ver  blessum,  er  hann  ekki 
hluttekníng  í  Krists  blóði? 
Og  brauðið,  sem  vér  brjótum, 
er  það  ekki  hluttekníng  í 
Krists  líkama? 

17.  Af  því  það  er  eitt  brauð, 
þá  erum  vér  hinir  mörgu  einn 
líkami;  því  vér  erum  allir 
hluttakandi  í  þessu  eina  braiiði. 

18.  Lítið  til  þeírra,  sem  Gyö- 
íngar  eru  eptir  holdinu ;  koma 
þeir,  sem  fórnirnar  eta,  ekki  í 
samf elag  við  altarið  ? 

19.  Hvað  segi  eg?  að  skurð- 
goð  se  nokkuö  ?  eöur  það,  sem 
því  er  fórnað,  nokkuð  ? 

20.  En  því  sem  heiöíngjarnir 
fórnfæra,  því  fórnfæra  þeir 
samt  djöflum,  en  ekki  Guði; 
en  eg  vil  ekki,  að  þér  haíið 
samnantn  meö  djöflunum. 

21.  Þér  getið  ekki  nndireins 
drukkiö  kaleik  Drottins  og 
djöflanna;  þergetiö  ekki  undir- 
eins  veiið  borðgestir  Drottins 
og  djöflanna. 

22.  Eður  eigum  ver  að  reita 
Drottin  til  reiði?  Munum  ver 
vera  máttugri,  en  hann  ? 

28.  Alt  er  leyíilegt ;  en  alt  er 
þó  ekki  nytsamlegt.  Alt  er 
leyfilegt ;  en  alt  er  þó  ekki  til 
nppbyggingar. 


10.  Kap. 

24.  Einginn  leiti  sins  gagns, 
heldur  annara. 

25.  Etið  alt  það,  sem  á  torg- 
inu  er  selt,  og  spyrjið  ekkert 
um  þaö,  fyrir  samvizkunnar 
sakir ; 

26.  Því  Drottni,  tilheyrir  jörö- 
in,  og  alt,  sem  á  henni  er. 

27.  Ef  einhver,  sem  ekki  er 
kristinn,  býður  yður,  og  þer 
viljið  fara,  þá  etið  alt,  sem  fyr- 
ir yöur  verður  sett,  og  rann- 
sakið  það  ekki,  fyrir  samvizk- 
unnar sakir. 

28.  En  ef  einhver  segir  við 
yður:  þetta  eru  skurðgoðafórn- 
ir,  þá  etið  ekki,  fyrir  þess 
manns  sakir,  sem  aðvaraði 
yður,  og  samvizkunnar  vegna. 

29.  Eg  segi,  samvizkunnar 
vegna,  ekki  yðar  eigin,  held- 
ur hins ;  því  hvers  vegna  ætti 
frelsi  mitt  að  dæmast  eptir 
annars  manns  samvizku? 

30.  Ef  eg  neyti  fæöunnar  með 
þakklæti,  því  er  mer  hallmælt 
fyrir  það,  er  eg  gjöri  Guði 
þakkir  fyrir? 

31.  Hvort  heldur  þér  því  etið, 
eður  drekkiö,  eöur  hvað  helzt 
þer  gjöriö,  gjörið  það  alt  Guði 
til  dýrðar. 

32.  Gefið  eingum,  hvorki 
Gyðíngi  ne  Grikkja,  ne  Guðs 
söfnuði,  nokkra  orsök  til  á- 
steytíngar, 

33.  Eins  og  eg  leitast  við,  að 


11.  Kap. 

þóknast  öllum  í  öllu,  og  leita 
ekki  míns  hagnaöar,  heldur 
margra,  svo  aö  þeir  veröi 
hólpnir. 

11.  KAPÍTULL 

PostuUnn  varar  við^ýmsum  ösiðum  við  gnðsþjön- 
ustugjörðina.  Aminnir,  um  að  sýna  hröður- 
legan  kærleika  við  hvoldmáltíðina  og  forðast 
manngreinar-álit  og  alia  ösæmilega  hegðun, 
svo  menn  haki  shr  ekki  hegmngu. 

BREYTIÐ  eptir  mer,  eins 
og  eg  breyti  eptir  Kristi. 

2.  En  eg  hrösa  yður,  bræð- 
ur,  íyrir  það,  aö  þér  minnist 
mín  í  öUti,  og  haldið  þær  reglu- 
gjörðir,  sem  eg  hefi  sett. 

3.  En  vitið  það,  að  Kristur 
er  hvers  karlmanns  höfuð,  en 
karlmaðiirinn  konunnar  höfuð, 
en  Guð  Krists  höfuð. 

4.  Hver  sá  karlmaður,  sem 
biður  eður  spáir  með  höfuð- 
fati  á  höföi,  óvirðir  liöfuö  sitt. 

5.  En  hver  kona  þar  á  móti, 
sem  biður  eður  spáir  með  beru 
liöfði,  óvirðir  höfuð  sitt,  því 
það  er,  eins  og  höfuðhár  henn- 
ar  væri  rakað. 

6.  Því  ef  konan  vill  ekki  hylja 
sig,  þá  láti  hún  raka  höfuðhár 
sitt ;  en  ef  það  er  konu  vansi, 
aö  klippast  eður  rakast,  þá 
hylji  hún  höfað  sitt. 

7.  Karlmaðurinn  á  ekki  að 
hylja  höfuðið,  því  hann  er  í- 
mynd  og  vegsemd  Guðs,  en 
konan  er  vegsemd  mannsins. 

8.  Því  maðurinn  er  ekki  af 


TIL  KORINTUMANNA. 

konunni,  heldur 


339 

konan  af 
mannmum ; 

9.  Því  ekki  er  heldur  maöur- 
inn  skapaður  vegna  konunnar, 
heldur  koiian  vegna  mannsins. 

10.  Þess  vegna  ber  konunni 
að  bera  lotníngarmerki  á  höfði 
ser,  sakir  einglanna. 

11.  Samt  er  hvorki  maöurinn 
án  konunnar,  né  konan  án 
mannsins,  eptir  Drottins  til- 
ætlun. 

12.  Því  eins  og  konan  er  af 
manninum,  eins  er  og  maöur- 
inn  af  konunni;  en  alt  er  af 
Guði. 

18.  Hugsið  eptir  meö  sjálfum 
yður,  hvort  þaö  sómir  konu, 
að  biöja  til  Guðs  berhöfðaöri  ? 

14.  Eður  segir  ekki  yðar  eig- 
in  náttúra  yður,  að  karlmanni 
er  það  til  vanvirðu,  að  láta  hár 
sitt  vaxa, 

15.  En  aptur  á  mót  konu 
sæmd,  aö  láta  hár  sitt  vaxa, 
því  henni  er  hárið  geíið  í 
skýlustað  ? 

16.  En  vilji  nokkur  þrátta  um 
þetta,  þá  viti  hann,  að  ver  höf- 
um  ekki  slíka  venju,  og  ekki 
heldur  Guðs  söfnuðir. 

17.  En  um  leiö  og  eg  áminni 
um  þefcta,  vil  eg  ekki  hrósa 
því,  að  þer  komið  saman,  ekki 
til  ens  betra,  heldur  til  ens 
verra. 

18.  Því  fyrst  heyri  eg,  að  þeg- 

Y2 


340  S.  PALS  FYREI  PISTILL 

ar  þer  komið  saman  í  söfnuð- 
inum,  se  sundurlyndi  yðar  á 
milli,  og  að  nokkru  leyti  trui 
eg  því. 

19.  Því  fiokkadrættir  verða  að 
vera  yðar  á  milli,  svo  að  þeir 
þekkist  úr,  sem  góöir  eru. 

20.  Þegar  þer  komið  saman, 
er  það  ekki  til  að  halda  Drott- 
ins  kvöldmáltíð ; 

21.  Því  hver  tekur  sína  fæðu 
fyrir  fram  fyrir  sig,  þegar  til 
borðhaldsins  kemur,  svo  einn 
er  svángur,  en  annar  neytir  í 
óhófi. 

22.  Hafiö  þer  ekki  heimili,  þar 
sem  þer  getið  etiö  og  drukkið? 
Eður  fyrirlítiö  þer  Guös  söfnuð 
og  forsmáið  þá,  sem  fátækir 
eru?  Hvaö  á  eg  að  segja  yður? 
Á  eg  að  hrósa  yöur?  Fyrir 
þetta  hrósa  eg  yður  ekki. 

23.  Því  eg  hefi  meðtekið 
af  Drottni,  það  sem  eg  heíi 
kent  yður,  að  Drottinn  Jesús, 
á  þeirri  nótt  sem  hann  var 
svikinn,  tók  brauðið,  gjörði 
þakkir,  braut  það  og  sagði : 

24.  Þetta  er  minn  líkami, 
sem  fyrir  yður  verður  brotinn; 
gjörið  þetta  í  mína  minníngu. 

25.  Sömiileiðis  einnig  kaleik- 
inn  eptir  kvöldmáltíðina,  segj- 
andi:  þessi  kaleikur  er  nýr 
sáttmáli  í  mínu  blóði;  gjörið 
þetta,  svo  opt  sem  þér  drekk- 
ið,  í  mína  minníngu. 


11.  Kap. 

26.  Því  svo  opt  sem  þer  etið 
þetta  brauð,  og  drekkið  af 
þessum  kaleik,  þá  boðið  þer 
dauða  Drottins,  þángað  til 
hann  kemur. 

27.  Hver  sem  því,  etur  þetta 
braiið  og  drekkur  af  kaleik 
Drottins  óverðuglega,  sá  verð- 
ur  sekur  viö  Drottins  líkama 
og  blóð. 

28.  En  serliver  prófi  sig  sjálf- 
an,  og  eti  síðan  af  brauöinu  og 
drekki  af  kaleiknnm ; 

29.  Því  sá  sem  óverðuglega, 
etur  og  drekkur,  hann  etur 
og  drekkur  sér  til  dómsáfellis, 
þar  eö  hann  ekki  gjörir  grein- 
armun  á  Drottins  líkama. 

30.  Þar  fyrir  eru  svo  margir 
á  meðal  yðar  veikir,  vanmátt- 
ugir,  og  margir  dánir. 

31.  Því  ef  ver  dæmdum  oss 
sjálfa,  þá  yrðum  vér  ekki 
dæmdir. 

32.  En  þegar  Drottinn  dæmir, 
þá  er  það  til  aö  aga  oss,  svo 
vér  ekki  skulum  fordæmast 
með  heiminum. 

33.  Þar  fyrir,  bræðiir  mínir, 
þegar  þer  komið  saman  til 
máltíðar,  þá  bíöið  hver  eptir 
öðrum. 

34.  Ef  einhvern  liúngrar,  eti 
bann  heima,  svo  aö  þer  ekki 
komið  saman  yður  til  dóms. 
En  eg  mmi  skipa  til  um  hitt 
annað,  þegar  eg  kem. 


12.  Kap. 

12.  KAPÍTULI. 

Heilagur  Andi  útbýtir  gjöfum  sinum,  hverjum 
eptir  sinni  vild,  en  sbrhver  verji  þeim  til 
sameiginlegs  gagns. 

EN  eg  vil  ekki  láta  yður, 
bræðiir  mínir,  vera  ö- 
kunnugt  um  hinar  andlegu 
gjafir. 

2.  Þér  vitiö,  aö  þer  voruð 
heiðíngjar,  og  geinguð  til 
mállausra  skurðgoða,  eptir 
því  sem  þer  voruð  leiddir. 

3.  Þess  vegna  læt  eg  yður 
vita,  að  eingi  sá,  sem  talar  af 
Guðs  Anda,  formælir  Jesú,  og 
að  eingi  getur  kallað  Jesúm 
Drottin,  nema  Heilagur  Andi 
sé  með  honum. 

4.  Mismiiimr  er  á  náðargáf- 
um,  en  sami  er  Andinn; 

5.  Mismunur  er  á  embættum, 
en  sami  er  Drottinn ; 

6.  Mismunur  er  á  fram- 
kvæmdum,  en  Guð  er  hinn 
sami,  er  framkvæmir  alt  í 
öUum. 

7.  En  serhverjum  er  gefið  að 
sýna  Andans  gjöf  öðrum  til 
gagns ; 

8.  Því  að  einum  er  af  Andan- 
um  gefið  að  mæla  af  vísdómi ; 
en  öðrum  djúpsæ  þekkíng,  af 
hinum  sama  Anda ; 

9.  En  öðrum  trú,  af  sama 
Anda;  öðrum  læknisgáfa,  af 
liinum  sama  Anda; 

10.  Öörum  framkvæmdir 


TIL  KORINTUMANNA.  341 

kraptaverka ;  öðrum  spádóms 
gáfa ;  öðrum  greind  á  að  dæma 
um  andana;  öðrum  marghátt- 
aöar  túngur ; 

11.  Öðrum  útleggíng  túngn- 
anna.  En  alt  þetta  framkvæm- 
ir  einn  og  hinn  sami  Andi, 
sem  útbýtir  hverjum  einum 
eptir  sinni  vild ; 

12.  Því  eins  og  líkaminn  er 
ekki  nema  einn,  þó  hann  hafi 
marga  limu,  en  allir  limir  þess 
eina  líkama,  sem  eru  margir, 
eru  einn  líkami : 

13.  Eins  er  Kristur;  því  að 
vér  erum  allir  meö  einum 
Anda  skírðir  til  að  vera  einn 
líkami,  hvort  sem  ver  erum 
Gyðíngar,  eður  Grikkir,  þræl- 
ar  eður  frjálsir  menn,  og  allir 
erum  vér  drykkjaöir,  svo  ver 
séum  einn  andi; 

14.  Því  að  líkaminn  er  ekki 
einn  limur,  heldur  margir. 

15.  Þö  fóturinn  segði:  fyrst 
eg  er  ekki  hönd,  er  eg  ekki 
partur  likamans ;  mundi  hann 
ekki  vera  það  eins  fyrir  það  ? 

16.  Og  þó  eyrað  segði:  fyrst 
eg  er  ekki  auga,  er  eg  ekki 
partur  likamans;  mundi  það 
ekki  þar  fyrir  vera  likamans 
limur  ? 

17.  Ef  allur  likaminn  væri 
auga,  hvar  væri  þá  heyrnin? 
Ef  hann  allur  væri  eyra,  hvar 
væri  þá  ilmanin? 


342  S.  PÁLS  FY] 

18.  En  nú  hefir  Guð  sett  lim- 
ina  á  líkamanum,  hvern  einn, 
þar  sem  honum  leizt. 

19.  En  ef  allir  limirnir  væru 
einn  limur,  hvar  væri  þá  lík- 
aminn  ? 

20.  En  nú  eru  limirnir  marg- 
ir,  en  likaminn  einn. 

21.  Augað  má  því  ekki  segja 
við  höndina :  eg  þarf  þín  ekki 
viö ;  eður  höfiiðið  viö  fæturna : 
eg  þarf  ykkar  ekki  \iö ; 

22.  Heldur  eru  miklu  fremur 
þeir  limir  nauðsynlegir,  sem 
auðvirðilegastir  sýnast ; 

23.  Og  þeim  limnm  líkamans 
sýnum  vér  mestan  soma,  sem 
vér  höldum  öálitlegasta,  og 
þeir,  sem  óvirðuglegastir  þjkj- 
a,  prýðast  mest, 

24.  En  þeir,  sem  álitlegir  eru, 
liafa  þess  ekki  þörf;  heldur 
heíir  Guð  þannig  hagað  lík- 
amans  samteingíngu,  að  sá, 
sem  miður  er,  se  mest  verður, 

25.  Svo  ekki  verði  ágreiníng- 
ur  miUi  líkamans  lima,  held- 
iir  að  hver  limurinn  beri  um- 
liyggju  fyrir  öðrum. 

26.  Þar  af  er  það,  að  hvort 
sem  einn  limurinn  finnur  til, 
finna  allir  limirnir  til  með 
honum,  eöur  einum  vegnar 
vel,  þá  samgleðjast  allir  liinir 
limirnir. 

27.  En  þer  eruö  Krists  lík- 
ami  og  limir,  liver  fyrir  sig. 


RI  PISTILL  13.  Kap. 

28.  Og  suma  setti  Guð  í 
söfnuðinum,  fyrst  postula,  þar 
næst  spámenn,  svo  kennara, 
þar  næst  þá,  sem  hafa  gáfu  til 
að  gjöra  kraptaverk;  gáfu  til 
að  lækna,  til  að  aðstoða, 
stjórna  og  að  tala  marghátt- 
uðum  túngum. 

29.  Eru  allir  postular?  allir 
spámenn  ?  allir  lærifeður  ?  Er 
öllum  geíið  aö  gjöra  krapta- 
verk ?  Hafa  allir  iæknisgáfu  ? 

30.  Tala  allir  túngum,  eöur 
geta  allir  útlagt  þær? 

31.  Sækizt  eptir  liinum  beztu 
gáfum,  og  enn  fremur  vil  eg 
visa  yöur  hinn  bezta  veg. 

13.  KAPlTULI. 

Ef  hærleihann  vantar,  gagna  eklíi  hinar  gáf- 
urnar.  Elslmnnar  eiginlegleihar.  Allar  aðrar 
gáfur  þverra  loksins;  élshan  ein  er  varanleg, 

|3Ö  að  eg  talaði  bæði  eingla 
Xr  og  manna  túngum,  en 
hefði  ekki  kærleikann,  þá 
væri  eg  eins  og  hljómandi 
málmur  eða  hvellandi  bjalla ; 

2.  Og  þó  eg  liefði  spádóms- 
gáfu,  vissi  alia  leyndardóma 
og  heföi  als  háttar  þekkíngu, 
hefði  trú  svo  mikla,  að  eg 
gæti  ílutt  fjöll,  en  hefði  ekki 
kærleikann,  þá  væri  eg  einskis 
verður. 

3.  Og  þó  eg  bitaði  niður  all- 
ar eigur  mínar  og  léti  jafnvel 
brenna  mig,  en  hefði  ekki 


14.  Kap.  TIL  KORIÍ 

kærleikann,  væri  það  mér  til 
einskis  gagns. 

4.  Kærleikurinn  er  umburðar- 
lyndur,göðviljaður,  ekki  öfund- 
sjúkur,  ekki  raupsamur, 

5.  Ekki  hrokafuUur,  gjörir 
ekkert  ösæmilegt,  er  ekki 
sérplæginn,  ekki  reiðigjarn, 
tilreiknar  ekki  ilt, 

6.  Gleður  sig  ekki  af  örett- 
vísi,  en  samgleöst  sannleik- 
anum, 

7.  Er  þagmælskur,  trúir  öUu, 
vonar  alt,  umber  alt. 

8.  Kærleikurinn  fellur  aldrei 
úr  gildi;  en  hvort  heldur  það 
eru  spádömsgáfur,  þá  munu 
þær  þverra,  eður  túngur,  þá 
mun  þeim  linna,  eður  þekk- 
íng,  þá  mun  hún  þrjóta. 

9.  Því  ver  þekkjum  ekki 
nema  að  nokkru  leyti  og 
spáum  ekki  nema  að  nokkru 
ley  ti ; 

10.  En  þegar  hiö  fullkomna 
kemur,  þá  þverrar  það,  sem 
ekki  er  nema  að  nokkru 
leyti. 

11.  Þegar  eg  var  barn,  talaði 
eg  sem  barn,  var  lyndur  eins 
og  barn  og  hugsaði  sem  barn ; 
en  þegar  eg  varð  fuUoröinn, 
lagði  eg  af  bernskuna. 

12.  Því  nú  sjáum  vér  gegnum 
gler  í  ráögátu,  en  á  síðan  aug- 
liti  til  angiitis;  nú  þekki  eg 
að  nokkru  leyti,  en  þá  mun 


rUMANNA.  343 

eg  sjálfur  þekkja,  eins  og  eg 
er  sjálfur  þektur. 

13.  En  þá  er  þetta  þrent, 
trúin,  vonin  og  kærleikurinn, 
varanlegt,  en  af  þessu  er 
kærleikurinn  mestur. 

14.  KAPÍTULT. 

Að  tola  túngum,  pegar  einginn  útleggur,  gagnar 
éhkert;  en  aö  tola  af  spdmannleg H  andagipt, 
er  upphyggilegra.  Konur  tali  ehhi  opinherlega 
i  söfnuðinum.  Alt  framfari  par  sómasamlega 
og  með  reglu. 

LEGGIÐ  stund  á  kærleik- 
ann;  sækizt  eptir  enum 
andlegu  gáfunum,  en  allra 
helzt,  eptir  spámannlegri  anda- 
gipt. 

2.  Því  sá,  sem  talar  túngum, 
talar  ekki  við  menn,  lieldur 
við  Guð;  því  einginn  skilur 
hann,  en  hann  talar  í  anda 
hulda  lærdóma. 

3.  En  sá,  sem  talar  af 
spámannlegri  andagipt,  talar 
mönnum  til  uppbyggíngar,  á- 
minníngar  og  liuggunar. 

4.  Sá,  sem  talar  túngu,  upp- 
byggir  sjálfan  sig;  en  sá,  sem 
talar  af  spámannlegri  anda- 
gipt, uppbyggir  söfnuðinn. 

5.  En  eg  vildi,  að  þer  allir 
gætuð  túngum  talað,  en  þó 
heldur,  að  þér  töluðuð  af  spá- 
mannlegri  andagipt,  því  það 
er  meira  vert,  en  að  tala  túng- 
um,  nema  hann  undir  eins  út- 
leggi,  svo  að  söfnuðurinn  haíi 
af  því  uppbyggíngu. 


344  S.  PÁLS  FYRRI  PISTILL 

6.  Hvað  mundi  eg  gagna  yð- 
ur,  bræður,  þó  eg  kæmi  til 
yðar  og  talaði  túngum,  nema 
eg  undir  eins  talaði  til  yðar 


fyrir  opinberun  eða  þekkíngu 
eöur  spámannlega  andagipt 
eður  lærdóm? 

7.  Því  er  eins  varið  og  dauð- 
um  hlutiim,  er  hljöð  hafa, 
hvort  heldur  það  er  hljóðpípa, 
eður  harpa,  ef  hún  gefar  ekki 
aðgreiníng  hljóðunum,  hvern- 
ig  geta  menn  þá  vitað,  hvað 
það  er,  sem  leikið  er  á  pípuna 
eður  hörpuna  ? 

8.  Sömuleiöis,  ef  lúðurínn 
gæfi  öskilmerkilegt  hljóð,  hver 
mundi  þá  búa  sig  til  bar- 
daga? 

9.  Þannig  og  þer ;  nema  mál 
yöar  sé  skiljanlegt,  hver  veit 
þá,  hvað  þer  taliö?  Þér  taliö 
út  í  loptið. 

10.  Ef  til  viU  eru  svo  og  svo 
margar  túngur  til  1  heiminum, 
en  eingin,  sem  er  merkíiigar- 
laus. 

11.  Ef  eg  skil  ekki  merkíngu 
málsins,  er  eg  fyrir  þeim,  er 
talar,  sem  útlendíngur,  og  hann 
eins  fyrir  mér. 

12.  Sömuleiðis  og  þér;  þar 
eð  þér  sækizt  eptir  Andans 
gáfum,  þá  kappkostið  að  vera 
sem  fullkomnastir,  söfnuðinum 
til  uppbyggíngar. 

13.  Sá  sem  þar  fyrir  túngu 


14.  Kap. 

talar,  biðji,  aö  hami  geti  það 
útlagt. 

14.  Því  ef  eg  bið  á  útlenda 
túngu,  biður  að  sönnu  andi 
minn,  en  skilníngur  minn 
verður  ávaxtarlaus.  Hvernig 
á  það  þá  að  vera? 

15.  Eg  vil  biðja  með  andan- 
um,  en  biöja  undir  eins  með 
skilnÍDgnum;  eg  vil  sýngja 
með  andanum,  en  sýngja, 
einnig  með  skilníngnum ; 

16.  Því  þó  þú  lofir  Guð  í 
anda,  hvernig  á  hinn  fáfröði 
að  segja  amen  til  þinnar  lof- 
gjörðar,  þar  eð  hann  veit 
ekki,  hvað  þú  segir? 

17.  Því  aö  vísu  getur  lof- 
gjörð  þín  verið  fögur,  en 
íiinn  heíir  ekki  uppbyggíngu 
af  því. 

18.  Guði  mínum  se  lof,  að 
eg  tala  betur  túngum,  en  þér 
allir ; 

19.  En  heldur  vil  eg  í  söfnuð- 
inum  tala  fimm  orð  svo  skilj- 
anleg,  að  eg  geti  öörum  kent, 
heldur  en  tíu  þúsund  á  fram- 
andi  túngu. 

20.  Bræður,  verið  ekki  börn  í 
skilníngi,  heldur  eins  og  börn 
í  hrekkvísi,  en  veriö  fullorönir 
í  skilníngi. 

21.  í  lögmálinu  stendur  skrif- 
að:  í  útlendum  túngum  og 
með  annarlegum  vörum  vil  eg 
tala  til  þessa  lýðs,  en  samt 


14.  Kap. 

mun  hann  ekki  hlýða  mér, 
segir  Drottinn. 

22.  Framandi  túngur  eru  því 
teikn,  ekki  hinum  trúuðii, 
heldur  vantrúuðu;  en  hin 
spámannlega  andagipt  ekki 
hinum  vantrúuðu,  heldur  hin- 
um trúuðu. 

23.  Ef  því  allur  söfnuðurinn 
væri  saman  kominn  og  allir 
töluðu  túngum,  og  einhver 
vantrúaður,  eður  sá,  sem  ekki 
skildi  túngurnar,  kæmi  þar 
inn,  mundi  hann  ekki  segja, 
að  þer  væruð  vitstola? 

24.  En  ef  allir  tala  með  spá- 
mannlegri  andagipt,  og  ein- 
hver vantrúaður  eður  fáfróður 
kemur  inn,  þá  sannfærist  hann 
og  dæmist  af  öUum ; 

25.  Það  sem  í  hjarta  hans  er 
huliö,  verður  opinbert,  svo  að 
hann  mun  falla  fram  á  ásjönu 
sína  og  tilbiðja  Guð,  og  með- 
kenna,  að  Guð  sé  sannarlega 
með  yður. 

26.  Hvað  leiðir  þá  af  þessu, 
bræður  ?  Að  þegar  þer  1  söfn- 
uðinum  saman  komið,  og  sér- 
hver  yðar  heíir  sálm  fram  að 
færa,  eður  einhvern  lærdóm, 
eður  eitthvað  1  framandi  túng- 
u,  eður  opinberun  eður  útlegg- 
íngu,  þá  se  það  alt  til  upp- 
byggíngar. 

27.  Ef  einhver  talar  túngu, 
þá  séu  það  tveir,  mest  þrír, 


TIL  KORINTUMANNA. 


345 


og  það  til  skiptis,  en  einn 
leggi  út. 

28.  En  ef  eingi  er,  sem  getur 
útlagt,  þá  þegi  sá  1  söfnuðinum 
(sem  á  framandi  túngu  talar), 
en  tali  við  sjálfan  sig  og  Guð. 

29.  En  tveir  eður  þrír  spá- 
menn  mega  tala,  en  aðrir 
dæmi  um. 

30.  En  ef  annar,  sem  situr, 
fær  opinberun,  þá  þegi  sá 
íyrri. 

31.  Því  allir  getið  þer,  hver 
eptir  annan,  talað  af  spámann- 
legri  andagipt,  svo  að  allir 
læri  og  allir  huggist, 

32.  Því  spámanna  andar  eru 
spámönnum  undirgefnir, 

33.  Með  því  Guð  er  ekki  ó- 
eirðar,  heldur  friðarins  Guð. 
Eins  og  við  geingst  í  öUum 
söfnuðum  kristinna  manna, 

34.  Ber  konum  yðrum  að 
þegja  í  söfnuðunum,  því  þeim 
er  ekki  leyft  að  tala,  heldur 
að  hlýða,  eins  og  líka  lögmál- 
ið  býður. 

35.  En  ef  þær  vilja  fræðast  í 
einhverju,  spyrji  þær  menn 
sína  heima,  því  konum  sæmir 
það  ekki,  að  tala  í  söfnuðin- 
um. 

36.  Eöur  hefir  Guðs  lærdöm- 
ur  frá  yður  út  geingið?  eöa 
eruð  þér  þeir  einustu,  er  hann 
er  kominn  til  ? 

37.  Ef  nokkur  þykist  spá- 


346 


S.  PÁLS  FYRRI  PISTILL  15.  Kap. 


maður  vera,  eða  gæddur  And- 
ans  gafa,  þá  viti  hann,  að  það, 
sem  eg  her  skrifa  yöur,  er 
Drottins  boð. 

38.  Ef  nokkur  vill  ekki  við 
þetta  kannast,  ráði  hann  því. 

39.  Kappkostið  því,  bræður, 
að  öðlast  spámannlega  anda- 
gipt;  og  bannið  ekki  að  tala 
túngum;  en  alt  framfari  sið- 
samlega  og  með  reglu. 

15.  KAPÍTULI. 

Poll  vitnar  um  Krists  upprisu.  Hrekur  pd,  sem 
neita  henni.  Kennir,  hvernig  framliðnir  muni 
upprxsa.    Huggar  trúaða  með  því. 

EN  eg  vil  minna  yður,  bræð- 
ur,  á  náöarboöskap  þann, 
er  eg  áður  hefi  boðað  yður  og 
þer  veittuð  viðtöku, 

2.  Sem  þer  einnig  hafið  stöð- 
uglega  haldið  við,  og  sem  líka 
mun  yður  hólpna  gjöra,  ef 
þér  geymið  hans,  eins  og  eg 
kendi  yður  hann,  nema  svo  se, 
að  þér  haíið  öfyrirsynju  trúna 
tekið. 

3.  Því  eg  kendi  yður  fyrst  og 
fremst  þann  lærdóm,  sem  eg 
hefi  meðtekið;  að  Kristur  væri 
dáinn  vegna  vorra  synda  eptir 
ritníngunum, 

4.  Og  grafinn  og  upprisinn  á 
þriðja  degi  eptir  ritníngunum, 

5.  Og  se  séður  af  Kefasi,  og 
þar  eptir  af  þeim  tólf. 

6.  Síðan  var  hann  seður  í 
einu  af  meir  en  fimm  hundr- 


uð  bræðrum,  er  flestír  lifa  alt 
til  þessa  dags,  en  sumir  eru 
dánir. 

7.  Þar  eptir  birtist  hann  Jak- 
obi,  síðan  öUum  postulunum. 

8.  Síöast  allra  opinberaðist 
hann  einnig  mer,  eins  og  ó- 
tímabærum  burði ; 

9.  Því  eg  er  síztur  postul- 
anna,  og  ekki  verður  að  kall- 
ast  postuli,  því  aö  eg  hefi  of- 
sókt  Guðs  söfnuð ; 

10.  En  af  náð  Guðs  er  eg, 
það  eg  er,  og  náð  hans  viö 
mig  hefir  ekki  verið  til  önýtis, 
heldur  hefi  eg  nnnið  meira  en 
allir  hinir,  þó  ekki  eg,  heldur 
Guðs  náö,  sem  með  mér  er. 

11.  Hvort  sem  það  þá  er  eg, 
eður  þeir,  þá  kennum  vér 
þannig,  og  þannig  hafið  þer 
trúað. 

12.  En  ef  það  er  kent,  að 
Kristur  se  upp  risinn  frá 
dauðum,  hvernig  geta  þá 
nokkrir  af  yður  sagt,  að  npp- 
risa  framliðinna  se  ekki  til  ? 

13.  En  sé  upprisa  framliðinna 
ekki  til,  þá  er  Kristur  heldur 
ekki  upp  risinn ; 

14.  En  ef  Kristur  er  ekki  upp 
risinn,  þá  er  vor  kenning  ónýt, 
og  trú  yöar  líka  ónýt. 

15.  En  vér  reynumst  þá  og 
Ijúgvottar  Guðs,  þar  eð  vér 
höfum  vitnað  um  Guð,  að 
hann  hafi  upp  vakið  Krist,  er 


15.  Kap.  TIL  KOKIÍ 

hann  hefir  ekki  upp  vakið, 
svo  framarlega  sem  framliönir 
ekki  upp  1  isa ; 

16.  Því  ef  dauðir  ekki  upp 
risa,  þá  er  Kristur  ekki  upp 
risinn ; 

17.  En  ef  Kristur  er  ekki  upp 
risinn,  þá  er  trú  yðar  önýt, 

18.  Þér  eruð  þá  enn  þá  í  yðar 
syndvim,  og  þeir,  sem  sofnaðir 
eru  í  Kristi,  glataðir. 

19.  Ef  vér  einúngis  í  þessu 
lífi  settum  vora  von  til  Krists, 
þá  værum  ver  hinir  vesælustu 
allra  manna. 

20.  En  nú  er  Kristur  upp 
risinn  frá  dauðum,  frumgróöi 
allra  þeirra,  sem  dánir  eru ; 

21.  Því  þar  eð  dauöinn  kom 
fyrir  einn  mann,  kom  og  upp- 
risa  dauðra  fyrir  einn  mann. 

22.  Því  aö  eins  og  allir  deya 
í  Adam,  eins  munu  og  allir 
lífgast  1  Kristi, 

23.  En  serhver  í  sinni  röð; 
Kristur  er  frumgróðinn,  þar 
næst  munu  þeir,  sem  Kristi 
tilheyra,  upp  risa  1  bans  til- 
komu. 

24.  Þar  eptir  kemur  endir- 
inn,  þegar  hann  selur  Guði  og 
Föður  ríkið  í  hendur,  þá  hann 
er  búinn  að  afmá  alt  veldi, 
herradæmi  og  makt ; 

25.  Því  að  honum  ber  að 
ríkja,  þángað  til  hann  hefir 
lagt  alia  óvini  undir  sína  fætur. 


rUMANNA.  347 

26.  Sá  síðasti  óvinur,  sem 
afmáist,  er  dauðinn ; 

27.  Því  alt  hefir  hann  undir 
hans  fætur  lagt.  En  þegar 
hann  segir  að  alt  se  undir 
hann  gefið,  þá  er  það  auðsætt, 
að  sá  er  þar  frá  undan  skilinn, 
er  lagði  alt  í  hans  vald. 

28.  En  þegar  hann  er  búinn 
að  leggja  alt  undir  hans  veldi, 
þá  mun  sjálfur  Sonurinn  leggja 
sig  undir  þess  veldi,  er  áður 
hafði  lagt  alt  undir  hans  vald, 
svo  að  Guð  se  alt  1  öllu. 

29.  En  hvað  gjöra  þeir,  er 
lata  skírast  fyrir  hina  dauðu, 
ef  dauöir  öldúngis  ekki  upp 
risa?  og  því  láta  þeir  skíra 
sig  fyrir  þá? 

30.  Og  því  erum  ver  1  sifeld- 
um  háska  ? 

31.  Daglega  er  eg  í  dauðans 
hættu ;  það  vitna  eg  hátíðlega 
við  lofstír  þann,  sem  eg  af  yö- 
ur  hefi  1  Drottni  vorum  Jesú 
Kristi. 

32.  Hvert  gagn  heföi  eg  af 
því,  að  eg  hefi  við  óargadýr 
(að  eg  kveöi  svo  að  orði)  bar- 
izt  í  Efesus,  ef  aö  dauöir  ekki 
upp  rísa  ? 

33.  Latum  oss  (þá)  eta  og 
drekka,  því  á  morgun  deyum 
ver. 

34.  Látið  ekki  villa  yður; 
vont  samfélag  spillir  góðum 
siðum.    Vaknið  fyrir  alvöru 


348 


S.  PÁLS  FYRRI  PISTILL 


15.  Kap. 


og  syndgið  ekki;  því  sumir 
þekkja  ekki  Guð.  Eg  segi 
þetta  yður  til  blygðunar. 

35.  En  einhver  kynni  að  segja: 
hvernig  geta  dauðir  upp  risiö  ? 
Með  hvílíkum  líkama  munu 
þeir  fram  koma? 

36.  Þú  heimskíngi,  það,  sem 
þú  sáir^  lifnar  ekki  aptur, 
nema  það  deyi; 

37.  Og  þaö,  sem  þú  sáir,  er 
ekki  sá  líkami,  er  það  síðar 
verður,  heldur  einbert  fræ- 
korn,  til  dæmis:  hveitis,  eður 
einhvers  annars ; 

38.  En  Guð  gefur  því  líkama, 
eins  og  hann  viU,  og  serhverju 
frækorni  sinn  eiginlegan  lík- 
ama. 

39.  Ekki  er  alt  hold  sama 
hold;  heldur  er  annað  mann- 
anna,  annað  hold  dýranna, 
annað  fiskanna,  annaö  fugl- 
anna. 

40.  Til  eru  bæði  himneskir 
likamir  og  jarðneskir  líkamir, 
en  önnur  er  fegurð  hinna 
himnesku,  önnur  hinna  jarð- 
nesku. 

41.  Öðruvísi  er  birta  solar- 
innar,  öðruvísi  túnglsins,  og 
enn  öðruvísi  stjarnanna  (því 
stjarna  er  stjörnu  bjartari). 

42.  Þannig  er  og  varið  upp- 
risu  hinna  dauöu.  Her  er  nið- 
ur  sáö  forgeingilegum  likama, 
en  upp  ris  oforgeingilegur ; 


43.  Her  er  niður  sáð  öásjá- 
legum  likama,  en  upp  ris  veg- 
samlegur ; 

44.  Það  er  niður  sáð  veikum, 
en  upp  ris  máttugur;  náttúr- 
legum  likama  er  niður  sáð,  en 
upp  ris  andlegur  likami.  Til 
er  náttúrlegur  likami  og  til  er 
andlegur  likami. 

45.  Svo  stendur  og  skrifað : 
hinn  fyrsti  maður  Adam  varð 
að  lifandi  sálu,  hinn  síðari 
Adam  að  lifgandi  anda. 

46.  En  ekki  kom  hinn  andlegi 
fyrst,  heldur  hinn  náttúrlegi, 
þar  eptir  hinn  andlegi. 

47.  Hinn  fyrri  maöur  var 
mold  af  jörðu,  hinn  síðari 
maöur  er  Drottinn  af  himni. 

48.  Eins  og  sá  jarðneski  var, 
þannig  eru  hinir  jarönesku,  og 
eins  og  sá  himnes^ki  var,  þann- 
ig  og  hinir  himnesku ; 

49.  Og  eins  og  ver  höfum 
borið  liking  þess  jarðneska, 
eins  munum  ver  og  bera  lik- 
ing þess  himneska. 

50.  En  þetta  segi  eg,  bræður, 
að  hold  og  blóð  getur  ekki 
erft  Guðs  riki,  né  hið  forgeingi- 
lega  oforgeingilegleikann. 

51.  Sjá,  eg  segi  yður  leyndar- 
döm:  ver  munum  ekki  allir 
sofna, 

52.  En  allir  umbreytast  1  vet- 
fángi,  i  einu  augnabliki,  við 
hinn  síðasta  lúöurs  þyt  (því 


16.  Kap. 

lúöurinn  mun  gella,  og  hinir 
dauðu  upp  risa  óforgeingileg- 
ir,  en  ver  umbreytast) ; 

53.  Því  hið  forgeingilega  verð- 
ur  að  íklæðast  óforgeingileg- 
leikanum,  og  hið  dauðlega  ó- 
dauðlegleikanum. 

54.  En  þegar  hið  forgeingi- 
lega íklæðist  óforgeingileg- 
leikanum,  og  hið  dauðlega 
ódauðlegleikanum,  þá  rætist 
þaö,  sem  skrifað  er:  dauðinn 
er  uppsvelgdur  í  sigur. 

55.  Dauði,  hvar  er  þinn  brodd- 
ur  ?  Helvíti,  hvar  er  þinn  sig- 
ur? 

56.  En  broddur  dauðans  er 
syndin,  en  afl  sjndarinnar  er 
lögmáliö. 

57.  En  Guði  seu  þakkir,  sem 
oss  heíir  sigurinn  geíið  fyrir 
Drottin  vorn  Jesúm  Krist ! 

58.  Bræður  mínir  elskanlegir, 
verið  þess  vegna  stöðugir,  ó- 
bifanlegir,  ætíð  ávaxtarsamir  í 
verki  Drottins,  með  því  þér 
vitiö,  að  erviði  yðar  í  Drottni 
mun  ekki  verða  til  ónýtis. 

16.  KAPÍTULI. 

Niðurlag  href  sins. 

AÐ  því  er  snertir  ölmusu- 
XJL  safn  yðar  handa  enum 
kristnu,  þá  hegðið  yður  með 
það,  eins  og  eg  heíi  boðiö 
söfnuðinum  í  Galatalandi. 

2.  Hver  yðar  leggi  afsíðis 
heima  hjá  ser  á  fyrsta  degi 


TIL  KOEINTUMANNA. 


349 


vikunnar,  og  geymi  í  einum 
sjóð,  það  sem  honum  heppn- 
azt  (að  spara)  svo  að  safnið 
þurfi  ekki  þá  fyrst  fram  að 
iara,  þegar  eg  kem. 

3.  En  þegar  eg  kem,  mun  eg 
senda  þá,  sem  þér  álítið  bæfa, 
meö  gáfu  yðar  til  Jerúsalems 
og  skrifa  með  þeim ; 

4.  Og  ef  eg  finn  það  ómaks 
vert,  að  eg  sjálfur  fari,  þá  læt 
eg  þá  fara  með  mer. 

5.  En  eg  mun  koma  til  yðar, 
þegar  eg  fer  um  Masedóníu 
(því  um  hana  fer  eg),  og  dvel, 
ef  til  vill,  hjá  yður, 

6.  Jafnvel  verð  kyrr  vetrar- 
lángt;  þér  getiö  þá  leiöbeint 
mer,  hvert  sem  eg  fer. 

7.  Því  nú  vil  eg  ekki  koma 
við  bjá  yður,  en  eg  vona,  ef 
Guð  lofar,  að  dvelja  nokkra 
stund  hjá  yður. 

8.  En  alt  til  hvítasunnu  verð 
eg  kyrr  í  Efesus, 

9.  Því  mér  heíir  þar  mikið 
og  kröptugt  tækifæri  gefizt, 
þó  mótstöðumennirnir  séu 
margir. 

10.  En  ef  Tímóteus  kemur  til 
yðar,  þá  sjáið  svo  til,  að  hann 
geti  óttalaus  hjá  yöur  verið, 
því  að  hann  vinnur  að  Drott- 
ins verki,  eins  og  eg. 

11.  Einginn  fyrirliti  hann, 
greiðið  heldur  ferð  bans  meö 
friði,  svo  aö  hann  komist  til 


350  S.  PÁLS  SÍÐ 

mín,  því  eg  vænti  hans  með 
bræðrunum. 

12.  Bróöur  Appolló  hefi  eg 
mikillega  beðiö,  aö  hann  fylgd- 
ist  með  bræðrunum  til  yöar, 
en  hann  vildi  ekki  fara  nú 
þegar,  en  nrnn  koma,  þegar 
hann  fær  hentugleika  til  þess. 

13.  Vakið,  haldið  fast  við 
trúna,  sýniö  yöur  karlmann- 
lega  og  verið  styrkvir, 

14.  Auösýnið  kærleika  í  öUu. 

15.  En  eg  áminni  yður,  bræð- 
ur:  þér  vitið,  að  Stefáns 
heimilisfólk  var  frumgróði 
Akkeu  og  heíir  helgað  sig 
þjónustu  kristinna; 

16.  Sýnið  þvílíkum  virðíngu, 
og  öUiim  þeim,  sem  eru  til- 
hjálpandi  og  vinna  þar  að. 

17.  En  eg  gleðst  vlö  komu 
Stefáns,  Fortúnatí  og  Akkaisí ; 
því  þeir  hafa  bætt  mer  yöar 


lEI  PISTILL  1.  Kap. 

söknuð;  þeir  hafa  bæöi  glatt 
mig  og  yður. 

18.  Hafið  mætur  á  slíkum 
mönnum. 

19.  Yður  heilsa  söíhuðimir 
í  Asíu.  Akvílas  og  PriskiUa 
biöja  mikiUega  að  heilsa  yð- 
ur  í  Drottni,  ásamt  söfnuði 
þeim,  sem  saman  kenmr  í 
þeirra  húsi. 

20.  Allir  bræðurnir  heilsa 
yöur.  Berið  þessa  kveðju,  hver 
til  annars,  með  heilögum  kossi. 

21.  Kveðjan  er  skrifuð  meö 
minni,  Páls,  hendi. 

22.  Ef  nokkur  er  sá,  sem 
ekki  elskar  Drottinn  Jesúm 
Krist,  sá  sé  bölvaður.  Drott- 
inn kemur. 

23.  Náðin  Drottins  vors  Jesú 
Krists  se  með  yður. 

24.  Kærleiki  minn  se  meö 
yður  öUum  í  Jesú  Kristi,  amen. 


SÁNKTI  PÁLS  SÍÐARI  PISTILL 

TIL 

KORINTUMANNA. 


1.  KAPÍTULI. 

Huggun  og  poUnmsedi  Pais  i  áls  Jconar  and- 
streymi,  Tilgreinir,  Jivers  vegna  hann  hafi 
eltki  homið  til  Korintu. 

PÁLL,  aö  Guðs  vilja  post- 
uli  Jesú  Krists,  og  bróöir 
Tímóteus,  heilsa  söfnuði  Guös 


í  Korintuborg  og  öllum  kristn- 
um  í  Akkeu. 

2.  Náð  sé  meö  yöur  og  frið- 
ur  af  Guði  vorum  Föður  og 
Drottni  Jesú  Kristi. 

3.  Lofaður  veri  Guö  og  Fað- 
ir  Drottins  vors  Jesú  Krists, 


1.  Kap.  TIL  KOEINTUMANNA 

miskunsemdanna    Faöir  og 
Guö  allrar  huggunar, 

4.  Sem  huggar  oss  svo  í  öU- 
um  vorum  þjáníngum,  að  ver 
getum  aptur  huggað  aðra  í 
als  konar  þjáníngu  meö  sömu 
huggun,  er  Guð  huggar  oss 
með; 

5.  í>ví  eins  og  ver  höfam 
fyrir  mörgum  þjáníngum  orðið 
vegna  Krists,  eins  veitir  hann 
oss  og  fyrir  Krist  yfirgnæfan- 
lega  huggun; 

6.  Því  hvort  heldur  ver  líð- 
um  þjáníngar,  þá  er  það  jður 
til  huggunar  og  sáluhjálpar, 
eður  vér  öðlumst  huggun,  er 
það  yður  til  huggunar,  sem 
sýnir  sig  kröptuga  til  þolin- 
mæði  1  sömu  þjáníngum,  sem 
vér  líðum. 

7.  Og  þessi  vor  von  um  yður 
er  staöföst,  þar  eö  ver  vitum, 
að  eins  og  þér  eruð  hluttak- 
andi  orönir  í  þjáníngunum, 
eins  munuð  þér  verða  þaö  í 
hugguninni. 

8.  Því  ver  viljum  ekki  dylja 
fyrir  yður,  bræöur,  aö  þjáníng- 
ar  þær,  sem  vér  urðum  fyrir  í 
Asíu,  voru  ákaflega  þúngar, 
og  þýngri,  en  ver  gætum  þær 
borið,  svo  ver  örvæntum  jafn- 
vel  um  líf  vort. 

9.  Já,  oss  sýndist  með  sjálf- 
um  oss,  aö  vér  þegar  hefðum 
feingið  vorn  dauðadóm,  svo 


351 

ver  ekkert  traust  settum  til 
sjálfra  vor,  heldur  til  Guðs, 
sem  upp  vekur  hina  dauöu. 

10.  Hann  frelsaði  oss  frá 
þessari  miklu  dauðans  hættu, 
og  frelsar, 

11.  Og  honum  treystum  ver 
til  þess,  að  hann  eins  her 
eptir  muni  frelsa  oss,  ef  þér 
einnig  hjálpið  til  þess  með 
yöar  bænum  fyrir  oss,  svo 
að  sú  náö,  sem  oss  veitist 
fyrir  margra  bænir,  vegsam- 
ist  vor  vegna  af  mörgum  með 
þakkargjörð. 

12.  Því  þetta  er  hrósun  vor, 
vitnisburöur  samvizku  vorrar, 
að  ver  höfum  hegðað  oss  fals- 
laust  í  heiminum  og  með 
grandvarlegleika  fyrir  Guði, 
ekki  fyrir  aðstoð  holdlegrar 
speki,  heldur  Guös  náðar,  allra 
helzt  hjá  yður ; 

13.  Því  ekki  skrifa  eg  yður 
annað  en  það,  sem  þér  lesiö 
og  líka  þekkiö,  og  eg  vona  þér 
munið  og  þekkja  það  alt  til 
enda, 

14.  Eins  og  þer  eruö  búnir 
að  þekkja  oss  að  nokkru  leyti, 
að  ver  munum  verða  yður  til 
soma,  eins  og  þer  oss,  á  degi 
Drottins  Jesú. 

15.  Og  Í  þessu  trausti  ásetta 
eg  mér  fyrri  að  koma  til  yöar, 
svo  að  þer  í  annað  sinn  hefð- 
uö  gott  af  því. 


352  S.  PALS  SÍÐ 

16.  Og  að  fara  um  hjá  yður 
til  Masedóníu,  og  koma  aptur 
þaðan  til  yðar,  og  fá  yðar 
fylgd  til  Gyðíngalands. 

17.  Sýnda  eg  nokkurt  laus- 
lyndi  Í  því,  að  eg  ásetti  mér 
þetta?  Eður  sýndi  þessi  á- 
setníngur  minn  holdlegt  ráð- 
lag,  svo  að  (fyrst)  sé  hjá  mér 
já,  já,  og  (síðan)  nei,  nei  ? 

18.  Sá  sannorði  Guð  sé  mitt 
vitni,  að  lærdómur  vor  hjá  yö- 
ur  var  ekki  já  og  nei ! 

19.  Því  Guös  Sonur  Jesús 
Kristur,  sem  ver  kendum  yð- 
ur,  eg,  Sylvanus  og  Tímóteus, 
var  ekki  já  og  nei,  heldur  var 
alt  í  honum  já ; 

20.  Því  svo  mörg  sem  Guðs 
fyrirheit  eru,  þá  eru  þau  í 
honum  já  og  amen,  Guði  til 
dýrðar  fyrir  vora  kenníngu. 

21.  En  sá,  sem  heldur  oss 
ásamt  yður  fast  við  Krist  og 
hefir  smurt  oss, 

22.  Er  Guð,  sem  einnig  hef- 
ir innsiglaö  oss  og  geíið  pant 
Andans  í  vor  hjörtu. 

23.  En  eg  kaíla  Guð  mer  til 
vitnis  um  það,  að  eg  af  hlífö 
við  yður  ekki  hefi  komið  til 
Korintuborgar. 

24.  Ekki  þess  vegna,  að  ver 
viljum  Drottna  yíir  trú  yðar, 
heldur  erum  ver  samvinnandi 
að  fögnuði  yörum;  því  þér 
standið  stöðugir  í  trúnni. 


lRI  PISTILL  2.  Kap. 

2.  KAPÍTULI. 

Sama  efni.  Biður  að  tdka  þann  aptur  i  söfn- 
uðinn,  sem  hafði  hætt  rdð  sitt.  Þakkar  Guði, 
sem  hlessar  hans  emhætti. 

EN  með  sjálfum  mér  hefi  eg 
ásett  að  koma  ekki  aptur 
til  yðar  með  hrygð ; 

2.  Því  ef  eg  hryggi  yður,  hver 
gleður  mig  þá,  nema  sá,  er  eg 
áður  haf  ði  hrygt  ? 

3.  Og  þetta  skrifaði  eg  yður 
til  þess,  að  þegar  eg  kem, 
haíi  eg  ekki  hrygö  af  þeim,  er 
eiga  að  gleðja  mig,  með  því  eg 
heíi  það  traust  til  yðar  allra, 
aö  yður  öUum  se  það  til  gleöi, 
sem  mer  er  til  gleði. 

4.  Því  með  mikiUi  hrygð  og 
harmþrúngnu  hjarta  og  mörg- 
um  tárum  skrifaði  eg  yður, 
ekki  til  þess  að  hryggja  yð- 
ur,  heldur  til  þess  þér  þar  af 
sæuð  þá  miklu  elsku,  er  eg 
heíi  til  yöar. 

5.  En  ef  einhver  er  sá,  sem 
hefir  hrygðar  ollað,  þá  heíir 
hann  ekki  hrygt  mig,  heldur 
að  nokkru  leyti  yður  alla,  eg 
vil  ekki  segja  annaö  þýngra. 

6.  Látið  honum  nægja  þá 
refsíngu,  sem  á  haim  er  lögð 
af  mörgum, 

7.  Svo  þer  ættuð  nú  því  held- 
ur að  fyrirgefa  honuin  og 
hugga  hann,  svo  að  of  mikil 
sorg  ekki  gjöri  út  af  viö 
hann. 


3.  Kap. 


TIL  KORINTUMANNA. 


353 


8.  Þess  vegna  bið  eg  yður  að 
sýna  honum  elsku ; 

9.  Því  til  þess  skrifaði  eg 
yöur,  að  eg  feingi  að  vita, 
hvernig  þer  reynduzt,  hvort 
þér  eruð  hlýönir  í  öUu. 

10.  En  ef  þer  fyrirgeíið  þess- 
um,  þá  eg  sömuleiðis;  því 
einnig  eg,  ef  eg  heíi  fyiirgeíið 
nokkuö,  þá  heíi  eg  fyrirgeíið 
það  yðar  vegna  fyrir  Krists 
augliti, 

11.  Svo  ver  ekki  verðum  vel- 
aöir  af  Satan,  því  oss  eru  ekki 
ókiinn  hans  vélabrögð. 

12.  En  þegar  eg  kom  til  Tró- 
as  til  aö  kenna  náðarlærdóm 
Krists,  og  mér  opnaðist  vegur 
til  þess  í  Drottni,  þá  hafði  eg 
þó  ekki  eyrð  í  anda  míniim, 
af  því  eg  hitti  ekki  bróður 
minn  Títum; 

13.  Heldur  kvaddi  þá,  og  for 
til  Masedóníu. 

14.  En  þakkir  seu  Guði,  sem 
ávalt  geíur  oss  sigur  1  Krists 
erindi  og  lætur  hans  þekkíng- 
ar  ilm  allstaðar  af  oss  útbreið- 
ast. 

15.  Því  ver  erum  fyrir  Guði 
Krists  ilmur,  bæöi  fyrir  ena 
hólpnu  og  hina  glötuðu ; 

16.  Þessum,  banvænn  eimur 
til  dauða,  hinum,  lífgandi  ilm- 
ur til  lífs ;  en  hver  er  til  þess 
hæfur  ? 

17.  Því  ekki  erum  ver  eins 


og  margir,  sem  falsa  Guðs 
orð,  heldur  kennum  vér  fyrir 
augsýn  Guðs  hreinskilnislega 
Krists  lærdóm,  eins  og  frá 
Guði  kominn. 

3.  KAPÍTULL 

Poll  talar  um  vegsemd  kristnihoðara-emhættis- 
ins,  og  um  þá  djörfúng,  er  því  fylgi. 

MUNUM  vér  aptur  vera 
farnir  að  hæla  oss  sjálf- 
um?  eður  munum  vér  þess  við 
þurfa,  eins  og  sumir,  að  fá 
meðmælíngarbréf  til  yðar  eður 
frá  yður  til  annara  ? 

2.  Þér  eruð  vort  bref,  skrifað 
í  vor  hjörtu,  kunnugt  öllum 
mönnum  og  af  þeim  lesið  ; 

3.  Því  alkunnugt  er,  að  þer 
eruð  Krists  bref  af  oss  ritað, 
ekki  með  bleki,  heldur  Anda 
lifanda  Guös,  ekki  á  stein- 
spjöld,  heldur  hjartans  hold- 
spjöld. 

4.  En  þetta  traust  höfum  ver 
til  Guðs  vegna  Krists. 

5.  Ekki  svo,  að  ver  af  sjálfum 
oss  seum  hæíir  til  að  hugleiða 
nokkuð  eins  og  af  sjálfum  oss, 
heldur  er  vor  hæíilegleiki  frá 
Guði; 

6.  Sem  og  hefir  gjört  oss 
hæfa  til  að  vera  þjóna  hins 
nya  sáttmála,  ekki  bokstafsins, 
heldur  andans;  því  bókstaf- 
urinn  deyðir,  en  andinn  llfgar. 

7.  En  ef  þjónusta  dauðans, 
sem  á  steina  var  klöppuð,  var 


554  S.  PlLS  SÍÐ 

svo  dýrðleg,  að  ísraelssynir 
ekki  þoldu  að  horfa  á  Mósis 
andlit  fyrir  bjartleiks  sakir,  er 
þó  átti  að  þverra ; 

8.  Hversu  miklu  dýrölegri 
mun  þá  verða  þjónusta  and- 
ans? 

9.  Því  ef  þjónusta  fyrirdæm- 
íngarinnar  var  svona  dýrðleg, 
þá  mnn  þjónusta  rettlætíngar- 
innar  vera  miklu  dýrðlegri, 

10.  Svo  að  það,  sem  var  dýrð- 
legt,  er  að  þessu  leyti  ekki 
dýrðlegt  í  samanbiirði  við  liins 
yfirgnæfandi  dýrð. 

11.  Því  ef  það,  sem  afmást 
átti,  var  dýrðlegt,  þá  mun 
miklu  fremur  hið  varanlega 
vera  dýrðlegt. 

12.  Með  því  ver  höfum  þessa 
von,  svo  tölum  vér  all-djarf- 
lega, 

13.  Og  ekki  eins  og  Móses, 
er  heingdi  skýlu  fyrir  andlit 
sitt,  svo  að  Israelssynir  skyldu 
ekki  sjá  endalok  ens  forgeingi- 
lega. 

14.  Enda  heíir  hugskot  þeirra 
hart  verið,  því  alt  til  þessa 
dags  við  varir  hin  sama  skýla 
öburttekin  undir  gamla  sátt- 
málans  lestri,  því  einúngis  í 
Kristi  verður  hún  burt  tekin. 

15.  En  alt  til  þessa  dags  hvíl- 
ir  skýla  yfir  hjarta  þeirra, 
þegar  Möses  lögmál  er  lesið; 

16.  En  hvenær  sem  þeir  snúa 


iUÍ  PISTILL  4.  Kap. 

ser  til  Drottins,  þá  nrnn  skýl- 
an  verða  burt  tekin. 

17.  Drottinn  er  Andi,  en  þar 
sem  hans  Andi  er,  þar  er  frelsi. 

18.  En  vér  allir,  er  skoðura, 
eins  og  í  spegli,  með  beru 
andliti  dýrð  Drottins,  nm- 
myndumst,  eins  og  af  Drott- 
ins Anda,  eptir  þessari  sömii 
mynd  til  meiri  og  meiri  dýrðar. 

4.  KAPÍTULI. 

Páll  ver  hennsluaðferð  sína.    Tálar  um  sinar 
þrautir  og  huggun. 

MEÐ  því  vér  höfum  þvílíka 
þjónnstu  á  hendi,  eptir 
þeirri  náð,  sem  oss  er  veitt, 
þá  letjumst  vér  ekki, 

2.  Heldur  höfum  afneitað  allri 
leynilegri  svívirðíngu,  förum 
hvorki  með  fláttskap,  ne  föls- 
um  Guðs  orð,  heldur  mæl- 
nm  fram  með  oss  fyrir  hvers 
manns  samvizku,  með  sann- 
leikans  auglýsíngu  fyrir  Guðs 
augliti. 

3.  En  ef  nokkrum  er  kenning 
vor  hulin,  þá  er  það  glötuðum, 
það  er  að  skilja:  vantrúuðum, 

4.  Hverra  hugskot  guð  þess- 
arar  aldar  hefir  svo  blindað, 
að  þeir  ekki  sjá  birtu  hins 
dýrðlega  náðarlærdóms  Krists, 
sem  er  Guðs  ímynd. 

5.  Því  ekki  prédikum  ver  oss 
sjálfa,  heldur  Drottin  Jesúm 
Krist,  en  oss,  yðar  þjöna, 
vegna  Jesú; 


5.  Kap. 

6.  Því  Guð,  sem  bauð,  að  Ijós 
skyldi  skína  úr  myikri,  hefir 
látið  Ijós  skína  í  vor  hjörtu, 
svo  þekkíng  Guðs  dýrðar  í 
Kristi  Jesú  skyldi  augljós 
verða. 

7.  En  þenna  fjársjöð  berum 
vér  í  leirkerum,  svo  að  krapt- 
arins  stærð  se  Guðs,  en  ekki 
af  oss. 

8.  í  öllu  þjökumst  ver,  en 
látum  þó  ekki  hugfallast;  er- 
um  vonlitlir,  en  örvínglumst 
þó  ekki ;  ofsöktir,  en  þö  ekki 
hjálparlausir ; 

9.  Feldir  til  jarðar,  en  tortýn- 
umst  þó  ekki. 

10.  Jafnan  berum  ver  deyð- 
íngu  Jesú  á  líkamaniim,  svo 
að  Jesú  líf  auglýsist  á  vorum 
líkama ; 

11.  Því  þótt  ver  lifum,  erum 
ver  jafnan  til  dauðii  seldir 
vegna  Jesú,  svo  að  hans  líf 
einnig  angljöst  verði  í  vorum 
dauðlega  líkama. 

12.  Dauðinn  sýnir  því  krapt 
sinn  í  oss,  en  lífið  á  yður. 

13.  En  með  því  ver  höfum 
hinn  sama  anda  trúarinnar, 
eins  og  skrifað  stendur:  "eg 
trúði,  þess  vegna  talaði  eg," 
þannig  trúum  ver  einnig,  og 
þess  vegna  tölum  ver  einnig, 

14.  Þar  eð  ver  vitum,  að  sá, 
sem  npp  vakti  Drottinn  Jes- 
úm,  muni  fyrir  Jesúm  upp 


TIL  KOEINTUMANNA.  355 

vekja  oss  og  fram  leiöa  ásamt 
yður. 

15.  Því  alt  þetta  er  yðar 
vegna,  svo  að  hin  mikla  náð, 
vegna  margra  þakkargjörðar, 
yíir  gnæíi  Guði  til  dýrðar. 

16.  Fyrir  því  letjumst  ver 
ekki,  því  jafnvel  þó  vor  ytri 
maður  lirömi,  endurnýast  samt 
vor  innri  maður  dag  eptir  dag; 

17.  Því  vor  þreyngíng,  sem 
skammvinn  er  og  léttbær,  aflar 
oss  yíirgnæfanlegrar  eilífrar 
dýrðar ; 

18.  Oss,  sem  ekki  höfum  hið 
sýnilega  fyrir  augum,  heldur 
hið  ósýnílega;  því  hið  sýnilega 
er  tímanlegt,  en  hiö  ósýnilega 
eilíft. 

5.  KAPÍTULI. 

Sama  efni.    Talar  um  arfleifð  trúaðra, 
hygða  á  Krists  endurlausn. 

vér  vitum,  að  jafnvel 
jL  þó  þessi  vor  jarðneska 
tjaldbúö  veröi  niður  brotin, 
höfum  ver  samt  hús  af  Guði, 
ekki  með  höndum  gjört,  eilíft 
á  himni. 

2.  Því  að  í  þessu  andvörpum 
ver  með  því  oss  lángar  til  að 
fá  yfir  oss  hið  himneska  liúsið 

3.  (Því  klæddir,  en  ekki  nakt- 
ir,  munum  ver  þá  fundnir 
verða). 

4.  Því  á  meðan  ver  erum  í 
þessari  tjaldbúð,  stynjum  vér 

undir  byrði  vorri,  bar  eð  vér 

z  2 


356  S.  PÁLS  StÐi 

viljum  ekki  afklæðast,  heldur 
yfirklæðast,  svo  að  hið  dauð- 
lega  uppsvelgist  af  lífinu. 

5.  En  sá,  sem  þetta  hefir  oss 
fyrirbúið,  er  Guö,  sem  heíir  og 
geíið  oss  Anda  sinn  sem  pant. 

6.  Vér  erum  því  jafnan  hug- 
hraustir,  og  vitum,  að  á  með- 
an  vér  búum  í  líkamanum,  er- 
um vér  fjarlægir  Drottni. 

7.  Því  vér  lifum  í  trú,  en  ekki 
skoðun, 

8.  En  erum  samt  öruggir, 
jafnvel  þó  vér  heldur  viljum 
losast  við  líkamann  og  vera 
heima  hjá  Drottni ; 

9.  Þess  vegna  kappkostum 
vér  líka,  að  þóknast  Drottni, 
hvort  heldur  ver  erum  heima 
eða  fjarlægir ; 

10.  Því  allir  hljótum  ver  að 
birtast  fyrir  Krists  dómstóli, 
svo  serliver  úr  býtum  beri 
það  sem  hann  hefur  aðhafzt  í 
líkamans  lífi,  livert  sem  það 
hefur  verið  gott  eða  ilt. 

11.  Með  því  vér  nú  þekkjum 
ótta  Drottins,  leitumst  vér  við 
að  ávinna  menn.  En  Guði 
eruHi  vér  augljósir, 

12.  En  eg  vona,  að  eg  og  se 
þektur  orðinn  af  yðar  sam- 
vizkum;  því  ekki  erum  ver 
aptur  farnir  að  mæla  fram 
meö  oss  við  yður,  heldur  gef- 
um  ver  yður  tilefni  til  að  hrósa 
yður  af  oss,  svo  að  þér  haíið 


EI  PISTILL  5.  Kap. 

eitthvað  til  að  svara  þeim, 
sem  stæra  sig  af  hinu  ytra,  en 
ekki  af  hjartalaginu. 

13.  Því  hvort  sem  ver  hríf- 
umst  af  hrósuninni,  þá  er  það 
Guðs  vegna,  eður  ver  erum 
hóglátir,  er  það  yðar  vegna. 

14.  Því  kærleiki  Krists  þvíng- 
ar  oss, 

15.  Með  því  ver  ályktum  svo, 
að  ef  einn  er  dáinn  fyrir  alla, 
þá  seu  þeir  allir  dánir;  og 
hann  dó  fyrir  alia,  til  þess  að 
þeir,  sem  lifa,  ekki  framar  lifi 
ser,  heldur  þeim,  sem  fyrir  þá 
er  dáinn  og  upp  risinn. 

16.  Fyrir  því  metum  ver  nú 
héöan  í  frá  eingan  eptir  hold- 
inu,  því  þótt  ver  þektum  Krist 
eptir  holdinu  áður,  þá  gjör- 
um  ver  það  ekki  framar. 

17.  Því  hver,  sem  er  í  Kristó, 
hann  er  orðinn  ný  skepna; 
hið  gamla  er  afmáð :  sjá,  alt 
er  orðið  nýtt, 

18.  En  það  er  alt  af  Guði,  er 
friðþægði  oss  fyrir  Jesúm 
Krist  við  sjálfan  sig  og  hefir 
gefið  oss  það  embætti,  að  boða 
friöþægínguna ; 

19.  Með  því  Guð  í  Kristi  frið- 
þægði  heiminn  við  sjálfan  sig, 
og  tilreiknar  ekki  mönnunum 
af  brot  þeirra,  og  hefir  sett  oss 
til  að  boða  friðþægínguna. 

20.  Vér  erum  því  Krists 
erindsrekar;    með   því  Guð 


6.  Kap.  TIL  KORINTUMANNA 

áminnir  fyrir  vorn  munn.  Ver 
biðjum  því  vegna  Krists:  látiö 
yður  sætta  við  Guð ; 

21.  Því  hann,  sem  ekki  þekti 
synd,  gjörði  Guð  að  syndafórn 
vor  vegna,  svo  að  ver  fyrir 
hann  yrðum  réttlættir  fyrir 
Guði. 

6.  KAPlTULI. 


Sama  efni.    Varar  Korintumenn  við,  að  hafa 
möTc  við  vanlrúaða. 

EN  sem  samverkamenn  á- 
minnnm  ver  einnig,  svo, 
að  þer  ekki  hafið  þegið  Guðs 
náð  til  einskis. 

2.  (Því  ritníngin  segir:  á  liag- 
kvæmri  tíð  bænheyröa  eg  þig, 
og  á  hjálpræðisins  degi  hjálp- 
aði  eg  þer.  Sjá,  nú  er  sú 
æskilega  tíð;  sjá,  nú  er  dagur 
hjálpræðisins). 

3.  Vér  gefum  í  engu  nokkurt 
ásteytíngar-efni,  svo  embættiö 
verði  ekki  fyrir  lasti, 

4.  Heldur  tjáum  oss  í  öllu 
sem  Guðs  þjónustumenn,  með 
mikilli  þolinmæði  í  þreyngíng- 
um,  í  nauðum,  í  ángist, 

5.  Undir  höggum,  í  dýflissum, 
í  upphlaupum,  í  þrautum,  í 
vökum,  í  föstum ; 

6.  Með  grandvöru  líferni, 
þekkíngu,  umburðarlyndi,  blíð- 
lyndi,  heilögu  hugarfari,  fals- 
lausum  kærleika, 

7.  Með  sannleikans  kenníngu 
og  Guðs  krapti;  sem  útbúna 


357 

með  vopnum  rettlætisins  til 
sóknar  og  varnar, 

8. 1  heiðri  og  vanheiðri,  hvort 
vel  er  talað  um  oss  eöur  iUa. 
Vér  álítumst  svikarar,  en  finn- 
umst  þó  sannorðir ; 

9.  Efum  lítils  virtir,  en  þó 
nafnknnnugir ;  erum  nærri 
dauða,  en  sjá,  vér  lifam  samt ; 
oss  er  refsað,  en  ver  erum  þó 
ekki  deyddir ; 

10.  Erum  hryggvir,  en  þó 
jafnan  glaöir;  fátækir,  en  auðg- 
um  þó  marga;  eigum  ekkert, 
en  höfum  þó  alt. 

11.  Korintumenn!  eg  hefi 
opnaö  munn  minn  viö  yður,  eg 
hefi  útbreitt  fyrir  yður  hjarta 
mitt,  það  er  ekki  þraungt  um 
yður  1  því, 

12.  En  lítið  rúm  ætlið  þér 
mer  í  yðrum  hjörtum. 

13.  En  til  umbunar  (eg  tala 
til  yðar,  sem  barna  minna) 
rýmkið  einnig  yðar  hjörtu. 

14.  Dragið  ekki  ok  með  van- 
trúuðum.  Því  hvert  samfélag 
hefir  rettlætið  við  ránglætið, 
Ijósið  við  myrkrið, 

15.  Kristur  við  Belíal?  Hverja 
hlutdeild  hefir  hinn  trúaði 
með  hinum  vantrúaða  ? 

16.  Hvað  á  Guðs  musteri 
skylt  við  musteri  skurðgoð- 
anna?  Þér  eruð  musteri  ens 
lifanda  Guðs,  eins  og  Guð  hef- 
ir sagt:  eg  vil  búa  á  meðal 


358  S.  PÁLS  SlÐ. 

þeirra  og  dvelja  hjá  þeim,  og 
eg  vil  vera  þeirra  Guð,  og  þeir 
skulu  vera  mitt  folk. 

17.  Farið  því  burtu  frá  þeim 
og  skiljið  yöur  við  þá,  segir 
Drottinn, 

18.  Og  snertið  ekki  það,  sem 
vanheilagt  er,  þá  skal  eg  taka 
yður  að  mér,  og  eg  mun  verða 
yðar  faðir,  og  þér  skuluð  vera 
mínir  synir  og  dætur,  segir 
Drottinn  almáttugur. 

7.  KAPlTULI. 

Páll  leggur  niður  fyrir  Korintumönnum  tilgáng 
sinsf  yrra  hrbfs  ;  talar  um  Titus. 

ELSKANLEGIB,  þar  eð  ver 
höfum  þvílíkt  fyrirheiti, 
þá  hreinsum  oss  frá  allri 
saurgun  holdsins  og  andans, 
og  fullkomnnm  helgun  vora  í 
Guðs  ótta. 

2.  Geíiö  mer  rúm  hjá  yður, 
eingum  heíi  eg  órett  gjört, 
eingum  spilt,  eingan  ásælzt. 

3.  Eg  segi  ekki  þetta  yöur  til 
áfellis,  því  eg  hefi  áður  sagt, 
að  eg  elskaöi  yður  svo,  að  eg 
vildi  lifa  og  deya  meö  yöur. 

4.  Eg  er  því  djarfmæltur  við 
yður;  mikinn  soma  heíi  eg  af 
yður ;  eg  hefi  nóga  hnggun  og 
yfirgnæfanlega  gleði  í  öUum 
mínum  þreyngíngum. 

5.  Því  þegar  vér  komum  til 
Masedóníu,  haföi  hold  vort 
einga  ró,  en  vorum  alia  vega 


RI  PISTILL  7.  Kap. 

aðþreyngdir;  útvortis  var  bar- 
átta,  innvortis  ótti ; 

6.  En  Guð,  sem  huggar  hina 
aumu,  hann  gaf  oss  huggun 
með  Títusar  tilkomu. 

7.  En  ver  glöddumst  ekki 
einúngis  af  komu  hans,  heldur 
og  af  þeirri  huggun,  sem  þér 
hugguðuö  hann  meö;  því  hann 
skýrði  oss  frá  yöar  söknnði, 
sorg  og  vandlætÍDgu  mín 
vegna,  svo  eg  varð  við  það 
enn  þá  glaðari. 

8.  Því  þó  eg  hafi  hrygt  yður 
með  bréfinn,  iörast  eg  þess 
ekki,  þó  eg  áður  iðraðist 
þess;  því  eg  sje,  aö  þetta 
bréf  hrygði  yður  einúngis  um 
stundar  sakir. 

9.  Nú  gleðst  eg,  ekki  af  því 
að  þer  hrygðuzí,  heldur  af 
því  að  þer  hrygöuzt  til  betr- 
unar;  því  yöar  lirygö  var  eptir 
Guðs  vilja,  svo  að  þér  hafiö 
eingan  skaða  af  oss  haft. 

10.  Því  sú  hrygð,  sem  er  ept- 
ir Guði,  aflar  sáluhjálplegrar 
betrunar,  sem  einginn  iörast 
eptir,  en  veraldleg  hrygð  veld- 
ur  dauða. 

11.  Því  sjáið,  það,  að  þér 
hrygöuzt  eptir  Guði,  hvílíkt 
kapp  vakti  það  hjá  yður!  já, 
enn  framar,  afsakanir,  þykkju, 
ótta,  eptirlángan,  vandlætíngu, 
refsíng;  1  öllu  sönnuöuð  þer,  aö 
þér  hreinir  væruð  í  þessu  efni. 


8.  Kap.  TIL  KOKINTUMANNA. 

12.  ÞÓ  eg  því  skrifaði  yður, 


359 


þá  var  það  hvorki  hans  vegna, 
sem  óréttinn  gjörði,  ne  hans 
vegna,  sem  öréttinn  leið,  held- 
ur  svo  yður  yrði  af  því  augljós 
umhyggja  mín  fyrir  yður  í 
Guðs  augliti. 

13.  Þess  vegna  huggast  eg  af 
yðar  huggun,  eu  allra  mest 
gladdi  mig,  livað  Títus  var 
ánægður,  því  hugur  hans  hefir 
endurnærzt  af  yður  öUum. 

14.  Því  eg  þurfti  ekki  að  líða 
kinnroða  fyrir  það,  þó  eg  hef  ði 
stært  mig  nokkuð  af  yður 
fyrir  honum,  heldur  eins  og 
alt  það  var  sannleiki,  sem  eg 
kenda  yður,  eins  reyndist  mín 
hrósan  við  Títus  sönn ; 

15.  Og  honum  er  líka  hjart- 
anlega  vel  til  yðar,  því  honum 
er  minnisföst  allra  yöar  hlýöni, 
med  hversu  miklum  ótta  og 
lotníngu  þér  tökuð  á  móti 
lionum. 

16.  Eg  er  þess  vegna  glaður, 
að  eg  get  í  öUu  borið  traust 
til  yðar. 

8.  KAPlTULT. 

Pdll  hrósar  örlæti  enna  hristmt  i  Masedömu  og 
upphvetur  Korintumenn  til  að  feta  i  þeirra 
fótspor.  Hrósar  Tttus  og  hiður  Korintumenn 
að  taka  vel  d  móti  honum  og  hrædrum  þeim, 
sem  með  honum  sbu  sendir. 

EN  eg  læt  yöur  vita,  bræður, 
þá  náð  Guðs,  sem  sýnt 
hefir  sig  í  söfnuðunum  í  Mase- 
dóníu, 


2.  Að  þeir,  þrátt  fýrir  þær 
miklu  þreyngíngar,  sem  þeir 
hafa  verið  reyndir  með,  hafa 
mikla  góövild  sýnt,  og  í  sinni 
miklu  fátækt  tekið  öðmm  fram 
í  gnægu  örlæti. 

3.  Því  eg  gef  þeim  þanii 
vitnisburð,  að  þeir  hafa  gjört 
það  af  sjálfs  dáðum,  eptir  efn- 
um,  já,  fram  yíir  efni  sín. 

4.  Þeir  báöu  oss  innilega  fyr- 
ir gáfu  þeirra  og  samlags- 
gjöf  lianda  kristnum,  og  þeir 
gjörðu  betur,  eii  vér  höfðum 
vænt : 

5.  Þeir  gáfu  sjálfa  sig,  fyrst 
Drottni,  og  þar  næst  oss,  ept- 
ir Guðs  vilja ; 

6.  Svo  að  eg  bað  Títus,  að 
hann,  eins  og  hann  haföi  byrj- 
að,  fuUkomnaði  einnig  lijá  yð- 
ur  þessa  gjöf ; 

7.  En  eins  og  þer  eruð  af  bragð 
í  öUu,  í  trú,  lærdómi  og  þekk- 
íngii,  als  konar  ástmidun  og 
elsku  til  vor,  þá  séuð  þér  líka 
öðrum  fremri  í  þessari  gjaf- 
mildi ; 

8.  Eg  segi  þetta  ekki  sem 
skipun,  heldur  segi  eg  þaö 
vegna  þess,  aö  aðrir  eru  kapp- 
samir,  og  til  þess  að  reyna, 
hvort  elska  yðar  er  einlæg. 

9.  Því  þer  þekkið  náð  Drott- 
ins  vors  Jesú  Krists,  að  hann 
gjöröist  fátækur  yðar  vegna, 
þó  bann  ríkur  væri,  svo  að 


360  S.  PALS  SlÐ 

þer  auðguðuzt  af  hans  fá- 
tækt. 

10.  Og  eg  gef  ráö  mitt  í  þessu, 
því  það  er  nytsamlegt  fyrir 
yður,  sem  þegar  í  fyrra  byrjuð- 
uö,  ekki  einúngis  að  gjöra, 
helclur  og  að  vilja. 

11.  En  fiillkomnið  nú  og  verk- 
ið  sjálft,  svo  að  eins  og  viljinn 
er  íús,  eins  se  og  framkvæmd- 
in  eptir  efnunum ; 

12.  Því  ef  viljinn  er  góður,  þá 
er  hver  þóknanlegur  eptir  því, 
sem  efni  hans  leyfa,  en  ekki 
fram  yfir  það. 

13.  Því  það  er  ekki  meiníng 
mín,  að  aðrir  skuli  hafa  hægð, 
en  þer  þraung, 

14.  Heldur  að  jöfnuður  á 
veröi,  og  gnægð  yðar  nú  sem 
stendur  bæti  úr  hinna  skorti, 
svo  hinna  gnægð  aptur  bæti 
úr  yðar  skorti,  og  þannig  verði 
jöfnuður, 

15.  Eins  og  skrifað  er:  sá, 
sem  miklu  safnaði,  hafði  ekki 
afgángs,  og  sá,  sem  litlu  safn- 
aði,  hafði  ekki  skort. 

16.  En  þökk  se  Guði,  er 
geíið  hefir  Títí  hjarta  þvílíka 
umhyg^ju  fyrir  yður, 

17.  Því  hann  let  ekki  einúngis 
eptir  vorum  tilmælum,  heldur 
er  sjálfur  mjög  ákafur  og  for 
eptir  eigin  vilja  til  yðar. 

18.  En  með  lionum  sendum 
vér  þann  bróður,  er  víðfrægur 


LEI  PISTILL  8.  Kap. 

er  í  öllTim   söfouðum  fyrir 
náðarboðskapinn ; 

19.  En  ekki  einúngis  þaö, 
heldur  er  hann  og  kosinn  af 
söfnuðunum,  til  að  fara  meö 
oss  með  þessa  gáfu,  er  vér  höf- 
um  saman  dregið,  Drottni  sjálf- 
um  til  dýrðar  og  til  merkis  upp  j 
á  vorn  fúsa  vilja  til  þess. 

20.  Vér  högum  því  svo,  til 
þess  eÍDginn  geti  lastað  með- 
ferð  vora  á  þessari  ríkuglegii 
gjöf,  er  vér  höfum  komið  til 
leiðar ; 

21.  Með  því  vér  stundum  þaö, 
sem  gott  er,  ekki  einúngis 
fyrir  Drottni,  heldur  og  fyrir 
mönnum. 

22.  En  með  þessum  sendum 
ver  annan  bróður  vorn,  er  vér 
1  mörgu  og  optsinnis  höfum 
reynt  kostgæíinn,  en  nú  enn  þá 
kostgæfnari  vegna  þess  mikla 
trausts,  er  hann  hefir  til  yðar. 

23.  Að  því  er  Títus  áhrærir, 
er  hann  vor  með-bróðir  og 
meðhjálpari  hjá  yður,  og  að 
því  er  hina  bræður  vora  snert- 
ir,  þá  eru  þeir  postular  safiiað- 
anna  og  vegsemd  Krists. 

24.  Auösýnið  því  þessum  fyrir 
safiiaðanna  augsýn  merki  upp 
á  elsku  yðar  og  þann  lofstír, 
er  vér  höfum  geíið  yður. 

9.  KAPÍTULI. 

Pdll  hrösar  Korintumönnum  og  upphveiur  til 
að  gefa  HJcuglega, 


9.  Kap.  TIL  KOEINTUMANNA 

T>Vi  ekki  er  þörf  á,  að  eg 
JL  skrifi  yöur  um  hjálpina 
til  hinna  heilögu ; 

2.  Því  eg  þekki  yöar  góða 
vilja  og  hrósa  yður  fyrir 
hann  hjá  Masedóníu  mönn- 
mn,  (og  segi)  að  Akkea  hafi 
verið  reiðubúin  fyiir  ári  síðan, 
og  aö  yðar  alúð  haíi  upphvatt 
marga. 

3.  ÍEn  eg  sendi  þessa  bræður, 
svo  aö  sá  lofstír,  sem  vér  höf- 
um  gefið  yöur  í  þessu  tiUiti, 
verði  ekki  að  eingu,  og  aö  þér 
séuð  undirbúnir,  eins  og  eg 
heíi  sagt, 

4.  Svo  að  eg  þuríi  ekki  að 
líða  kinnroða  (eg  vil  ekki  segja 
sjálfir  þer)  fyrir  þetta  traust 
mitt,  ef  nokki  ir  frá  Masedóníu 
koma  með  mér  og  finna  yður 
öviðbúna. 

5.  Ver  heldum  þess  vegna 
nauðsynlegt,  að  biðja  bræðurna 
að  fara  á  undan  til  yðar,  og 
undirbúa  yðar  áður  lofaða  vel- 
gjörníng,  svo  að  haDn  se  á  reið- 
um  höndnm,  eins  og  örlátleg 
gjöf,  en  ekki  sem  dregin  undan 
neglum  yðar. 

6.  Því  það  segi  eg,  að  sá,  sem 
sparlega  sáir,  muni  og  sparlega 
upp  skera,  og  sá,  sem  örlát- 
lega  sáir,  muni  og  örlátlega 
Tipp  skera. 

7.  Hver  gefi  eptir  sinni  hngar- 
lund,  ekki  með  hryggu  geði 


361 

eður  nauðúng,  því  Guð  elskar 
glaðan  gjafara ; 

8.  En  megnugur  er  Guð  aö 
veita  yður  alia  náðar  nægð, 
svo  að  þér  ætíö  1  öllum  hlutum 
hafið  alt,  sem  þér  þuríið  og 
hafiö  gnægð  til  allra  góðra 
verka ; 

9.  Eins  og  skrifað  er:  hanii 
útbýtti,  gaf  hinum  snauðu, 
hans  gæzka  varir  að  eilífu. 

10.  En  sá  sem  sáðmanninum 
gefur  sæði  og  brauð  til  fæðslu, 
hann  mun  og  gefa  yður  sáð  og 
margfalda  það,  og  auka  ávöxt 
góðsemdar  yðar, 

11.  Svo  aö  þer  auðugir  verðið 
til  als  konar  örlætis,  sem  kem- 
ur  því  til  leiðar,  að  Guði  er 
þakkað  fyrir  oss ; 

12.  Því  þjónusta  að  þessu 
verki  bætir  ekki  einúngis  úr 
þörfam  heilagra,  heldur  verð- 
ur  og  orsök  til,  að  margir 
innilega  þakka  Guði, 

13.  Og,  vegna  þess  votts  yð- 
ar  góðsemdar,  lofa  þeir  Guð 
fyrir  yðar  hlýðni  við  játníngu 
Krists  náðarlærdöms,  og  fyrir 
yðar  einlæga  örlæti  við  þá  og 
alla, 

14.  Og  biöja  fyrir  yður  og 
elska  yður  hjartanlega  fyrir 
Guðs  yfirgnæfanlegu  náð  viö 
yður. 

15.  En  þökk  se  Guði  fyrir 
sína  óumræöilegu  náðargjöf. 


362  S.  PÁLS  SÍÐ 

10.  KAPÍTULI. 

Páll  óskar,  að  liann  purfi  ehki  að  heita  postula 
valdi  sínu  ;  hann  vill  ekJíi  hrósa  ser  af  annara 
verkum,  heldur  i  Drottni. 

EG,hinn  samiPáll,sem  sagð- 
ur  er  lítillátur  þegar  eg  er 
hjá  yður,  en  ráðríkur  í  fjær- 
lægð,  áminni  yður  með  blíð- 
lyndi  og  hógværð  Krists. 

2.  En  eg  bið  jöur  að  láta  mig 
ekki  nálægan  þurfa  að  beita 
þeim  myndugleika,  sem  eg  heíi 
ásett  mér  að  beita  við  nokkra, 
sem  halda,  að  vér  gaungum 
eptir  holdinu. 

3.  Því  ver  gaungum  að  sönnu 
í  holdinu,  en  vér  stríðum  þó 
ekki  eptir  holdion ; 

4.  Því  hervopn  vor  eru  ekki 
holdleg,  heldur  fjrir  Guðs 
hjálp  kröptug  til  að  niður- 
brjóta  hervirkin ; 

5.  Vér  ónýtum  velabrögð  og 
hverja  hæð,  sem  liefur  sig  upp 
á  móti  Guðs  þekkíngu,  og  her- 
tökum  hverja  hugsun  undir 
Krists  hlýðni, 

6.  Og  emm  reiðubúnir  að 
refsa  als  konar  óhlýðni,  þegar 
yðar  hlýðni  er  oröin  fullkomin. 

7.  Lítið  þér  á  hið  ytra?  Ef 
nokkur  treystir  því  með  sjálf- 
um  ser,  aö  hann  se  Krists, 
hann  ráði  aptur  af  því,  að  eins 
og  hann  er  Krists,  eins  erum 
vér  og  einnig  Krists. 

8.  Því,  þó  eg  vildi  enn  fremur 


LKI  PISTILL  10.  Kap. 

stæra  mig  af  því  valdi,  er 
Drottinn  hefir  oss  geíið  yður 
til  uppbyggíngar,  en  ekki  til 
tjóns,  þá  mundi  eg  ekki  fyrir 
það  veröa  til  skammar. 

9.  En  svo  líti  ekki  svo  út, 
sem  eg  vilji  hræða  yður  með 
bréfunum 

10.  (Því  breíin,  segja  menn, 
eru  þúng  og  kröptug,  en  ná- 
lægð  líkamans  veik,  og  ræðan 
fyrirlitleg), 

11.  Þá  hugleiði  þvílíkir,  að 
eins  og  vér  erum  fjærverandi 
í  bréfunum  í  orði,  eins  munum 
ver  verða  nálægir  í  verki. 

12.  Því  ekki  get  eg  feingið 
það  af  mer,  að  telja  mig  með 
þeim  eður  samjafna  mér  við 
þá,  sem  gorta  af  sjálfum  ser; 
en  þessa,  sem  mæla  sig  sjálfa 
við  sjálfa  sig  og  bera  sig  saman 
við  sjálfa  sig,  skortir  skilníng. 

13.  En  vér  stærmn  oss  ekki 
af  því,  sem  oss  er  ekki  útmælt, 
heldur  af  því,  að  vér,  sam- 
kvæmt  þeim  takmörkum,  sem 
oss  eru  af  Guði  útmæld,  erum 
komnir  alt  til  yðar. 

14.  Því  ekki  teygjum  ver  oss 
út  fyrir  vor  takmörk,  eins 
og  þeir,  er  ekki  hafa  til  yð- 
ar  komið,  því  að  ver  höfum 
sannarlega  til  yðar  komið  meö 
Krists  náðarboðskap. 

15.  Ekki  stærum  vér  oss  af 
því,  sem  oss  er  ekki  útmælt, 


11.  Kap.  TIL  KORIÍ 

af  annara  vinnu ;  en  höfum  þá 
von,  að  þegar  trú  yðar  eflist, 
munum  vér,  með  yðar  aðstoð, 
enn  víðfrægari  verða  innan  oss 
fjrirsettra  takmarka, 

16.  Og  geta  boðað  þeim 
náðarlærdóminn,  sem  búa 
hinumeginn  við  yður ;  en  ekki 
ætlum  vér  að  hrósa  oss  í  ann- 
ara umdæmi  af  því,  sem  áður 
er  fullkomnað. 

17.  En  sá,  sem  hrösar  sér, 
hann  lirósi  ser  í  Drottni ; 

18.  Því  einginn  reynist  vel 
fyrir  það  þó  liann  lofi  sjálfan 
sig,  heldur  sá,  sem  lofstír  fær 
af  Drottni. 

11.  KAPÍTULI. 

Pdll  ver  dlit  sitt  og  varar  Korintumenn  við 
villukennurum.  Segist  Tiafa  hent  lærdóminn 
ökeypis,  til  að  gjöra  kinmoða  falspostulunum, 
og  sýnir,  að  hann  hafi  meira  unnið  og  þolað 
fyrir  lærdómsins  sakir,  en  þeir. 

EG  vildi,  að  þer  nmbæruð 
dálítið  bernsku  mína;  sann- 
lega  munuð  þér  líka  umbera 
hana. 

2.  Því  með  guðlegri  vandlæfc- 
íngu  er  eg  vandlátur  yöar 
vegna,  því  eg  heíi  fastnaö  yður 
manni,  til  að  leiða  yður  til 
Krists  eins  og  óílekkaða  mey. 

3.  En  eg  óttast,  að  eins  og 
höggormurinn  tældi  Evu  meö 
fláræði  sínu,  eins  muni  yðar 
hugskot  dragast  frá  einlægni 
viö  Krist. 

4.  Því  ef  einhver  kæmi,  og 


rUMANNA.  363 

boðaði  annan  Jesúm,  en  ver 
höfum  boðað,  eður  þer  með- 
tækuð  annan  anda,  en  þer 
hafið  meðtekið,  eöur  annan 
náðarlærdóm,  en  yður  hefir 
kendur  verið,  munduð  þér 
umbera  það  vel. 

5.  Eg  held  mig  vera  eingu 
minni  en  hina  ágætu  postula ; 

6.  Þó  mig  bresti  mælskn, 
brestur  mig  samt  ekki  þekk- 
íngu,  en  ávalt  og  1  öUu  hefi  eg 
sýnt  mig  yður,  eins  og  eg  er. 

7.  Eður  liefi  eg  kannske  syndg- 
að  í  því,  að  eg  lítiUækkaði 
mig,  svo  að  þer  upphefðuzt? 
að  eg  ókeypis  kendi  yður  Guðs 
náðarlærdóm  ? 

8.  Aðra  söfnuði  ruplaði  eg  og 
tók  af  þeim  kanp  til  að  þjöna 
yður,  og  þó  að  mig  brysti,  á 
meðan  eg  var  bjá  yður,  þá  var 
eg  samt  eingum  til  byrði. 

9.  Því  bræðar  þeir,  sem  komu 
frá  Masedóníu,  bættu  úr  mín- 
nm  skorti.  I  öllu  varaðist  eg 
að  vera  yður  til  þýngsla,  og 
mun  varast. 

10.  Svo  sannarlega  sem  Krists 
sannsögli  er  í  mér,  skal  þessi 
mín  hrósan  ekki  niðurþögguð 
veröa  í  Akkeu  héruðum. 

11.  Hvers  vegna?  Mun  þess 
vegna,  að  eg  ekki  elska  yöur? 
Guð  veit  það. 

12.  En  eg  gjöri  það  og  mun 
gjöra,  til  að  svipta  þá  tækifæri. 


364  S.  PÁLS  SÍÐ 

er  tækifæris  leita  aö  verða  oss 
líkir  í  því,  sem  þeir  stæra  sig 
af. 

13.  Því  slíkir  falspostular  eru 
svikafullir  verkamenn,  og  taka 
á  sig  mynd  Krists  postula, 

14.  Og  það  eru  ekki  undur, 
því  Satan  sjálfur  tekur  á  sig 
Ijósseingils  mynd; 

15.  Það  er  því  ekki  kyn,  þótt 
þjónar  hans  taki  á  sig  mynd 
réttlætisins  þjóna.  Endalok 
þeirra  verða  líka  samboðin 
verkunum. 

16.  Enn  aptur  biö  eg,  að  eing- 
inn  álíti  mig  heimskíngja ;  en 
ef  þér  getið  ekki  annað,  þá 
meðtakið  mig  sem  heimsk- 
íngja,  svo  eg  geti  líka  dálítið 
hrósað  mer. 

17.  Það,  sem  eg  nú  tala,  tala 
eg  ekki  eptir  Drotíni,  heldur 
er  það  talað  í  heimsku,  í  trausti 
sjálfshróssins ; 

18.  Með  því  margir  stæra  sig 
af  því,  sem  holdlegt  er,  hlýt 
eg  og  að  stæra  mig. 

19.  Því  þer  umberið  íúslega 
hina  fávísu,  því  þér  eruð  sjálfir 
hyggnir ; 

20.  Því  þer  umberið  það,  þó 
einhver  hneppi  yður  í  þræl- 
dóm,  þó  einhver  uppeti  yður, 
hafi  af  yður,  hefji  sig  upp  yíir 
yöur,  slái  í  yðar  ásjónu. 

21.  Eg  segi  þetta  með  blygð- 
un,  því  í  þessu  höfum  ver  sýnt 


lEI  PISTILL  11.  Kap. 

oss  veika,  en  af  því,  sem  aðrir 
geta  hrösað  ser  (fávíslega  er 
talað),  af  því  get  eg  hrósað 
mér  líka. 

22.  Eru  þeir  ebreskir  ?  þá  er 
eg  það  og.  Eru  þeir  ísraelítar? 
þá  er  eg  það  og ; 

23.  Eru  þeir  Abrahams  niöj- 
ar?  Þá  er  eg  það  og.  Eru 
þeir  þjönar  Krists?  (heimsk- 
ulega  tala  eg),  þá  er  eg  það 
enn  framar.  Meira  heíi  eg 
unnið,  fleiri  högg  þolað,  optar 
verið  í  fángelsi  og  opt  í  dauð- 
ans  hættu. 

24.  Af  Júdum  heíi  eg  fimm 
sinnum  verið  sleginn  40  högg- 
um,  einu  fátt  í. 

25.  Þrisvar  sinnum  hefi  eg 
húðstrýktur  verið,  einusinni 
verið  grýttur,  þrisvar  sionum 
liðið  skipbrot,  sólarhríng  hefi 
eg  dvalið  í  sjáardjúpi. 

26.  Opt  hefi  eg  á  ferðum  ver- 
ið,  opt  komizt  í  hættu  í  ám, 
opt  í  háska  af  ræníngjum,  í 
háska  af  löndum  mínum,  í 
háska  af  heiðnum  mönnum; 
verið  í  háska  í  borgum  og  í 
eyðimörkum,  í  háska  á  sjó,  í 
háska  af  fláráöum  bræðrum ; 

27.  Opt  haft  strit  og  mæðu, 
vökur,  suit,  þorsta  og  föstiir, 
kulda  og  klæðleysi ; 

28.  Auk  annars:  daglegtónæði 
og  átroðníng  og  áhyggju  fyrir 
öUum  söfnuðum. 


12.  Kap. 

29.  Hver  er  svo  veikur,  að  eg 
se  ekki  lika  veikur?  hver  hras- 
ar,  svo  eg  ekki  stikni  ? 

30.  Ef  eg  mætti  hrósa  mer, 
vilda  eg  hrosa  mér  af  bágind- 
iiin  minum. 

31.  Guð  og  Faöir  Drottins 
vors  Jesú  Krists,  sem  að  eilífu 
sé  vegsamaður,  veit,  að  eg  lýg 
ekki.^ 

32.  í  Damaskus  ætlaði  lands- 
höfðíngi  Aretas  konúngs  að 
grípa  mig  og  haföi  sett  vörð 
um  borgina, 

33.  En  eg  var  látinn  niður 
síga  í  körfu  í  gegnum  glugga 
á  borgarveggnum,  og  komst 
þannig  úr  höndum  hans. 

12.  KAPÍTULL 

PáU  hrösar  ser  af  vitrunum  sínum,  kraptaverh- 
um,  og  að  hann  hafi  ekki  verið  söfmiðinum  til 
pýngsla.  Segist  segja  þetta  þeim  til  upphygg- 
íngar,  og  svo  að  hann  þurfi  ekki  heita  hörku, 
þegar  hann  kemur. 

SANNLEGAermérþaðekki 
nytsamlegt,  að  eg  hrósi 
mer ;  því  eg  vil  minnast  á  sjón- 
ir  og  opinberanir  Drottins. 

2.  Eg  þekki  mann  í  Kristó, 
er  fyrir  14  árum  var  upp 
numinn  alt  upp  í  þriðja  himin 
(hvort  hann  var  1  líkamanum, 
eður  utan  líkama,  það  veit  eg 
ekki,  Guð  veit  það). 

3.  Eg  veit,  að  þessum  manni 
var  upp  rykt  1  Paradís  (hvort 
í  líkama,  eður  utan  líkama,  það 
veit  eg  ekki,  Guð  veit  þaö), 


TIL  KOEINTUMANNA.  365 
4.  Og  aö  hann  heyrði  óumræð- 


anleg  orö,  sem  eingum  manni 
er  unt  að  tala. 

5.  Af  þessu  vil  eg  hrósa  mer, 
en  af  sjálfum  mer  vil  eg  ekki 
hrósa  mér,  nema  það  væri  af 
bágindum  mínum. 

6.  Því  enda  þótt  eg  vildi  hrösa 
mer,  væri  þaö  ekki  fásinna,  því 
eg  segði  sannleika,  en  eg  skirr- 
ist  við  það,  svo  aö  einginn  skuli 
hugsa  hærra  um  mig,  en  hann 
ser,  eður  heyrir  af  mér. 

7.  En  til  þess  að  eg  ekki  skuli 
upphrokast  af  mikilleik  opin- 
berananna,  er  mér  fleinn  gefinn 
í  holdiö,  Satans  eingill,  til  að 
slá  mig,  svo  að  eg  skuli  ekki 
verða  stærilátur. 

8.  Þess  vegna  heíi  eg  þrisvar 
beðið  Drottinn  um,  að  hann 
færi  frá  mer ; 

9.  En  hann  hefir  svarað  mer : 
lát  þér  nægja  mína  náð,  því 
minn  kraptur  sýnir  sig  fuU- 
kominn  í  veikleikanum ;  þess 
vegna  vil  eg  helzt  hrósa  mer 
af  bágindum  mínum,  svo  að 
kraptur  Krists  taki  sér  bústað 
yfir  mér. 

10.  Þess  vegna  er  eg  með 
glöðu  geði  í  veikleika,  fyrir- 
litníngu,  neyö,  ofsóknum  og 
þreyngíngum  vegna  Krists,  því 
mitt  í  veikleikanum  er  eg 
máttugjur. 

11.  Heimskulega  hefi  eg  nú 


366  S.  PÁLS  SÍÐ 

talað,  en  þer  hafið  neytt  mig 
til  þess,  því  þér  áttuð  að  lofa 
mig ;  því  í  eingu  er  eg  mimii 
en  hinir  ágætu  postular,  þó 
eg  se  ekkert. 

12.  Postula  teikn  eru  gjörð 
meðal  yöar  í  allri  þolinmæði 
með  táknum  og  stórmerkjum 
og  kraptaverkum. 

13.  í  hverju  voruð  þer  þá 
minni  en  aðrir  söfnuðir,  nema 
í  því,  að  eg  hefi  ekki  verið  yð- 
iir  til  byrði;  fyrirgefið  mér 
þenna  örett! 

14.  Sjá,  nú  í  þriðja  sinni  er 
eg  ferðbúinn  að  koma  til  yðar, 
en  ekki  mun  eg  verða  yður  til 
byrði,  því  ekki  sækist  eg  eptir 
eigum  yðar,  heldur  yður  sjálf- 
um,  því  ekki  eiga  börnin  að 
draga  saman  fyrir  foreldrana, 
heldur  foreldramir  fyrir  börn- 
in. 

15.  En  fus  er  eg  til  að  verja 
mínu,  já,  leggja  mig  sjálfan  í 
sölurnar  fyrir  sálir  yðar,  því 
eg  elska  yðiir  innilega,  þó  þér 
elskið  mig  lítiö. 

16.  En  látum  svo  vera,  að  eg 
haíi  ekki  sjálfur  verið  yður  til 
byrði  en  verið  slægur  og  veitt 
yður  með  brögðum  ? 

17.  Hefi  eg  látið  einhvern, 
sem  eg  sendi  til  yðar,  hafa  af 
yður? 

18.  Eg  bað  Títum  að  fara,  og 
sendi  annan  bróður  með  hon- 


.EI  PISTILL  13.  Kap. 

um;  mun  Títus  hafa  feflett 
yður?  Leiddi  ekki  sami  and! 
OSS  báða,  og  fetuðum  ver  ekki 
í  sömu  fótspor  ? 

19.  Haldið  þér,  að  eg  se  apt- 
ur  farinn  að  verja  mig  fyrir 
yður?  Fyrir  augliti  Guðs,  í 
Kristi,  tala  eg  alt  þetta,  elskan- 
legir,  yður  til  uppbyggíngar ; 

20.  Því  eg  óttast,  að  þegar  eg 
kem,  muni  eg  ekki  finna  yður 
þvílíka,  sem  eg  vil,  og  að  yður 
muni  finnast  eg  sé  ekki  eins 
og  þer  viljið;  að  meðal  yðar 
séu  deilur,  metníngur,  ofstopi, 
þráttanir,  bakinælgi,  rógur, 
hroki,  órói; 

21.  Eg  óttast,  að  Guð  miini 
auðmýkja  mig  hjá  yður,  þá  eg 
kem  aptur,  og  að  eg  hryggi 
marga,  sem  áður  syndguðu  og 
ekki  hafa  snúið  huga  sínum 
frá  saurlííi,  frillulííi  og  óstjórn- 
legu  athæfi,  sem.  þeir  áður 
drýgðu. 

13.  KAPÍTULI. 

Pdll  gjorir  ráp  fyrir  að  koma  enn  á  ný  til 
Korintu.  Aminnir  til  hetrunar,  svo  að  hann 
þá  ekki  purfi  að  sýna  hörku.    Göðar  öskir. 

IÞRIÐJA  sinni  kem  eg  nú 
til  yðar;  þá  skal  serhvert 
mál  verða  staðfest  með  tveggja 
eður  þriggja  manna  vitnisburði. 

2.  Eg  hefi  sagt  það  áður,  og 
segi  það  nú  í  annað  sinn  eins 
og  viðstaddur,  þó  eg  nú  se 
fjærstaddur,  þeim,  sem  áður 


13.  Kap. 

hafa  syndgað,  og  öllum  öðrum, 
að  eg  muni  ekki  hlífa  þeim, 
þegar  eg  kem  aptur. 

3.  Með  því  þer  krefjið  rök- 
semd  fyrir  því,  að  Kristur  tali 
í  mér,  (hann  heíir  þó  ekki 
sýnt  sig  ómáttugan  meðal  yð- 
ar,  heldur  máttugan ; 

4.  Því  jafnvel  þó  hann  væri 
krossfestur  í  veikleika,  liíir 
hann  nú  fyrir  Guðs  krapt, 
sömuleiðis  og,  þó  að  ver  veik- 
ir  séum  hans  vegna,  munum 
vér  fyrir  Guðs  krapt  ásamt 
honum  lifa  hjá  yður). 

5.  Eeynið  yður  sjálfa,  hvort 
þer  eruð  í  trúnni,  prófið  yður 
sjálfa;  eöur  þekkið  þér  yður 
ekki  sjálfa,  að  Jesús  Kristur 
er  í  yður,  nema  svo  se,  að  þér 
séuð  óhæíilegir? 

6.  En  eg  vona,  að  þer  munið 
komast  að  raun  urn,  að  vér 
seum  ekki  óhæfilegir. 

7.  En  þess  bið  eg  Guð,  að  eg 
þuríi  ekkert  ilt  að  gjöra  yður ; 
ekki  til  þess,  að  á  því  skuli 
bera,  að  ver  séum  hæfilegir, 
heldur  til  þess,  að  þér  gjörið 


TIL  KORINTUMANNA.  367 

það,  sem  gott  er,  en  ver  séum 
eins  og  óhæfilegir. 

8.  Því  ekkert  megnum  ver 
gegn  sannleikanum,  heldur 
einúngis  með  hoiium. 

9.  Því  ver  gleðjumst  þó  að 
ver  séum  veikir,  ef  þér  eruö 
sterkir;  yðar  fullkomnun  er 
það,  sem  vér  biðjum  Guð  um. 

10.  Þess  vegna  skrifa  eg  þetta 
1  fjærveru,  svo  aö  eg  nálægur 
þurfi  ekki  að  beita  hörku, 
eptir  þeim  myndngleika,  sem 
Drottinn  hefir  geíið  mér  yður 
til  uppbyggíngar,  en  ekki  til 
skaða. 

11.  Að  öðru  leyti  bræður, 
verið  glaðir,  fullkomnir,  upp- 
hvetjið  hver  annan,  verið  sam- 
huga  og  friðsamir,  þá  mun 
kærleikans  og  friðarins  Guð 
vera  með  yðiir. 

12.  Heilsið  hver  öðrum  með 
heilögum  kossi;  yður  heilsa 
allir  heilagir. 

13.  Náö  Drottins  Jesú  Krists, 
kærleiki  Guðs  og  sameiníng 
Heilags  Anda,  sé  með  yður 
öUum ! 


SÁNKTI  PÁLS  PISTILL 

TIL 

GALATAMANNA. 


1.  KAPÍTULI. 

Páll  furdar  sig  d,  að  Galatamenn  hafi  látið  sig 
leiða  frd  rUtum  lærdómi  Krists.  Segist  vera 
hallaður  af  Guði  til  postula  emhættisins. 

PÁLL,  kjörinnpostulijhvorki 
af  laönnum,  né  aö  nokkurs 
manns  tilhlutun,  heldur  af 
Jesú  Kristi  og  Guöi  Föður, 
sem  uppvakti  hann  frá  dauð- 
um, 

2.  Og  allir  bræðurnir,  sem  hjá 
mer  eru, 

3.  Óskum  söfnuðunum  í 
Galatalandi  náðar  og  friðar  af 
Guði  Föður  og  Drottni  vorum 
Jesú  Kristi, 

4.  Sem  vegna  vorra  synda 
framseldi  sjálfan  sig,  að  vilja 
Guðs  og  vors  Föður,  svo  að 
hann  frelsaði  oss  frá  þessari 
yfirstandandi  vondu  öld. 

5.  Honum  sé  dýrð  frá  eilífð 
til  eilífðar,  amen. 

6.  Mig  furðar,  að  þer  svo  fljótt 
skylduö  lata  snúa  yöur  frá 
þeim,  sem  kallaði  yður  með 
Krists  náð,  til  annars  fagnað- 
arerindis, 

7.  Sem  þó  er  ekki  annaö  til ; 
heldur  eru  nokkrir,  sem  trufla 


yður  og  vilja  rángfæra  Krists 
náðarlærdóm ; 

8.  En  þó  að  ver,  eður  eingill 
frá  himni  boðaði  yður  náðar- 
lærdóminn  öðruvísi,  en  eg  hefi 
kent  yður,  hann  se  bölvaður. 

9.  Já,  eins  og  eg  hefi  áður. 
sagt,  eins  segi  eg  nú  aptur: 
ef  nokkur  kennir  yður  annan 
náðarlærdöm,  en  þann,  sem  þer 
liafið  numið,  sá  sé  bölvaöur. 

10.  Því  nrnn  eg  nú  vera  að 
tala  eptir  manna  vild  eða  Guðs; 
eður  leitast  við  að  þóknast 
mönnum  ?  Ef  eg  enn  þá  væri 
að  leitast  við  að  þóknast  þeim, 
þá  væri  eg  ekki  Krists  þjón. 

11.  En  það  læt  eg  yður  vita, 
bræður,  að  sá  lærdómur,  sem 
eg  kendi,  er  ekki  af  mönnum ; 

12.  Því  hvorki  heíi  eg  numið 
ne  lært  hann  af  mönnum,  held- 
ur fyrir  opinberun  J  esú  Krists; 

13.  Því  þér  haíið  haft  fregn  af 
hegðun  minni  forðum,  á  með- 
an  eg  hélt  við  Gyðínga-trúna, 
að  eg  ákaflega  ofsókti  og  eyöi- 
lagði  Guðs  söfnuð. 

14.  Og  var  fremri  flestum 
löndum  mínum  mér  samtíða 


2.  Kap.   S.  PALS  PISTILL  TIL  GALATAMANNA, 


369 


Í  fastheldni  við  Gyðíngatrúna 
og  Í  að  vandlæta  um  forfeðr- 
anna  setnínga. 

15.  En  þegar  Guði  (sem  út- 
valdi  mig  frá  móðurlífi  og  af 
náð  sinni  kallaði)  þóknaðist  að 
opinbera  Son  sinn  í  mér, 

16.  Svo  að  eg  boöaði  hann 
meðal  heiðinna  þjóða,  þá  tók 
eg  ekki  hold  og  blöð  jaínskjótt 
í  ráð  með  mér ; 

17.  Ekki  heldur  for  eg  upp 
til  Jerúsalem,  til  þeirra,  sem  á 
undan  mer  voru  orðnir  post- 
ular,  heldur  for  eg  til  Arabíu, 
og  þaðan  snéri  eg  aptur  til 
Damaskus. 

18.  Síðar,  að  þrem  árum  liðn- 
um,  fór  eg  npp  til  Jerúsalem, 
til  að  kynnast  við  Pétur,  og 
dvaldi  hjá  honum  í  15  daga, 

19.  En  eingan  fann  eg  annan 
af  postulunum,  nema  Jakob, 
bróður  Drottins. 

20.  Guð  veit,  að  eg  lýg  það 
ekki,  sem  eg  nú  skrifa. 

21.  Eptir  þetta  kom  eg  í 
landsálfur  Sýrlands  og  Sili- 
síu. 

22.  En  eg  var  þá  enn  að  ásýnd- 
um  ókunnugur  hinum  kristnu 
söfnuðum  í  Gyðíngalandi ; 

23.  En  þeir  höfðu  einúngis 
frétt,  að  sá,  sem  áður  hafði 
ofsókt  þá,  kendi  nú  þá  trú, 
sem  hann  áður  eyddi,  og  veg- 
sömuðu  Guð  fyrir  mig. 


2.  KAPÍTULL 


Pdll  segir  f  rd  viðhynrdngu  sinni  við  posiulana 
og  einkum  víð  PHur.  Kennir,  að  rettlætingin 
homi  af  trúnni. 

FJÓRTÁN  árum  síðar  for 
eg  aptur  upp  til  Jerusalem 
með  Barnabas,  og  tók  Ilka 
Titum  með  mér. 

2.  En  þá  ferð  for  eg  eptir 
opinberun,  og  skýrði  þeim  þar 
frá,  en  sér  í  lagi  hinum  helztu, 
hvílíkur  sá  lærdómur  væri,  sem 
eg  kendi  heiðnum  þjóðum,  að 
eg  eingan  veginn  hlypi  til 
önýtis,  eður  hef  ði  hlaupið ; 

3.  En  ekki  var  jafnvel  Títusi, 
Grískum  manni,  sem  var  með 
mer,  þreyngt  til  að  láta  um- 
skera  sig. 

4.  En  (það  var)  sökum  fals- 
bræðra,  er  smeygt  höfðu  sér 
inn,  til  að  njósna  um  það  frelsi, 
sem  vér  höfum  í  Jesú  Kristi, 
svo  að  þeir  gætu  hnept  oss  í 
þrældóm. 

5.  Undan  þessum  vilda  eg 
ekki  láta,  ekki  einu  sinni  um 
stundar  sakir,  svo  að  sann- 
leiki  lærdómsins  viðhéldist  hjá 
yður. 

6.  Mig  skiptir  eingu,  í  hversu 
miklu  áliti  þeir  eru,  sem  helzt- 
ir  eru  haldnir  (Guð  fer  ekki 
að  mannviröíngum),  en  hinir 
helztu  hafa  eingu  við  minn 
lærdóm  bætt ; 

7.  Heldur  þvertámóti,  þegar 

A  a 


370  S.  PÁLS 

þeir  sáu,  að  mer  var  trúað 
fyrir  að  boöa  náöarlærdóminn 
enum  öumskorim,eins  og  Petri 
enum  umskornu 

8.  (Því  sá,  sem  hafði  eflt  Pet- 
ur  til  bans  postiila-embættis 
meðal  enna  umskornu,  hefir 
eins  eflt  mig  meðal  heiðinna 
þjóða), 

9.  Og  lærðu  að  þekkja, 
hvílík  náð  mér  var  veitt,  þá 
rettu  þeir  Jakob,  Kefas,  og 
Johannes,  sem  era  haldnir 
máttarstólpar,  bróðurlega  að 
mér  og  Barnabasi  hönd  sína, 
upp  á  það,  að  ver  skyldum 
vera  postular  heiðinna  þjöða, 
en  þeir  hinna  nmskornu. 

10.  Einúngis  beiddu  þeir  oss, 
að  eg  mintist  fátækra,  og  það 
heíi  eg  líka  kappkostað  að 
gjöra. 

11.  En  þegar  Petur  kom  til 
Antíokkíu,  fann  eg  að  við  hann 
upp  í  opin  angun,  því  hann 
var  aðfinníngarverður. 

12.  Því  áður  en  nokkrir  komu 
frá  Jakob,  haföi  hann  sam- 
neyti  við  heiðna  menn,  en  ept- 
ir  það  að  þeir  voru  komnir, 
dróg  hann  sig  í  hlé  og  skildi 
sig  frá  þeim,  því  hann  óttaðist 
hina  nmskornu ; 

13.  Aðrir  Gyðíngar  fóru  þá 
og  að  hræsna  með  honnm,  svo 
að  jafnvel  Barnabas  flæktist 
með  í  sömu  hræsni. 


PISTILL  2.  Kap. 

14.  En  þegar  eg  sá,  að  þeir 
geingu  ekki  beint  eptir  sann- 
leika  lærdómsins,  sagði  eg  við 
Pétur  1  allra  áheyrn:  úr  því 
þú,  sem  ert  Gyðíngur,  fylgir 
ekld  Gyðínga,  heldur  heiðíngja 
háttum,  því  neyðir  þú  þá  heið- 
íngja  að  lifa  eptir  Gyðínga 
siðum  ? 

15.  Vér  erum  aö  ætterni  Gyð- 
íngar,  en  ekki  bersyndugir 
heiöíngjar. 

16.  En  með  því  ver  vitum, 
að  maðurinn  réttlætist  ekki  af 
verkum  lögmálsins,  heldur  fyr- 
ir trú  Jesú  Krists,  þá  höfum 
vér  trúað  á  Jesúm  Krist,svo  vér 
réttlættumst  af  trú  Krists,  en 
ekki  verkum  lögmálsins,  "  því 
einginn  maður  mun  réttlætast 
af  verkum  lögmálsins." 

17.  En  ef  ver,  sem  kappkost- 
um  að  rettlætast  í  Kristi,  reyn- 
nmst  líka  sjálíir  syndarar,  er 
þá  Kristur  þjön  syndarinnar  ? 
Fjærri  fer  því. 

18.  Því  færi  eg  aptur  að 
uppbyggja  það,  sem  eg  áður 
niðurbraut,  þá  sannaði  eg  með 
því,  að  eg  væri  yfirtroöslu- 
maður. 

19.  Því  eg  er  vegna  lögmáls 
lögmálinu  dáinn,  svo  eg  liíi 
Guöi. 

20.  Eg  er  með  Kristi  kross- 
festur.  Eg  lifi,  þó  ekki  framar 
eg,  heldur  lifir  Kristur  í  mér, 


3.  Kap.  TIL  GALA^ 

en  það  sem  eg  nú  lifi  í  hold- 
inn,  það  lifi  eg  Í  trú  Guðs 
Sonar,  sem  elskaði  mig  og  gaf 
sig  sjálfan  út  fyrir  mig. 

21.  Ekki  ónýti  eg  Guðs  náð ; 
því  ef  rettlætíngin  fæst  fyrir 
lögmálið,  þá  er  Kristur  til 
einskis  dáinn. 

3.  KAPÍTULI. 

Pdll  dvitar  Gálatamenn  fyrir,  að  þeir  aptur 
hafi  snúið  til  hlýðni  við  lögmdlið,  og  sannar 
af  Abrahams  dæmi,  að  Guðs  náð  öðlist  fyrir 
trú,  en  livorld  fyrirheitið,  nh  löggjöfin  Jiafi 
ónýzt  fyrir  það. 

ÞÉE  fávísn  Galatar,  hver 
hefir  vilt  sjónir  fyrir  yður, 
þar  sem  þó  Jesús  Kristur  er 
svo  skýrlega  afmálaðnr  fyrir 
angum  yðar,  eins  og  hann  væri 
meöal  yðar  krossfestnr. 

2.  Um  það  vil  eg  einúngis 
fræðast  af  yður,  hvort  þer  haf- 
ið  öölazt  Andann  fyrir  verk 
lögmálsins,  ellegar  fyrir  boð- 
skap  trúarinnar? 

3.  Ernð  þér  svo  fávísir?  þer, 
sem  byrjnðuð  í  Andannm,  ætl- 
ið  þer  nú  að  enda  í  holdinn  ? 

4.  Á  þvílíkt  aö  hafa  komið 
fram  við  yðnr  til  einskis,  ef 
það  er  til  einskis  ? 

5.  Sá,  sem  yðnr  veitir  Andann 
og  framkvæmir  kraptaverk 
meðal  yðar,  (gjörir  hann  það) 
með  lögmáls  verkum,  eða  íyrir 
Jboðnn  trúarinnar  ? 

6.  Það,  að  "  Abraham  treysti 


'AMANNA.  371 

Guði,  var  honnm  til  rettlætis 
reiknað 

7.  Eins  megið  þer  vita,  að 
þeir  eru  réttir  Abrahams  syn- 
ir,  sem  trúaðir  eru. 

8.  En  ritníngin,  sem  fyrir  sá, 
að  Guð  mundi  rettlæta  þjóð- 
irnar  fyrir  trúna,  gaf  forðum 
Abraham  það  fyrirheiti:  allar 
þjóöir  sknlu  af  þer  blessun 
hljóta. 

9.  Allir  trúaðir  menn  munu 
því  blessun  öðlast  með  þeim 
trúaða  Abraham. 

10.  Því  svo  margir  sem  binda 
sig  við  lögmáls-verkin,  þeir 
eru  undir  bölvnn,  því  skrifað 
er :  "  bölvaður  sé  hver  sá,  sem 
ekki  heldur  ser  fast  við  alt 
það,  sem  í  lögmáls-bókinni  er 
skrifað  til  að  breyta  eptir  því." 

11.  En  það  er  bert,  að  eing- 
inn  getnr  fyrir  Guði  réttlátnr 
orðið  af  lögmálinu,  því  hinn 
rettláti  mun  af  trúnni  lifa." 

12.  En  lögmálið  á  ekki  skylt 
við  trúna,  heldur  (er  kveðið 
svo  að  orði)  "sá,  sem  gjörir 
það,  mnn  af  því  lifa." 

13.  Kristur  hefir  keypt  oss 
undan  bölvun  lögmálsins,  með 
því  hann  varð  bölvan  fyrir  oss, 
því  skrifað  er:  "bölvaöur  sé 
sá,  sem  á  tre  hángir," 

14.  Til  þess  að  heiðnnm  þjóö- 
um  hlotnast  skyldi  með  Jesú 
Kristi  btessan  Abrahams,  svo 

Aa2 


372  S.  PÁLS 

að  ver  öðlast  skyldum  fyrir- 
heit  Andans  fyrir  trúna. 

15.  Bræður  mínir,egtek  dæmi 
af  mannlegri  venju:  eiiiginn 
ónýtir  eður  bætir  við  þá  ráð- 
stöfun  manns,  sem  staðfest  er ; 

16.  En  Abraham  voru  fyrir- 
heitin  gefin  og  hans  af kvæmi ; 
ekki  stendur  þar  "afkvæmum," 
eins  og  til  margra  væri  meint, 
heldur  eins  og  til  eins,  "og 
þínu  af  kvæmi,"  sem  er  Kristur. 

17.  Með  þessu  vil  eg  sagt 
hafa,  aö  lögmálið,  sem  út  var 
gefið  fjögur  hundruð  og  þrjátíu 
árum  síðar,  ekki  haíi  getað 
gjört  ógildan  og  afmáð  þann 
sáttmála  um  Krist,  sem  Guð 
haf  ði  áður  staðfest ; 

18.  Því  ef  arfleiföin  fæst  með 
lögmálinu,  þá  fæst  hún  ekki 
lengur  vegna  fyrirheitisins ; 
Guð  veitti  Abraham  hana  af 
náð  með  fyrirheiti. 

19.  Til  hvers  var  þá  lögmálið? 
Það  var  geíið  vegna  afbrot- 
anna,  þángað  til  afkvæmið 
kæmi,  sem  fyrirheitið  hljóð- 
aði  um,  og  boðað  af  einglun- 
um  fyrir  hönd  meðalgaungu- 
mannsins. 

20.  Enmeðalgángarinn  erekki 
eins,  en  Guð  er  einn. 

21.  Skyldi  þá  lögmálið  vera 
gegn  Guðs  fyrirheitum?  Fjærri 
fer  því.  Því  ef  þvílíkt  lögmál 
hefði  verið  gefið,  sem  hefði 


PISTILL  3.  Kap. 

getað  lífgað,  þá  er  það  víst,  að 
réttlætið  heföi  fengizt  af  lög- 
máliim. 

22.  En  ritníngin  hefur  inni- 
lokað  alt  undir  synd,  svo  að 
fyrirheitið  veitist  þeim  fyrir 
trúna  á  Jesúm  Krist. 

23.  En  áður  en  trúin  kom, 
stóðum  ver  undir  gæzlu  lög- 
málsins,  og  vorum  við  það 
bundnir,  þángað  til  sú  trú,  sem 
var  í  vændum,  opinberaðist. 

24.  Þannig  var  lögmálið  vor 
typtunarmeistari,  þángað  til 
Kristur  kom,  svo  að  vér  rett- 
lættumst  af  trúnni. 

25.  En  nú,  þegar  trúin  er 
komin,  stöndum  ver  ekki  leing- 
ur  undirtyptunarmeistaranum, 

26.  Því  að  þér  eruð  allir  orðn- 
ir  Guös  börn  fyrir  trúna  á 
Jesúm  Krist ; 

27.  Því  svo  margir  af  yöur, 
sem  eruð  skírðir  til  Krists, 
þer  haíið  íklæðzt  Kristi. 

28.  Her  er  ekki  Gyðíngur  ne 
Grískur,  ekki  þræll  ne  frels- 
íngi,  ekki  karl  né  kona,  því 
þér  eruð  allir  eitt  í  Jesú  Kristi. 

29.  En  ef  þér  eruð  Krists,  þá 
eruð  þer  og  Abrahams  niðjar 
og  erfíngjar  eptir  fyrirheitinu. 

4.  KAPlTULI. 

Kristnir  menn  eru  ekhi  prselar  undir  lögmál- 
inu,  heldur  hörn.  Postulinn  ræður  pvi  frd, 
að  hverfa  aptur  til  lögmdlsins.  Eptirlihin^, 
dregin  af  Agar  og  Sara. 


4.  Kap.  TIL  GALA' 

HÉR  með  vil  eg  sagt  hafa, 
að  það  se  einginn  munur 
á  þrælnum  og  erfíngjanum  á 
meðan  erfínginn  er  barn,  þó 
hann  eigi  allar  eigurnar, 

2.  Því  hann  er  undir  fjárhalds- 
mönnum  og  ráðsmönnum,  þar 
til  sá  af  fööurnum  tiltekm  tími 
er  kominn. 

3.  Þannig  vorum  ver  einnig, 
meðan  vér  vorum  börn,  þræl- 
bundnir  við  heimsins  stafróf ; 

4.  En  þegar  fyllíng  tímans  var 
komin,  sendi  Guð  Son  sinn 
fæddan  af  konn,  lögmálinu 
undirgeíinn, 

5.  Svo  að  hann  keypti  þeim 
lausn,  sem  undir  lögmálinu 
stóðu,  og  vér  feingjum  barna 
rétt. 

6.  En  meö  því  þer  eruð  orðnir 
synir,  þá  heíir  Guð  sent  sins 
Sonar  Anda  í  yðar  hjörtu,  sem 
hröpar :  Abba,  Faðir. 

7.  Þú  ert  þess  vegna  ekki 
framar  þræll,  heldur  sonur; 
en  ef  þú  ert  sonur,  þá  ertu 
líka  erfíngi  Guðs,  vegna  Krists. 

8.  Forðum  dýrkuðuð  þer  að 
vísu,  á  meöan  þer  þektuð  ekki 
Guð,  þá  sem  í  raun  og  veru 
ekki  eru  guðir ; 

9.  En  hvernig  getið  þer  nú, 
eptir  það  þer  þekkið  Guð, 
já,  eruð  af  Guöi  þektir,  snú- 
íð  aptur  til  þess  kraptlitla 
og  fátæklega  barna-stafrófs, 


'AMANNA.  373 

sem  þer  á  ný  viljið  þrælka 
undir  ? 

10.  Þer  haldið  upp  á  vissa 
daga,  mánnði,  vissa  tíma  og  ár. 

11.  Eg  er  hræddur  um,  að 
eg  haíi  nnnið  hjá  yður  til 
ónýtis. 

12.  Verið  eins  og  eg,  því  eg 
er  eins  og  þér;  um  þetta  bið 
eg  yður,  bræður ;  í  engu  hafið 
þer  gjört  á  hluta  minn. 

13.  Én  þer  vitið,  að  eg  í  veik- 
leika  holdsins  í  hið  fyrra  sinn 
boðaði  yður  náðarlærdóminn ; 

14.  Samt  fyrirlituð  þer  ekki 
þessa  mína  líkamlegu  raun  ne 
óvirtuð  liana,  heldur  tókuð  við 
mer  eins  og  eingli  Guðs,  eða 
Jesú  Krists  sjálfum. 

15.  Hversu  sælir  þóktuzt  þer 
þá!  Því  eg  get  borið  yöur 
það,  að  hefðuð  þer  getað,  þá 
heföuð  þer  riíið  augun  úr 
höfðum  yðar  og  geíið  mer. 

16.  Er  eg  þá  orðinn  óvinur 
yðar,  vegna  þess  eg  kenni  yð- 
ur  sannleikann  ? 

17.  Hinir  sýna  vandlætíngu 
yðar  vegna,  en  ekki  af  göðu, 
heldur  vilja  útiloka  yður,  svo 
að  þer  leggið  rækt  við  þá. 

18.  Að  vísu  er  það  loflegt, 
ætíð  að  verða  fyrir  vandlæt- 
íngasamri  velvild  í  því,  sem 
gott  er,  og  ekki  einúngis  með- 
an  eg  er  hjá  yður. 

19.  Börn  mín,  sem  eg  á  ný 


374: 


el  með  harmkvælum,  þar  til 
Kristur  er  myndaður  í  yður, 

20.  Eg  vildi  eg  væri  nú  hjá 
yður,  svo  eg  gæti  breytt  rödd- 
inni  við  yður,  því  eg  er  í 
vandræðum  með  yður. 

21.  Segið  mer,  þér  sem  viljið 
vera  imdir  lögmálinu,  hafið 
þer  ekki  heyrt  lögmálið  ? 

22.  Þar  stendur  skrifað,  að 
Abraham  haíi  átt  tvo  syni, 
annan  við  ambáttinni,  en  hinn 
við  frjálsri  konu. 

23.  En  sá,  sem  bann  átti  við 
ambáttinni,  var  á  holdlegan 
hátt  getinn,  en  hinn  eptir  fyrir- 
lieiti. 

24.  Þetta  hefir  annarlega 
merkíngu.  Þær  eru  hinir  tveir 
sáttmálar:  annar,  sem  kom 
frá  Sínaí  ^'alli,  getur  börn  til 
þrældóms ; 

25.  Þessi  er  Hagar  (því  Sínaí 
fjall  í  Arabíu  kallast  Hagar, 
og  samsvarar  hinni  núverandi 
Jerúsalem,  því  hún  er  ásamt 
börnum  sínum  í  ánauð. 

26.  En  sú  himneska  Jerú- 
salem  er  frjáls,  og  hún  er  vor 
móðir ; 

27.  Því  stendur  skrifað:  vertu 
glöð  óbirja,  sem  ekkert  barn 
befir  átt,  hrópa  og  kalla  hátt, 
þú  sem  hefir  jóðsjúk  orðið, 
því  börn  hinnar  yíirgefnu  eru 
fleiri,  en  hinnar,  sem  mann- 
inn  á. 


S.  PÁLS  PISTILL  5.  Kap. 

28.  En  ver,  bræður  mínir,  er- 


um  fyrirheitisins  börn,  eins  og 
Isak. 

29.  En  eins  og  forðnm  sá, 
sem  á  holdlegan  hátt  var  get- 
inn, ofsókti  þann,  sem  á  and- 
legan  hátt  var  getinn,  eins 
geingur  það  til  enn. 

30.  En  hvað  segir  ritníngin? 
Rek  burt  ambáttina  og  son 
hennar;  því  ekki  skal  am- 
báttarsonurinn  taka  arf  meö 
syni  hinnar  frjálsu. 

31.  Vér  erum  því,  bræður,ekki 
niöjar  ambáttarinnar,  heldur 
hinnar  frjálsu. 

5.  KAPlTULI. 

Pdll  hennir,  að  peir,  sem  vilji  halda  lögmdlinu, 
seu  eigi  leingur  Tcristnir  ;  varar  pó  undir  eÍQis 
við  mishriíJiun  liins  Jcristilega  frelsis. 

HALDIÐ  stöðuglega  við 
það  frelsi,  sem  Kristur 
heíir  yður  afrekað,  og  látiö 
ekki  aptur  leggja  á  yður  á- 
nauðar  ok. 

2.  Vitið,  eg,  Páll,  segi  yður 
það,  að  ef  þér  látið  yöur  um- 
skera,  þá  gagnar  Kristnr  yður 
ekki. 

3.  Enn  á  ný  vitna  eg  það  fyr- 
ir  hverjum  þeim,  sem  lætur 
sig  umskera,  að  hann  skuld- 
bindur  sig  til  að  halda  alt 
lögmálið. 

4.  Hverjir  helzt  af  yður,  sem 
ætlið  að  rettlætast  fyrir  lög- 
máliö,  þér  eruð  orðnir  viðskUa 


5.  Kap.  TIL  GALi 

við  Krist,  eruð  fallnir  úr  náð- 
inni; 

5.  Því  ver  væntum  í  anda,  að 
öölast  af  trúnni  þá  eptirvæntu 
rettlætíngu, 

6.  Því  að  í  Kristi  gildir  hvorki 
umskurn  né  yfirhúð,  heldur 
trú,  sem  sýnir  sinn  krapt  í 
kærleikanum. 

7.  Þer  hélduð  vel  áfram,  en 
hver  hefir  hindrað  yður,  svo 
að  þer  hlýðnist  ekki  sannleik- 
anum? 

8.  Slík  trúgirni  er  ekki  frá 
þeim,  sem  yður  hefir  kallað. 

9.  Lítið  súrdeig  sýrir  alt 
deigið. 

10.  Eg  treysti  yður  með  Drott- 
ins  hjálp  til  þess,  að  þer  munið 
ekki  vera  öðruvísi  sinnaðir;  en 
sá,semtruflar  yður,mun  fá  sinn 
dóm,  hver  helzt  sem  hann  er. 

11.  En  ef  eg,  bræöur  mínir, 
væri  enn  þá  að  halda  fram  um- 
skurnmni,  því  er  eg  þá  enn 
ofsöktur?  þá  væri  krossins 
hneyksli  burttekið ; 

12.  Það  væri  betur,  að  þeir 
væru  reknir  burt,  sem  gjöra 
yður  óróa. 

13.  Þer  eruð  að  vísu,  bræður, 
kallaðir  til  frelsis,  en  á  því 
ríður,  að  frelsinu  sé  ekki  var- 
ið  til  eptirlátsemi  við  holdiö, 
heldur  að  hver  yðar  þjóni  hver 
öðrum  með  kærleika ; 

14.  Því  alt  lögmálið  innifelst 


rAMANNA.  375 

1  þessu  eina  boðoröi:  elska 
skaltu  náúngann,  eins  og  sjálf- 
an  þig. 

15.  En  ef  þer  tönnlizt  inn- 
byrðis  og  ásælizt  hver  annan, 
sjáið  þá  við  því,  að  þér  tortýn- 
ið  ekki  hver  öörum. 

16.  En  eg  áminni  yöur,  gang- 
id  eptir  Andanum,  en  fremjið 
ekki  það,  sem  holdið  girnist ; 

17.  Því  holdið  girnist  gegn 
Andanum,  og  Andinn  gegn 
holdinu,  þau  eru  hvort  gegn 
ööru;  svo  að  þér  gjörið  ekki 
það,  sem  þer  viljið. 

18.  En  ef  þer  leiðizt  af  And- 
anum,  þá  eruð  þér  ekki  undir 
lögmálinu. 

19.  En  allir  vita,  hvílík  eru 
holdsins  verk,  að  það  er  friUu- 
lííi,  saurlífi,  stjórnleysi  gimd- 
anna, 

20.  Skurðgoða  dýrkan,  kukl, 
hatur,  deilur,  metníngur,  bræði, 
þráttanir,  tvídrægni,  flokka- 
dráttur, 

21.  Öfund,  morð,  ofdrykkja, 
óhófs-veizlur  og  annað  þessu 
líkt,  og  um  það  alt  segi  eg 
yður  enn  þá  hið  sama,  sem  eg 
hefi  áöur  sagt,  að  þeir,  sem 
slíkt  gjöra,  eríi  ekki  Guðs  ríki. 

22.  En  ávöxtur  Andans  er 
kærleiki,  gleöi,  friðsemi,  láng- 
lundargeð,  góðlyndi,  göðvild, 
trúmennska,  hógværð,  bind- 
indi ; 


376      S.  PALS  PISTILL  TIL  GALATAMANNA 


23.  Gegn  þessu  er  ekki  lög- 
málið. 

24.  En  þeir,  sem  Krists  eru, 
hafa  krossfest  hold  sitt  meö 
þess  girndum  og  tilhneiging- 
um. 

25.  Ef  ver  lifum  í  Andanum, 
þá  framgaungum  í  Andanum. 

26.  Sækjumst  ekki  eptir 
hégóma-dýrð,  áreitandi  hver 
annan  og  öfundandi  hver  ann- 
an. 

6.  KAPÍTULI. 

Pall  áminnir  til  ýmislegra  dygða.    Varar  við 
falshennendum. 

GÓÐIE  bræður,  verði  nokk- 
ur  fundinn  að  einhverri 
synd,  þá  leiðréttið  þer,  sem 
andlegir  eruð,  hann  með  hóg- 
værðar  anda,  og  haf  gát  á  sjálf- 
nm  þér,  að  þú  freistist  ekki 
(til  syndar). 

2.  Beriö  hver  annars  byröi  og 
iippfyllið  þannig  Krists  lögmál. 

3.  Því  þykist  nokkur  vera 
nokkuö,  en  er  þó  ekkert,  hann 
dregur  sjálfan  sig  á  tálar. 

4.  En  sérhver  rannsaki  sína 
breytni,  og  þá  mun  hann  hafa 
hrósnnar  efni  einúngis  meö 
sjálfam  ser,  en  ekki  fyrir 
öðrum ; 

5.  Því  serhver  mun  hafa  sína 
byrði  að  bera. 

6.  En  sá,  sem  nppfræðist, 
veiti  þeim  als  konar  gæði,  er 
hann  uppfræðir. 


6.  Kap. 

7.  ViUizt  ekki,  Guð  lætur  ekki 
að  sér  hæða;  því  það  sem 
maðurinn  sáir,  það  mun  hann 
og  upp  skera. 

8.  Því  sá,  sem  sáir  í  hold  sitt, 
mnn  af  því  glötun  uppskera ; 
en  sá,  sem  í  Andann  niðursáir, 
mun  af  Andanum  uppskera 
eilíft  líf. 

9.  En  látum  oss  ekki  þreyt- 
ast  að  gjöra  gott,  því  á  sínum 
tíma  munum  vér  uppskera,  ef 
vér  ekki  letjumst. 

10.  Þess  vegna,  á  meðan  tími 
er  til,  þá  gjörum  öllum  gott, 
en  þó  þeim  helzt,  sem  eru 
sömu  trúar,  sem  vér. 

11.  Sjáið,  hvað  lángt  bref  eg 
heíi  skrifað  yður  með  minni 
eigin  hendi. 

12.  Þeir,  sem  eru  að  þreyngja 
yður  til  að  umskerast,  eru 
þeir,  sem  sækjast  eptir  að  vera 
í  metum  eptirholdinu,einúngis 
til  þess  þeir  komist  hjá  ofsókn- 
um  vegna  krossins  Krists ; 

13.  Því  ekki  halda  sjálíir  þeir, 
sem  umskornir  eru,  lögmálið, 
heldur  vilja  þeir,  að  þér  um- 
skerizt,  svo  þeir  geti  stært  sig 
af  yðar  holdi. 

14.  En  það  se  i^ærri  mer,  að 
hrósa  mér  af  öðru,  en  krossi 
Drottins  vors  Jesú  Krists, 
vegna  hvers  heimurinn  er  mer 
krossfestur,  og  eg  heiminum. 

15.  Því  að  í  Jesú  Kristi  gildir 


1.  Kap.    S.  PÁLS  PISTILL  TIL  EFESUSMANNA.  377 


hvorki  umskurn  ne  yíirhúð, 
heldur  (að  maðurinn  se)  ný 
skepna. 

16.  Yíir  öUum  þeim,  sem  þess- 
ari  reglu  fjlgja,  hvíli  friður  og 
miskun,  og  yíir  Israel  Guðs ! 


17.  Einginn  mæði  mig  heðan 
í  frá,  því  eg  ber  merki  Jesú 
Krists  á  mínum  líkama. 

18.  Náðin  Drottins  vors  Jesú 
Krists  sé  meö  yðar  anda, 
bræður,  amen. 


SANKTI  PALS  PISTILL 

TIL 

EFESUSMANNA. 


1.  KAPÍTULI. 

Fall  þakhar  Guði  fyrir  Krists  velgjörnínga. 
Biður,  að  Guð  vilji  enn  hetur  upplýsa  þá  um 
mikilleih  þessara  velgjörmnga. 

PÁLL,  að  Guðs  vild  postuli 
Jesú  Krists,  óskar  náðar 
og  friöar  af  Gnði  vorum  Fööur 
og  Drottni  Jesú  Kristi, 

2.  Öllum  heilögum,  sem  eru 
í  Efesus  og  trúuðum  í  Jesú 
Kristi. 

3.  Lofaður  se  Guð  og  Faðir 
vors  Drottins  Jesú  Krists,  er 
oss  hefir  fyrir  Krist  blessað 
með  als  konar  andlegri  og 
himneskri  blessun; 

4.  Eins  og  hann  einnig  hefir 
útvalið  oss  í  honum,  áður  en 
veröldin  var  grundvölluð,  til 
þess  að  ver  skyldum  vera 
heilagir  og  flekklausir  fyrir 
hans  augliti, 

5.  Og  af  elsku  hefir  fyrirhug- 
að  oss,  eptir  velþóknun  síns 


vilja,  barnarett  hjá  sér  fyrir 
Jesúm  Krist, 

6.  Til  lofs  sinni  dýrðlegu 
náð,  er  hann  veitti  oss  í  sínum 
elskulega, 

7.  í  hverjum  ver  höfam  endur- 
lausnina  öðlazt  fyrir  hans 
blöð,  fyrirgefníngu  syndanna, 
eptir  ríkdómi  hans  náðar, 

8.  Sem  hann  hefir  ríkulega 
veitt  oss  í  als  konar  speki  og 
skilníngi, 

9.  í  því  hann  opinberaði  oss 
leyndarráð  vilja  síns  eptir  sinni 
velþóknun,  er  hann  haföi  áður 
ályktað  með  sjálfum  sér, 

10.  Um  ráðstöfun  á  fyllíngu 
tímans,  að  alt  skyldi  kom- 
ast  undir  eitt  höfuð  í  Kristi, 
bæði  það  sem  er  á  himni  og  á 
jörðu, 

11.  I  honum,  sem  ver  og 
höfum  feingið  hluttekníngu  1, 
kjörnir  til  þess  eptir  íyrirhug- 


378  S.  PALS 

un  bans,  sem  framkvæmir  alt 
eptir  ráði  vilja  sins, 

12.  Svo  að  ver  dýrð  bans  til 
lofs  væntum  fyrr  eptir  Kristi. 

13.  Í  hverjum  og  þer,  sem 
heyrt  hafið  lærdóm  sannleik- 
ans,  náðarlærdóm  yðar  sálu- 
lijálpar,  í  hverjum  og  þer,  sem 
trúið,  eruð  innsiglaðir  með  hin- 
um  fyrirheitna  Heilaga  Anda, 

14.  Sem  er  pantur  arfleifðar 
vorrar,  þángað  til  lausnin  kem- 
Tir  fyrir  þá,  sem  hans  eru,  til 
lofs  hans  dýrðar. 

15.  Þess  vegna,  frá  því  eg 
fretti  um  trú  yðar  á  Drottinn 
Jesúm  og  elsku  yðar  til  allra 
heilagra, 

16.  Hefi  eg  ekki  aflátið  að 
þakka  Guði  fyrir  yður  og  mimi- 
ast  yðar  í  bænum  mínum, 

17.  Að  Guð  Drottins  vors  Jesú 
Krists,  dýrðarinnar  Faðir,  vildi 
gefa  yður  anda  speki  og  opin- 
berunar  í  simii  þekkíngu, 

18.  Og  upplýsa  augu  yðar 
bugskots,  svo  þer  þekt  getiö, 
bvílík  að  sé  von  bans  köUmiar, 
og  bvílíkur  se  ríkdómur  bans 
dýrðlegu  arfleif  ðar  meöal  binn- 
a  beilögu, 

19.  Og  bve  yfirgnæfanlegur 
se  mikiUeiki  bans  máttar  við 
oss,  sem  trúum  fyrir  krapt 
bans  almættis, 

20.  Sem  bann  sýndi  á  Kristi, 
þá  bann  uppvakti  bann  frá 


PISTILL  2.  Kap. 

dauðum  og  setti  tilbægri  band- 
ar sjálfum  sér  á  bimnum, 

21.  Yíir  allan  böfðíngjadöm 
og  yfirráð,  makt  og  berraveldi, 
og  alt  það  sem  nafni  nefnist, 
ekki  einúngis  á  þessari  öld, 
beldur  og  hinni  tilkomandi. 

22.  Alt  befir  bann  lagt  undir 
fætur  bans  og  sett  bann  til 
böfðíngja  yfir  öUu  í  bans  söfii- 
uði, 

23.  Sem  er  bans  líkami,  fyll- 
íng  bans,  sem  uppfyllir  alt  i 
öUum. 

2.  KAPlTULI. 

Postulinn  minnir  Jcristna  menn  hæði  af  Gyðingum 
og  heiðiii^jum  á  það,  að  Kristur  liafi  hallað 
þd  f  rá  andlegum  dauða  til  andlegs  h'fs,  og 
sameinað  i  einn  söfnuð.  Sjdlfum  ser  hafi  þeir 
það  eigi  að  þaJcka. 

EINNIG  yður,  sem  dauðir 
voruð  í  af  brotum  og  synd- 

um, 

2.  Er  þer  lif ðuð  í  forðum  eptir 
aldarbætti  þessa  beims  og  aö 
vild  þess  böf  ðíngja,  sem  í  lopt- 
inu  drottnar,  þess  anda,  sem 
nú  sýnir  sig  verkandi  í  van- 
trúarinnar  sonum ; 

3.  Á  meðal  þeirra  lifðum  vér 
og  allir  forðum,  í  vorum  bold- 
legu  girndum  gjörandi  vilja 
boldsins  og  tillmeiginganna, 
og  vorum  af  náttúrunni  börn 
reiðinnar,  eins  og  binir. 

4.  En  Guð,  sem  ríkur  er  af 
miskun,kallaði  oss,  vegna  sinn- 
ar  miklu  elsku,  með  bverri 


2.  Kap. 

hann  elskaði  oss,  til  lifsins, 
með  Kristi, 

5.  Þá  vér  einnig  vorum  dauðir 
Í  misgjörðum  vorum  (af  náð 
eruð  þér  hólpnir  orðnir), 

6.  Og  hefir  uppvakið  oss  og 
sett  OSS  á  himni  með  Jesú 
Kristi, 

7.  Svo  að  hann  sýndi  á  eptir- 
komandi  öldum  yíirgnæfandi 
ríkdóm  náöar  sinnar  í  gæzku 
við  oss  í  Jesú  Kristi ; 

8.  Því  af  náð  eruð  þer  hólpnir 
orðnir  fyrir  trúna,  og  það  er 
ekki  yður  að  þakka,  lieldur  er 
það  Guðs  gjöf; 

9.  Ekki  af  verkunum,  svo  að 
einginn  stæri  sig. 

10.  Því  ver  erum  hans  verk, 
skapaðir  í  Jesú  Kristi  til  góðra 
verka,  sem  Guö  heíir  fyrir 
fram  tilætlaö  að  vér  skyldum 
stunda. 

11.  Munið  því  til  þess,  að 
þer  voruð  forðum  heiðíngjar 
í  holdinu,  kallaðir  öumskorn- 
ir  af  þeim,  sem  umskornir 
kallast  af  þeirri  umskurn,  sem 
á  lioldinu  er  með  höndum 
gjörð ; 

12.  Aö  þer  þá  voruð  án  Krists, 
útilokaðir  frá  rettindum  Gyð- 
ínganna  og  frá  því  aö  hafa 
hlut  í  sáttmálum  fyrirheitis- 
ins,  vonarlausir  og  án  Guðs 
í  heiminum. 

13.  En  nú  eruð  þer  í  Kristi 


TIL  EFESUSMANNA. 


379 

áður  vomð 
nú  nálægir 


Jesú ;   þer,  sem 
fjærlægir,  eruð 
orðnir  í  blóöi  Krists 

14.  Því  hann  er  vor  friður, 
sem  heíir  gjört  eitt  úr  báðum 
og  riíið  niður  miðvegg  giröíng- 
arinnar,  fjandskapinn, 

15.  Og  í  sínu  holdi  afmáð 
boðoröa  lögmáliö,  sem  var  í 
setníngum,  svo  að  hann  um- 
myndaði  þá  tvo  í  einn  nýan 
mann  í  sjálfum  ser, 

16.  Semjandi  frið  og  sætti 
hvorutveggju  við  Guð  i  ein- 
um  líkama  fyrir  krossinn  og 
deyddi  fjandskapinn  á  hon- 
um, 

17.  Og  komandi  boðaði  hann 
frið  yður,  sem  voruö  fjærri 
og  sem  voruð  nærri, 

18.  Svo  að  fyrir  hann  höfum 
vér  hvorirtveggju  aðgáng  til 
Föðursins  í  einum  anda. 

19.  Þér  eruð  þess  vegna  ekki 
framar  gestir  og  framandi, 
heldur  meðborgarar  enna  heil- 
ögu  og  heimamenn  Guðs, 

20.  Bygðir  yfir  grundvelli 
postulanna  og  spámannanna, 
hvers  hornsteinn  Jesús  Krist- 
ur  er, 

21.  Sem  öU  hin  samteingda 
byggíng  vex  á  til  heilags  must- 
eris  í  Drottni ; 

22.  Og  sem  þer  einnig  eruð 
bygðir  á  til  bústaðar  Guðs  í 
andanum. 


380  S.  PÁLS 

3.  KAPÍTULI. 

Pall  segir,  að  hann  sh  settur  postuU  til  ad  kunn- 
gjöra  heiðnum  pjöðum  Krists  lærdóm.  Biður, 
að  peir  megi  styrkjast  i  sambandinu  við  Krist. 

PESSA  vegna  er  eg,  Páll, 
bandíngi    Jesú  Krists, 
vegna  yðar,  heiðíngjanna. 

2.  Með  því  þer  munuð  heyrt 
hafa  Guðs  náðar  ráðstöfun, 
sem  mer  er  falin  á  hendur 
yður  til  handa, 

3.  Því  að  með  opinbernn  ang- 
lýsti  Guð  mér  sitt  leyndarráð, 
eins  og  eg  áður  í  stuttu  máli 
heíi  skrifað, 

4.  Og  getið  þer  af  lestri  þess 
þekt  skilníng  minn  á  Krists 
leyndardómi, 

5.  Er  á  hinum  fyrri  öldum 
ekki  var  anglýstur  mannanna 
sonum,  eins  og  hann  nú  er 
opinberaður  hans  heilögu  post- 
ulum  og  spámönnum  í  and- 
anum. 

6.  (Það  er) :  að  heiðíngjarnir 
sen  samarfar,  sama  likama  og 
hlnttakandi  í  fyrirheiti  hans  í 
Kristi  fyrir  náðarlærdóminn, 

7.  Hvers  þjón  eg  er  orðinn 
eptir  náðargjöf  Guðs,  sem  mer 
er  lent  fyrir  hans  almættis- 
krapt ; 

8.  Mér,  hinum  lítilmótlegasta 
allra  heilagra,  er  veitt  þessi 
náð,  að  boða  meöal  heiðíngja 
náðarboðskapinn  um  órann- 
sakanlegan  ríkdóm  Krists, 


PISTILL  3.  Kap. 

9.  Og  upplýsa  alla  um  það, 
hver  að  se  ráöstöfun  þess  leynd- 
ardöms,  sem  frá  eilífð  hefur 
verið  hulin  í  Guði,  sem  alt 
heíir  skapað, 

10.  Svo  að  nú  skyldi  knnnng 
verða  af  söfnuðinum  höfðíngj- 
um  og  herradómum  á  himnum 
sú  margbreytta  speki  Guðs, 

11.  Eptir  eilífri  fyrirhugun, 
sem  hann  fuUkomnaði  fyrir 
J esúm  Krist  vorn  Drottin ; 

12.  Fyrir  hvern  ver  höfum 
djörfung  ogaðgáng  með  trausti 
fyrir  trúna  á  hann. 

13.  Fyrir  því  biö  eg,  að  þer 
látið  ekki  hugfallast  af  þreyng- 
íngum  mínum  fyrir  yðar  skuld ; 
því  það  er  yðar  heiður. 

14.  Eg  beygi  þess  vegna  mín 
kne  fyrir  Eööur  Drottins  vors 
Jesú  Krists, 

15.  Af  hverjum  alt  faöerni 
nefnist  á  himni  og  jörðu, 

16.  Aö  hann  eptir  ríkdömi 
dýrðar  sinnar  vilji  veita  yðiir 
að  styrkjast  fyrir  sinn  Anda 
kröptuglega  í  hinum  innra 
manni, 

17.  Svo  að  Kristur  geti  búið 
fyrir  trúna  í  yðar  hjörtum,  og 
þer  seuð  rótfestir  og  grund- 
vallaðir  í  kærleikanum, 

18.  Svo  þer  ásamt  öUum  heil- 
ögum  getið  skilið,  hvílík  að  se 
breidd,  leingd,  dýpt  og  hæð, 
og  þekt  elsku  Krists, 


4.  Kap.  TIL  EFES 

19.  Sem  yfirgeingur  allan 
skilning,  svo  þér  fullkomnizt 
Í  allri  fullkomnun  Guðs. 

20.  En  honum,  sem  öUu  fram- 
ar  megnar  að  gjöra  fram  yíir 
þaö,  sem  vér  biöjum  eður 
skynjum,  eptir  þeim  krapti, 
sem  í  oss  verkar, 

21.  Honum  sé  dýrð  í  söfnuð- 
inum  fyrir  Jesúm  Krist  um 
alla  æíi  og  aldir  alda,  amen. 

4.  KAPlTULL 

Postulinn  áminnir  um  að  hristnir  hreyti  sam- 
kvæmt  þeirra  höllun  ;  og  þvi  forðist  pd  lesti, 
sem  peir  i  heiðni  drýgðu. 

EG,  sem  er  bandíngi  vegna 
Drottins,  áminni  yður  þess 
vegna  um,  að  þér  hegðið  yður 
eins  og  hæfir  þeirri  köUun, 
sem  þer  eruð  kallaðir, 

2.  Með  mesta  lítiUæti,  hög- 
værð  og  umburðarlyndi,  að 
þér  umlíöiö  hver  annan  í  kær- 
leika, 

3.  Og  kappkostið  að  varðveita 
eiiiíngu  andans  í  bandi  frið- 
arins. 

4.  (Þer  eruð)  einn  líkami  og 
einn  andi,  eins  og  þér  einnig 
eruð  kallaðir  í  einni  von  yðar 
köllunar ; 

5.  Einn  (er)  Drottinn,  ein  trú, 
ein  skírn, 

6.  Einn  Guð  og  Faðir  allra, 
sem  er  yíir  öUu,  um  alt  og 
í  öllu. 

7.  En  serhverjum  af  oss  er 


ISMANNA.  381 

náðargjöf  veitt,  eptir  því  sem 
Kristur  hefir  hverjum  af  náð 
sinni  úthlutað. 

8.  Því  segir  ritníngin:  upp- 
farinn  í  hæðina  hefir  hann 
herleiðínguna  að  herfángi  tek- 
ið,  og  gefið  mönnunum  gjafir. 

9.  En  þetta,  "hann  er  upp- 
farinn,"  livaö  er  þaö  annað,  en 
að  hann  líka  steig  niður  á  lág- 
lendi  jaröarinnar  ? 

10.  En  sá,  sem  niður  steig,  er 
hinn  sami,  sem  upp  ste  yfir 
alla  himna,  svo  aö  hann  upp- 
fylti  alt. 

11.  Og  þessi  hinn  sami  hefir 
gjört  suma  að  postulum,  suma 
að  spámönnum,  suma  að  guð- 
spjallamönnum,  suma  að  hirð- 
urum  og  lærifeðrum, 

12.  Svo  hinir  heilögu  yrðu 
hæíilegir  til  framkvæmdar- 
samrar  þjönustu,  Krists  líkama 
til  uppbyggíngar, 

13.  Þar  til  vér  allir  erum 
komnir  til  einíngar  í  trúnni 
og  þekkíngar  á  Guðs  Syni,  til 
fuUorðins  ára,  til  aldurshæöar 
Krists  fyllíngar ; 

14.  Svo  að  vér  seum  ekki 
framar  börn,  er  hrekjumst  og 
feykjumst  af  hverjum  kenníng- 
ar  þyt,  fyrir  brögðum  manna, 
slægö  þeirra  og  kænskufullu 
vélum, 

15.  Heldur  ástundum  sann- 
leikann  í  kærleika,  og  verðum 


382  S.  PÁLS 

meö  öllu  samgrónir  Kristi, 
sem  er  höfuðið, 

16.  Af  hverjum  allur  líkam- 
inn,  sem  er  samteingdur  og 
samsettur  með  als  konar 
hjálpar-taugum,  þroskast,  ept- 
ir  þeim  krapti,  sem  serhverj- 
um  parti  er  veittur,  ser  til 
uppbyggíngar  í  kærleikanum. 

17.  Þetta  segi  eg  því  og  á- 
minni  í  Drottni,  að  þér  ekki 
framar  hegðið  yður  eins  og 
hinir  heiðíngjarnir  hegða  ser  í 
hegómleik  hugskots  síns, 

18.  Blindaðir  í  hugsunarhætt- 
inum,  fráhveríir  lííi  Guðs,  vegna 
vanþekkíngar  sem  í  þeim  er,  og 
vegna  harðúðar  hjarta  þeirra, 

19.  Sem  eru  orðnir  blygð- 
iinarlausir  og  hafa  ofurselt  sig 
saurlifnaðar  lausúng,  til  að 
drýgja  als  konar  saurlifnað  í 
áfergju. 

20.  En  þannig  er  yður  ekki 
Kristur  kendur ; 

21.  Ef  þér  annars  hafið  numið 
hann  og  emð  í  honum  upp- 
fræddir,  eins  og  sannleikurinn 
er  í  Jesú  (innifalinn) : 

22.  Að  þer  af  leggiö,  eptir 
hinni  fyrri  breytni,  hinn  gamla 
manninn,  sem  spiUtur  er  af 
tælandi  girndum, 

23.  En  að  þer  endurnýist  í 
anda  yðvars  hugskots, 

24.  Og  íklæðist  hinum  nýa 
manni,  sem  skapaður  er  eptir 


PISTILL  4.Kap. 

Guði  í  rettlæti  og  heilagleika 
sannleikans. 

25.  Afleggið  því  lygar  og  talið 
sannleika  hver  við  sinn  náúnga, 
því  vér  erum  hver  annars  limir. 

26.  Eeiðizt,  en  syndgið  ekki, 
sólin  gángi  ekki  undir  yfir  yð- 
ar  reiði ; 

27.  Og  gefið  ekki  djöflinum 
rúm. 

28.  Þjófurinn  steli  ekki  fram- 
ar, heldur  vinni  og  gjöri  eitt- 
hvað  nytsamt  með  höndunum, 
svo  hann  hafi  eitthvað  til  að 
miðla  hinum  þurfanda. 

29.  Ekkert  fúlyröi  fari  út  af 
yðar  munni,  heldur  það,  sem 
gott  er  til  þarflegrar  uppbygg- 
íngar,  svo  það  komi  ser  vel  hjá 
þeim,  sem  heyra. 

30.  Hryggið  ekki  Guðs  Heil- 
agan  Anda,  í  hverjum  þer  eruð 
innsiglaðir  til  endurlausnar- 
dagsins. 

31.  Allnr  beiskleiki,  ofstopi, 
reiði,  liávaði  og  iUmæli  séu 
fjarlæg  yður,  ásamt  allri 
vonzku ; 

32.  En  verið  góðir  hver  við 
annan,  meðaumkunarsamir, 
fúsir  aö  fyrirgefa  hver  öðrum, 
eins  og  Giið  heíir  fyrirgefið 
yður  vegna  Krists. 

5.  KAPÍTULI. 

Poll  hýðm  að  táka  GuÖ  og  Krist  til  eptirdæmis 
i  élsJcunni;  að  afleggja  heiðínglega  lesti, 
JBjön  gæti  shyldna  sinna. 


5.  Kap. 


TIL  EFESUSMANNA. 


383 


LlKIZT  því  Guði,  sem  elsk- 
uleg  born, 

2.  Og  framgángið  í  elskunni, 
eins  og  Kristur  elskaði  oss,  og 
gaf  sig  sjálfan  út  fyrir  oss,  eins 
og  forn  og  slátrunaroífur  Guði 
til  velþóknanlegs  reykelsis 
ilms. 

3.  Eptir  því  sem  heilögum 
hæíir,  á  hvorki  friUulííi,  nokk- 
urs  konar  ohreinleiki,  eður  á- 
girnd,  svo  mikið  sem  að  nefn- 
ast  á  meðal  yðar, 

4.  Né  blygðunarleysi,  ne  fífls- 
legt  bjal,  eður  gárúnga  báttur, 
sem  er  ósæmilegt,  beldur  miklu 
framar  þakkargjörð ; 

5.  Því  það  skuluð  þer  vita 
fyrir  víst,  að  einginn  frillu- 
lííismaöur,  eðm^  saurngiir,  eð- 
ur  ágjarn,  sem  er  skurðgoða- 
dýrkari,  heíir  arftöku  í  ríki 
Krists  og  Guðs. 

6.  Látið  eingan  leiða  yður 
afvega  með  hegómlegum  orð- 
um ;  því  fyrir  þetta  kemur 
reiði  Guðs  yfir  syni  vantrúar- 
innar. 

7.  Takið  því  ekki  hlutdeild 
meö  þeim. 

8.  Áður  voruð  þer  myrkur,  nú 
eruð  þér  Ijös  í  Drottni;  gángið 
því  eins  og  Ijóssins  börn, 

9.  Því  ávöxtur  Ijössins  er  góð- 
vilji,  rettlæti  og  sannleiki. 

10.  Hugsið  eptir  því,  hvað 
Drottni  er  þóknanlegt, 


11.  En  takið  ekki  þátt  í  myrk- 
ursins  vondu  verkum,  heldur 
miklu  framar  vandið  um  þau ; 

12.  Því  það  sem  þeir  drýgja 
í  leyndnm,  er  jafnvei  skömm 
um  að  tala; 

13.  En  alt  þetta,  nær  tekið 
er  hart  á  því  af  Ijósinu,  verð- 
ur  angljóst;  því  serhvað  það, 
sem  opinberast,  verður  að 
Ijósi. 

14.  Því  stendur  skrifað :  vakna 
þú,  sem  sefur  og  rís  upp  frá 
dauðum,  þá  mnn  Kristur  lýsa 
þer. 

15.  Gætið  því  varúðar  í  hegð- 
nn  yðar,  ekki  sem  fávísir,  held- 
ur sem  vísir ; 

16.  Hagnýtið  tímann,  því  nú 
eru  hættulegir  tímar. 

17.  Verið  því  ekki  fávísir, 
heldur  skynjið,  hver  að  er 
Drottins  vilji. 

18.  Og  drekkið  yður  ekki 
drukkna  af  víni,  því  að  í  því 
er  andvaraleysi,  heldur  fyllizt 
andagipt, 

19.  Og  hafið  yfir  með  yður 
sálma,  lofkvæði  og  andlega 
saungva ;  sýngið  og  leikið 
Drottni  lof  1  yðrum  hjörtum. 

20.  Þakkið  jafnan  Guði  og 
Föður  fyrir  alia  hluti  1  nafni 
Drottins  vors  Jesú  Krists, 

21.  Og  verið  hver  öðrum 
imdirgefnir  í  ótta  Krists. 

22.  Konurnar  seu  mönnum 


384  S.  PÁLS 

sínum  undirgefnar,  eins  og 
Drottni ; 

23.  Því  maðurinn  er  höfuð 
konunnar,  eins  og  Kristur  er 
höfuð  safnaðarins ;  hann  er  og 
frelsari  síns  líkama. 

24.  En  eins  og  söfnuðurinn  er 
undirgeíinn  Kristi,  þannig  seu 
og  konurnar  mönnum  sínum  í 
öUu. 

25.  Þer  menn,  elskið  yðar 
eiginkonur,  eins  og  Kristur 
elskaði  söfnuðinn  og  gaf  sig 
sjálfan  út  fyrir  hann, 

26.  Svo  að  hann  helgaði  hann 
og  hreinsaði  hann  með  vatns- 
lauginni  í  orðinu ; 

27.  Til  þess  að  hann  útvegaöi 
sjálfum  ser  dýrðlegan  söfnuð, 
sem  hef  ði  ekki  blett  né  hrukk- 
u,  eða  neitt  þessháttar,  heldur 
væri  heilagur  og  lýtalaus. 

28.  Þannig  eiga  mennirnir  að 
elska  sínar  eiginkonur,  eins 
og  sína  eigin  líkami.  Sá,  sem 
elskar  sína  eiginkonu,  elskar 
sjálfan  sig. 

29.  Því  einginn  hefir  nokkru 
sinni  sinn  eigin  líkama  hatað, 
heldur  elur  hann  önn  fyrir 
honum  og  hjúkrar  honum,  eins 
og  Kristur  söfnuðinum ; 

30.  Því  vér  erum  limir  hans 
líkama,  af  hans  holdi  og  af 
hans  beinum. 

31.  Þess  vegna  skal  maðurinn 
yfirgefa  fööur  sinn  og  móður, 


PISTILL  6.  Kap. 

og  samteingjast  konu  sinni, 
svo  þau  tvö  verði  eitt  hold. 

32.  Þetta  er  mikiU  leyndar- 
dómur,  en  eg  lit  með  því  til 
Krists  og  safnaöarins. 

33.  En  allir  skuluð  þer,  hver 
um  sig,  elska  yðar  eiginkonur, 
eins  og  sjálfa  yður,  en  konan 
beri  lotníngu  fyrir  manni  sín- 
um. 

6.  KAPÍTULL 

Shyldur  harna  og  foreldra,  þjöna  og  drottna. 
Upphvalnmg  til  að  hertýgjast  i  gegn  kristin- 
dömsins  mötstöðumönnum,  og  til  að  hiðjafyrir 
samkristnum  og  Páli  sjálfum.  Fall  sendir 
Tykikus  til  að  Idta  Efesusmenn  vita,  hvernig 
Jionum  líður  ;  óshar  þeim  Guðs  ndðar. 

ÉR  börn,  verið  foreldrum 
yðrum  hlýðin  í  Drottni, 
því  að  það  er  rett. 

2.  Heiðra  föður  þinn  og  móð- 
ur,  það  er  hið  fyrsta  boðorð 
með  fyrirheiti, 

3.  Svo  að  þér  vegni  vel,  og 
þú  verðir  lánglífur  í  landinu. 

4.  En  þer  feður,  reitið  ekki 
börn  yðar  til  reiði,  heldur 
uppalið  þau  með  aga  og  um- 
vöndun  Drottins. 

5.  Þér  þjónar,  verið  undir- 
gefnir  yðar  jarðnesku  drottn- 
um  meö  lotníngu  og  hræðslu  af 
einlægu  geði,  eins  og  Kristi ; 

6.  Ekki  með  augna-þjónustu, 
eins  og  þeir,  er  mönnum  vilja 
þóknast,  heldur  eins  og  þjön- 
ar  Krists,  er  gjöra  Guðs  vilja 
af  hjarta, 


6.  Kap. 

7.  Þjóna  með  góöu  geði,  eins 
og  Drottni  og  ekki  mönnum, 

8.  Vitandi,  að  það,  sem  ein- 
liver  gjörir  gott,  það  mun 
verða  honum  endurgoldiö  af 
Drottni,  hvort  heldur  hann  er 
þræll  eður  frjáls. 

9.  En  þér  drottnar,  breytið 
eins  víð  þá ;  látið  af  hótunum, 
með  því  þér  vitið,  að  þér  eigið 
og  yðar  Drottinn  á  himni,  og 
að  hann  gjörir  sér  eingan 
mannamun. 

10.  Að  ööru  leyti,  bræður 
mínir,  styrkizt  í  Drottni  og 
krapti  haiis  máttar. 

11.  íklæðizt  Guös  alvepni, 
svo  þer  staðizt  getið  djöfulsins 
vélabrögð ; 

12.  Því  ver  eigum  ekki  í  stríði 
við  hold  og  blóð,  heldur  við 
höfðíngja  og  maktarvöld,  við 
heimsdrottna  þessa  myrkurs, 
við  vonzkunnar  anda  í  himn- 
eskum  efnum. 

13.  Takið  því  Guðs  alvepni, 
svo  þer  getið  veitt  mótstöðu  á 
enum  vonda  degi,  og  getið,  að 
öllu  yíirminii,  staðizt. 

14.  Standið  því  gyrtir  sann- 
leika  um  lendar  yðar.  Verið 
íklæddir  brynju  rettlætisins, 

15.  Og  útbúið  fætur  yðar,  svo 
að  þeir  séu  reiðubúnir  til  að 
flytja  fagnaðarboðskap  friðar- 
ins. 

16.  En  um  fram  alt,  grípið 


TIL  EFESUSMANNA. 

skjöld   trúarinnar,  sem 


385 


þer 

munuð  geta  slökt  með  öU 
eldleg  skeyti  hins  vonda ; 

17.  Og  taldð  hjálm  hjálpræð- 
isins  og  sverð  Andans,  sem  er 
Guðs  orð. 

18.  Biðjið  á  serhverri  tíð  í 
anda  með  als  konar  bænum 
og  beiðni,  og  verið  árvakrir  í 
hinu  sama  og  sífeldlega  stöö- 
ugir  í  fyrirbeiðslu  fyrir  öUum 
heilögum, 

19.  Og  fyrir  mer,  að  þá  eg  lýk 
upp  munni  mínum,  veitist  mer 
orö  til  þess  einarðlega  að  boða 
leyndardóm  náðarlærdómsins, 

20.  Hvers  sendiboði  eg  er  í 
fjötrum,  og  að  eg  megi  kenna 
lærdóminn  með  djörfÚDg,  eins 
og  vera  ber. 

21.  En  svo  að  þér  einnig  fáiö 
að  vita  um  mína  hagi,  hvernig 
mér  líður,  þá  mun  Tykíkus, 
minn  elskulegur  bróöir  og  trúr 
þjón  Drottins,  skýra  yður  frá 
því  öllu. 

22.  Eg  sendi  hann  einmitt 
þess  vegna  til  yðar,  að  þer  fáið 
að  vita,  hvernig  mér  líður,  og 
til  þess  hann  huggi  hjörtu  yðar. 

23.  Friður  sé  meö  bræðrun- 
um,  og  elska  ásamt  trú  af 
Guði  Föður  og  Drottni  Jesú 
Kristi. 

24.  Náö  se  með  öilum  þeim 
eilíflega,  sem  elska  Drottinn 
vorn  Jesúm  Krist,  amen. 

Bb 


SÁNKTI  PÁLS  PISTILL 

TIL 

riLIPPÍBORGAEMANNA. 


1.  KAPÍTULI. 

Pdll  óshar  Filipptborgarmonnum  góðs  ;  þakkar 
■  Guði  fyrir  pd  og  hiður  fyrir  peim  ;  lætur  þá 
vita,  að  fjötur  hans  miði  kristninni  til  eflingar, 
og  segist  vilja  Ufa  og  liða,  ef  það  gæti  orðið 
þeim  til  framfara;  áminnir  pd  til  stöðug- 
lyndis  við  hristilega  trú. 

PÁLL  og  Tímóteus,  þjónar 
Jesú  Krists,  óska  öllum 
Jesú  Krists  lieilögum  í  Fil- 
ippíborg,  ásamt  forstjórum  og 
meöhjálpurum, 

2.  Náðar  og  friðar  frá  Guði 
vorum  Föður  og  Drottni  Jesú 
Kristi. 

3.  Eg  þakkaGuði  mínum,í  hver  t 
sinn  sem  eg  hugsa  til  yðar ; 

4.  Og  ávalt,  í  öUum  mínum 
bænum,  bið  eg  með  gleði  fyrir 
yður  öllum, 

5.  Sökum  fastheldni  yðar  við 
náðarboðskapinn,  frá  hinum 
fyrsta  degi,  alt  til  þessa  tíma ; 

6.  Þar  eð  eg  falltreysti  því, 
aö  hann,  sem  hefir  byrjað  hið 
góða  verkið  með  yður,  muni 
það  fullkomna,  alt  til  dags  Jesú 
Krists ; 

7.  Með  því  það  er  viður- 
kvæmilegt  fyrir  mig,  að  halda 
þetta  um  yður  alia,  sem  ásamt 


mer  eruð  orðnir  hluttakandi  í 
náðinni,  þar  eö  eg  hefi  yður 
sífelt  í  huganum,  hvort  sem 
eg  er  í  fángelsi,  ellegar  eg  er 
að  verja  náðarlærdóminn  og 
festa  hann. 

8.  Því  Guð  veit,  að  eg  elska 
yður  alla  með  ást  Jesú  Krists; 

9.  Og  bið  eg,  að  elska  yðar 
eíiist  æ  meir  og  meir,  ásamt 
þekkíngu  og  góðri  greind, 

10.  Svo  að  þér  getið  skiliö, 
hvaö  rétt  er,  og  seuð  ráðvand- 
ir  og  ámælislausir  alt  til  Krists 
aðkomudags, 

11.  Og  seuö  ríkir  af  ávöxtum 
kristilegrar  dygðar,  Guði  til 
lofs  og  dýrðar. 

12.  En  vitið,  bræður,  að  það, 
sem  fram  við  mig  hefir  kom- 
ið,  heíir  mikiö  eflt  framgáng 
náðarlærdómsins ; 

13.  Því  að  þaö  er  kunnugt 
oröið  gjörvallri  keisarans  hirð 
og  öUum  öðrum  út  í  frá,  að  eg 
er  fjötraður  vegna  Krists. 

14.  Margir  bræður  hafa  og 
feingiö  dug  af  fjötrum  mínum, 
og  enn  meiri  djörfÚDg,  til  að 
kenna  lærdóminn  öskelfdir. 


1.  Kap.   PISTILL  TIL  FILl 

15.  Sumir  gjöra  það  að  sönnu 
af  öfand  og  þrætugirni,  en 
aptur  aörir  boða  Krist  af  því 
þeim  geingur  gott  til. 

16.  Þeir,  sem  kærleiki  dregur 
til  þess,  gjöra  þaö,  vegna  þess 
þeir  vita,  að  eg  er  ætlaður 
náðarlærdóminum  til  varnar ; 

17.  En  hinir,  sem  gjöra  það 
af  þrætugirni,  boða  ekki  Krist 
af  hreinum  huga,  beldur  ætla, 
að  þeir  með  því  bæti  nýrri 
þreyngíngu  of  an  á  fjötur  mín. 

IS,  En  hvað  Tim  það?  Kristur 
boðast  samt  á  allar  lundir, 
hvort  sem  það  heldur  er  af 
yfirdrepskap,  eður  með  hrein- 
skilni,  og  af  því  gleöst  eg,  og 
mun  framvegis  gleðjast ; 

19.  Því  eg  veit,  að  þetta  verð- 
ur  mér  til  heiíla,  sakir  yðar 
bæna  og  með  tilstyrk  Jesú 
Krists  Anda. 

20.  Því  það  er  innileg  laung- 
un  mín  og  von,  að  eg  í  eingu 
muni  til  skammar  verða,  lield- 
ur  aö  Kristur  muni,  fyrir 
mína  djarflegu  kenníngu  nú, 
eins  og  ávalt,  vegsamast  fyrir 
minn  líkama,  hvort  heldur  það 
verður  með  mínu  lííi,  eður 
dauða. 

21.  Því  að  lifa  er  mer  Krist- 
ur, en  að  deya  er  ávinníngur 
fyrir  mig. 

22.  En  ef  líf  líkamans  er  á- 
bati  fyrir  verk  mitt,  þá  veit 


:>PIBOEGAEMANNA.  387 

eg  ekki,  hvort  ég  á  heldur 
að  kjósa. 

23.  En  eg  á  úr  tvennu  vöndu 
að  ráða :  mig  lángar  til  að  los- 
ast  heðan  og  vera  með  Kristi, 
því  það  væri  miklu  betra ; 

24.  En  það  er  nauðsynlegra 
yðar  vegna,  að  eg  dvelji  í  lík- 
amanum ; 

25.  Og  það  veit  eg  fyrir  víst, 
að  eg  muni  lifa,  og  lifa  ásamt 
yður  öllum,  yður  til  framfara 
í  trúnni  og  gleöi  af  henni ; 

26.  Svo  að  yðar  fögnuður  í 
Jesú  Kristi  vaxi  fyrir  mína 
skuld,  þá  eg  kem  aptur  til 
yðar. 

27.  Einúngis  hegðið  yður  eins 
og  samboðið  er  náðarlærdómi 
Krists,  svo  að  hvort  heldur  eg 
kem  og  finn  yður,  ellegar  verð 
fjarlægur,  þá  megi  eg  fá  þá 
fregn  um  yður,  að  þer  standið 
stöðugir  í  einum  anda,  og  verjið 
samhuga  trú  náðarlærdómsins, 

28.  Og  látið  í  eingu  hugfall- 
ast  fyrir  mótstöðumönnunum, 
sem  þeim  er  glötunar  fyrir- 
boði,  en  yður  heiUa  merki,  og 
það  frá  Guði. 

29.  Því  yður  er  sú  náð  veitt, 
fyrir  Krists  sakir,  ekki  ein- 
úngis  að  trúa  á  hann,  heldur 
og  þjást  hans  vegna ; 

30.  Með  því  þer  eigið  i  sömu 
baráttu,  sem  þer  áður  sáuð 
mig  eiga  í,  og  nú  fáið  fregn  um. 


388  S.  PÁLS 

2.  KAPlTULI. 

Postulinn  dminnir  til  hróðurlegs  JcærleiJca  og 
Utillætis  ;  ad  dæmi  J esú,  sem  var  gjörðm- 
vegsamlegur,  skull  þeir  og  gjöra  sig  sömu 
dýrðar  verðuga  ;  er  reiðubúinn  að  deya  fyrir 
llrists  lærdóm.  Segist  senda  Tímöteus,  en 
siðar  Epafrodítus.  Gjörir  ser  jafnvel  von 
um,  að  geta  sjálfur  lcomið  til  þeirra. 

ESS  vegna,  ef  nokkuð  má 
sín  hjá  yður  iipplivatníng 
í  nafni  Krists,  kærleiksfull  ad- 
varan,  samfelag  Andans  og 
viðkvæmt  hjartaþel, 

2.  Þá  gjöriö  mína  gleði  fuU- 
komna  með  því,  að  þér  séiið 
allir  með  einum  huga,  hafiö 
innbyrðis  kærleika,  séuð  sam- 
lyndir  og  á  eitt  sáttir, 

3.  Gjörið  ekkert  af  þrætu- 
girni,  eður  fyrir  hegómadýrö, 
heldur  að  serhver  með  lítillæti 
álíti  annan  sér  æðri ; 

4.  Og  serhver  líti  ekki  ein- 
úngis  til  sins  gagns,  heldur  og 
annara. 

5.  Því  látið  sama  Innderni  vera 
í  yður,  sem  var  í  Jesú  Kristi ; 

6.  Sem  þó  hann  væri  í  Guðs 
mynd,  miklaðist  ekki  af  því, 
að  hann  var  Guði  líkur, 

7.  Heldur  mínkaði  sjálfan  sig, 
tók  á  sig  þjöns  mynd,  varð 
mönnum  líkur, 

8.  Og  að  útvortis  hætti  sem 
maður.  Hann  lítillækkaði  sig 
sjálfan,  og  var  hlýðinn  alt 
fram  í  danðann,  já,  fram  í 
dauðann  á  krossiniim. 


PISTILL  2.  Kap, 

9.  Fyrir  því  heíir  og  Guð 
hátt  upphafiö  hann,  og  gefið 
honum  tign,  sem  er  allri  tign 
æðri, 

10.  Svo  að  öU  kne  skulu 
beygja  sig  fyrir  Jesú  tign, 
bæöi  þeirra,  sem  eru  á  himni 
og  á  jörðu,  og  undir  jörðunni, 

11.  Og  serhver  túnga  viður- 
kenna,  að  Jesús  Kristnr  er 
Drottmn,  Guði  Föður  til  dýrð- 
ar. 

12.  Þess  vegna,  mínir  elskan- 
legir,  með  því  þer  hafið  ætíð 
verið  hlýönir,  þá  efliö  sáluhjálp 
yðar  með  ótta  og  andvara, 
ekki  einúngis  eins  og  meðan 
eg  var  nálægur,  heldur  enn 
fremur  nú  í  fjærveru  minni. 

13.  Því  það  er  Guð,  sem  eptir 
sinni  velþóknun  kemur  því  til 
vegar  í  yður,  bæöi  að  þer 
viljið  og  framkvæmiö. 

14.  Gjörið  alt  án  mögls  og 
þráttunar, 

15.  Svo  að  þer  seuð  óaðiBnnan- 
legir  og  prettalausir,  flekk- 
laus  Guðs  börn  mitt  á  meðal 
þessarar  rángsnúnu  og  gjör- 
spiitu  kynslóöar.  Skínið  á 
meðal  þessara,  eins  og  Ijós  í 
heiminum, 

16.  Og  haldið  fast  við  lífsins 
orð  mér  til  soma  á  degi  Krists, 
svo  að  eg  haíi  ekki  til  einskis 
hlaupið  eður  unniö  til  ónýtis. 

17.  En  þó  mínu  blóði  verði 


TIL  FILIPPÍBORGARMANNA.  389 


3.  Kap. 

úthelt  yfir  föin  þjónnstu 
mína  að  trú  yðvarri,  þá  gleðst 
eg  af  því,  og  samgleðst  yður 
öllum. 

18.  En  gleðjizt  þer  líka  af 
hinu  sama,  og  samgleðjizt 
með  mér. 

19.  Eg  heíi  þá  von  til  Drott- 
ins  Jesú,  að  eg  bráðum  muni 
geta  sent  Tímóteus  til  yðar, 
svo  mér  veröi  hugliægra,  þá 
eg  fæ  að  frétta  af  yður. 

20.  Því  eingan  heíi  eg  mer 
jafa-samlyndan,  eðnr  þann  sem 
eins  einlæglega  sé  ant  um  yður. 

21.  Því  allir  leita  eigin  hagn- 
aðar,  en  ekki  þess,  sem  Jesú 
Krists  er. 

22.  En  þer  þekkið  Tímótens- 
ar  reyndu  dygð,  að  liann  heíir, 
eins  og  sonur  með  föður  sín- 
uni,  þjónaö  að  kristniboðimi 
með  mér. 

23.  Hann  hygg  eg  að  senda, 
undireins  og  eg  er  búinn  að 
fuUsjá,  hvað  nm  mig  verður ; 

24.  En  eg  hefi  þá  von  til 
Drottins,  að  eg  og  bráðum 
muni  koma  sjálfur. 

25.  Samt  helt  eg  nauðsynlegt, 
að  senda  til  yðar  bröður  vorn 
Epafrodítns,minn  samlagsþjón 
og  stríðsfélaga  í  kristniboðinu, 
en  yðar  sendimann  og  erinds- 
reka  í  því,  að  bæta  úr  þörf 
minni. 

26.  Hann  saknaði  yðar  allra 


svo  mjög,  að  hann  varð  hug- 
sjúkur  út  af  því,  að  þér  höfö- 
uð  frétt,  að  hann  hefði  verið 
sjúkur ; 

27.  Hann  varð  og  veikur,  og 
nærri  aö  kominn  daiiða,  en  Guð 
misknnaði  honum;  en  ekki 
einúngis  honum,  lieldur  líka 
mér,  svo  iner  ekki  bættist 
hrygð  á  hrygð  ofan. 

28.  Þessa  vegna  liraöa  eg  því 
heldur,  að  senda  hann,  svo  aö 
þér  gleöjizt,  þá  þér  fáið  að  sjá 
liann  aptiir,  og  svo  mer  veröi 
hiigliægra. 

29.  Takið  því  með  öllnm  fagn- 
aði  á  móti  honum  í  Drottni, 
og  haíið  þvílíka  menn  í  lieiðri; 

30.  Því  að  í  Krists  erindi  var 
liann  að  kominn  dauða,  þar  eö 
liann  stofnaði  lífi  sínu  í  liættu, 
svo  liann  uppbætti  það,  sem 
brast  á  yöar  umönnun  fyrir 
mer. 

3.  KAPlTULI. 

Páll  ielíur  vara  fyrir  falskennendum  ;  segist  ein- 
úngis  hrösa  ser  af  Jesú  Kristi,  og  keppast 
eptir  hnossi  eiUfrar  sælu ;  ladar  holdlega 
sinnaða. 

AÐ  öðru  leyíi,  bræöur  mínir, 
^  gleöjizt  í  Drottni.  Mér 
þykir  ekki  mikið  fyrir  því,  að 
skrifa  yöiir  hið  sama,  en  yöur 
er  það  til  styrkíngar. 

2.  Variö  yður  á  Imndunum, 
varið  yður  á  hinum  vondu 
verkamönnum,  varið  yður  á 
afskurninni, 


390  S.  PÁLS 

3.  Því  ver  erum  hinir  (rett) 
umskornu,  ver,  sem  dýrkum 
Guð  í  anda,  og  hrósum  oss  af 
Jesú  Kristi,  en  höfum  ekki 
traust  á  holdlegum  hlutum ; 

4.  Jafnvel  þó  eg  einnig  í  til- 
liti  til  hins  holdlega  liafi  þaö, 
sem  eg  geti  treyst;  því  ef 
öðrum  þykir,  að  hann  geti 
treyst  holdinu,  þá  get  eg  það 
miklu  fremur ; 

5.  Eg  er  umskorinn  á  áttunda 
degi,  er  af  kyni  Israels  og 
Benjamins  ættkvísl,  hebreskur 
í  báðar  ættir,  og  með  tilliti  til 
lögmálsins  Farísei, 

6.  Sem  af  vandlæti  fyrir  trú 
feðra  minna  ofsókti  söfnuðinn, 
og  var  í  ráðvendni  eptir  lög- 
málinu  östrafFanlegur. 

7.  En  það,  sem  (áöur)  var 
mér  ávinníngur,  met  eg  nú 
tjön  sakir  Krists; 

8.  Já,  eg  álít  alt  fyrir  tjón, 
hjá  því  ágæti,  aö  fá  þekkíngu 
á  Jesú  Kristi,  Drottni  mínum, 
fyrir  hvers  sakir  eg  hefi  mist 
alt,  og  met  það  ekki  meir  en 
sorp,  svo  eg  ávinni  Krist, 

9.  Og  se  1  sameiningu  við 
hann,  og  leiti  ekki  rettlætíng- 
ar  af  hlýöninni  viö  lögmálið, 
heldur  þeirrar  rettlætíngar, 
sem  Guð  veitir  fyrir  trúna  á 
Jesúm  Krist; 

10.  Svo  aö  eg  öðlist  þekkíngu 
á  honum  og  á  krapti  hans 


>ISTILL  3.  Kap. 

upprisu,  og  hluttekníngu  í 
hans  píslum,  og  verði  líkur 
honum  í  dauða  hans, 

11.  Ef  mer  auðnast  að  ná 
upprisu  framliðinna. 

12.  Ekki  að  eg  liaíi  þegar  náð 
hnossinu,  eður  se  búinn  aö 
enda  skeiðið ;  heldur  keppist 
eg  eptir  að  höndla  það,  með 
því  eg  er  höndlaöur  af  Kristi. 

13.  Bræður  mínir,  ekki  álít 
eg  mig  enn  að  hafa  náð  hnoss- 
inu; 

14.  En  eitt  gjöri  eg:  eg 
gleymi  því,  sem  bak  við  mig 
er,  en  seilist  eptir  því,  sem 
fyrir  framan  er,  og  skunda  til 
takmarksins,  til  þess  himneska 
hnossins,  sem  Guð  frambýðm' 
mér  fyrir  Jesúm  Krist. 

15.  Þannig  séum  ver  sinnað- 
ir,  sem  fuUkomnir  erum.  En 
ef  þér  eruð  1  nokkru  á  öðru 
máli,  þá  mim  Guö  opinbera 
yður  þetta ; 

16.  Einúngis  að  ver  gaungum 
eptir  sömu  (reglu),  að  svo 
miklu  leyti  sem  ver  höfum 
faung  á. 

17.  Bræður,  breytið  eptir  mér, 
og  lítið  til  þeirra,  sem  breyta 
eins  og  ver,  sem  erum  yðar 
fyrirmynd ; 

18.  Því  margir  breyta  sem 
óvinir  Kristí  kross,  sem  eg 
hefi  optlega  talað  um  til  yðar 
og  nú  tala  grátandi  um, 


TIL  FILIPPÍBOEGAEMANNA.  391 


4.  Kap. 

19.  En  afdrif  þeirra  verðiir 
tortýnÍDg,  sem  hafa  magann 
fyrir  sinn  Guð,  og  þykir  sómi 
að  skömmunum  og  hafa  hug- 
ann  festan  við  jarðneska  nmni. 

20.  Því  vort  föðurland  er 
á  himni,  hvaðan  ver  vænt- 
um  lausnarans,  Drottins  Jesú 
Krists, 

21.  Sem  mun  ummynda  lik- 
ama  vorrar  lægíngar,  svo  að 
hann  verði  líkur  bans  dýrðar- 
líkama  eptir  þeim  krapti,  sem 
hann  hefir  til  aö  leggja  alt 
undir  sig. 

4.  KAPlTULI. 

Postulinn  hvetur  til  samlyndis,  til  guðræhilegrar 
gleði  og  dstundunar  i  öllu,  sem  gott  er ; 
hrosar  Filippihorgarmanna  örlæti  við  sig ; 
her  lived jur. 

X)ESS  vegna,  minir  elskan- 
JL  legu  og  ástfólgnu  bræður, 
þér  gleði  mín  og  heiöurs  kór- 
óna,  haldiö  yður  fast  við  Drott- 
inn,  þer  elskanlegir. 

2.  Evödíu  og  Syntykku  á- 
minni  eg,  að  þær  séu  sam- 
lyndar  í  Drottni, 

3.  Einnig  bið  eg  þig,  minn 
trúlyndi  samþjón,  aö  þú  takir 
þær  aö  þér,  því  þær  aðstoðuðu 
mig,  þá  eg  boðaði  náöarlær- 
dóminn,  ásamt  með  Klemens 
og  öðrum  mínum  liðsmönnum, 
hverra  nöfn  standa  í  lífsins 
bók. 

4.  Gleðjið  yður  ávalt  í  Drottni; 


og  enn  aptur  segi  eg,  gleðjið 
yður ! 

5.  Yðar  hógværð  verði  öllum 
kunnug ; 

6.  Drottinn  er  nálægur.  Verið 
ekki  hugsjúkir  um  nokkurn 
hlut,  heldur  látið  í  öllum  hlut- 
um  yðar  óskir  koma  fyrir  Guð 
í  bæna  ákalli  meö  þakkar- 
gjörð. 

7.  Þá  mun  friður  Guðs,  sem 
er  æðri  öUum  skilníngi,  halda 
yðar  hjörtum  og  hngsunum 
stöðuglega  við  Jesúm  Krist. 

8.  Að  öðru  leyti,  kærir  bræð- 
ur,  hvað  sem  satt  er  og  só- 
masamlegt,  hvað  réttvíst  er, 
hvað  skírlíft  er,  hvaö  elskuvert 
er  eður  gott  afspurnar,  hvað 
dygðugt  er,  hvað  lofsvert  er, 
gefið  gaum  að  því. 

9.  Breytið  eptir  því,  sem  þér 
haíið  lært  og  numið  og  heyrt 
af  mer,  og  þer  haíið  séð  mig 
gjöra;  þá  mun  friðarins  Guð 
vera  með  yður. 

10.  Næsta  mjög  gladdist  eg  í 
Drottni,  að  hagur  yðar  hefir 
svo  batnað,  að  þér  gátuð  hugs- 
ad  til  mín;  sem  þér  að  sönnu 
(alt  af)  haíið  gjört,  en  yður 
vantaði  tækifæri. 

11.  Ekki  segi  eg  þetta  vegna 
minnar  þarfar,  því  eg  hefi  lært 
að  lata  mér  nægja  það,  sem 
fyrir  hendi  er. 

12.  Eg  veit,  hvað  það  er,  aö 


392  S.  PÁLS 

vera  í  niðurlægíngu ;  eg  veit 
og,  hvað  það  er,  að  hafa  als 
nægtir;  hvervetna  og  í  öUum 
lilutum  er  eg  reyndur  orðinn, 
að  vera  mettur  og  að  vera 
svángur,  að  hafa  nægtir  og 
líða  skort. 

13.  Alt  megna  eg  fyrir  bans 
hjálp,  sem  mig  styrkvan  gjörir. 

14.  Eingu  að  síður  gjörðuö 
þer  vel  í  því,  að  taka  þátt  í 
minni  þreyngíngu. 

15.  Þer  vitið  og,  Filippíborgar- 
menn,  að  í  npphafi  kristin- 
dómsins,  þegar  eg  for  frá  Mase- 
dóníu,  að  einginn  söfnuður 
hefir  miðlað  mér  neinu  í  gáfu 
og  þágu  nafni,  nema  þer  einir. 

16.  Því  þá  eg  var  í  Tessa- 
loniku,  senduð  þér  mer  einu 
sinni,  já,  tvisvar,  til  nauðþurfta 
minna. 

17.  Ekki  að  mer  væri  svo 
umliugað  um  gjöíina,  sem  um 


^ISTILL  1.  Kap. 

ábata  þann,  er  af  henni  flýfcur 
í  yðar  sjóð. 

18.  Eg  hefi  meötekið  alt,  og 
heíi  yfirfljótanlega  nóg,  síðan 
eg  meðtók  það  sem  þer  send- 
uð  með  Epafrodítusi,  hið  ilm- 
anda  reykelsi,  þá  fórn,  sem 
Guði  er  þekk  og  velþóknanleg. 

19.  En  minn  Guð  mun  upp- 
fylla  allar  yðar  þarfir  af  sinDÍ 
dýrðlegu  nægt  vegna  Jesú 
Krists. 

20.  Guði  og  Föður  vorum  se 
vegsemd  aö  eilífa,  amen. 

21.  Heilsið  serhverjum  heil- 
ögum  í  Jesú  Kristi.  Yður 
heilsa  bræðurnir,  sem  með 
mér  eru. 

22.  Yöur  heilsa  allir  heilag- 
ir,  en  einkanlega  keisarans 
heimilismenn. 

23.  Náðin  Drottins  vors  Jesu 
Krists  se  með  yður  öllum, 
amen. 


SANKTI  PALS  PISTILL 

TIL 

KÓLOSSABORGARMANNA. 


1.  KAPlTULI. 

GóÖar  ósldr.  Pdll  þakliar  Guði  fyrir  hristni- 
töku  þeirra  og  hristílega  framför,  sem  liann 
óskar  að  vaxi.  Tálar  um  Krist  og  hansfrið- 
þægíngu ;  að  heiðingjarnir  shu  einnig  hlut- 
tahandi  i  henni,  og  að  Jiann  sjálfur  sh  verkfæri 
^  Guðs  i  kristniboðinu  hjá  þeim. 


PÁLL,  að  Guðs  vilja  postuli 
Jesú  Krists,  og  Tímóteus 
bróðir, 

2.  Óska  yður,  heilögum  bræðr- 
um  í  Kólossaborg  og  trúuðum 


1.  Kap. 


TIL  KÓLOSSABORGARMANNA. 


393 


í  Kristi,  náðar  og  friðar  af 
Guöi  vorum  Föður. 

3.  Þakkir  gjörum  vér  Guöi, 
Föður  Drottins  vors  Jesú 
Krists,  og  biðjum  ávalt  fyrir 
yður, 

4.  Frá  því  ver  heyrðiim  iim 
trú  yðar  á  Jesú  Kristi  og  elsku 
til  allra  heilagra, 

5.  Vegna  þeirrar  vonar,  sem 
yöur  er  geymd  á  himni,  og  sem 
þer  hafið  áður  heyrt  um  í  sann- 
leiks  orði  náðarlærdömsins, 

6.  Sem  til  yöar  er  kominn, 
eins  og  um  allan  heim,  og  ber 
ávöxt  og  útbreiðist  meir  og 
meir,  eins  og  hjá  yðnr,  frá 
þeim  degi  þér  heyrðiið  og 
feinguð  þekkíngu  á  Guðs  náð 
í  sannleikans  lærdómi, 

7.  Eins  og  Epafras,  vor  elsku- 
legur  samþjón,  hefir  yður  haim 
kent,  sem  er  trúr  Krists  þjön 
hjá  yður, 

8.  Og  sem  hefir  sagt  oss  frá 
kærleika  yðar  í  Andanum. 

9.  Þess  vegna  höfam  vér  einn- 
ig,  frá  þeim  degi  vér  heyröum 
frá  yður,  ekki  af  látið  aö  biðja 
fyrir  yður,  og  óska,  að  þer 
fyltuzt  þekkíngar  á  Guðs  vilja, 
með  als  konar  speki  og  and- 
legum  skilníngi, 

10.  Svo  að  þér  breytið  eins 
og  Drottni  er  samboðið,  hon- 
um  til  þóknunar  á  allan  hátt, 

11.  Séuð  ávaxtarsamir  í  als 


konar  góðum  verkum,  vaxið  í 
þekkíngu  á  Gnði,  eflizt  af  hans 
dýrðarmætti,íalgjörðtim  dugn- 
aði,  til  als  háttar  þolgæðis  og 
stöðuglyndis  með  glaðværö. 

12.  Vér  þökkuni  Föðurnum, 
sem  gjörði  oss  hæfa  til  aö  fá 
hlutdeild  í  aríleifð  heilagra  í 
Ijósinu, 

13.  Bleð  því  hann  hreif  oss 
frá  myrkursins  valdi,  og  ílutti 
oss  inn  í  ríki  síns  elskulega 
Sonar, 

14.  F'yrir  hvern  ver  höfum 
lausnina,  fyrirgefníngu  synd- 
anna ; 

15.  Sem  er  ímynd  ósýnilegs 
Guðs,  frumgetníngur  allrar 
skepnn ; 

16.  Því  að  fyrir  hann  er  alt 
skapað,  sem  er  á  himni  og 
á  jörðu,  hið  sýnilega  og  hiö 
ósýnilega,  hásæti,  herraveldi, 
höfðíngja-dómar  og  yíirráð ; 
allir  hlutir  eru  skapaðir  fyrir 
hann,  og  (stefna)  til  hans. 

17.  Og  liann  er  fyrri  en  alt, 
og  alt  viðhelzt  fyrir  hann ; 

18.  Og  hann  er  höfuð  á  safn- 
aðarins  líkama,  hann  er  upp- 
hafið,  frumburður  enna  dauðu, 
svo  að  hann  haíi  yfirburði  yíir 
alia. 

19.  Því  það  þóknaðist  Gnði, 
að  öU  fyllíng  skyldi  búa  í 
honum, 

20.  Og  að  koma  öUu  í  sátt  við 


394  S.  PÁLS 

sig  fyrir  hann,  bæði  því  sem  er 
á  jörðu  og  á  himni,  meö  því 
hann  samdi  frið  fyrir  hann 
með  blóði  hans  á  krossinum. 

21.  Einnig  yður,  sem  forð- 
um  voruð  fráhverfir  og  óvinir 
(hans)  Í  huga,  sökum  yðar 
vondra  verka, 

22.  Yður  hefir  hann  nú  sátta 
gjört,  fyrir  deyðíngu  hans  hold- 
lega  likama,  svo  hann  láti  yður 
koma  fram  fyrir  sig,  heilaga, 
lytalausa  og  óaðfinnanlega, 

23.  Ef  þer  að  eins  standið 
grundvallaðir  og  stöðugir  í 
trúnni,  og  látið  ekki  bifa  yður 
frá  von  þess  náöarlærdóms, 
sem  þer  haíið  numið,  og  boð- 
aður  er  serhverri  skepnu  undir 
himninum,  hvers  þjón  eg,  Páll, 
einnig  er  orðinn. 

24.  Nú  fagna  eg  í  þjáníngum 
mínum  yðar  vegna,  og  uppfyUi 
á  mínu  holdi  það,  sem  vantaöi 
á  Krists  þjáníngar,  fyrir  hans 
líkama,  sem  er  söfnuðurinn, 

25.  Hvers  þjón  eg  er  oröinn, 
eptir  þeirri  ráðstöfan  Guðs, 
sem  mer  er  á  hendur  falin  yöar 
vegna,  að  útbreiða  Guðs  orð, 

26.  Þann  leyndardóm,  sem 
hulinn  var  öldum  og  kynkvísl- 
um,  en  nú  er  opinberaður  hans 
heilögum. 

27.  Þeim  vildi  Guö  opinbera, 
hvílíkur  dýrðar-ríkdómurþessi 
leyndardómur  er  fyrir  þjöðirn- 


PISTILL  2.  Kap. 

ar,  sem  er  Kristur  í  yður,  von 
dýrðarinnar. 

28.  Þenna  boðum  ver,  með 
því  ver  áminnum  sérhvern,  og 
fræðum  sérhvern  mann  1  allri 
speki,  svo  ver  getum  leitt 
hvern  mann  algjörvan  í  Kristó 
fram  (fyrir  Guö) ; 

29.  Til  þess  vinn  eg  og  stríði, 
styrktur  af  hans  krapti,  er 
sýnir  sig  í  mér  volduglega 
kröptugan. 

2.  KAPlTULI. 

Fáll  er  áhyggjufullur,  að  Kólossáborgarmenn 
hunni  að  leiðast  afvega  af  villumönnum ;  bið- 
ur  pví,  að  þeir  haldi  fast  við  hina  sönnu 
Krists  trú  ;  sannar,  að  Jesiis  hafi  gefið  peim 
hetri  sáluhjálpar  meðöl,  en  útvortis  helgisiðir 
Gyðinga  og  heiðíngja  gátu  veitt. 

VÍ  eg  vil,  að  þer  vitið, 
hvílíka  baráttu  eg  heíi 
haft  yðar  vegna  og  þeirra, 
sem  búa  í  Laódísea,  og  svo 
margra,  sem  ekki  hafa  séð 
mig  sjálfan, 

2.  Til  þess  að  hjörtu  þeirra 
mættu  styrkjast,  og  þeir  sjálíir 
í  elsku  sameinast,  og  öðlast 
gjörvallan  ríkdöm  fuUkomins 
skilníngs,  þekkínguna  á  Guðs 
leyndardómi, 

3.  Sem  allir  fjársjóðir  spek- 
innar  og  þekkíngarinnar  eru 
fólgnir  í. 

4.  En  þetta  segi  eg,  svo  eing- 
inn  tæli  yður  með  mælskuleg- 
um  orðum. 

5.  Því  þó  að  eg,  að  líkamanum 


TIL  KOLOSSABOEGAEMANNA.  395 


2.  Kap. 

til,  se  fjarlægur,  þá  er  eg  samt 
nálægur  í  anda,  og  gleðst,  þá 
eg  se  yðar  regkisemi  og  fast- 
heldni  viö  trúna  á  Krist. 

6.  Breytið  því  samkvæmt  lær- 
dömi  Drottins  vors  Jesú  Krists, 
eins  og  þer  haíið  hann  numið, 

7.  Eótfestir  og  bygðir  á  Kristi 
(sem  grundvelli),  stöðiigir  í 
trúnni,  eins  og  hún  heíir  yður 
verið  kend,  og  vaxandi  í  henni 
meö  þakkargjörð. 

8.  Varizt,  að  nokkur  liertaki 
(blindi)  yður  með  heimsspeki 
og  hégómlegri  viUu,  eptir 
manna  setníngum,  eptir  staf- 
rófi  heimsins,  en  ekki  eptir 
Kristi ; 

9.  Því  í  honum  býr  öU  fyllíng 
guðdömsins  líkamlega, 

10.  Og  í  honum  eruð  þer 
sannauðugir  vorðnir,  honum, 
sem  er  höfuð  als  höfðíngja- 
dóms  og  yfirvalds ; 

11.  Fyrir  hann  eruð  þer  og 
umskornir  þeirri  umskiirn, 
sem  ekki  er  með  höndum 
gjörð,  heldur  innifalin  í  aflegg- 
íngu  syndum  spiltrar  náttúru, 
það  er,  þer  eruð  umskornir 
með  Krists  umskurn, 

12.  Með  því  aö  þer  eruð  með 
honum  greptraðir  í  skírninni, 
í  honum  og  með  honum  eruð 
þer  og  upp  risnir  íyrir  trúna 
á  mátt  Guðs,  er  upp  vakti 
hann  frá  dauðum. 


13.  Einnig  yður,  sem  dauðir 
voruð  í  yfirtroðslmium  og  yíir- 
húð  yðvars  holds,  lífgaði  Guð, 
með  honum,  með  því  að  hann 
fyrirgaf  oss  öll  vor  afbrot, 

14.  Afmáöi  það  skuldabréf, 
sem  stílað  var  í  gega  oss  og 
innifalið  var  í  lagasetníngum, 
og  burt  tók  það,  þá  hann 
negldi  það  á  krossinn. 

15.  Hann  fletti  vopnum  hina 
voldugu  og  mektugu,  leiddi  þá 
opinberlega  fram  til  sýnis,  og 
hrósaði  sigri  yíir  þeim  á  hon- 
um  (krossinum). 

16.  Látið  þess  vegna  eingan 
fordæma  yður  fyrir  mat  eður 
drykk,  eður  nokkuð  það,  sem 
snertir  hátíðir,  túnglkomur  eð- 
ur  hvíldardaga, 

17.  Sem  alt  er  skuggi  bins 
eptirkomanda,  en  Kristur  er 
líkaminn  sjálfur. 

18.  Látið  eingan  taka  hnossiö 
frá  yður,  er  þykist  af  auðmýkt 
sinni  og  eingladýrkun,  gefur 
sig  í  það,  sem  hann  aldrei  hefir 
seð,  og  upp  hrokast  hegómlega 
af  sínu  holdlega  hugarfari, 

19.  En  heldur  ser  ekki  til 
höfuðsins,  af  hverju  allur  lík- 
aminn,  styrktur  og  samteingd- 
ur  meö  liðum  og  taiigum,  tekur 
guðlegan  þroska. 

20.  Ef  þer  eruð  dánir  með 
Kristi  frá  stafrófi  heimsins, 
því  bindið  þér  yður  þá  við 


396  S.  PALS 

þvílíka  setnínga,  eins  og  þer 
lifðuð  í  heimiimm : 

21.  "Þú  skalt  ekki  snerta, 
ekki  smakka,  ekki  taka  á  ? " 

22.  Alt  þetta  verður  til  spill- 
íngar  fyrir  vanbrúkun,  eptir 
manna  boðorðum  og  lærdóm- 
um, 

23.  Sem  hafa  að  sönnu  á  ser 
vizku  yfirbragð,  en  eru  inni 
falin  í  sjálfgjörðridýrkun,  (upp- 
gerðar)  auðmýkt  og  meingj orb- 
urn  við  sjálfan  sig,  án  þess  að 
rækja  líkamann  eins  og  hann 
þarf  við. 

3.  KAPlTULL 

Sannir  Tcristnir  eiga  að  meta  meira  híð  himnesJca, 
en  Mð  jarðnesJca,,  afleggja  hið  forna  hdttalag, 
enfylgja  nýu;  einkum  stunda  hröðuiiega  elshu 
og  hafa  i  öllu  Krists  vilja  og  hoð  fyrir  aug- 
um  ;  sliyldur  hjóna,  harna,  foreldra  og  þjöna. 

FYEST  þer  eruð  ásamt  með 
Kristi  upp  risnir,  þá  kepp- 
izt  eptir  því,  sem  er  á  hæðum, 
þar  sem  Kristur  situr  til  hægri 
handar  Guði. 

2.  Hafið  hugann  á  hinu  him- 
neska,  en  ekki  á  hinu  jarð- 
neska. 

3.  Því  þer  eruð  dánir,  og  líf 
yðvart  er  falið  með  Kristi  í 
Guði. 

4.  En  þegar  Kristur,  vort  líf, 
opinberast,  þá  munuð  þer  og 
ásamt  honum  í  dýrð  opinber- 
ast. 

5.  Deyðið  því  yðar  jarðnesku 
limu,  friUuIífi,  saurlifnað,  losta, 


PISTILL  3.  Kap. 

vonda  tilteygíngu  og  ágirnd, 
sem  er  skurðgoða  dýrkan. 

6.  Fyrir  slíkt  (athæfi)  kemur 
begníng  Guðs  yfir  börn  van- 
trúarinnur, 

7.  I  hverra  tölu  þer  forðum 
vorað,  meðan  þér  liföuð  þess- 
um  löstum. 

8.  En  afleggið  nú  alt  þetta: 
reiði,  bræði,  vonzku,  lastmæli, 
svívirðilegt  tal  af  yðrum  munni. 

9.  Ljúgið  ekki  hver  að  öðr- 
um,  þar  þer  hafið  afklæðzt 
hinum  gamla  manni  og  hans 
háttalagi, 

10.  En  íklæðzt  nýum,  sem 
endurnýaður  er  til  þekkíngar 
samkvæmt  þess  mynd,  sem 
hann  lieíir  skapað. 

11.  Hér  er  einginn  munur  á 
grískum  manni  og  Gyðíngi,  á 
umskornum  og  öumskornum, 
útlendíng,  Skýta,  þræli  eður 
frjálsum,  heldur  er  Kristur 
alt  qg  í  öUum. 

12.  Iklæðizt  því,  eins  og  Guðs 
útvaldir  lieilagir  og  elskanleg- 
ir,  hjartgróinni  meðaumkun, 
göðvild,lítillæti,liögværð,  láng- 
lundargeði. 

13.  Umberið  hver  annau,  og 
fyrirgefið  hver  öðrum,  ef  ein- 
hver  yðar  hefir  kærumál  öðrum 
á  móti ;  eins  og  Kristur  heíir 
fyrirgefið  yður,  svo  skuluö  þér 
og  einnig  gjöra. 

14.  En  um  fram  alt  íklæðizt 


TIL  KÓLOSSABOEGAKMANNA.  397 


4.  Kap. 

elskunni,  því  hún  er  band  al- 
gjörleikans ; 

15.  Þá  mun  friður  Krists  ríkja 
í  yörum  hjörtum;  til  þessa 
friðar  eruð  þer  og  einnig  kall- 
aðir  í  einum  líkama  (sameig- 
inlega) ;  og  verið  (fyrir  það) 
þakklátir, 

16.  Látið  Krists  orð  ríkuglega 
búa  hjá  yður,  svo  að  þer  með 
allii  speki  kennið  hver  öðrum, 
og  áminnið  hver  annan  með 
sálmTim,  saungum  og  andleg- 
um  lofkvæðum,  sætlega  sýngj- 
andi  Drottni  lof  í  yðrum  hjört- 
um. 

17.  Hvað  belzt  sem  þer  aðhaf- 
izt  í  oröi  eður  verki,  þá  gjörið 
alt  í  nafni  Drottins  Jesú,  þakk- 
andi  Guði  og  Föður  fyrir  hann. 

18.  Þér  konur,  verið  bændum 
yðar  undirgefnar  í  Drottni  eins 
og  vera  ber. 

19.  Þér  menn,  elskið  yðar 
eiginkonur,  og  verið  ekki 
beisklundaðir  viö  þær. 

20.  Þér  börn,  verið  hlýöin 
foreldrunum  í  öllu,  því  það 
er  Drottni  þóknanlegt. 

21.  Þér  feður,  uppertið  ekki 
yðar  börn,  svo  að  þau  veröi 
ekki  huglaus. 

22.  Þer  þrælar,  verið  hlýðnir 
í  öUu  yðar  jarðnesku  Drottn- 
um,  ekki  meö  augnaþjönustu, 
eins  og  þeir,  er  vilja  mönnnm 
þóknast,  heldur  með  hjartans 


einlægni,  eins  og  þeir,  er 
Drottin  óttast; 

23.  Og  gjörið  alt,  hvað  lielzfc 
sem  þér  vinnið,  með  einlægu 
geöi,  eins  og  það  sé  fyrir  Drott- 
in, en  ekki  menn, 

24.  Og  vitiö,  að  þer  mnnuð 
taka  sælu  í  arf  til  endurgjalds 
af  Drottni,  því  þér  þjónið 
Drottni  Kristi. 

25.  En  sá  rángt  aðhefst,  mun 
bera  úr  býtiim  gjöld  fyrir 
rángsleitni  sína,  því  lier  er 
ekki  manngreinar  álit. 

4.  KAPÍTULI. 

Skyldur  viÖ  droitna ;  stöðuglyndi  i  hæn,  for- 
sjdliii  i  ræbu  og  umgeingni ;  Tyhíkm  og 
Onesimus  eiga  að  segja,  hvernig  Pdli  líði ; 
lieilsanir  ;  hrhjið  d  að  lesast  af  söfnuöinum  i 
Laódi&ea.  ArMppus  dminnist.   Göðar  dsMr. 

ÞÉR,  drottnar,  veitið  þræl- 
unum  það,  sem  rétt  er 
og  sanngjarnlegt,  og  munið  til 
þess,  að  þér  eigið  og  Drottin 
á  himni. 

2.  Verið  stöðugir  í  bæninni  og 
árvakrir  í  henni  með  þakkar- 
gjörð. 

3.  Biðjið  jafnframt  fyrir  oss, 
að  Guð  greiöi  veg  kenníngu 
vorri,  til  að  boða  leyndardóm 
Krists,  fyrir  livers  sakir  eg  em 
nú  bundinn, 

4.  Svo  að  eg  megi  anglýsa 
hann,  eins  og  mér  byrjar  að 
tala. 

5.  Umgángizt  viturlega  þá, 
sem    fyrir    ntan  söfnuðinn 


398     PISTILL  TIL  KÓLOSSABOKGAEMANNA 


eru,  og  kaupið  hinn  hentuga 
tima. 

6.  Yðar  ræða  se  ætíð  Ijúfleg 
og  salti  krydduð,  svo  að  þer 
vitið,  hvernig  þer  eigiö  að  svara 
serhverjum. 

7.  Vor  elskulegur  bróðir  Tyk- 
íkus,  trúr  þjön  og  samþjón  í 
Drottni,  mun  láta  yður  vita 
alt  um  mína  hagi. 

8.  Eg  sendi  hann  til  yðar  ein- 
mitt  til  þess,  að  eg  fái  frétt  af 
yður,  og  til  þess  hann  huggi 
yöar  hjörtu, 

9.  Og  ásamt  lionum  Onesím- 
us,  trúan  og  elskulegan  bróð- 
ur,  landa  yðar;  þeir  segja  yður 
allar  fréttir  héðan. 

10.  Yður  heilsar  Aristarkus, 
sambandíngi  minn,  og  Markús 
frændi  Barnabasar,  um  hvern 
þer  hafið  boðorö  feingiö.  Ef 
liann  kemur  til  yöar,  þá  veitiö 
honum  góðar  viðtökur. 

11.  Sömuleiðis  heilsar  yður 
Jesús,  að  viðurnefni  Jústus. 
Þessir  eru  umskornir,  og  þeir 
einustu,  sem  hafa  verið  mínir 
meðhjálparar  í  Guös  ríkis  út- 
breiðslu,  og  mer  til  mikiUar 
hiTggunar. 


4.  Kap. 

12.  Enn  framar  heilsar  yður 
Epafras,  Krists  þjón  og  landi 
yðar.  Hann  stríöir  sífeldlega 
íyrir  yður  með  bænum,  að 
þér  megið  stöðugir  standa, 
algjöröir  og  fuUkomnir  í  öUu 
því,  sem  Guö  viU. 

13.  Því  þann  vitnisburð  gef 
eg  honum,  aö  honum  se  mjög 
ant  um  yður  og  þá,  sem  búa 
í  Laódísea  og  Híeropólis. 

14.  Læknirinn  Lúkas,  vor 
elskanlegur,  heilsar  yður,  og 
Demas. 

15.  Heilsiö  þér  bræðrunum 
í  Laódísea,  Nymfasi  og  söfn- 
uðinum,  sem  kemur  saman  í 
húsi  hans. 

16.  Þegar  þér  eruð  búnir  að 
lesa  bref  mitt  til  yðar,  þá  látið 
líka  lesa  þaö  í  söfnuðinum  í 
Laódísea ;  lesið  þer  og  brefið 
frá  Laödísea. 

17.  Segið  Arkippusi:  gættii 
þjónustu  Drottins,  sem  þú  hef- 
ir  tekiö  við,  að  þú  veitir  henni 
fuUnustu. 

18.  Kveðjan  er  skrifuð  með 
minni,  Páls,  eigin  hendi.  Minn- 
izt  fjötra  minna.  Náð  sé  með 
yður. 


SÁNKTI  PÁLS  FYERI  PISTILL 

TIL 

TESSALONÍKUMANNA. 


1.  KAPÍTULI. 

Göðar  óskir.  Pdll  þákhar  GvM  og  hrósar  þeirra 
fúsleika  að  táka  kristni,  hróðurhærleíka þeirra 
og  þolinmæði, 

PÁLL  og  Sílvanus  og  Tí- 
móteus  óska  yöur,  söfnuði 
Guðs  Föður  og  Drottins  Jesú 
Krists  í  Tessaloníku,  náðar  og 
friðar  af  Guði  vorum  Föður  og 
Drottni  Jesú  Kristi. 

2.  Ávalt  þökkum  ver  Guði 
fyrir  yöur  alia,  þá  vér  minn- 
umst  yðar  í  vorum  bænum, 

3.  Og  enim  sífeldlega  minn- 
ugir  yðar  atorkusömu  trúar  og 
óþreytanlegu  elsku  og  stöðugu 
vonar  á  Drottni  vorum  Jesú 
Kristi  fyrir  augliti  Guðs  og 
Föður  vors, 

4.  Með  því  ver  vitum,  góðir 
bræður  af  Guöi  elskaöir, 
hvernig  útvalníngu  yöar  var 
háttaö, 

5.  Að  kenning  vor  um  náðar- 
lærdóminn  hjá  yður  var  ekki 
fólgin  í  orðum  einnm,  heldur 
í  krapti,  Heilögum  Anda  og 
fullkominni  sannfæríngu,  eins 
og  þér  líka  vitið,  hvílíka  ver 
sýndum  oss  yöur  til  handa 
hjá  yður. 


6.  Og  þer  hafið  breytt  eptir 
oss  og  Drottni,  meö  því  þer 
meðtókuð  lærdóminn  í  mikl- 
um  þreyngíngum  með  fögnuöi 
Heilags  Anda, 

7.  Svo  aö  þér  eruö  orðnir 
fyrimynd  allra  trúaðra  1  Mase- 
dóníu  og  Akkealandi ; 

8.  Því  að  frá  yður  heíir  orð 
Drottins  hljómað,  ekki  ein- 
úngis  í  Masedóníu  og  Akkea- 
landi, lieldur  er  og  trú  yöar  á 
Guði  kunnug  orðin  alstaöar, 
svo  vér  ekki  þurfum  um  það 
að  tala; 

9.  Því  menn  gjöra  orð  á  því, 
hvílíka  komu  vér  áttum  til 
yðar,  og  hvernig  þér  snéruð 
yður  til  Guðs  frá  skurögoðun- 
um,  til  að  þjóna  lifandi  og 
sönnum  Guði, 

10.  Og  að  vænta  Sonar  bans 
frá  himni,  sem  hann  uppvakti 
frá  dauðum,  Jesú,  er  frelsar 
oss  frá  hinni  yíirvofandi  hegn- 
íngu. 

2.  KAPÍTULI. 

Páll  talar  um,  hvernig  hann  hafi  hegðað  s^r  hjá 
peim;  pahkar  Guði  fyrir,  að  þeir  svo  fúslega 
tóku  hans  kenníngu,  og  talar  um  ofsóknir,  er 
þeir  mega  sæta ;  talar  um  laungun  sína  aÖ 
Jinna  þd. 


400  S.  PÁLS  FYEEI  PISTILL 

T)VÍ  sjálfir  vitið  þer  það, 
_lr  bræður,  að  koma  vor  til 
yðar  var  ekki  ávaxtarlaus ; 

2.  Heldur  þótt  vér  áður  í 
Filippíborg,  eins  og  yður  er 
kunnugt,  þyldum  ilt  og  vær- 
um  smánaðir,  höfðum  vér  þó 
hugdyrfð  í  Guöi  vorum  til  að 
boða  hjá  yður  náðarlærdóm 
Guðs  með  mikilli  baráttu. 

3.  Því  að  hvorki  spratt  kenn- 
ing vor  af  viUu,  ne  sérplægni, 
ne  velum; 

4.  Heldur  böfum  vér  kent, 
eins  og  Guð  befir  álitið  oss 
þess  maklega,  að  tráa  oss  fyr- 
ir  náðarlærdóminum,  ekki  sem 
þeir,  er  mönnum  vilja  þóknast, 
heldur  Guði,  sem  rannsakar 
hjörtu  vor. 

5.  Því  hvorki  liöfum  ver  nokk- 
uru  sinni  farið  með  hræsnis 
fortölur,  eins  og  yður  er  kunn- 
ugt, né  leiðzt  af  ágirnd,  Guð  er 
þess  vottur, 

6.  Né  leitað  lofstírs  af  mönn- 
um,  hvorki  af  yður  ne  öðrum; 

7.  Þó  ver  gætum  verið  mikil- 
látir,  sem  postular  Krists, 
en  vér  sýndum  oss  milda  við 
yður. 

8.  Eins  og  fóstra  hjúkrar  börn- 
um  sínum,  eins  erum  ver  yður 
ástúðlegir,  og  erum  fúsir  til, 
ekki  einúngis  að  útbýta  yður 
náöarlærdómi  Guðs,  heldur 
og  til  að  gefa  yður  vort  eigið 


2.  Kap. 

líf,  því  þer  eruð  orðnir  oss 
ástfólgnir. 

9.  Þér  munið,  bræður,  eptir 
eríiði  voru  og  mæðu ;  til  þess 
vér  værum  eingum  yðar  til 
þýngsla,  unnum  ver  nótt  og 
dag,  og  boöuðom  yður  náðar- 
boðskap  Guðs. 

10.  Þér  eruð  vitni  til  þess  og 
Guð,  hversu  heilaglega,  rétt- 
víslega  og  ölastanlega  vér 
hegðuðum  oss  hjá  yður,  sem 
við  trúnni  höfðuð  tekið. 

11.  Yður  er  og  kunnugt, 
hversu  eg  heíi  ámint,  upp- 
hvatt  og  grátbænt  sérhvern 
yðar,  eins  og  faðir  börn  sín, 

12.  Að  þer  breyttuö  veröug- 
lega  Guöi,  er  kallað  heíir  yður 
til  sins  ríkis  og  dýrðar. 

13.  Þess  vegna  þökkum  ver 
líka  Guði  fyrir  það  án  afláts, 
að  þer  veittuð  viðtöku  Guðs 
orði,  er  þér  námuð  af  oss,  og 
meðtókuð  það  ekki  sem  manna 
lærdóm,  heldur  sem  Guðs  orö, 
eins  og  það  í  sannleika  er,  og 
sem  líka  sýnir  sinn  krapt  á 
yður,  sem  trúaðir  eruð. 

14.  Því  að  yöur  hefur  farizt 
líkt,bræöur,  og  söfnuðum  Guðs 
í  Gyðíngalandi,  er  játazt  hafa 
Jesú  Kristi;  því  þer  haíið  þol- 
að  sama  af  ættíngjum  yðar, 

15.  Sem  þeir  af  Gyðíngum,  er 
bæði  líflétu  Drottinn  Jesúm  og 
spámennina ;  oss  hafa  þeir  og 


TIL  TESSALONlKUMANNA.  401 

sendum  Tímóteum, 
og  Guðs  verka- 


3.  Kap. 

ofsokt,  eru  Guði  misþöknan- 
legir  og  öUum  mönnum  mót- 
stæðilegir ; 

16.  Þeir  meina  oss  að  tala  til 
heiðíngjanna,  svo  að  þeir  frels- 
ist,  og  uppfylla  með  því  jafn- 
an  mælir  sinna  synda,  en  hegn- 
íngin  er  nú  komin  yfir  þá  til 
fulls. 

17.  En  ver,  bræður,  sem  um 
stxindar  sakir  höfum  verið 
sviptir  návistum  yðar  að  lík- 
amanum  til,  en  ekki  hugan- 
um,  höfum  mikillega  haft  hug 
á  að  sjá  yður  með  mikiUi  eptir- 
laungun. 

18.  Þess  vegna  heíi  eg,  Páll, 
optar  en  einu  sinni  viljað  koma 
til  yðar,  en  Satan  heíir  hamlað 
oss  frá  því. 

19.  Því  hver  er  vor  von,  vor 
gleði,  vor  heiðurs-krans,  er  vér 
getum  hrósað  oss  af  ?  Munuð 
þér  ekki  einnig  verða  frammi 
fyrir  augliti  Drottins  vors  Jesú 
Krists,  þá  hann  kemur  ? 

20.  Þer  eruð  sómi  vor  og  vor 
gleði. 

3.  KAPÍTULI. 

Til  þes8  að  fretta  af  Tessaloníkumönnum  segist 
Poll  hafa  sent  Timöteus,  og  þahkar  Guði 
fyrir  þá  gleðifregn,  er  hann  liafi  feingið  með 
honum  um  stöðuglyTidi  þeirra.  Lángar  til  að 
koma  til  þeirra. 

fjEGAR  ver  því  gátum  ekki 
_L  leingur  við  þolað,  réöum 
vér  það  af,  að  verða  einir  eptir 
í  Atenuborg, 


2.  Og 

bróður  vorn 

mann  meö  oss  í  Krists  náðar- 
boðskapi,  til  að  styrkja  og  örfa 
yður  í  trú  yðar, 

3.  Svo  að  einginn  láti  trufla 
sig  í  þessum  þreyngíngum; 
því  þer  vitið,  að  þetta  á  fyrir 
oss  að  liggja. 

4.  Því  þegar  eg  var  hjá  yð- 
ur,  þá  sagði  eg  yður  fyiir,  að 
vér  mundum  þola  þreyngíng- 
ar,  sem  líka  heíir  rætzt,  eins 
og  yður  er  kunnugt. 

5.  Fyrir  því,  þegar  eg  hafði 
ekki  leingur  viöþol,  þá  senda 
eg  til  að  frétta  um  trú  yöar, 
hvort  freistarinn  hefði  ekki 
freistað  yðar,  og  vinna  vor 
orðið  til  einskis. 

6.  En  nú  er  Tímóteus  aptur 
kominn  frá  yður  til  vor,  og 
ber  oss  gleöifregn  um  trú 
yðar  og  kærleika,  og  að  þer 
ávalt  minnizt  vor  til  göðs,  og 
girnizt  að  sjá  oss,  eins  og  ver 
yður. 

7.  Sökum  þessa  erum  vér, 
bræður,  af  yöur  huggaðir  í 
allri  þraut  og  þjáníngu  vorri 
með  yðar  trúfesti ; 

8.  Því  nú  lifum  ver,  ef  þer 
standið  stöðugir  í  Drottni. 

9.  Því  hverja  þökk  megnum 
vér  að  gjalda  Guði  fyrir  yður, 
fyrir  alla  þá  gleði,  er  vér  höf- 
um  af  yður  fyrir  Guðs  augliti  ? 

C  c 


402  S.  PÁLS  FYEEI  PISTILL 

10.  Nótt  og  dag  biðjum  vér 
innilega,  að  oss  mætti  hlotnast 
að  sjá  yður  og  bæta  úr  brest- 
um  trúar  yðar ; 

11.  En  sjálfur  Guð  og  Faðir 
vor  og  Drottinn  vor  Jesús 
Kristur  greiði  veg  vorn  til 
yöar. 

12.  En  Drottinn  fylli  yður  og 
auögi  elsku  bæði  innbyrðis  yð- 
ar  á  miUi  og  til  allra,  eins  og 
vor  elska  er  til  yðar ; 

13.  Til  þess  að  hjörtu  yðar 
megi  staðfestast  öaðfinnanleg 
í  heilagleika,  frammi  fyrir  Giiði 
og  vorum  Föður,  þá  Drottinn 
vor  Jesús  Kristur  kemur  á- 
samt  öllum  hans  heilögum. 


4.  KAPÍTULI. 

Pállupphvetur  til  framfara  í  heilagri  rdðvendni, 
hróðurJiærleika  og  góðum  siðum.  Talar  um,  að 
þeir,  sem  deya,  áður  en  Kristur  kemur  til 
dóms,fari  einsMs  á  mis  fyrir  það. 

AÐ  öðru  leyti  biðjum  ver 
.  yður  því,  bræður,  og  á- 
minnum  1  Drottni  J esú,  að  þer 
takið  æ  meiri  framförum,  eins 
og  þer  hafið  numið  af  oss, 
hvernig  yður  ber  að  breyta  og 
þóknast  Guði. 

2.  Því  þer  vitiö,  hver  boðorð 
vér  höfum  yður  gefið  í  umboði 
Drottins  Jesú ; 

3.  Því  það  er  Giiös  vilji,  að 
þer  helgist,  haldiö  yður  frá 
frillulifnaði, 

4.  Að  sérhver  liaíi  vit  á,  aö 


4.  Kap. 

halda  líkama  sínum  í  helgun 
og  heiðri, 

5.  En  ekki  girnda  bruna, 
eins  og  heiönir  menn,  er  ekki 
þekkja  Guð ; 

6.  Að  einginn  veiti  yíirgáng 
eður  hafi  af  bróöur  sínum  í 
nokkru,  því  að  Drottinn  er 
hegnari  als  þvílíks,  eins  og  eg 
hefi  áður  sagt  og  brýnt  fyrir 
yður; 

7.  Því  ekki  liefir  Guð  kallað 
oss  til  saurlifnaöar,  heldur  til 
helgunar. 

8.  Hver  sem  þess  vegna  fyrir- 
lítur  þetta,  sá  fyrirlítur  ekki 
menn,  heldur  Guö,  sem  og 
hefir  inngeíið  oss  sinn  Heilaga 
Anda. 

9.  Ekki  haíið  þer  þess  þörf, 
að  eg  skrifi  yður  um  bróöur- 
kærleikann,  því  Guð  hefir  kent 
yður  sjálfum  að  elskast  inn- 
byrðis. 

10.  Já,  þer  auðsýnið  þessa 
sömu  elsku  jafnvel  öllum 
bræðrunum  út  iim  alia  Mase- 
dóníu.  En  vér  áminnum  yöur, 
bræður,  aö  þer  takið  hér  1 
meiri  og  meiri  framförum, 

11.  Og  leitið  sæmdar  1  því,  að 
lifa  rósömu  lífi  og  stunda  yðar 
eigin  iðn,  og  vinna  með  hönd- 
nm  yðrum,  eins  og  eg  heíi  yð- 
ur  boðið, 

12.  Svo  að  þer  umgángizt 
sómasamlega  þá,   sem  utan 


5.  Kap. 


TIL  TESSALONÍKUMANNA. 


403 


(safnaðar)  eru,  og  séuð  upp  á 
eingan  komnir. 

13.  Ekki  vil  eg,  bræður,  láta 
yður  vera  ókunnugt  um  hina 
burtsofnuöu,  svo  aö  þer  seuö 
ekki  hryggvir,  eins  og  hinir, 
sem  vonarlausir  eru ; 

14.  Því  ef  ver  trúum  því,  að 
Jesús  se  dáinn  og  upp  aptur 
risÍDD,  þá  mun  Guð  sömuleið- 
is  fyrir  Jesúm  ásamt  honum 
leiða  til  sin  þá,  sem  sofnaðir 
eru; 

15.  Því  það  segi  eg  yður  í 
Drottins  orða  stað,  að  vér, 
sem  eptir  verðum  lífs  við  til- 
komu  Drottins,  munnm  ekki 
fyrri  veröa,  en  hinir  bnrtsofn- 
uðu; 

16.  Því  sjáljur  Drottinn  mun 
meö  ákalli,  með  höfuðeingils 
raust  og  með  Guðs  lúðri,  af 
himni  niður  stíga;  og  þeir, 
sem  1  Kristó  eru  dánir,  munu 
fyrst  npp  rísa ; 

17.  Síðan  munum  vér,  sem 
eptir  erum  lifandi,  verða  hrifn- 
ir  til  skýa  ásamt  þeim,  til 
fundar  við  Drottin  í  loptinu, 
og  munum  ver  síðan  með 
Drottni  vera  alia  tíma. 

18.  Huggið  því  hver  annan 
með  þessum  oröum. 

5.  KAPÍTULI. 

PdU  hvetur  tU  að  vanda  líferni  sitt,  par  eð 
Krists  koma  til  dómsins  sé  hulin ;  áminnir 
til  dsku  við  kennifeður,  til  friðsemi  og  fieiri 


dygða,  og  drnar  mönnum  til  þess  Guös  aJd- 
stoðar ;  Jcveðjur  og  skipan  að  lata  alia  lesa 
pistiUnn. 

EN  þess  hafið  þer  ekki  þörf, 
bræður,  að  yður  sé  skrifað 
um  tíma  og  stundir, 

2.  Því  sjálíir  vitið  þer  gjörla, 
að  dagur  Ðrottins  mun  koma, 
sem  þjófur  á  nóttu. 

3.  Þegar  menn  segja:  "nú 
er  friður  og  öllu  óhætt,  "  þá 
mun  snögg  eyðileggíng  koma 
yfir  þá,  eins  og  jóðsótt  yfir 
þúngaða  konu ;  og  þeir  mnnu 
ekki  geta  umflúið. 

4.  En  þér,  bræður,  eruð  ekki 
í  myrkri,  svo  að  sá  dagnr  geti 
yfir  yðor  komið,  sem  þjófur. 

5.  Því  allir  eruð  þér  Ijóssins 
synir  og  dagsins  synir.  Ver 
erum  ekki  (synir)  næturinnar 
né  myrkursins ; 

6.  Sofnm  því  ekki,  eins  og 
hinir  aðrir,  heldur  vökum  og 
veriim  ódrukknir; 

7.  Því  þeir,  sem  sofa,  sofa  nm 
nætur,  og  þeir,  sem  drekka, 
drekka  um  nætur. 

8.  En  ver,  sem  erum  dagsins 
synir,  senm  algáðir,  íklæddir 
brynju  trúarinnar  og  kærleik- 
ans,  og  von  hjálpræðisins  sem 
hjálmi. 

9.  Því  Guð  heíir  ekki  ætlað 
oss  til  ófarsældar,  heldur  til 
að  öðlast  sálubjálp  fyrir  Drott- 
in vorn  Jesúm  Krist, 

Cc2 


404     FYRRI  PISTILL  TIL  Tl 

10.  Sem  do  fyrir  oss,  svo 
hvort  ver  vektum  eður  svæf- 
um,  þá  mættum  vér  ásamt 
honum  lifa. 

11.  Áminnið  því  hver  annan, 
og  eflið  hver  annars  sálarheiU- 
ir,  eins  og  þér  og  gjörið. 

12.  En  þess  biðjum  vér  yður, 
bræður,  að  þér  hafið  mætur  á 
þeim,  sem  vinna  hjá  yður  og 
veita  yður  forstöðu  í  Drottni, 
og  áminna  yður, 

13.  Og  að  þér  auðsýnið  þeim 
sérlega  virðíngu  og  elsku  fyrir 
verk  þeirra.  Verið  friðsamir 
innbyrðis. 

14.  En  framar  áminni  eg  yð- 
ur,  bræður,  að  þér  áminnið 
hina  óstýrilátu,  huggið  ístöðu- 
litla,  styðjið  þá,  sem  veikir 
eru,  hafið  umburðarlyndi  við 
alla. 

15.  Sjáið  til,  að  einginn  gjaldi 
ilt  með  iUu,  en  stundið  ávalt 
gott  aö  gjöra,  bæði  hver  öðr- 
um  innbyrðis  og  öUum  út  í 
frá. 

16.  Verið  ætíð  glaðir. 


SSALONIKUMANNA.  5.  Kap. 

17.  Biðjið  án  afláts. 

18.  Gjörið  þakkir  fyrir  alt, 
því  það  er  Guðs  vilji,  yöur 
viðvíkjandi  í  Kristi  Jesú. 

19.  Slökkvið  ekki  Andann. 

20.  Fyrirlítið  ekki  spádóms- 
gáfar, 

21.  ^  Prófið  heldur  alt,  og 
haldið  því,  sem  gott  er. 

22.  Haldið  yður  frá  iUu, 
hverrar  tegundar  sem  þaö  er. 

23.  En  sjálfur  friðarins  Guð 
helgi  yður  algjörlega,  og  allur 
yðar  andi,  sála  og  líkami,  varö- 
veitist  flekklaust  í  tilkomu 
Drottins  vors  Jesú  Krists. 

24.  Trúfastur  er  sá,  er  yður 
heíir  kallað,  og  hann  mun 
koma  þessu  til  leiðar. 

25.  Bræður,  biðjið  fyrir  oss. 

26.  Heilsið  öUum  bræðrunum 
með  heilögum  kossi. 

27.  Eg  bið  yður  í  nafni 
Drottins,  að  þér  látið  lesa 
bréf  þetta  fyrir  öUum  heilög- 
um  bræðrum. 

28  Náðin  Drottins  vors  Jesú 
Krists  sé  með  yður. 


SÁNKTI  PÁLS  SÍÐAEI  PISTILL 


TIL 

TESSALONIKUMANNA. 


1.  KAPlTULI. 

Göðar  ósJcir.  Pdll  þákJiar  Gttði  fyrir  þeirra 
stoðuglyndi  og  þolinmæði;  huggar  þá  ipeirra 
þreyngingum  og  hiður  fyrir  þeim. 

PÁLL,Silvanus  og  Tímóteus 
óska  yður,  Tessaloníku- 
mönnum,  söfiiuöi  Guðs  Föður 
vor  og  Drottins  Jesú  Krists, 

2.  Náðar  og  friðar  af  Guðí 
Föður  vorum  og  Drottni  Jesú 
Kristi. 

3.  Skylt  er  það,  bræður,  að 
vér  ætíð  þökkum  Guði  fyrir 
yður,  eins  og  maklegt  er ;  því 
trú  yðar  vex  óðum,  og  kærleiki 
yðar  innbyrðis  eflist,  sérhvers 
og  allra  saman, 

4.  Svo  að  vér  sjálfir  stærum 
oss  af  yöiir  í  öðrum  söfnuðum 
Guös,  fyrir  yðar  stöðuglyndi 
og  trú  í  öllum  þeim  ofsóknum 
og  þrautum,  er  þér  þolið. 

5.  Og  er  þetta  vottur  um 
rettdæmi  Guðs,  svo  að  þer 
álítizt  maklegir  Guðs  ríkis, 
fyrir  hvers  sakir  þér  nú  ilt 
líöið; 

6.  Með  því  Guð  álítur  það 
réttvíst,  að  endurgjalda  þeim 
þjáníngu,  sem  yður  þjá, 


7.  En  yður,  sem  þjáist,  hvíld 
með  oss,  þegar  Drottinn  Jesús 
opinberast  af  himni  með  eingl- 
um  veldis  síns,  í  loganda  eldi, 

8.  Og  lætur  hegníngu  gánga 
yfir  þá,  sem  ekki  þekkjast  Guð 
og  ekki  hlýða  náðarlærdómi 
Drottins  vors  Jesú  Krists ; 

9.  Og  munu  þvílíkir  sæta 
hegníngu,  eilífri  glötun,  útskúf- 
aðir  frá  augliti  Drottins  og  frá 
dýrð  veldis  hans, 

10.  Þá  hann  kemur  til  að  veg- 
samast  meðal  sinna  heilögu, 
og  til  að  sýna  sig  dásamlegan 
á  öllum  trúuðum  á  þeim  degi; 
með  því  vitnisburði  vorum  hjá 
yður  hefur  verið  trúað. 

11.  Þess  vegna  biðjum  ver  og 
alia  tíma  fyrir  yður,  að  Guö 
vor  gjöri  yður  maklega  köll- 
unarinnar,  og  fuUkomni  kröpt- 
uglega  allan  honum  velþókn- 
anlegan  góðleik  og  verk  trú- 
arinnar, 

12.  Svo  að  nafn  Drottins  vors 
Jesú  Krists  vegsamist  á  yður, 
og  þer  af  honum,  eptir  náð 
Guðs  vors  og  Drottins  Jesú 
Krists. 


406  S.  PÁLS  SÍÐARI  PISTILL 

2.  KAPlTULI. 


Pdll  hrindir  þeirri  imyndun,  að  Krisis  koma 
verði  svo  hráðum.  Lofar  Gud  fyrir  útvaln- 
ingu  Tessaloníkumanna,  dminnir  pd  og  hiður 
fyrir  peim. 

EN  það,  er  snertir  tilkomu 
Drottins  vors  Jesú  Krists 
og  samsöfnun  vora  til  hans,  þá 
biöjum  vér  yður,  bræður, 

2.  Að  þer  ekki  séuö  fljótir  á, 
aö  láta  yður  hræða  og  trufla, 
hvorki  af  nokkrum  anda,  ne 
við  kenníngu  eðiir  bréf,  eins 
og  það  væri  frá  oss,  eins  og 
(tilkomii-)dagiir  Drottins  væri 
þegar  fyrir  höndum. 

3.  Látið  eingan  villa  yður  á 
nokkurn  hátt ;  því  ekki  (kem- 
ur  hann),  nema  fráhvarfið  fari 
á  undan,  og  maður  syndarinn- 
ar  birtist,  sá  sonur  glötunar- 
innar, 

4.  Er  setur  sig  á  móti  og  rís 
gegn  öUu  því,  sem  Guð  eður 
heilagt  kallast;  svo  að  hann 
sezt  í  Guðs  musteri,  og  lætur 
eins  og  hann  væri  Guð. 

5.  Minnizt  þér  ekki  þess,  að 
eg  sagði  yður  þetta,  meöan  eg 
enn  þá  var  hjá  yöur  ? 

6.  Og  þér  vitið,  hvað  það  er, 
sem  nú  aptrar  honum,  til 
þess  hann  opinberist  á  sínum 

íma; 

7.  Því  leyndardómur  guöleys- 
isins  er  þegar  farinn  að  brydda 
á  sér,  einúngis  (stendur  á  því), 


2.  Kap. 

að  sá  verði  burt  numinn,  er 
nú  aptrar  því ; 

8.  Því  þá  mun  hinn  guðlausi 
koma  í  Ijós,  og  honum  mun 
Drottinn  Jesús  tortýna  með 
anda  síns  mimns,  og  að  eingu 
gjöra,  þá  hann  birtist  dýrð- 
lega  í  tilkomu  sinni. 

9.  En  tilkoma  hins  guðlausa 
birtist  á  hinum  glötuðu,  fyrir 
framkvæmd  Satans,  í  als  kon- 
ar  krapti,  táknum  og  undrum 
lyginnar  og  í  als  kyns  vélum 
ránglætisins, 

10.  Af  því  þeir  veittu  ekki 
sannleiks-elskunni  viðtöku,svo 
þeir  yrðu  hólpnir. 

11.  Þess  vegna  mun  Guð 
senda  þeim  megna  viUu,  svo 
að  þeir  trúi  lyginni, 

12.  Svo  að  allir  sakfellist,  sem 
ekki  trúa  sannleikanum,  en 
hafa  velþóknun  á  ránglætinu. 

13.  En  skylt  er,  að  vér  ávalt 
þökkum  Guði  fyrir  yður,  bræð- 
ur,  elskaðir  af  Drottni,  að  Guð 
hefir  frá  upphafi  útvalið  yður 
til  sáluhjálpar  í  helgun  And- 
ans  og  sannleiks  trú. 

14.  Til  þess  kallaði  hann  yð- 
ur  fyrir  náðarlærdóms  kenn- 
íngu  vora,  að  þér  skylduö 
öðlast  dýrö  Drottins  vors  Jesú 
Krists. 

15.  Bræður,  standið  því  stöð- 
ugir  og  haldið  fast  við  þá  lær- 
dóma,  er  þér  hafiö  numið, 


TIL  TESSALONlKUMANNA.  407 


3.  Kap. 

annaðhvort  af  kenningu  eður 
bréfi  voru. 

16.  En  sjálfur  Drottinn  vor 
Jesús  Kristur  og  Guð  og  Faðir 
vor,  sem  elskaði  oss  og  gaf 
OSS  af  náð  eilífa  huggun  og 
góða  von, 

17.  Huggi  hjörtu  yðar  og 
styrki  í  sérhverju  góðu  orði 
og  verki. 

3.  KAPÍTULI. 

Pdll  hiður  Tessálomkumenn  að  hiðja  fyrir  shr, 
huggar  pd  og  hiður  fyrir  þeim  ;  varar  við 
umgeingni  við  órdðvanda ;  hvetur  að  draga 
dæmi  af  sbr  til  iðjusemi  og  góðra  verka ; 
gefur  reglur  um,  hvernig  menn  eigi  að  haga 
sér  við  öhlýðuga.  Kveðja. 

AÐ  ööru  leyti,  bræður,  biðjið 
.  fyrir  oss,  að  orð  Drottins 
megi  óðum  útbreiðast  og  veg- 
samast,  eins  og  hjá  yöur, 

2.  Og  að  vér  mættum  frelsast 
frá  óráðvöndum  og  vondum 
mönnum;  því  ekki  er  trúin 
allra, 

3.  En  Drottinn  er  trúr,  og 
hann  mun  styrkja  yður  og 
vernda  fyrir  hinu  vonda. 

4.  En  eg  hefi  það  traust  til 
Drottins  um  yður,  að  þér  hlýð- 
iö  og  munuð  lilýöa  því,  sem  eg 
heíi  boðið  yður ; 

5.  En  Drottinn  leiði  hjörtu 
yðar  til  Guðs  kærleika  og  þol- 
inmæði  Krists. 

6.  En  vér  áminnnm  yður, 
bræöur,  í  nafni  Drottins  vors 
Jesú  Krists,  aö  þér  haldið  yð- 


ur  frá  hverjum  þeim  bróður, 
er  hegðar  sér  óráövandlega, 
og  ösamkvæmt  þeim  lærdómi, 
sem  þeir  hafa  af  oss  numið. 

7.  Því  sjálíir  vitið  þér,  hvern- 
ig á  að  breyta  eptir  oss ; 

8.  Því  ekki  lifðum  ver  ósið- 
lega  hjá  yður,  ne  þáöum  brauð 
vort  af  nokkrum  gefins,  heldur 
unnum  ver  með  elju  og  striti 
nótt  og  dag,  svo  vér  værum 
eingum  yðar  til  þýngsla; 

9.  Ekki  þess  vegna,  að  oss 
brysti  heimild  til  þess,  heldur 
til  þess,  að  ver  gætum  veriö 
yður  fyrirmynd,  til  aö  breyta 
eptir. 

10.  Því  þegar  ver  vorum  hjá 
yður,  buðum  ver  yður,  að  ef 
einhver  vildi  ekki  vinna,  ætti 
hann  ekki  heldur  mat  aö  fá. 

11.  En  vér  heyrum,  að  nokkr- 
ir  meðal  yðar  lifi  óreglulega, 
sem  ekkert  vinna,  heldur  eru 
iðjulausir. 

12.1  Drottins  vors  Jesú  Krists 
umboði  bjöðum  ver  slíkum 
mönnum  og  áminnum  þá,  aö 
þeir  vinni  með  spekt  og  hafi 
sjálfir  ofanaf  fyrir  sér. 

13.  En  þreytizt  ekki,  bræður, 
gott  að  gjöra. 

14.  Ef  sá  er  nokkur,  sem  ekki 
hlýðir  áminníngu  minni  í  þessu 
breíi,  þá  merkið  yöur  hann,  og 
hafið  eingin  afskipti  af  honum, 
svo  hann  blygöist ; 


408  s.  PÁLS  fy: 

15.  En  álítið  hann  samt  ekki 
sem  ovin,  heldur  áminnið  hann 
sem  bröðnr. 

16.  En  sjálfur  Drottinn  frið- 
arins  veiti  yður  frið  ætíð  og  í 
öUu.  Drottinn  sé  með  yður 
öllum. 


EI  PISTILL  1.  Kap. 

17.  Kveðjan  er  skrifuð  með 
minni,  Páls,  eigin  hendi.  Það 
er  merki  sérhvers  brefs  frá 
mer.  Svona  skrifa  eg. 

18.  Náðin  Drottins  vors  Jesú 
Krists  sé  með  yður  öUum, 
amen. 


SÁNKTI  PÁLS  FYKRI  PISTILL 

TIL 

TÍMÓTEUS. 


1.  KAPÍTULT. 

Göðar  óshir.  Pdll  dminnir  Tímóteus  um  að 
hindra  afbakaðan  shilning  Mösis  laga,  og  veg- 
samar  jafnframt  Krists  lærdóms  krapt  til  að 
lagfæra  menn  og  farsæla. 

PÁLL  postuli  Jesú  Krists, 
að  boði  Guðs  frelsara  vors 
og  J esú  Krists,  vonar  vorrar, 

2.  Óskar  Tímöteiisi,  sönnum 
syni  sínum  í  trúnni,  náðar, 
miskunar  og  friöar  af  Guði 
vorum  föður  og  Drottni  vor- 
um  Jesú  Kristi. 

3.  Þegar  eg  for  til  Masedóníu, 
beidda  eg  þig  að  vera  kyrran  í 
Efesus  og  bjóöa  vissum  mönn- 
um,  að  fara  ekki  með  annar- 
legar  kenníngar, 

4.  Ne  gefa  sig  við  æíintýrum 
og  endaláusum  ættartölum,  er 
framar  valda  þrætum,  heldur 
en  efla  þá  ráöstöfun  Guös,  sem 
trúnni  viövíkur. 

5.  Því  angnamið  kenníng- 
arinnar   er   kærleikurinn  af 


hreinu  hjarta,  góðri  samvizku 
og  hræsnislausri  trú ; 

6.  En  frá  þessu  eru  sumir 
viknir  ög  hafa  snúið  ser  til 
þvættíngs ; 

7.  Þeir  látast  vera  löglærðir, 
þött  þeir  hvorki  skilji  sjálfir, 
hvað  þeir  segja,  né  það,  sem 
þeir  telja  öðrum  trú  nm. 

8.  En  vér  vitum,  að  lögmáliö 
er  gott  fyrir  hvern  þann,  sem 
hagnýtir  sér  það  réttilega, 

9.  Og  eg  veit,  að  lögmálið  er 
ekki  ætlað  rettlátum,  heldur 
hinum  ránglátu  og  þverbrotnu, 
óguðlegum  og  störsjndurum, 
andvaralausum  og  vanheilög- 
um,  föðurbönum  og  móður- 
bönum,  manndrápurnm, 

10.  Frillulííismönnum,  þeim 
sem  skömm  drýgja  með  karl- 
mönnum,  manseljendum,  lyg- 
urum,  meinsærismönnum,  og 
gegn    sérhverju    öðru,  sem 


2.  Kap. 


TIL  TÍMÓTEUS. 


gagnstætt  er  hinni  heilsusam- 
legu  kenningu, 

11.  Samkvæmt  náðarboðskap 
dýrðar  bins  sæla  Guðs,  sem 
mer  er  trúað  fyrir. 

12.  Og  eg  þakka  Drottni  vor- 
um  Jesú  Kristi,  er  mig  hefir 
styrkvan  gjört,  fyrir  það  að 
hann  áleit  mig  trúan  og  setti 
mig  til  sinnar  þjönustu, 

1 3.  Mig,  semforðum  var  lastari, 
ofsóknari  og  smánari ;  en  mer 
var  miskunað,  sökum  þess  eg 
gjörði  það  óvitandi  í  vantrú. 

14.  En  ríkuglega  hefir  náð 
Drottins  vors  sýnt  sig  í  að 
efla  trú  mína  á  Jesú  Kristi  og 
elskuna  til  bans. 

15.  Það  er  sannur  lærdómur 
og  í  alla  staði  viðtöku  makleg- 
ur:  að  Jesús  Kristur  er  kom- 
iim  í  heiminn  til  að  frelsa 
synduga  menn  og  er  eg  hinn 
helzti  þeirra. 

16.  En  til  þess  var  mer  misk- 
unað,  að  Kristur  sýndi  á  mer 
störsyndugum  sitt  mikla  láng- 
lundargeö,  þeim  til  fyrirmynd- 
ar,  sem  síðar  trúa  á  hann,  sér 
til  eilífs  lífs. 

17.  En  aldanna  konúngi,  ei- 
lífum,  ósýnilegum,  einumGuöi, 
se  vegsemd  og  dýrö  um  aldir 
alda,  amen. 

18.  En  þetta  er  sú  áminníng, 
er  eg  legg  fyrir  þig,  son  mÍDn, 
TímíSteus,  að  þú,  eptir  því 


409 

sem  áður  er  um  þig  spáð, 
berjist  góðri  baráttu, 

19.  Sert  fastheldinn  við  trúna 
og  göða  samvizku,  sem  nokkr- 
ir  hafa  frá  sér  varpað  og  liöið 
skipbrot  á  trú  sinni. 

20.  í  tölu  þessara  eru  þeir 
Hýmeneus  og  Alexander,  sem 
eg  hefi  geíið  í  Satans  vald,  svo 
að  þeir  af  refsíngunni  læri  að 
guölasta  ekki. 

2.  KAPlTULI. 

Pdll  sldpar  að  hiðja  fyrir  öllum.  Reglur  um 
það,  livernig  karlmenn  og  hvennmenn  eigi  dð 
hegða  sbr  i  þeirra  guðræknis-samhomum. 

F'RST  og  fremst  áminni  eg 
því  um,  aö  gjörðar  sen 
bænir,  óskir,  fyrirbænir  og 
þakkargjörð  fyrir  öllum  mönn- 
um; 

2.  Fyrir  konúngum  og  öUnm 
valdsmönnnm,  svo  vér  með 
spekt  og  rósemi  lifum  í  allri 
guðrækni  og  siöprýöi. 

3.  Þetta  er  gott  og  þóknan- 
legt  fyrir  Gnði  frelsara  vorum, 

4.  Sem  viU,  að  allir  verði 
hólpnir  og  komist  til  þekkíng- 
ar  á  sannleikanum ; 

5.  Því  einn  er  Guð,  og  einn 
er  meðalgángarinn  miUi  Gnðs 
og  manna,  maöurinn  Jesús 
Kristnr, 

6.  Sem  gaf  sig  sjálfan  til 
lansnargjalds  fyrir  alla,  til 
vitnisburðar  á  tilsettnm  tíma; 

7.  Til  að  boöa  hann  er  eg 


410  s.  PALS  fy: 

settur  predikari  og  postuli  (eg 
segi  satt  og  lyg  ekki),  kenn- 
ari  heiðinna  þjóða  í  trúnni  og 
sannleikanum ; 

8.  Því  vil  eg,  að  karlmenn, 
biðjist  hvervetna  fyrir,  upp- 
lyptandi  heilögum  höndum  án 
reiði  og  þrætu. 

9.  Sömuleiðis  vil  eg,  að  kon- 
urnar  skrýði  sig  sómasamleg- 
um  búníngi,  með  blygð  og 
hóflæti,  ekld  með  hárfléttum, 
ne  gulli,  ne  perlum  eða  dýr- 
indis  skarti, 

10.  Heldur  (eins  og  þeim 
konum  sómir,  er  sýna  vilja 
guðrækní)  með  góðum  verkum. 

11.  Konan  á  að  læra  (taka  á 
móti  kenníngunni)  hljöðlega, 
með  allri  undirgefni, 

12.  En  ekki  leyíi  eg  nokkurri 
konu  að  kenna  eða  taka  ser 
yald  yfir  manninum,  heldur  á 
hún  að  vera  kyrlát ; 

13.  Því  fyrst  var  Adam  mynd- 
aður,  Eva  þar  á  eptir ; 

14.  Og  Adam  tældist  ekki, 
heldur  var  konan  tæld  og 
gjörðist  brotleg. 

1 5 .  En  hún  verður  hólpin  vegna 
barnburðarins,  ef  þær  standa 
stöðugar  í  trú,  kærleika  og 
heilagleika  samfara  hóflæti. 

3.  KAPÍTULI. 

líeglur,  hvílikum  peim  hyrji  að  vera,  sem  teJcnir 
eru  iil  forstöðu-og  þjónustumanna  safnað- 
anna ;  minnir  Tímöteus  d  grundvöll  kristi- 
le/jrar  trúar. 


m  PISTILL  3.  Kap. 

fjAÐ  er  áreiðanlegt  orð,  að 
L      einhver  girnist  biskups- 

embætti,  þá  girnist  hann  ágætt 

verk. 

2.  Þess  vegna  á  biskup  að 
vera  ólastanlegur,  einnar  konu 
eiginmaður,  árvakur,  hófsam- 
ur,  siöprúður,  gestrisinn,  vel 
fallin  til  að  kenna ; 

3.  En  hvorki  drykkjumaður,  ne 
ofstopasamur,  heldur  gæfur, 
frásneiddur  deilum  ogfégirnd; 

4.  Veiti  heimili  sínu  göða  for- 
stöðu  og  haldi  börnum  sínum 
í  hlýðni  með  mestu  virtum. 

5.  Því  hver  sem  ekki  heíir  vit 
á  að  veita  heimili  sínu  for- 
stöðu,  hvernig  má  hann  um- 
sjón  veita  söfnuöi  Guðs? 

6.  Ekki  nýkristnaður,  svo  að 
hann  ekki  upphrokist  og  verði 
fyrir  dómi  djöfalsins. 

7.  Honum  ber  einnig  að  hafa 
góðan  orðstír  hjá  þeim,  sem 
fyrir  utan  (söfnuðinn)  eru,  aö 
hann  falli  ekki  í  fyrirlitníngu 
og  tálsnöru  djöfulsins. 

8.  Sömuleiöis  eiga  djáknarnir 
að  vera  heiðvirðir,  ekki  tví- 
mælismenn,  ekki  sólgnir  í  vín, 
eða  Ijótan  gróða ; 

9.  Heldur  varð veiti  leyndar- 
dóm  trúarinnar  í  hreinni  sam- 
vizku. 

10.  Þessa  skal  fyrst  reyna  og 
síðan  taka  þá  til  embættisins, 
ef  þeir  eru  óaðfinnanlegir. 


4.  Kap.  TIL  Tl] 

11.  Sönmleiðis  eiga  konur 
þeirra  aö  vera  heiðvirðar,  ekki 
bakmálugar,  heldur  árvakrar, 
trúar  í  öllu. 

12.  Djáknarnirseueinnarkonu 
eiginmenn,  veiti  börnum  síniim 
og  heimilum  góða  forstöðu ; 

13.  Því  þeir,  sem  þjóna  vel, 
ávinna  ser  góða  stöðu  og  mikla 
djörfúng  í  trúnni  á  Jesú  Kristi. 

14.  Þetta  skrifa  eg  þér,  þó  eg 
voni  að  koma  bráðum  til  þín, 

15.  Svo  að  þú  vitir,  ef  mér 
seinkar,  hvernig  á  að  haga  sér 
í  Guðs  húsi,  sem  er  söfniiður 
lifanda  Guðs,  stölpi  og  grund- 
vöUur  sannleikans. 

16.  Og  vafalaust  er  þessi 
leyndardómur  guðrækninnar 
mikilvægur:  Guð  birtist  í  hold- 
inu,  er  réttlættur  af  Andan- 
um,  sen  af  einglunum,  boðaður 
meðal  heiðinna  þjóða,  meðtek- 
inn  í  trúnni  í  heiminum,  upp- 
numinn  í  dýrð. 

4.  KAPÍTULI. 

Postulinn  áminnir  enn  Tímöteus  að  koma  í  veg 
f  yrir  ránga  lærdóma  og  að  forðast  þá  sjálf  ur. 
Hann  gefi  af  sér  gott  eptirdæmi  og  se  trúr  i 
sínu  embætti. 

EN  Andinn  segir  fortaks- 
laust,  að  á  síðustu  tímum 
muni  sumir  gánga  af  trúnni, 
festa  trú  til  viUuanda  og  djöíla- 
lærdórna, 

2.  Sem  af  fláræði  kenna  lygar, 
og  eru  brennimerktir  á  sam- 
vizkum  sínum, 


[OTEUS.  411 

3.  Banna  að  giptast  og  neyta 
fæðu,  er  Guð  heíir  þó  skapað, 
til  þess  hennar  sé  neytt  með 
þakkagjörð  af  trúuðum,  er 
komnir  eru  til  þekkíngar  á 
sannleikanum ; 

4.  Því  að  öll  skepna  Guðs  er 
góð,  og  eingin  burtkastanleg, 
sé  hún  þegin  með  þakkargjörð, 

5.  Því  hún  helgast  af  Guös 
orði  og  bæninni. 

6.  Þegar  þú  brýnir  þetta  fyrir 
bræðrunum,  þá  muntu  reynast 
góður  þjön  Jesú  Krists,  vel 
mentaður  í  lærdómum  trúar- 
innar  og  þeirri  ágætu  kenn- 
íngu,  sem  þú  hefir  hlýðnazt. 

7.  En  forðast  þú  vanheilög 
æfintýri  og  kerlínga-hegiljur, 
en  æf  sjálfan  þig  til  guðrækni. 

8.  Líkamleg  æfíng  er  til  lítils 
nýt,  en  guðrækni  er  til  allra 
hluta  nytsamleg,  og  heíir  fyrir- 
heit  bæði  fyrir  þetta  líf  og  hiö 
tilkomanda. 

9.  Þetta  eru  sannmæli,  allrar 
samsinníngar  makleg. 

10.  Því  til  þess  leggjum  ver  á 
oss  erviöi  og  þolum  fyrirlitn- 
íngu,  því  ver  höfum  sett  vora 
von  til  lifanda  Guðs,  sem  er 
frelsari  allra  manna,  einkum 
trúaöra. 

11.  Kunngjör  þú  þetta  og 
kenn. 

12.  Einginn  fyrirlíti  þig  vegna 
æsku  þinnar,  en  vertu  trúaðra 


412  S.  PÁLS  FY 

fyrirmynd  í  lærdómi,  hegðun, 
elsku,  trú,  skírlífi. 

13.  Ver  kappsamur  í  lestri, 
áminníngum,  kennÍDgu,  þáng- 
að  til  eg  kem. 

14.  Vanræktu  ekki  náöargjöf- 
ina  í  þer,  sem  þer  er  veitt  fyrir 
forspár  með  handa  uppálegg- 
íngu  öldúnganna. 

15.  Gættu  að  þessu,  vertu  all- 
ur  í  því,  svo  að  þín  framför  sé 
auösén  í  öUu. 

16.  Haf  gát  á  sjálfum  þer  og 
lærdóminum ;  vertu  stöðugur 
við  þetta;  því  ef  þú  gjörir  þaö, 
munt  þú  gjöra  sjálfan  þig  hólp- 
inn  og  áheyrendur  þína. 

5.  KAPÍTULI. 

Evernig  Timóteus  eigi  aÖ  haga  áminmngum 
sínum  við  eldri  menn  og  ýngri.  HJkkjur  eiga 
sbr  í  lagi  að  njóta  ölmusu  safnaðarins,  og 
hennendur ;  hverjar  ekJcjur  eigi  að  fá  hlut- 
deild  i  henni.  Aminníng  um  varúð  %  að  ávíta 
öldilnga,  og  um  gætni  i  að  velja  til  þess  em- 
hættis. 

yi  VlTA  ekki  gamlan  mann 
XjL  harölega,  heldur  áminn 
hann  sem  fööur;  hina  ýngri, 
sem  bræður ; 

2.  Aldraðar  konur,  sem  mæð- 
ur;  úngar,  sem  systur,  með 
allri  siðsemi. 

3.  Heiðra  ekkjur,  sem  eru 
sannar  ekkjur ; 

4.  En  ef  einhver  ekkja  á  börn 
eða  afkomendur,  þá  læri  þeir 
fyrst  og  fremst  að  auðsýna 
rækt  ættmönnum  sínum  og 


^EI  PISTILL  5.  Kap. 

endurgjalda  foreldrum,  því 
það  er  þöknanlegt  fyrir  augliti 
Guðs. 

5.  Sannarleg  ekkja,  sem  er 
nmnaöarlaus,  heíir  sett  von 
sína  til  Guðs,  og  er  stöðug  í 
bæn  og  ákalli  til  bans  nótt  og 
dag. 

6.  En  bin  býlífa  er  lifandi 
dauð. 

7.  Kunngjör  þú  þetta,  svo 
þær  séu  óaðíinnanlegar. 

8.  En  ef  sá  "er  nokkur,  sem 
ekki  viU  annast  náúnga,  belzt 
ef  þeir  eru  heimilismenn  bans, 
bann  beíir  afneitað  trúnni  og 
er  verri  en  beiðíngi. 

9.  Ekkja  veljist  ekki  ýngri  en 
sextug,  sú  er  verið  beíir  eins 
manns  kona  og  kunn  er  aö 
gööverkum, 

10.  Að  bún  bail  uppalið  börn, 
verið  gestrisin,  bafi  þvegið  fæt- 
ur  trúaðra,  bjálpað  nauöstödd- 
um,  lagt  stund  á  alt  gott. 

11.  En  sneyddu  bjá  úngum 
ekkjum,  því  þegar  þær  af 
gjálífi  bætta  að  birða  um  Krist, 
vilja  þær  giptast ; 

12.  Og  gjörast  sekar,  þar  eö 
þær  brjóta  sitt  fyrra  beit  og 
jafnframt  iöjulausar  venjast 
þær  á  aö  rápa  bús  úr  búsi ; 

13.  Ekki  einúngis  iðjulausar, 
beldur  og  málugar,  blutsamar, 
og  tíðka  ósæmilegt  tal. 

14.  Eg  vil  því  að  enar  úngu 


6.  Kap. 

ekkjur  giptist,  ali  born,  stjorni 
húsi,  og  gefi  mótstöðximannin- 
um  ekkert  tilefni  til  ils  umtals; 

15.  Því  nokkrar  eru  þegar 
fallnar  frá,  og  hafa  snúiö  sér 
til  Satans. 

16.  Ef  nokkur  trúaður  eða 
trúuð  á  ekkjur  sér  skyldar, 
hjálpi  þau  þeim,  svo  að  þær  séu 
ekki  söfnuðinum  til  byrði,  og 
að  hann  geti  hjálpað  sannar- 
legum  ekkjiim. 

17.  Þeir  öldúngar,  sem  veita 
góða  forstöðu,  seu  í  tvöföldum 
metum,  allra  helzt  þeir,  sem 
sveitast  við  að  keiina  og  fræða; 

18.  Því  ritníngin  segir:  þú 
skalt  ekki  múlbinda  nautið, 
sem  erjar.  Sömuleiðis:  verður 
er  verkamaðurinn  launanna. 

19.  Taktu  ekki  við  ákæru 
gegn  öldúngi,  nema  tvö  eða 
þrjú  vitni  beri ; 

20.  En  þá,  sem  brjóta,  skaltu 
ávíta  í  allra  viðurvist,  svo  að 
hinir  hafi  og  ötta  af  því. 

21.  Eg  áminni  þig  fyrir  augliti 
Guðs,  Drottins  Jesú  Krists  og 
útvaldra  eingla,  að  þú  gætir 
þessa  án  hleypidöms  og  gjörir 
ekkert  af  fylgi. 

22.  Vertu  ekki  fljótur  til  að 
l^ggja  hendur  yfir  nokkurn; 
taktu  ekki  heldur  þátt  í  ann- 
ara  syndum ;  geym  þig  sjálfan 
óflekkaðan. 

23.  Drekk  ekki  framar  vatn, 


TIL  TÍMÓTEUS.  413 

heldur  neyt  lítils  víns  vegna 
maga  þíns  og  þíns  jafnaðarlega 
heilsubrests. 

24.  Sumra  manna  syndir  eru 
svo  berar,  að  þær  leiða  til 
dóms,  aðrar  koma  seinna  í 
Ijós ; 

25.  Sömuleiðis  lýsa  sum  góð- 
verk  sér  þegar,  og  þau,  sem 
eru  öðruvísi,  geta  ekki  heldur 
dulizt. 

6.  KAPÍTULI. 

Præla  skyldur.  Falskennenda  lærdómur  leiðir 
til  þrætu  og  ágirndar  ;  Tímöteus  er  áminntur 
til  guðhræðslu  ;  hvað  hann  eigi  að  henna  hin~ 
um  riku  ;  hann  gæti  trúlega  sins  embætiis,  en 
forðist  þvætting. 


ÞEIE,  sem  eru  ánauðugir 
þrælar  haldi  drottna  sína 
als  heiðurs  maklega,  svo  nafn 
Guðs  og  lærdómurinn  veröí 
ekki  fyrir  lasti. 

2.  Þeir,  sem  trúaða  hússbænd- 
ur  eiga,  fyrirlíti  þá  ekki,  vegna 
þess  þeir  eru  bræður,  heldur 
þjóni  því  fremur,  sem  þeir  eru 
trúaðir  og  elskanlegir,  sem 
þiggja  hina  trúu  þjónustu. 
Kenn  þú  þetta  og  áminn  um 
það. 

3.  Ef  einhver  kennir  öðruvísi, 
og  fylgir  ekki  heilsusamlegum 
lærdómi  Drottins  vors  Jesú 
Krists  og  hinni  guðrækni  sam- 
kvæmu  kenníngu,  þá  hrokast 
hann  upp  og  er  fávís ; 

4.  En  er  sólginn  í  vafaspurn- 
íngar  og  orðadeilur,  sem  leiða 


4U  FYRKI  PISTILL 

af  ser  öfund,  þrætur,  lastmæli, 
vondar  hugsanir, 

5.  Ill  áform  hiigspiltra  manna, 
sem  sannleikurinn  er  horfinn, 
og  sem  hafa  guðræknina  ser 
til  fjárplögs.  Hjá  þess  háttar 
mönnum  skaltu  sneyða. 

6.  En  mikiU  ávinníngur  er 
guðhræðslan  samfara  nægju- 
semi. 

7.  Fyrst  vér  höfum  ekkert 
flutt  inn  í  heiminn,  þá  er  það 
bert,  að  vér  ekkert  mnnum 
þaðan  geta  burtu  fliitt. 

8.  En  ef  ver  höfum  fæðu  og 
skýli,  þá  látum  oss  nægja. 

9.  En  þeir,  sem  ríkir  vilja 
verða,  falla  í  freistni  og  snöru 
og  margar  hégömlegar  og 
skaðlegar  girndir,  er  sökkva 
mönnnm  niður  í  tjón  og  glötun; 

10.  Því  að  ágirndin  er  rót 
als  ils,  í  hverja  nokkrir  hafa 
svo  fíkzt,  að  þeir  hafa  vilzt  frá 
trúnni  og  sært  sig  mörgum 
harmkvælum. 

11.  En  þú  Guðs  maður,  umflý 
þvílíkt,  en  ástunda  réttvísi, 
guðhræðslu,  trú,  kærleika,  þol- 
inmæði,  Ijúflyndi. 

12.  Berstu  trúarinnar  góðu 
baráttu,  höndlaöu  eilíft  líf,  sem 
þú  ert  kallaður  til,  og  játtir 
göðri  játníngu  í  margra  votta 
viöurvist. 

13.  Eg  áminui  þig  fyrir  augliti 
Guðs,  sem  alt  lífgar,  og  Jesú 


TIL  TIMÓTEUS.       6.  Kap. 

Krists,  er  gjöröi  þá  góðu  játn- 
íngu  írammi  fyrir  Pontsíus 
Pílatus, 

14.  Að  þú  gætir  skyldu  þinn- 
ar  lýtalaust  og  óaðíinnanlega 
alt  til  opinberunar  Drottins 
vors  Jesú  Krists, 

15.  Sem  á  sínum  tíma  mun 
birtast  láta  hinn  sæli  og  al- 
valdi  konúngur  konúnganna 
og  Drottinn  drottnanna ; 

16.  Sem  einn  saman  hefur 
ódauðleikann,  sem  býr  í  því 
Ijósi,  er  einginn  fær  til  komizt, 
sem  einginn  maður  hefir  seð ; 
honum  sé  heiður  og  eilíft  veldi, 
amen. 

17.  Bjóð  ríkismönnum  þess- 
arar  aldar,  að  þeir  séu  ekki 
mikillátir,  né  treysti  fallvöltum 
anði,  heldur  lífanda  Guði,  sem 
veitir  oss  ríkuglega  alt  gott  til 
nauðþurftar ; 

18.  Að  þeir  gjöri  gott,  séu 
ríkir  af  góðveikum,  örlátir, 
fúsir  að  miðla  öðrum, 

19.  Safni  ser  í  fjársjóðu  góðri 
undirstöðu  til  bins  ókomna, 
svo  þeir  höndli  hið  sanna  líf. 

20.  Kæri  Tímóteus,  gæt  þess, 
sem  þér  er  trúað  fyrir,  en  forð- 
ast  vanheilagar  hégómaræöur 
og  þrætumál  rángnefndrar 
speki ; 

21.  Sem  nokkrir  hafa  gefiö 
sig  við,  og  vilzt  frá  trúnni. 

22.  Náö  sé  með  þér,  amen. 


SÁNKTI  PÁLS  SÍÐARI  PISTILL 

TIL 

TÍMÓTEUS. 


1.  KAPÍTULI. 

Göðar  ósTiir.  PostuUnn  hrösar  trú  Timoteusar, 
hvetur  til  atorku,  þolinmæði  i  pjáníngum  og 
fastheldni  við  hreinan  lærdóm.  Kvartar  yfir 
nókhrum,  hrösar  öðrum. 

PÁLL,  postuli  Jesú  Krists, 
settur  að  Guðs  vilja  til  að 
boða  lífið  fyrir  Jesúm  Krist, 

2.  Óskar  elskulegum  syni  sín- 
um  Tímóteiis  náðar,  miskunar 
og  friðar  af  Gnði  Föður  og 
Drottni  voriim  Jesú  Kristi. 

3.  Eg  þakka  Guði,  sem  eg 
þjóna  með  hreinni  samvizku, 
að  sið  forfeðra  minna,  með  því 
eg  án  afláts  minnist  þín  í  bæn- 
um  mínum, 

4.  Og  mer  renna  í  hug  tár 
þín,  mig  langar  nótt  og  dag  til 
að  sjá  þig,  svo  að  gleði  mín 
verði  fuUkomin. 

5.  Eg  man  til  þinnar  falslausu 
trúar,  er  fyrst  bjó  1  ömmu 
þinni  Lóis  os  móður  þinni 
Evniku,  og  sem  eg  er  sann- 
færður  Tim,  að  líka  býr  1  þer. 

6.  Þess  vegna  minni  eg  þig  á 
að  glæða  hjá  þer  þá  náðargjöf 
Guðs,  sem  þér  er  veitt  með 
minni  handa  uppáleggíngu ; 


7.  Því  Guð  hefir  ekki  gefið 
oss  hugleysis  anda,  heldur 
máttar,  kærleiks  og  stillíng- 
ar. 

8.  Eyrirverð  þig  því  ekki  fyrir 
vitnisburð  Drottins  vors,  ne 
fyrir  mig,  bans  bandíngja, 
heldur  sampínstu  vegna  náÖ- 
ar  lærdómsins,  styrktur  krapti 
Guös, 

9.  Sem  oss  hefir  frelsað  og 
kallað  meö  heilagri  köllun, 
ekki  fyrir  vorra  verka  sakir, 
heldur  eptir  ráðsályktun  þeirri 
og  náð,  sem  oss  er  veitt  í  J esú 
Kristi  frá  eilífð, 

10.  En  sem  nú  er  augljós 
orðin  við  komu  frelsara  vors 
Jesú  Krists,  sem  heíir  afmáð 
dauðann,  en  leitt  í  Ijós  lífið 
og  ódauðleikann  með  sínum 
náðarlærdómi, 

11.  Hvers  prédikarí,  postuli 
og  kennari  eg  er  meðal  heið- 
inna  þjóða. 

12.  Fyrir  þá  skuld  líð  eg  þetta, 
en  mer  þykir  það  eingi  van- 
virða,  því  eg  veit,  hver  þaö  er, 
sem  eg  hefi  sett  traust  mitt 
til,  og  er  þess  fuUviss,  að  hann 


416  S.  PÁLS  SÍÐARI  PISTILL 

megnar  að  gæta  míns  geymslu- 
j^ár  til  ens  ákveðna  dags. 

IS.Hafðu  stöÖTiglega  þér  fyrir 
augum  fyrirmynd  hinna  lieilsu- 
samlegu  lærdóma,  sem  þú 
af  mér  heíir  numið,  í  trú  og 
elsku,  sem  er  í  Jesú  Kristi. 

14.  Gættu  hins  góöa  geymslu- 
:Qár  fyrir  Heilagan  Anda,  sem 
í  oss  býr. 

15.  Þú  veizt,  að  allir  úr  Asíu 
liafa  yfirgeíið  mig,  og  meðal 
þeirra  þeir  Fýgelus  og  Her- 
mogenes. 

16.  Drottinn  veiti  miskun 
heimili  Onesífórí,  því  opt  hefir 
hann  endurnært  mig,  og  ekki 
skammazt  sín  fyrir  fjötur  inín; 

17.  Þvert  á  móti  leitaði  hann 
kostgæíilega  að  mér,  þegar 
hann  kom  til  Röms,  þángað  til 
hann  fann  mig. 

18.  Drottinn  láti  hann  á  efsta 
degi  finna  miskun  hjá  Drottni  I 
Þú  þekkir  manna  bezt,  hversu 
hann  stundaöi  mig  í  Efesus. 

2.  KAPÍTULI. 


Poll  áminnir  Timöteus  til  atorhu  og  þolgæðis  í 
hans  embætti,  því  mikil  laun  seu  i  vændum  ; 
til  að  setja  sig  d  móti  þeim,  sem  leiða  aðra 
afvega.  En  þó  menn  shu  i  Guðs  söfnuði 
misjafnir,  standi  Guðs  hygging  samt  stöðug. 
Varar  við  æskuhreHum,  og  ónýtum  spurning- 
um;  hvetar  til  högværðar. 

STYRKSTU  því,  son  minn, 
í  náð  Jesú  Krists ; 
2.  Og  það,  sem  þú  heyrðir  til 
mín  í  margra  vitna  viðurvist, 


2.  Kap. 

fá  þu  það  í  hendur  trúum 
mönnum,  sem  líka  eru  hæíir 
aö  kenna  öðrum ; 

3.  En  þoldu  ilt,  eins  og  góðar 
stríðsmaður  Jesú  Krists. 

4.  Einginn  hermaður  bendlar 
sig  við  aðrar  sýslanir,  til  að 
þóknast  þeim,  sem  tók  hann  á 
mála. 

5.  Ekki  heldur  fær  sá  körón- 
una,  sem  geingur  í  kappleik, 
nema  hann  berjist  löglega. 

6.  Garðyrkjumaðurinn,  sem 
vinnur,  á  fyrst  að  taka  þátt  í 
ávöxtunum. 

7.  Tak  eptir  því,  sem  eg  segi; 
því  Drottinn  geíi  þér  skilníng 
í  öllu. 

8.  Minnstu  Jesú  Krists,  af 
Davíðs  ætt,  sem  frá  daiiðum 
er  upp  risinn  eptir  mínum 
náöarboðskap ; 

9.  Vegna  hvers  eg  líö  ilt,  jafn- 
vel  fjötur,  eins  og  illvirki;  en 
Guðs  orð  veröur  ekki  fjötrað. 

10.  Þess  vegna  umber  eg  alt 
sakir  enna  útvöldu,  svo  aö  þeir 
hljóti  hjálpræði  Jesú  Krists 
með  eilífri  dýrð. 

11.  Það  er  sannur  lærdómiir, 
að  ef  ver  með  honum  deyum, 
þá  munum  vér  og  með  honum 
lifa ; 

12.  Ef  ver  þolum  stöðuglega, 
þá  munum  vér  og  með  honum 
ríkja ;  ef  vér  afneitum  honum, 
mun  hann  og  afneita  oss ; 


3.  Kap. 

13.  Þó  ver  reynumst  ótrúir, 
þá  verður  hann  samt  trúr; 
sjálfum  sér  getur  hann  ekki 
afneitað. 

14.  Áminn  þú  um  þetta,  og 
vitna  fyrir  augliti  Drottins,  að 
þeir  ekki  geíi  sig  í  orðaþrætur, 
sem  til  einskis  gagna,  en  eru  til 
afvegaleiðslu  þeim,  sem  lieyra. 

15.  Legg  kapp  á  að  auðsýna 
þig  vandaðan  verkamann  fyrir 
Guði,  er  ekki  þarf  að  skamm- 
ast  sín,  og  fer  rétt  með  sann- 
leikans  lærdóm. 

16.  En  forðast  vanheilagt  hé- 
gómatal;  því  slíkir  ana  leingra 
og  leingra  fram  í  guðleysi, 

17.  Og  lærdómur  þeirra  etur 
um  sig,  eins  og  helbruni.  I 
tölu  þeirra  eru  þeir  Hyme- 
Deus  og  Fíletus, 

18.  Sem  eru  viknir  frá  sann- 
leikanum,  segja  upprisuna  þeg- 
ar  um  garð  gengna  og  koU- 
varpa  trú  sumra. 

19.  En  Guðs  byggíng  stendur 
stöðug,  og  heíir  þessa  yíir- 
skript:  "Drottinn  þekkir  sína" 
og  "  hver,  sem  nefnir  Drottins 
nafn,  haldi  sér  frá  lánglæti." 

20.  En  á  stóru  heimili  eru 
ekki  einúngis  ker  úr  gulli  og 
silfri,  lieldur  og  úr  tre  og  leir, 
sum  vegleg,  sum  óvirðugleg. 

21.  Þess  vegna  mun  liver,  sem 
heldur  sér  hreinum  frá  þess- 
um,  verða  veglegt  ker,  helg- 


TIL  TÍMÓTEUS.  417 

að  og  hagfelt  hússbóndanum, 
hæfilegt  tilserhvers  góðs  verks. 

22.  Forðast  þú  æskunnar 
girndir;  en  stunda  þú  rettvísi, 
trú,  kærleika,  frið  við  alla  þá, 
sem  ákalla  Drottinn  af  hreinu 
hjarta. 


23.  Forðastu  heimslmlegar 
og  óskynsamlegar  spurníngar, 
vitandi,  að  þær  leiða  af  sér 
þráttanir ; 

24.  En  Drottins  þjöni  hæfir 
ekki  að  deila,  heldur  vera  Ijúf- 
ur  við  alia,  laginn  á  að  kenna, 
umburðarsamur, 

25.  Leiðréttandi  mótstööu- 
menn  með  hógværð,  ef  Guð 
kynni  að  gefa  þeim  sinna- 
skipti,  svo  þeir  komist  til 
þekkíngar  á  sannleikanum, 

26.  Og  endurvitkist  úr  djöfuls- 
ins  snöru,  þar  sem  þeir  eru 
flæktir  af  lionum  til  að  gjöra 
hans  vilja. 

3.  KAPÍTULT. 

Postulinn  segir  fyrir  hættulegar  tiðir.  Hrósar 
Ttmöteusi.  Aminnir  um  að  táka  shr  varafyrir 
svikurum,  en  halda  sér  stöðuglega  við  Guðs  orð. 

VÍ  það  skaltu  vita,  að  á 
síðustu  dögum  munu  verða 
hættulegar  tíöir ; 

2.  Því  þá  munu  menn  verða 
sérgóðir,  f  égjarnir,  raupsamir, 
þóttafullir,  guðlastarar,  for- 
eldrum  óhlýðnir,  vanþakklátir, 
vanhelgir, 

3.  Kærleikslausir,  óhaldinorð- 

D  d 


418  S.  PÁLS  SÍÐ 

ir,  bakmálugír,  bindindislausir, 
grimmir,  hatandi  dygðir, 

4.  Svikarar,  framhleypnir, 
hrokafullir,  elskandi  meira 
munaðarlífið  en  Guð, 

5.  Hafandi  á  ser  yfirskin  guð- 
hræðslunnar,  en  afneita  hennar 
krapti.    Forðastu  þvílíka. 

6.  Á  meðal  þessara  eru  þeir, 
sem  smeygja  ser  inn  í  hús,  og 
vela  kvennsniptir,  sem  era 
syndum  hlaðnar  og  leiðast  af 
margvíslegum  girndum, 

7.  Sem  eru  alt  af  að  læra,  en 
komast  aldrei  til  þekkíngar  á 
sannleikanum. 

8.  Eins  og  þeir  Jannes  og 
Jambres  stóðu  á  móti  Mósi, 
þannig  standa  þessir  á  móti 
sannleikanum;  eru  menn  hug- 
spiltir  og  illa  trúaðir. 

9.  En  þeim  mun  ekki  mikið 
veröa  ágeingt,  því  fíflska  þeirra 
mun  verða  hverjum  manni  aug- 
Ijös,  eins  og  hinna  varð. 

10.  En  þú  heíir  breytt  eptir 
mer  í  kenníngu,  hegðun,  ásetn- 
íngi,  trú,  lánglundargeði,  kær- 
leika,  þolgæði, 

ll.I  ofsóknum  og  þjáníngum, 
slíkum  sem  eg  varð  að  sæta  í 
Antíokkíu,lkoníu,Lystra,hverj- 
ar  ofsöknir  eg  stóðst,  og  Drott- 
inn  frelsaöi  mig  úr  þeim  öUum. 

12.  Enda  munu  allir  verða  of- 
sóktir,  sem  vilja  Ufa  guðræki- 
lega  í  Jesú  Kristi. 


iBI  PISTILL  4.  Kap. 

13.  En  vondir  menn  og  svik- 
arar munu  magnast  í  vonzk- 
unni,  villa  aðra  og  villast 
sjálfir. 

14.  En  halt  þú  stöðuglega  viö 
það,  sem  þú  liefir  numið  og  ert 
sannfærður  um,  þar  eð  þú  veizt, 
af  liverjum  þú  hefir  numið  það, 

15.  Og  þar  eð  þer  er  frá  barn- 
æsku  kunnug  heilög  ritníng, 
sem  getur  uppfrætt  þig  til 
sáluhjálpar,  (sem  fæst)  með 
trúnni  á  Jesú  Kristi. 

16.  Öll  ritníng  er  innblásin  af 
Guði,  og  nytsöm  til  lærdóms, 
til  sannfæríngar  gegn  mótmæl- 
um,  til  leiðréttíngar,  til  ment- 
unar  í  rettlæti, 

17.  Svo  Guös  maður  sé  algjör 
og  til  als  góðs  verks  hæíilegur. 

4.  KAPÍTULL 

PostuUnn  dminnir  Timöteus  til  trúmensku  i  hans 
emhætti.  Fyi  irsegir  dauða  sinn.  Biður  Tímó- 
teus  að  homa  til  sin,  kvartar  yjir  nokkrum,  en 
huggar  sig  við  Guðs  aðstoð.  Heilsanir. 

EG  grátbæni  þig  í  augsýn 
Guös  og  Jesú  Krists,  sem 
dæma  mun  lifendur  og  dauða, 
þá  hann  opinberast  í  ríki  sínu, 

2.  Að  þú  prédikir  lærdóminn, 
og  haldir  áfram  með  það  í  tíma 
og  ótíma;  sannfær,  ávíta,  áminn 
meg  ýtrasta  þolgæði  og  upp- 
fræðíngu. 

3.  Því  þann  tíma  mun  að  bera, 
að  menn  ekki  þola  hina  heilsu- 
samlegu  kenníngu,  heldur 
safíia  sér  kennendum  eptir 


4.  Kap.  TIL  Tl 

girndum  sinum,  eptir  því,  sem 
eyrun  Idæa ; 

4.  Og  snúa  eyrum  sinum  burt 
frá  sannleikanum,  og  snúa  sér 
aö  hegiljum. 

5.  Ell  vert  þú  árvakur  í  öUu, 
þol  ilt,  gæt  prédikara  embætt- 
isins,  og  veittu  embættinu 
fullnustu. 

6.  Nú  þegar  á  eg  að  fórnfær- 
ast,  og  minn  lausnartími  er 
fyrir  liöiidum. 

7.  Eg  heíi  barizt  góöri  bar- 
áttu,  fuUkomnað  lilaupið,  hald- 
iö  trúnni. 

8.  Að  öðru  leyti  er  handa  mer 
afsíðis  lögö  kóróna  rettlætisins, 
sem  Drottinn,  sá  hinn  réttláti 
dómari,  mun  gefa  mer  á  þeim 
(ákveðiia)  degi,  en  ekki  einúng- 
is  mér,  heldur  og  öllum,  sem 
þráð  hafa  tilkomu  lians. 

9.  Kappkosta  að  koma  bráð- 
um  til  min  \. 

10.  Þvi  Demas  heíir  yíirgefið 
mig,  af  þvi  liann  elskaði  þenna 
heim,  og  er  farinn  til  Tessalo- 
níku ;  Kreskes  er  farinn  til 
Galatsíuog  Títus  tilDalrnatsíu. 

11.  Lúkas  er  einn  hjá  mer. 
Taktu  Markús  og  lát  hann 
fylgjast  með  þer,  því  hann  er 
nytsamiir  mer  til  þjónustu  ; 

12.  Tykíkus  hefi  eg  sent  til 
Efesus. 

13.  Þegar  þú  kemnr,  þá  færöu 
mer  bókatöskuna,  sem  eg  skildi 


lOTEUS.  419 

eptir  í  Tróas  hjá  Karpusi,  og 
bækurnar,  einkanlega  skinn- 
bækurnar. 

14.  Alexander,  járnsmiðurinn, 
hefir  gjört  mer  margt  ilt; 
Drottinn  gjaldi  bonum  eptir 
verkum  hans. 

15.  Taktu  þér  líka  vara  fyrir 
honum,  því  að  hann  heíir  stór- 
um  staðið  í  móti  vorum  orðum. 

16.  1  minni  fyrstu  málsvörn 
stóð  einginn  með  mer,  heldur 
yfirgáfu  mig  allir;  ó  að  þeim 
verði  það  ekki  tilreiknað. 

17.  En  Drottinn  stöð  með  mer, 
og  veitti  mér  krapt  til  að  fram- 
fylgja  kenníngunni,  svo  allir 
heiðíngjar  skyldu  hana  heyra. 
Og  eg  varð  frelsaður  úr  gini 
Ijónsins, 

18.  Og  Drottinn  mun  frelsa 
mig  frá  öliu  illu,  og  hjálpa 
mér  til  sins  himneska  ríkis. 
Honum  sé  dýrð  frá  eilífð  til 
eilífðar,  amen. 

19.  Heilsaðu  Prisku  og  A« 
kvílasi  og  heimili  Onesííórí. 

20.  Erastus  varð  eptir  í  Kor- 
intuborg,  en  Trófínius  skildi 
eg  eptir  sjúkan  í  M0etus. 

21.  Kappkosta  aö  koma,  áður 
vetrar.  Þér  heilsa  Evbúlus  og 
Púde&,  Línus,  Kládía  og  allir 
bræðurnir. 

22.  Drottinn  Jesús  Kristur  se 
með  þínum  anda.  Náð  sé  með 
yður,  amen. 

Dd2 


SÁNKTI  PÁLS  PISTILL 


TIL 

TÍTUS. 


1.  KAPÍTULI. 

Kveðja.  Hvílikur  sá  eiqi  að  vera,  sem  Titus 
setur  til  lcennara  á  Krit ;  Pdll  lýsir  Krit- 
armönnum,  og  shipar  aö  ávita  pá. 

PÁLL,  þjón  Guðs,  postuli 
Jesú  Krists,  settur  vegna 
trúar  Guðs  útvaldra  og  sann- 
leikans  þekkíngar,  guðrækni 
til  eflíngar, 

2.  Og  í  von  um  eilíft  líf,  er 
hinn  sannorði  Guð  hafði  heit- 
ið  frá  eilífð, 

3.  En  gjörði  á  sínum  tíma 
þetta  sitt  heit  kunnugt  í  þeirri 
predikun,  sem  mer  er  á  liend- 
ur  falin  eptir  skipun  Guðs  vors 
frelsara, 

4.  Óskar  Títusi,  sönnum  syni 
í  sameiginlegri  trú,  náðar, 
miskunar  og  friðar  af  Guði 
Föður,  og  Drottni  Jesú  Kristi, 
vornm  frelsara. 

5.  Þess  vegna  skildi  eg  þig 
eptir  í  Krít,  til  þess  þú  færðir 
í  lag  það,  sem  á  brast,  og  sett- 
ir  öldúnga  í  sérhverri  borg, 
eins  og  eg  skipaði  þér : 

6.  Þann  er  væri  óaðfinnanleg- 
ur,  einnar  konu  eiginmaður, 
sem  ætti  trúuð  börn,  er  hvorki 
væni  illa  ræmd  fyrir  andvara- 
lejsi,  né  óhlýðin. 


7.  Því  biskup  á  að  vera  ólast- 
andi,  eins  og  Guðs  ráðsmaður, 
ekki  sjálf  byrgíngur,  ekki  reiði- 
gjarn,  ekki  drykkjumaður, 
eigi  ofstopasamur,  né  sólginn 
í  svívirðilegan  ávinníng ; 

8.  Heldurgestrisinn,gott  elsk- 
andi,  ráðsvinnur,  réttvís,  heil- 
agur,  bindindissamur, 

9.  Sem  er  fastheldinn  við  hinn 
áreiðanlega  lærdóm,  eins  og 
hann  heíir  kendur  verið,  svo 
að  hann  bæði  sé  fær  um  aö 
fræða  í  þeim  heilsusamlega 
lærdómi,  og  að  hrekja  þá, 
sem  móti  mæla. 

10.  Því  margir  eru  þverbrotn- 
ir,  fara  með  þvættíng,  og  leiða 
aðra  í  villu,  allra  lielzt  hinir 
umskornu ; 

11.  Þá  ber  honum  að  niður- 
þagga;  því  þeir  umsnúa  heil- 
um  heimilum,  með  því  þeir 
kenna  það,  sem  ósæmilegt 
er,  fyrir  svívirðilegs  ávinníngs 
saldr. 

12.  Einbver  landi  þeirra,  spá- 
maður  sjálfra  þeirra  segir  um 
þá:  Krítarmemi  eru  síljúgandi, 
óarga  dýr  og  letimagar.  Þessi 
vitnisburður  er  sannur. 

13.  Ávíta  þú  þá  þess  vegna 


2.  Kap.         S.  PÁLS  PISTI 

liaiðlega,  svo  þeir  veröi  heil- 
brigöir  í  trúnni, 

14.  Og  geíi  ekki  gaum  að  bá- 
biljum  Gyðínga  og  setníngum 
þeirra,  sem  fráhverfir  eru 
sannleikanum. 

15.  Hreinum  er  að  sönnu  alt 
hreint;  en  þeim,  sem  saurg- 
aðir  eru  og  vantrúaðir,  er  ekk- 
ert  hreint ;  heldur  er  Imgarfar 
og  samvizka  þeirra  saurguð. 

16.  Þeir  þykjast  þekkja  Guð, 
en  afneita  honum  með  verk- 
unum,  þeir  eru  viðbjóðslegir, 
þverúðarfullir  og  til  livers  góðs 
verks  óhæfir. 

2.  KAPÍTULL 

Posiulinn  ávísar  Titusi,  um  hvað  hann  eigi  að 
áminna  hvern  ser  i  lagi  ;  hviMkur  hann  eigi 
að  vera  sjdlfur  ;  tálar  um  tilgdng  sending ar 
Krists  í  heiminn. 

EN  tala  þú  það,  sem  enum 
heilsusamlega  lærdómi 
sæmir : 

2.  Að  gamlir  menn  seu  ár- 
vakrir,  heiðviröir,  ráðsettir, 
heilbrigðir  í  trúnni,  kærleikan- 
um  og  þolinmæðinni ; 

3.  Söiimleiðis,  að  gamlar  kon- 
ur  séu  í  háttalagi  sínu,  eins  og 
heilögum  sóinir,  ekki  bak- 
máliigar,  né  sólgnar  í  áfeinga 
drykki,  heldur  gott  kennandi ; 

4.  Svo  þær  laði  enar  ýngri  til 
að  elska  menn  sína  og  börn, 

5.  Aö  vera  ráðsettar,  skírlíf- 
ar  heimilisræknar,  góðsamar, 
bændum  sínum  undirgethar, 


TIL  TÍTUS.  421 

svo  Guðs  orð  verði  ekki  fyrir 
lasti. 

6.  Sömuleiðis  ámínn  þú  ena 
ýngri,  að  þeir  séu  ráðsettir. 

7.  Sýn  sjálfan  þig  hvervetna 
sem  fyrirmynd  góðra  verka ;  í 
kenníngimni  spiUíngarleysi  og 
röggsemd, 

8.  Heilsusamlega  og  ólastandi 
ræðu,  svo  að  mótstöðumaður- 
inn  fyrirverði  sig  þegar  hann 
hefur  ekkert  ilt  umoss  aðsegja. 

9.  Áminn  þrælana,  að  þeir  seu 
hússbændum  sínum  undirgefn- 
ir  og  í  öllu  geðþekkir,  ekki 
svörulir, 

10.  Ekki  serdrægir,  heldur 
auðsýni  alia  góða  trúmennsku, 
svo  þeir  prýði  lærdóm  Guðs, 
vors  frelsara,  í  öllum  greinum. 

11.  Því  Guðs  náð  hefir  birzt 
sáluhjálpleg  öllum  mönnum, 

12.  Er  fræðir  oss,  aö  ver 
skulum  afneita  óguðlegleika 
og  veraldlegum  girndum,  en 
lifa  siðsamlega,  rettvíslega  og 
guðrækilega  í  þessum  heimi, 

13.  Bíðandi  þeirrar  sælu,  sem 
er  í  vændum,  og  dýrölegrar 
opinberunar  hins  mikla  Guðs 
og  vors  frelsara  Jesú  Krists, 

14.  Sem  heíir  útgefið  sig  fyrir 
oss,  svo  að  hann  endurleysti 
oss  frá  als  konar  ránglæti, 
og  hreinsaði  ser  sjálfum  folk 
til  eignar,  kostgæíið  til  góðra 
verka. 


S.  PALS  PISTILL  TIL  TÍTUS. 


422 

15.  Kenn  þú  þetta,  áminn  og 
ávíta  með  allri  alvörugefni; 
einginn  fyrirlíti  þig. 

3,  KAPÍTULL 

Tilus  á  að  dminna  um  hlýðni  við  yfirvold  og  til 
fleir'i  dygða.  Að  forðast  fánýtar  spurning ar 
vg  þrdtianir.   Niðurlag  pistilsins. 

A"  MINN  þá,  að  þeir  sen 
höfðíngjum  og  yfirvöld- 
um  undirgefnir,  sýni  þeim 
hlýðni,  séu  reiðubúnir  til  sér- 
hvers  góðs  verks, 

2.  Illmæli  eingum,  sen  ekki 
deiliigjarnir,  sanDgjarnir,  sýni 
als  konar  hógværð  við  alla 
menn ; 

3.  Því  yer  vorum  líka  forðiim 
óskynsamir,  óhlýðnir,  villuráf- 
andi,  þjónuðum  girndum  og 
margs  konar  munaðarlííi,  lifð- 
um  í  vonzku  og  öfimd,  vorum 
haturs  verðir  og  liötuöum  liver 
annan. 

4.  En  þegar  gæzka  Giiðs  vors 
frelsara  og  elska  hans  til  mann- 
anna  birtist, 

5.  Þá  frelsaði  hann  oss,  ekki 
vegna  rettlætandi  verka,  sem 
vér  hefðum  unnið,  heldiir  af 
náð  sinni  með  endurfæðíngar- 
langinni  og  endiirDýúngu  Heil- 
ags  Anda, 

6.  Sem  hann  ríknglega  útlielti 
yíir  oss  fyrir  Jesúm  Krist,  vorn 
frelsara, 

7.  Svo  að  ver,  rettlættir  fyrir 


3.  Kap. 

hans  náð,  yrðum  erfíngjar  ei- 
lífs  lífs  eptir  voninni. 

8.  Þetta  er  áreiðanlegur  lær- 
dómur ;  og  þetta  vil  eg  aö  þú 
staðfestir,  svo  að  þeir,  sem 
trúa  á  Guð,  láti  ser  umhugað 
um  að  ástunda  góðverk.  Þetta 
er  mönnum  gott  ognytsamlegt. 

9.  En  heimskiilegar  spurníng- 
ar  og  ættartölur,  deiliir  og 
þrætur  út  af  lögmálinu  skaltu 
forðast,  því  þær  eru  öþarfar 
og  hegómlegar. 

10.  Flokkadráttasaman  mann 
skaltu  forðast,  eptir  að  þú  einu 
sinni  eða  tvisvar  hefir  ámint 
hann ; 

11.  Með  því  þú  veizt,  að  því- 
líkur  er  frásnúinn,  og  syndgar 
og  er  sjálfdæmdur. 

12.  Þegar  eg  sendi  Artemas 
eða  Tykíkiis  til  þín,  þá  kosta 
kapps  nm  aö  koma  til  mín  í 
Níkópölis,  þyí  þar  heíi  eg  á- 
sett  mér  að  hafa  vetrarvist. 

13.  Lát  þér  ant  um  að  veita 
Senusi  lögvitríngi  og  Appolló 
góðan  fararbeina,  svo  að  þá 
ekkert  bresti. 

14.  Vorir  eiga  og  að  læra  að 
auðsýna  góðgjörðir  til  að  bæta 
úr  þörfum  annara,  svo  að  þeir 
sévi  ekki  ávaxtarlausir. 

15.  Allir,  sem  hjá  mer  ern, 
heilsa  þer.  Heilsa  þú  öllum, 
sem  elska  oss  í  trúnni.  Náð 
se  með  yður  ölliim. 


SÁNKTI  PÁLS  PISTILL 

TIL 

FÍLEMONS. 


1.  KAPÍTULI. 

Pdll  öslcar  Filemoni  og  fieirum  göðs ;  hrösar 
Filemoni  ;  hiður  hann  taJca  í  sátt  þræl  hans, 
Onesimus,  er  frd  honum  hafði  strokið,  en  Páll 
síðan  kristnað,  Niðurlag  pistilsins. 

PÁLL,  bandíngi  Jesú  Krists, 
og  Tímóteus  bróðir,  kveðj- 
um  Fílemon,  vorn  ástfólgna  og 
samþjón, 

2.  Vora  kæru  Appíu  og  Ark- 
ippiis,  stríðsfélaga  vorn,  og 
allan  söfnuðinn  í  þínu  húsi : 

3.  Náð  og  friður  sé  með  yð- 
ur  af  Guði  vorum  Föður  og 
Drottni  Jesú  Kristi. 

4.  Guöi  mínum  gjöri  eg  þakk- 
ir,  í  hvert  sinn  sem  eg  minnist 
þín  í  mínum  bænum, 

5.  Þar  eð  eg  heyri  getið  um 
þá  elsku  og  trú,  sem  þú  heíir 
til  Drottins  Jesú  og  til  allra 
heilagra ; 

6.  (Og  óska  eg),  að  hluttekn- 
íng  í  trú  þinni,  ásamt  viður- 
kenníngu  als  hins  góða,  sem 
oss  hefir  hlotnazt,  auðsýni  sig 
kröptuga  fyrir  Jesúm  Krist. 

7.  Því  vér  höfum  mikla  gleði 
og  huggun  af  kærleika  þínum, 
þar  eð  þú,  bróðir,  hefir  endur- 
nært  lijörtu  hinna  heilögu. 

8.  Þö  eg  þessvegna  geti  með 


mikiUi  djörfúng  í  Kristi  boðið 
þér  það,sem  þer  sómir  að  gjöra, 

9.  Þá  vil  eg  heldur  biðja  þig 
í  vinsemd ;  þú  veizt,  hvílíkiir 
eg  er,  gamalmennið  Páll,  sem 
nú  þar  að  auki  er  í  fjötrum 
sakir  Jesú  Krists. 

10.  Eg  biö  þig  fyrir  son  minn 
Onesímiss,  sem  eg  heíi  alið  í 
mínum  fjötrum. 

11.  Hann  var  þér  áður  óþarf- 
ur,  nú  er  hann  bæöi  þer  og 
mér  þaifur.  ÞenDa  sendi  eg ; 

12.  Taktu  honum  vel;  hann 
er  hjartað  í  mer. 

13.  Eg  vildi  að  sönnu  halda 
honum  hjá  mér,  svo  að  hann  í 
þinn  stað  þjónaöi  mér  í  fjötr- 
um  mímim,  sem  eg  ber  sakir 
náðarboðskaparins ; 

14.  En  án  þíns  samþjkkis 
vilda  eg  ekki  gjöra  það,  svo 
aö  þessi  velgjörníngur  þinn 
kæmi  ekki  af  naiiðung,  heldur 
af  fúsum  vilja. 

15.  Því,  ef  til  vill  hefur  hann 
um  stundar  sakir  skiHzt  við 
þig,  svo  aö  þú  síðan  skyldir 
æfinlega  halda  honum, 

16.  Ekki  framar  eins  og  þræli, 
heldur  þræli  fremri,  eins  og 


424 


PISTILLINN 


elskulegum  bróður,  mjög  kær- 
um  mér,  en  því  framar  þer, 
bæði  vegna  líkamlegrar  þjón- 
ustu  og  í  Drottins  erindum. 

17.  Ef  þú  því  álítur  mig  stall- 
bróður  þinn,  þá  taktu  á  móti 
honum,  eins  og  eg  væri  það 
sjálfur. 

18.  En  ef  liann  hefir  gjört  þer 
órett  í  nokkuru,  ellegar  er 
skyldugur,  þá  tilreikna  mér  það. 

19.  Eg  Páll  skrifa  þetta  með 
eigin  hendi :  "  eg  skal  gjalda;" 
svo  eg  ekki  nefni  þaö,  að  þú 
ert  mér  jafnvel  skyldugur  um 
sjálfan  þig. 

20.  Já,  lát  mig  njóta  þess, 
bróöir,  að  þú  ert  oröinn  Drott- 


1.  Kap. 

ins;  endurnær  mitt  hjarta  fyr- 
ir Krists  skuld. 

21.  FuUviss  um  þína  hlýðni 
skrifa  eg  þetta,  því  eg  veit,  að 
þú  munir  g;jöra  meira,  en  eg 
kefi  mælzt  til. 

22.  En  hafðu  líka  til  reiðu 
gestaherbergi  handa  mér,  því 
eg  vona,  að  eg  vegna  yðar 
bæna  muni  verða  gefinn  yður. 

23.  Þér  heilsar  Epafras,  sem 
er  bandíngi,  eins  og  eg,  í  Jesú 
Kristi ; 

24.  Sömuleiðis  Markús,  Ari- 
starkus,  Demas  og  Lúkas, 
samþjónar  mínir. 

25.  Náðin  Drottins  vors  Jesú 
Krists  se  með  yðar  anda. 


PISTILLINN  TIL  HINNA 

HEBRESKU. 


1.  KAPÍTULI. 

/  fyrndinni  lU  Guð  spámenn  sína  kunngjöra 
feðrunum  sinn  vilja,  en  fyrir  skemsiu  lU  hann 
Son  sinn,  sem  einglunum  er  æðri,  gjöra  hið 
sama. 

EPTIR  að  Guð  forðum  haf  ði 
talað  til  feðranna  optsinnis, 
og  með  mörgu  móti,fyrir  munn 
sinna  spámanna,  hefur  hann  á 
þessum  síöustu  tímum  til  vor 
talað  fyrir  Soninn, 

2.  Sem  hann  setti  erfíngja 
allra  hluta,  fyrir  hvern  hann 
og  hefur  skapað  heiminn, 


3.  Sem,  af  því  hann  er  geisli 
hans  dýrðar  og  ímynd  hans 
veru,  er  öllu  stjórnar  með  orði 
síns  máttar,  settist  til  hægri 
hliðar  guðlegri  hátign  á  hæð- 
um,  eptir  það  hann  fyrir  sjálf- 
an  sig  (með  dauða  sínum)  haf5i 
hreinsað  oss  frá  syndunum, 

4.  Og  er  orðinn  einglunum 
þeim  mun  hærri,  sem  hann 
heíir  þeim  háleitari  tign  öðlazt. 

5.  Því  við  hvern  af  einglunum 
hefir  Guð  nokkurn  tíma  sagt : 


2.  Kap.  TIL  HINNA 

"  þú  ert  minn  sonur,  í  dag  gat 
egþig?"  Og  enn  aptur  segir 
hann :  eg  vil  vera  bans  Fað- 
ir  og  hann  skal  vera  minn 
Sonur 

6.  En  þegar  hann  aptur  boð- 
ar  komu  sins  frumgetna  Sonar 
1  heiminn,  kveður  hann  svo 
að  orði:  "allir  einglar  Guðs 
skulu  tilbiðja  hann." 

7.  En  um  einglana  verður  svo 
að  oröi  kveðið:  "sina  eingla 
hefur  hann,  sem  vinda,  og  sina 
þjóna,  sem  eldsloga." 

8.  En  um  Soninn  þar  á  mot : 
"  þitt  hásæti,  ó  Guð,  varir  um 
aldur  og  æfi,  þinn  veldissproti 
er  veldisspira  réttvísinnar. 

9.  Þú  elskaðir  rettindin,  en 
hataðir  rángindin,  þess  vegna 
heíir  Guð,  þinn  Guð,  smurt 
þig  með  gleðinnar  viðsmjöri 
fram  yfir  þina  jafníngja." 

10.  Og  á  öðrum  stað  stendur : 
"  Drottinn,  i  öndveröu  grund- 
vallaðir  þú  jörðina,  og  himn- 
arnir  eru  þin  handaverk. 

11.  Þeir  munu  undir  lok  Hða, 
en  þú  varir  við,  allir  munu 
þeir  fyrnast,  sem  annað  fat, 

12.  Og  eins  og  möttul  muntu 
þá  saman  vefja;  þeir  munu 
umbreytast,  en  þú  ert  hinn 
sami,  og  þín  ár  munu  ekki 
þrjöta." 

13.  En  við  hvern  af  einghm- 
um  hefir  Guö  nokkurn  tima 


HEBBESKU.  425 

sagt:  "sit  þú  mer  til  hægri 
bandar,  þángað  til  eg  gjöri 
övini  þína  að  þinni  fótaskör?" 

14.  Eru  þeir  ekki  allir  þjón- 
ustubundnir  andar,  sem  send- 
ir  eru  í  þeirra  þarfir,  sem  eiga 
að  erfa  sáluhjálpina  ? 

2.  KAPÍTULI. 

Áminmng  um  að  halda  við  lærdöminn  vegna 
Krists  hdtignar  og  f  riðþægíngar. 

"FjESS  vegna  ber  oss  því 
Jf^  framar  að  halda  huganum 
stöðugum  við  þann  lærdóm,  er 
vér  höfum  heyrt,  að  ekki  vill- 
umst  vér  frá  honum. 

2.  Því  haíi  sá  lærdómur,  sem 
boöaöur  var  fyrir  einglanna 
miUigaungu,  stöðugur  staðiö, 
og  öll  yíirtroðsla  og  óhlýðni 
gegn  honum  feingið  sín  makleg 
málagjöld, 

3.  Hvernig  munum  ver  þá 
geta  sloppið  hjá  hegníngu,  ef 
vér  vanrækjum  þvílíkan  frels- 
is  lærdóm,  sem  Drottinn  vor 
sjálfur  hóf  fyrstur  að  kenna, 
og  sem  síðan  er  staðfestur  til 
vor  kominn  frá  þeim,  er  hann 
heyrðu. 

4.  Þar  Guð  sjálfur  styrkti 
þeirra  vitnisburð  með  táknum, 
undrum,  margs  konar  krapta- 
verkum  og  Heilags  Anda  út- 
býtíngu  eptir  sinni  velþóknun. 

5.  Því  ekki  gaf  hann  eingl- 
unum  vald  yfir  hinum  kom- 


426  PISTI 

anda  lieimi,  sem  ver  her  töl- 
um  um. 

6.  En  svo  hefir  viss  maður 
komizt  að  oröi  einliverstaðar : 
"hversu  veglegur  er  maðurinn, 
að  þú  skulir  minnast  hans, 
eða  mannsins  sonur,  að  þú 
skulir  líta  til  hans. 

7.  Um  stundar  sakir  gjörðir 
þú  hann  einglunum  óæðri,  með 
vegsemd  og  heiðri  krýndir  þú 
hann,  og  settir  hann  yfir  verk 
þinna  handa. 

8.  Alia  hluti  lagðir  þú  undir 
hans  fætur."  En  fyrst  hann 
gjörði  honum  alia  hluti  undir- 
gefna,  þá  hefir  hann  ekkert 
það  eptir  skilið,  er  ekki  se 
undir  hann  lagt.  En  ver  sjáum 
þö  enn  þá  ekki,  að  allir  hlutir 
seu  undir  hann  gefnir. 

9.  En  þar  á  móti  sjáum  ver, 
að  Jesus,  sem  um  stundar 
sakir  var  gjörður  einglunum 
öæðri,  er,  vegna  þess  hann 
dauðann  þoldi,  með  dýrö  og 
vegsemd  kórónaður,  svo  að 
hann  af  Guðs  náð  líði  dauðann 
fyrir  alla. 

10.  Því  það  hæfði  þeim,  fyrir 
hvern  og  af  hverjum  alt  er 
gjört,  þeim,  er  leiðir  marga 
sonu  til  dýrðar,  dýrðlegan  að 
gjöra  höí'und  frelsis  þeirra 
með  þjáníngum. 

11.  Því  sá,  sem  helgar,  og 
þeir,  sem  helgaðir  verða,  eru 


jLINN  2.  Kap. 

allir  börn  hins  eina;  þess 
vegna  fyrirverður  hann  sig 
ekld  að  kalla  þá  bræður,  þar 
hann  segir: 

12.  "Eg  vil  kunngjöra  þitt 
nafn  bræðrum  mínum,  mitt  í 
söfnuöinum  vil  eg  sýngja  þér 
lof." 

13.  Og  enn  annarstaðar :  "  á 
hann  vil  eg  setja  mitt  traust ;" 
og  enn  fremur :  "  sjá,  hér  em 
eg,  og  þau  börn,  er  Guð  gaf 
mer. 

14.  En  af  því  börnin  hafa 
hold  og  blóð,  þá  er  hann  einn- 
ig  orðinn  þess  hluttakandi,  svo 
að  hann  með  (sínum)  dauða 
gæti  svipt  krapti  dauðans  yfir- 
ráðanda,  þaö  er  djöfulinn,  og 
frelsað  þá, 

15.  Sem  af  ótta  fyrir  dauðan- 
um  lifðu  allan  sinn  aldur  und- 
ir ánauðaroki. 

16.  Því  einganvegin  tekur 
hann  að  ser  einglana,  heldur 
Abrahams  niöja. 

17.  Þess  vegna  hlaut  hann  í 
öUu  að  gjörast  bræðrum  sín- 
um  líkur,  svo  hann  verða 
kynni  miskunsamur  og  trú- 
lyndur  höfuðprestur  í  sínu  em- 
bætti  fyrir  Guði,  til  þess  að 
friðþægja  fyrir  fólksins  syndir.  | 

18.  Því  vegna  þess  hann  hefir 
sjálfur  mátt  kenna  á  freistíng- 
um,  þá  geiur  hann  hjálpað 
þeim,  sem  freistaðir  verða. 


3.  Kap.  TIL  HINNA 

3.  KAPlTULI. 

Hlýðni  við  Krist,  sem  er  æðri  en  Moses. 
Viðvðrum  við  þvermöðsku. 

|3ESS  vegna,  þér  heilögu 
Jr  bræður,  sem  hluttakandi 
eruð  orðnir  hinnar  himnesku 
köllunar,  gefið  gætur  að  Jesú 
Kristi, 

2.  Postula  og  æðsta  presti 
vorrar  játníngar,  sem  trúr  var 
þeim,  er  hann  til  þess  skipaði, 
eins  og  Móses  var  trúr  í  öllu 
hans  húsi. 

3.  Því  þessi  álízt  verðugiir 
þeim  mun  æðri  tignar  en  Mo- 
ses, sem  sá,  er  húsið  byggir, 
er  æðri  en  húsið  sjálft. 

4.  (Því  sérlivert  hús  er  gjört 
af  einhverjum,  en  Guð  hefir 
gjört  alt). 

5.  Móses  var  að  sönnu  trúr  í 
öllu  hans  húsi,  eins  og  þjön, 
í  því  að  kunngjöra  það,  sem 
fyrir  liann  var  lagt. 

6.  En  Kristur  er  þar  á  móti 
settur  sem  Sonur  yíir  hans 
hús,  og  hans  hús  erum  ver,  ef 
að  vér  alt  til  æfiloka  liöldum 
fast  viö  cljörfúng  og  hrósun 
vorrar  vonar. 

7.  Þess  vegna  eins  og  Heilag- 
ur  Andi  segir :  "  1  dag,  meðan 
þér  heyrið  hans  raust,  þá  for- 
lierðið  ekki  hjörtu  yðar, 

8.  Eins  og  forðiim  í  upp- 
hlaupinu  á  freistínga-degimim 
í  eyðimörkinni, 


HEBRESKU.  427 

9.  Þar  sem  feður  yðar  freist- 
uðu  mín  og  reyndu  mig,  þótt 
þeir  í  40  ár  hefðu  séð  verk 
þau,  er  eg  gjörði. 

10.  Þess  vegna  gramdist  eg 
þjóð  þessari,  og  sagði :  óaflát- 
anlega  villast  þeir  í  hjörtiim 
sínum  og  þekkja  ekki  mína 
vegu. 

11.  Þess  vegna  sór  eg  í  bræði 
minm',  að  þeir  aldrei  skyldu 
komast  til  míns  hvíldarstaðar." 

12.  Gjaldið  varhuga  við  því, 
bræður,  að  einginn  yðar  búi 
yfir  vondu  vantrúar  hjaría,  er 
vilji  falla  frá  enum  lifanda 
Guði. 

13.  Heldur  áminniö  hver  ann- 
an  hversdaglega,  á  meðan  sagt 
verður  1  dag,  svo  aö  eingina 
yðar  forherðist  af  syndarimiar 
afvegaleiðslu. 

14.  Því  ver  erum  orðnir  hlut- 
takandi í  Kristi,  ef  vér  alt  til 
æíiloka  höldiim  fast  við  hinn 
fyrsta  trúar-grundvöll. 

15.  Fyrst  sagt  er :  "  í  dag,  ef 
þer  heyriö  hans  raust,  þá  for- 
herðið  ekki  yðar  hjörtu,  eins 
og  hinir  gjörðu  í  npphlaup- 
inu." 

16.  Hverjir  voru  það  þá,  sem 
reittu  hann  til  reiði,  þó  þeir 
heyrðu  hana?  Voru  það  ekki 
allir  þeir,  sem  Móses  leiddi  út 
af  Egypt  alandi  ? 

17.  Og  hverjum  var  hama 


428  PISTI 

gramur  í  40  ár  ?  Var  það  ekki 
þeim,  sem  syndguöu  og  féllu 
í  eyðimörkinni  ? 

18.  Og  hverjir  voru  það,  sem 
hann  sór  að  aldrei  skyldu  ná 
inngaungu  í  lians  hvíldarstað, 
nema  hinir  vantrúudu  ? 

19.  Svo  sjáum  ver  þá,  aö  þeir 
gátu  ekki  náð  þar  inngaungu 
vegna  vantrúar  sinnar. 

4.  KAPlTULI. 

FramJiald.    Kristur  er  vor  æÖsti  prestur. 

TÖKUM  oss  því  vara  fyrir, 
að  einginn  á  meðal  vor 
sýnist  að  draga  sig  aptur  úr, 
fyrst  það  fyrirlieit,  að  vér  meg- 
um  inngánga  til  hans  hvíldar- 
staðar,  stendur  oss  en  þá  opið. 

2.  Því  einnig  oss  er  fyrirheit- 
ið  gefið,  eins  og  þeim ;  en  þetta 
fyriheit  kom  þeim  til  eingra 
nota,  sem  það  var  boðaö,  vegna 
þess  það  fyrirhitti  einga  trú 
hjá  þess  heyrendum,  er  það 
gæti  samþýðzt. 

3.  Því  vér,  sem  trúum,  mun- 
um  inngánga  til  hans  livíldar 
eptir  hans  eigin  orðum :  Eg 
sór  í  reiði  minni:  þeir  skulu 
ekki  inngánga  í  mína  hvíld," 
jafnvel  þó  verkin  væru  full- 
gjörð  alt  frá  grundvöUun 
heimsins. 

4.  Því  einhverstaöar  er  svo 
að  orði  kveðið  um  liinn  sjöunda 
dag :  "  og  Guð  hvíldist  á  hinum 


iLINN  4.  Kap. 

sjöunda  degi  af  öUum  sínum 
verkum." 

5.  Og  aptur  stendur  á  þess- 
una  stað :  "  þeir  skulu  ekki  inn- 
gánga  til  minnar  hvíldar." 

6.  Þar  eö  nú  nokkrir  eiga 
enn  þá  eptir  að  inngánga  til 
hvíldar  þessarar,  og  þeir,  sem 
hún  í  fyrstu  var  heitin,  náðu 
ekki  inn  að  gánga  fyrir  van- 
trúar  sakir, 

7.  Þá  hefir  hann  að  nýu  á- 
kveðið  vissan  dag,  þar  hann  svo 
laungum  tíma  seinna  segir  fyr- 
ir Davíðs  munn :  "  í  dag,"  (því 
svo  er  að  oröi  kveðið)  "  í  dag, 
ef  þér  heyrið  hans  rödd,  þá 
forherðið  ekki  hjörtu  yðar." 

8.  Því  ef  Jósúa  hefði  leitt  þá 
til  hvíldar,  þá  hefði  (Davíð) 
ekki  talað  um  annan  dag  eptir 
þann  tíma. 

9.  Þess  vegna  lilýtur  hvíldin 
enn  þá  aö  vera  Guðs  fólki 
eptirskilin. 

10.  Því  sá,  sem  inngeingur 
í  hans  hvíld,  mun  hvílast  af 
sínum  verkum,  eins  og  Guð 
livíldist  af  síniim. 

11.  Kostum  því  kapps,  að  ná 
inngaungu  í  hvíld  þessa,  svo 
að  einginn  falli  á  viðlíku  van- 
trúar  dæmi. 

12.  Því  Guðs  orð  er  lifandi 
og  kröptugt,  og  beittara  liverju 
tvíeggjuðu  sverði,  og  þreyngir 
sér  milli  sálar  og  anda,  liða- 


5.  Kap.  TIL  HINNA 

möta  og  mergjar,  og  dæmir 
hugsanir  og  hjartans  hugrenn- 
ingar. 

13.  Og  eingin  skepna  getur 
falizt  fyiir  honum,  en  alt  er 
opið  og  öndvert  fyrir  augum 
bans,  sem  ver  her  tölum  um. 

14.  Þareð  ver  því  höfum  hinn 
mikla  höfuðprest  Jesúm,  Guðs 
Son,  sem  inn  er  geinginn  í 
himininn,  þá  latum  oss  halda 
fast  við  játníngu  vora. 

15.  Því  ver  höfum  ekki  þann 
æðsta  prest,  er  ekki  kunni  að 
sampínast  vorum  veikleika, 
heldur  þann,  sem  freistaður 
er  á  allan  hátt  eins  og  ver,  þó 
án  syndar. 

16.  Latum  oss  því  með  djörf- 
ÚDg  nálgast  náðarstólinn,  svo 
að  vér  öðlumst  miskim,  og 
íinnum  náð  til  hjálpar  á  hag- 
kvæmum  tíma. 

5.  KAPÍTULI. 

Framháld.    Kvartan  yfir  eptirteJctaleysi 
Hehreskra. 

ÞVÍ  serliver  höfuðprestur, 
sem  út  af  mönnum  er  val- 
inn,  er  manna  vegna  skipaður 
til  Guðs  þjónustugjörðar,  til 
að  fram  bera  gáfur  og  fórnir 
fyrir  syndirnar. 

2.  Og  þar  hann  er  sjálfur 
breyskleika  undirorpinn,  þá 
getur  hann  vorkent  hinum 
vankunnandi,  og  þeim  sem 
viltir  fara. 


HEBRESKU.  429 

3.  Og  sökum  þessa  ber  hon- 
um einnig  að  færa  fórnir,  ekki 
síður  fyrir  sínar,  heldur  en 
fólksins  syndir. 

4.  Ekki  tekur  nokkur  ser 
sjálfum  þennan  heiður,  heldur 
hlýtur  hann  að  vera  af  Guði 
kjörinn,  eins  og  Aron  einnig 
var. 

5.  Þannig  tók  og  Kristur  ser 
ekki  sjálfur  þann  heiður,  að 
verða  æðsti  þrestur,  heldur  sá, 
er  við  hann  sagði:  "þú  ert 
sonur  minn,  í  dag  gat  eg  þig." 

6.  Eins  og  líka  segir  á  öðrum 
stað  :  "  þú  ert  kennimaöur  að 
eilífu,  eins  og  Melkísedek." 

7.  Hann,  sem  á  sínum  holds- 
vistar  dögum  með  tárum  og 
kveinstöfum  fram  bar  bænir 
og  auðmjúk  andvörp  fyrir 
þann,  sem  megnaði  að  frelsa 
hann  frá  dauðanum,  og  varð 
bænheyrður  vegna  sinnar  guð- 
rækni, 

8.  Og  þótt  hann  Sonur  væri, 
lærði  hann  hlýöni  af  því,  sem 
hann  leið, 

9.  Og  er  eptir  sína  upphafn- 
íngu  oröinn  öUum  þeim,  er 
honum  hlýðnast,  undirrót  til 
ævarandi  farsældar, 

10.  Og  er  af  Guði  sjálfum 
kjörinn  æösti  prestur,  á  líkan 
hátt  og  Melkísedek. 

11.  Um  þetta  höfum  vér  mik- 
ið  að  segja,  sem  þúngskilið  er, 


430  PIST 

af  því  þer  eruð  svo  eptirtekta- 
litlir ; 

12.  Því  þó  þer  tímans  vegna 
mættuð  vera  orönir  lærimeist- 
arar,  þá  hafið  þér  þörf,  að 
eiiihver  kenni  yður  af  nýu 
fyrstu  stöfun  Guðs  lærdóma, 
og  hafið  þörf  á  mjólk,  en  ekki 
megnri  fæðu. 

13.  En  hver,  sem  á  mjólk 
Bærist,  þekkir  ekki  lærdóm 
rettlætisins,  því  hann  er  barn. 

14.  En  megna  fæðan  er  fyrir 
þá  fulloíðnu,  sem  vegna  vana 
hafa  feÍDgið  æfðan  smekk  til 
að  aðgreina  gott  frá  illii. 

6.  KAPÍTULL 

JPostulinn  dminnir  Hehreska  um,  að  peir  likist 
þeim  ekki,  sem  falUð  hafa  frá  lærdöminum, 
svo  að  þeir  fari  ekki  d  mis  við  pað  fyrirheit, 
sem  Abraham  var  gefið. 

ESS  vegna  viljum  ver 
sleppa,  að  útlista  fyrsta 
grundvöll  Krists  lærdóms,  og 
halda  áíram  til  þess,  sem  fall- 
komnara  er,  að  ekki  forum 
ver  aptur  að  leggja  grundvöll- 
inn  til  lærdómsins  um  aptur- 
livarf  frá  dauðum  verkum, 

2.  Um  trúna  á  Guö,  um  lær- 
dóm  skírnarinnar,  handanna 
uppáleggíiii^u,  upprisu  hinna 
dauðu  og  hinn  eilífa  dóm. 

3.  Og  þetta  viljum  ver  þá 
gjöra,  ef  Guð  lofar. 

4.  Því  þaö  er  ömögulegt,  að 
þeir,  sem  eitt  sinn  eru  orðn- 


LINN  6.  Kap. 

ir  upplýstir,  og  hafa  feingið 
smekk  á  þeirri  himnesku  gáfu 
og  hluttakandi  eru  orðnirHeil- 
ags  Anda, 

5.  Og  hafa  smakkað  Guðs 
göða  orð  og  krapt  komandi 
aldar,  og  hafa  þó  fallið  frá, 

6.  Að  þeir  muni  endurnýast 
til  apturhvarfs,  þar  þeir  hafa 
fyrir  sitt  leyti  aö  nýu  kross- 
fest  Guðs  Son  og  haft  hann 
að  spotti. 

7.  Því  jörð  sú,  er  drekkur 
það  regn,  sem  opt  fellur  yíir 
hana,  og  færir  þeim  hagkvæm- 
an  gróður,  er  hana  yrkja,  liún 
þyggur  blessun  af  Drottni ; 

8.  En  hin,  sem  ber  þyrna  og 
þistla,  er  eingu  nýt,  og  íinnur 
bráöa  formælíngu,  og  verður 
um  síðir  eldi  sviðin. 

9.  En  ver  vonum  annars  betra 
og  lieillavænlegra  um  yður, 
elskanlegir,  þótt  vér  tölum 
þannig. 

10.  Því  Guð  er  ekki  ránglát- 
ur,  að  hann  gleymi  gjörðum 
yðar  og  kærleika,  er  auðsýnt 
haíið  honum  til  dýrðar,  me5 
því  að  þer  haíiö  þjónað  og 
þjóniö  heilögum. 

11.  En  vér  óskum,  að  serhver 
yðar  kostgæíi  hiö  sama  alt  til 
æíiloka,  svo  að  yöar  von  mætti 
fullkomnast, 

12.  Svo  að  þer  verðiö  ekki 
annara     eptirbátar,  heldur 


7.  Kap.  TIL  HINNA 

þeirra  eptirbreytendur,  sem 
vegna  trúar  og  biðlundar  öðl- 
azt  hafa  fyrirheitin. 

13.  Því  þá  Guð  veitti  Abraham 
fyrirheitið,  sór  hann  við  sjálfan 
sig,  af  því  hann  hafði  eingan 
æðri  við  að  sverja,  og  sagði : 

14.  "Sannlega  vil  eg  blessa 
þig  og  margfalda." 

15.  Þannig  öðlaðist  liann  fyr- 
irheitið,  af  því  hann  beið  þess 
með  biölundargeði. 

16.  Því  mennirnir  sverja  eið 
við  þann,  sem  þeim  er  æðri, 
og  eiðurinn  gjörir  enda  á  allri 
þeirra  þrætu  til  staðfestíngar. 

17.  Fyrir  því  styikti  Guð 
heityrði  sitt  með  eiði,  þá 
haiin  enn  yfirgnæfanlegar  vildi 
sýna  erfíngjum  fyrirheitisins  ó- 
raskanlegleika  sinna  ályktana, 

18.  Svo  að  ver  vegna  tveggja 
óbrigðiilla  hluta,  sökum  hverr- 
a  Guð  ómögiilega  gat  hafa 
skrökvað,  skyldum  hafa  örugt 
traust,  sem  til  bans  flýum,  til 
að  liöndla  þá  sæluvon,  sem 
oss  er  geymd ; 

19.  Sem  ver  höfum  eins  og 
akkeri  sálarinnar  óbifanlega 
og  stöðuga, 

20.  Og  sem  fer  inn  í  hiö  allra- 
helgasta,  þángað  sem  Jesús, 
vor  fyrirrennari,  er  inngeing- 
inn  fyrir  oss  og  orðinn  æðsti 
prestur  að  eilífu,  eins  og  Mel- 
kísedek. 


HEBRESKU.  431 
7.  KAPÍTULI. 

Jesús  er  æðsti  prestur,fullkom.nari  en  allir  aðrir. 

fyVÍ  Melkísedek  þessi,  er 
tr  var  Salems  konúngur  og 
kennimaður  Guðs  bins  hæsta, 
sem  gekk  í  veg  fyrir  Abraham 
og  blessaði  hann,  þá  hann  sneri 
heimleiöis  frá  drápi  konúng- 
anna. 

2.  Og  sem  Abraham  skipti 
tíundum  af  öllu  herfángi  sínu, 
bans  nafn  má  fyrst  útleggjast : 
konúngur  réttvísinnar,  og  þar 
næst  konúngur  friðarins,  þar 
bann  var  konúngur  í  Salem. 

3.  Hann  átti  hvorki  föður  ne 
móður,  eða  ættlegg,  hvorki  lífs 
upptök  ne  lífs  endir,  og  líkist 
1  því  Syni  Guös,  aö  hann  er 
kennimaður  að  eibfu. 

4.  Virðið  nú  fyrir  yður,  hví- 
líkur  sá  megi  verið  hafa,  sem 
jafnvel  sjálfur  forfaðirinn  A- 
braham  gaf  tíundir  af  her- 
fángi  sínu. 

5.  Að  vísu  hafa  þeir  af  Levi 
niöjiim,  er  klerkdóm  taka, 
beimild  til  þess,  að  leggja  ept- 
ir  lögum  tíundar  gjald  á  þjóð- 
ina,  það  er :  bræður  sína,  þótt 
þeir  séu  af  Abraham  komiiir. 

6.  En  hér  tók  sá  tíundir  af 
Abraham,  sem  ekki  var  Abra- 
hams ættar,  blessaði  þann, 
er  feingið  hafði  fyrirheitin. 

7.  Því  verður  þó  ekki  móti 
mælt,  að  sá,  sem  er  minni 


432 

háttar,  blessast  af  þeim,  sem 
meiri  háttar  er. 

8.  Her  taka  dauðlegir  menn 
tíundir,  en  þar  sá,  um  hvern 
vitnað  er,  að  hann  (æ)  liíi. 

9.  Og  Levi,  sem  tekur  tíund- 
ir,  heíir,  að  eg  komist  svo  aö 
orði,  mátt  svara  tíund  í  Abra- 
hams persönu. 

10.  Því  hann  var  enn  í  lendum 
föður  síns  þegar  Melkísedek 
mætti  Abraham. 

11.  Heföi  fuUkomnan  feng- 
izt  fyrir  hinn  levítiska  keimi- 
mannsskap  (því  til  hans  var 
íblkið  bnndið  með  lögum), 
hver  þörf  hefði  þá  framar  á 
þvi  verið,  að  nýr  kennimaður 
skyldi  tilsetjast,  likur  Mel- 
kisedek,  en  ekki  Aron. 

12.  Þvi  viö  umbreytingukenni- 
stettarinnar  hluíu  login  einnig 
að  umbreytast. 

13.  Því  nú  er  sá,  sem  þessi 
spádómur  hljöðar  um,  annarar 
ættar,  í  hverri  einginn  heíir 
altarinu  þjónað. 

14.  Því  það  er  alkunnugt, 
að  Drottinn  vor  er  fæddur 
af  Júda-ætt,  fyrir  hverja  ætt 
Móses  einga  tilskipun  heíir 
gjört  viðvíkjandi  kennimanns 
embættinu. 

15.  Og  en  auðsjáanlegra  er 
þetta  á  því,  að  annar  kenni- 
maður  framkemur,  líkur  Mel- 
kízedek, 


PISTILLIN  7.  Kap. 

16.  Sem  ekki  hefir  öðlazt  em- 
bættið  eptir  lögmáli  líkamlegs 
boðorðs,  heldur  eptir  krapti 
óendanlegs  lífs ; 

17.  Því  svo  verður  að  orði 
kveðið :  "þú  ert  kennimaðm'  að 
eilifu,  eins  og  Melkísedek." 

18.  Svo  er  þá  hið  fyrra  lög- 
mál  aftekiö,  sökum  þess  ófull- 
komlegleika  og  vanhlítar 

19.  (Því  það  megnaði  eingan 
fuUkominn  að  gjöra),  en  í  þess 
stað  innleidd  betri  von,  vegna 
hverrar  vérgetum  nálgast  Guð. 

20.  Enn  framar,  að  því  leiti 
sem  Jesús  var  með  svörnum 
eiði  innsettur,  að  því  leiti 
er  hann  oröinn  meöalgángari 
betri  sáttmála. 

21.  Aðrir  urðu  kennimenn 
eiðlaust, 

22.  En  þessi  þar  á  móti  með 
eiði  þess,  sem  viö  hann  sagði : 
Drottinn  sór  og  hann  skal  ekki 
iðrastþess:  "þúertkennimaður 
að  eilífu,  eins  og  Melkísedek." 

23.  Hinir  æðstu  prestar  voru 
margir,  einn  eptir  annan,  því 
dauðinn  kipti  þeim  burt, 

24.  En  þessi  heldur  stöðugu 
kennimanns  embætti,  af  því 
hann  liíir  að  eilífu. 

25.  Þess  vegna  getur  hann  líka 
ætíð  frelsað  þá,  þar  hann  æ  lifir 
til  þess,  aö  tala  þeirra  máli. 

26.  Því  þvílíks  kennimanns 
höfðam  ver  þörf,  er  heilagur 


8.  Kap.  TIL  HINNA 

væri  og  saklaus,  öflekkaður, 
syndurum  fráskilinn,  og  orð- 
inn  himnunum  hærri, 

27.  Er  ekki  þyrfti  daglega, 
eins  og  (aðrir)  höfuðprestar, 
aö  færa  fórnir,  fyrst  fyrir  sínar 
eigin,  þar  næst  fyiir  fólksins 
syndir;  því  þetta  gjörði  hann 
eitt  skipti  fyrir  öU,  þá  hann 
fórnfærði  sjálfum  ser. 

28.  Lögmálið  setur  þá  fyrir 
liöfuöpresta,  sem  hafa  mann- 
legan  breyskleika,  en  orð  eiðs- 
ins,  sem  ýngra  er,  en  lögmál- 
ið,  setur  Soninn,  sem  aö  eilífu 
er  fullkominn. 

8.  KAPÍTULI. 

Jesús  er  æðsti  prestur  d  himni  og  miðill  hins 
nýa  sdltmála,  því  sd  eldri  er  afmdÖur, 

EN  höfuðinntak  þess,  sem 
sagt  hefir  verið,  er  þetta : 
ver  höfum  þann  æðsta  prest, 
er  situr  hægra  megin  við  há- 
sæti  bins  alvalda  á  himnum, 

2.  Og  sem  er  prestur  helgi- 
dómsins  og  hinnar  sönnu  tjald- 
búðar,  seui  Guð  sjálfur  hefir 
reist,  «11  einginn  maður. 

3.  Því  hver  höfuðprestur  er 
til  þess  settur,  að  frambera 
gáfur  og  fórnir;  því  verður 
þessi  einnig  að  hafa  það,  er 
liann  frambera  kunni. 

4.  Því  hefði  hann  verið  jarð- 
neskur  prestur,  þá  hefði  hann 
ekki  kunnað  prestur  að  vera 
þar,  sem  eru  aðrir  prestar 


HEBRESKU.  433 

fyrir,  sem  færa  fórnir  eptir 
lögunum ; 

5.  Þessir  fremja  guðsþjónust- 
una  í  musteri,  sem  er  eptir- 
mynd  og  skuggi  hins  him- 
neska,  eins  og  Mósi  var  boðið, 
þá  hann  skyldi  fuUgjöra  tjald- 
búöina:  "  gef  gætur  að,"  stend- 
ur  þar,  *'  að  þú  gjörir  alt  eptir 
þeirri  fyrirmynd,  sem  þér  var 
sýnd  á  ^allinu." 

6.  En  nú  hefir  hann  feingið 
þeim  mun  veglegra  kenni- 
mannsembætti,  sem  sáttmáli 
sá  er  veglegri,  sökuin  þess 
hann  er  grundvallaöur  á  betri 
fyrirheitum. 

7.  Því  hefði  sá  fyrri  sáttmáli 
verið  óaðfinnanlegur,  þá  hefði 
ekki  annars  viðþurft. 

8.  En  nú  ávítar  Guð  þá,  segj- 
andi:  sjá,  þeir  dagar  munu 
koma,  segir  Drottinn,  þá  eg 
vil  semja  nýan  sáttmála  við 
ísraels  ætt  og  Júde-ætt, 

9.  Ekki  líkan  þeim  sáttmála, 
er  eg  gjörði  við  forfeður  þeirra 
á  þeim  degi,  þá  eg  tók  í  hönd 
þeirra,  til  þess  að  leiöa  þá  út 
af  Egyptalandi,  því  vegna  þess 
þeir  lieldu  ekki  minn  sáttmála^ 
þá  yfirgaf  eg  þá,  segir  Drott- 
inn. 

10.  En  sáttmáli  sá,  er  eg  her 
eptir  mun  semja  við  Israels 
folk,  skal  vera  á  þá  leið,  segir 
Drottinn,  að  eg  mun  gefa  mitt 


434  PISTIl 

lögmál  í  þeirra  hugskot  og 
grafa  það  á  þeirra  björtu,  og 
eg  skal  vera  þeirra  Guð,  og 
þeir  skulu  vera  mitt  folk ; 

11.  Og  þá  mun  ekki  hver 
landi  og  bróðirþurfa  að  áminna 
annan,  segjandi :  þektii  Drott- 
inn,  því  allir  skulu  þekkja  mig, 
frá  hinum  minnsta  þeirra  á 
meðal  til  bins  mesta. 

12.  Því  eg  mun  vera  vægur 
við  þeirra  yfirtroðslur  og  ekki 
framar  minnast  synda  þeirra 
og  boðorðabrota. 

13.  Með  því  aö  kalla  þetta 
nýan  sáttmála,  befir  hann  því 
lýst,  að  sá  fyrri  sé  úreltur,  en 
það,  sem  gamalt  er  og  fornt, 
er  því  nálægt  að  líða  undir 
lok. 

9.  KAPÍTULI. 

Fórnfæríngar  gamla  testamentisins  voru  ónógar. 
En  sú  förn,  sem  Kristur  f  ram  har,  fullnög. 

AÐ  vísu  hafði  sá  fyrri  sátt- 
XjL  máli  reglugjörðir  fyrir 
guðsþjönustunni  og  jarðnesk- 
an  belgidóm. 

2.  Því  í  fremra  bluta  tjald- 
búðarinnar,  er  kallaðist  bið 
helga,  var  kertabjálmurinn  og 
borðið  og  skoðunarbrauðin, 

3.  En  bak  við  hið  irnira  for- 
tjald,  var  binn  annar  bluti,  er 
kallaðist  bið  allrabelgasta, 

4.  Þar  sem  að  var  hið  gull- 
lega  reykelsisker  og  sáttmáls- 
örkin,  er  alla  vega  var  guUi 


iLINN  9.  Kap. 

búin,  í  henni  var  gullfatan 
með  Manna  1  og  binn  blömg- 
aði  Arons  vöndur  og  lögmáls- 
spjöldin. 

5.  En  uppyíir  sáttmálsörkinni 
voru  dýrðlegir  Kerúbim,  sem 
yfirskygöu  lokið  á  sáttmáls- 
örkinni,  frá  bverju  her  ekki 
gjörist  þörf  að  skýra  ser  í 
lagi. 

6.  Sem  nú  þetta  var  þannig 
tilreitt,  geingu  prestarnir,  er 
framkvæmdu  guðsþjónustuna, 
daglega  inn  í  frammusterið. 

7.  En  í  innra  bluta  musteris- 
ins,  gekk  einúngis  binn  æðsti 
prestur  eitt  sinn  á  ári  hverju, 
ekki  án  blóös,  er  bann  skyldi 
fórnfæra  fyrir  sínar  og  fölksins 
syndir, 

8.  Og  vildi  Heilagur  Andi 
sýna  með  því,  að  vegurinn  til 
bins  allrabelgasta  stæði  en  þá 
ekki  opinn,  svo  leingi  sú  fyrri 
tjaldbúö  enn  þá  stóð  við  lýði. 

9.  Sem  einúngis  var  fyrirmynd 
alt  til  vorra  tíma,  þá  gáfur 
og  fórnir  framberast,  sem  þó 
ekki  megna,  bvað  samvizkuna 
snertir,  að  gjöra  þann  fuU- 
kominn,  sem  að  guðsþjónust- 
unni  vinnur, 

10.  Og  sem  þjónar  Guði  ein- 
úngis  með  því,  að  balda  ser 
frá  vissri  fæðu  og  drykk,  og 
með  ýmislegum  þvottum,  og 
voru  þessar  líkamlegu  tilskip- 


9.  Kap.  TIL  HINNA 

anir  einúngis  lögboðnar,  þáng- 
að  til  ný  endurbót  yröi  á  því 
gjörö. 

11.  En  þá  Kristur  kom,  æð- 
sti  prestur  hinna  tilkomandi 
gæöa,  gekk  hann  í  gegnum 
hina  stærri  og  fuUkomnari 
tjaldbúð,  sem  ekki  er  með 
liöndum  gjörð,  það  er:  sem 
ekki  heyrir  til  þessarar  (sýni- 
legu)  sköpunar, 

12.  Hafandi  hvorki  hafra  ne 
uxablóð,  heldur  gekk  hann 
eitt  sinn  með  sitt  eigið  blóð 
inn  í  hið  allrahelgasta  og  af- 
rekaði  oss  eilífa  endurlansn. 

13.  Því  hafi  uxa  og  hafrablöð 
og  aska  brendrar  kvígu,  sem 
stökt  var  á  þá,  er  óhreinir 
liöfðu  gjörzt,  helgað  þá  til 
holdsins  hreinsunar, 

14.  Hversu  miklu  framar  mun 
þá  blóðið  Krists,  er  1  krapti 
bins  eilífa  Anda  förnfærði  sjálf- 
an  sig  Guði  óflekkaðan,  lireinsa 
vora  samvizku  af  saurugum 
verkiim,  svo  aö  vér  þjónum 
lifanda  Guði. 

15.  Og  þess  vegna  er  hann 
meðalgángari  bins  nýa  testa- 
mentis,  að  þá  hann  væri  dáinn 
til  forlíkunar  fjrir  þau  afbrot, 
sem  drýgð  voru  undir  hinum 
fyrra  sáttmála,  allir  þeir,  sem 
kallaðir  voru,  fengju  hina  fyrir- 
heitnu  eilífu  arfleifð. 

16.  Því  þar  sem  testament  er, 


HEBEESKU.  435 

þar  blýtur  þess  dauði  að  vera 
hljóöbær,  er  það  gjöröi. 

17.  Því  testament  fær  fyrst 
krapt  viö  dauða  mannsins,  en 
gildir  eingan  veginn,  meðan 
sá  liíir,  er  það  gjörði. 

18.  Þess  vegna  var  ekki  held- 
nr  hinn  fyrri  sáttmáli  saminn 
án  blóðs. 

19.  Því  þá  Móses  hafði  lesið 
npp  öll  boðorð  lögmálsins  fyrir 
fólkinu,  tök  bann  uxa  og  bafra- 
blóö  ásamt  vatni  og  skarlats- 
rauðri  uUu  og  ísópi,  og  stökti 
á  sjálfa  lögbókina  og  alt  folk- 
id,  svo  mælandi : 

20.  "  Þetta  er  blóð  þess  sátt- 
mála,  sem  Guð  beíir  samið  við 
yður." 

21.  Sömuleiðis^  stökti  hann 
blóöi  á  samkundutjaldbúðina 
og  öU  áböld  gnösþjónustu- 
gjörðarinnar. 

22.  Og  eptir  Mósis  lögum 
hlýtur  nærfelt  alt  að  hreinsast 
meö  blööi,  og  án  blóðs-úthell- 
íngar  fæst  eingin  fyrirgefníng. 

23.  Af  þessu  leiðir  það,  aö 
fyrst  fyrirmynd  bins  bimneska 
veröur  að  breinsast  með  slík- 
um  blutum,  þá  blýtur  bið  bim- 
neska sjálft  að  breinsast  meö 
þeirri  fórn,  sem  er  miklu  æðri, 
en  binar  jarðnesku. 

24.  Því  Kristur  er  ekki  inn- 
geinginn  1  þann  belgidóm,  er 
með  böndum  se  gjörður,  og 

E  e2 


436 


PISTILLINN 


sem  einúngis  se  eptirmynd 
hins  sanna  helgidoms,  heldur 
er  hann  inngeinginn  í  sjálfan 
himininn,  til  þess  nú  að  birtast 
fyrir  Guðs  augliti  vor  vegna. 

25.  Ekki  gekk  hann  heldur 
þar  inn,  til  þess  að  fórnfæra 
sér  optar  en  einu  sinni,  eins 
og  höfuðprestur  geingur  einu 
öinni  á  hverju  ári  inn  í  hið 
allrahelgasta  með  annarlegu 
blóði; 

26.  (Því  annars  hefði  hann 
optlega  mátt  píslir  líða,  frá  því 
heimiirinn  var  skapaður);  held- 
ur birtist  hann  nú  í  eitt  einasta 
skipti  undir  endalok  veraldar, 
þá  hann  fórnfærði  sjálfum  sér 
til  synda  afplánunar. 

27.  Og  eins  og  mönnum  er 
fyrirsett  eitt  sinn  að  deya,  en 
eptir  það  er  dómurinn. 

28.  Þannig  er  og  Kristur  eitt 
sinn  fórnfærður,  til  þess  að 
burttaka  margra  syndir,  en  í 
annaö  sinn  mun  hann  birtast, 
án  þess  aö  vera  syndafórn,  öU- 
um  sem  hans  vænta  til  frels- 
unar. 

10.  KAPlTULI. 

Sama  efni.    Uppörvan  lil  stoðuglyndis  í  trúnni. 

ÞVl  lögmáliö,  sem  einúngis 
hefir  skugga  tilkomandi 
gæða,  en  ekki  þeirra  skýra 
mynd,  megnar  eingan  veginn 
meö  þeim  sömu  fórnum,  er 
árlega  verða  frambornar  án 


10.  Kap. 


afláts,  fuUkomlega  aö  hreinsa 
förnfærendurna. 

2.  Því  hefði  ekki  annars  verið 
hætt  við,  að  frambera  þær,  þar 
fórnfærendurnir  heföu  ekki 
framar  haft  nokkra  samvizku 
stíngi,  eptir  það  þeir  eitt  sinn 
voru  orðnir  hreinsaðir? 

3.  Slíkar  fórnfæríngar  endur- 
nýa  árlega  syndanna  endur- 
minníngu. 

4.  Því  það  er  ómögulegt,  að 
uxa  og  hafrablóð  geti  afmáð 
syndir. 

5.  Þegar  því  Messías  er  af- 
málaður,  svo  sem  komandi  í 
heiminn,  er  hann  látinn  kveða 
svo  að  orði:  oífur  og  förnir 
geðjast  þer  ekki,  en  líkama 
tilbjóstu  mer. 

6.  Á  brennifórnum  og  synda 
oíFri  heíir  þú  einga  velþóknun. 

7.  Þá  sagði  eg,  eins  og  um 
mig  stendur  skrifað  1  bókinni: 
sjá,  eg  kem,  Guð,  til  að  gjöra 
þinn  vilja. 

8.  Þá  hann  fyrst  hefir  sagt, 
að  þú  hvorki  viljir,  né  hafir 
þóknun  á  offrum,  fórnfæríng- 
um,  brennifórnum  ne  synda- 
oíFrum,  sem  þó  eiga  að  fram- 
berast  eptir  Mósis  lögam, 

9.  Þá  segir  hann :  sjá,  eg  kem 
til  aö  gjöra  þinn  vilja;  hann 
burttekur  hið  fyrra  til  að  stað- 
festa  hiö  síðara. 

10.  Fyrir  þennan  Guðs  vilja 


10.  Kap.  TIL  HINNA 

erum  ver  helgaöir  með  fórn- 
færÍDgu  líkama  Jesú  Krists 
eitt  skipti  fyrir  öll. 

11.  Serhver  prestur  kemur 
fram  til  þess  daglega  að  fremja 
guðsþjónustu  og  frambera  opt- 
lega  hinar  sömu  fórnir,  en  þó 
eingan  veginn  geta  afrekað 
synda  kvittun. 

12.  En  þá  hann  hafði  fært 
eina  einustu  synda  fórn,  situr 
hann  aö  eilífu  til  Guðs  hægri 
handar, 

13.  Og  bíður  framvegis,  þáng- 
að  til  óvinir  hans  verða  gjörð- 
ir  að  hans  fótaskör. 

14.  Því  með  einni  fórn  liefir 
hann  að  eilífu  fullkomna  gjört 
þá,  er  helgaðir  verða. 

15.  En  um  þetta  fuUvissar  oss 
líka  Heilagur  Andi ; 

16.  Því  eptir  þessi  orð:  þetta 
er  sáttmáli  sá,  er  eg  eptirleiöis 
vil  semja  við  þá,  segir  Drott- 
inn :  mitt  lögmál  vil  eg  innræta 
í  hjörtu  þeirra,  og  skrifa  það 
í  þeirra  hugskot ; 

17.  Og  eg  vil  ekki  framar 
minnast  synda  þeirra,  ne  mis- 
brota. 

18.  En  þar  sem  þetta  er  fyrir- 
geíið,  þar  er  ekki  framar  fórn- 
færíngar  þörf  vegna  syndanna. 

19.  Þar  ver,  bræður,  fyrir 
Jesú  blóð  höfum  djörfung  til 
aö  inngánga  í  helgidóminn, 

20.  Hvert  hann  heíir  opnað 


HEBRESKU.  437 

oss  nýan  og  sákilijálplegan 
veg  gegnum  fortjaldið,  það  er : 
bans  eigin  líkama, 

21.  Og  þar  vér  höfum  mikinn 
prest  yfir  Drottins  liúsi, 

22.  Þá  látum  oss  nálgast  með 
einlægum  hjörtum  og  öruggu 
trúartrausti,  að  hreinsuðum 
yorum  hjörtum  frá  vondri 
samvizku. 

23.  Og  látum  oss,  að  latiguð- 
nm  voriim  líkama  í  lireinu 
vatni,  halda  fast  við  játníngu 
vorrar  vonar,  því  trúr  er  sá, 
sem  fyrirheitið  hefir  gefið ; 

24.  Og  gefum  gætur  bverjir 
að  öðrum,  til  þess  aö  nppörva 
oss  til  kærleika  og  góðra 
verka ; 

25.  Og  yfirgefum  ekki  vorn 
söfnuð,  sem  sumra  er  siöur, 
heldur  uppörvum  hann,  og  það 
því  framar,  sem  þer  sjáiö  að 
dagurinn  nálgast  meir. 

26.  Því  ef  ver  syndgum  af 
ásettu  ráði,  eptir  það  ver  höf- 
um  öðlazt  þekkíngu  sannleik- 
ans,  þá  gefst  eingin  fórn  fram- 
ar fyrir  syndirnar, 

27.  Heldur  óttaleg  eptirbið 
dómsins  og  brennandi  vand- 
lætíng,  sem  tortýna  mun  hin- 
um  þverbrotnu. 

28.  Hljóti  sá,  sem  brýtur 
Mösis  lög,  án  allrar  vægðar  að 
missa  lífið  eptir  tveggja  eða 
þriggja  votta  vitnisburöi, 


438 


PISTILLINN 


11.  Kap. 


29.  Hve  miklu  þýngri  hegn- 
ingu  haldið  þer  ekki  sá  muni 
sæta,  er  Son  Guðs  fótum  treð- 
ur,  og  álítur  sáttmálans  blóö, 
með  hverju  hann  er  helgaður, 
ekki  heilagra  en  hvert  annað, 
og  smánar  Anda  náðarinnar  ? 

30.  Því  ver  vitum,  hver  sagt 
heíir :  mín  er  hefndin,  eg  mnn 
endurgjalda,  segir  Drottinn ; 
og  enn  aptur:  Drottinn  mun 
dæma  sitt  folk. 

31.  Skelíilegt  er  að  falla  í 
liendur  lifanda  Guðs. 

32.  En  endurminnizt  liinna 
fyrri  daganna,  á  hverjum  þér 
máttuðþola  svomargarþreyng- 
íngar,  eptir  það  þér  voruð 
orönir  upplýstir, 

33.  í>á  þér  ýmist  í  allra 
augsýn  máttuð  sæta  smán  og 
pínslum,  en  annað  veifið  taka 
þátt  í  þeirra  kjörum,  er  urðu 
fjrir  þessari  meðferð. 

34.  Því  þer  höfðuð  sampín- 
íngu  með  bandíngjunum  og 
tókuð  með  gleði  móti  missir 
fjármuna  yðvarra,  af  því  þer 
vissuð,  að  þer  áttuð  betri  og 
varanlegri  fjársjöð  á  himnum. 

35.  Kastið  því  ekki  burt  yðar 
örugga  móði,  er  mikil  laun 
nrnn  öðlast. 

36.  Því  á  þolgæði  hafið  þér- 
þörf,  svo  að  þer  úr  býtum  ber- 
ið  þau  fyrirheitnu  gæði,  þegar 
þér  hafið  gjört  Guðs  vilja. 


37.  Því  innan  harðla  skamms 
tíma  mun  sá  koma,  sem  vænt- 
anlegur  er,  og  ekki  tefja. 

38.  En  sá  réttláti  af  trú  sinni 
mun  hólpinn  verða,  en  dragi 
nokkur  sig  í  hle,  mun  sála  mín 
einga  geðþekkni  á  þeim  hafa, 

39.  En  ver  erum  ekki  af  þeim, 
er  sig  í  hlé  draga  sjálfum  þeim 
til  glötunar,  heldur  af  þeim, 
sem  trúa  ser  til  sáluhjálpar. 

11.  KAPÍTULL 

Tr'áarinnar  ágæti. 

EN  trúin  er  örugg  eptirvænt- 
íng  þeirra  hluta,  sem  mað- 
ur  vonar,  og  sannfæríng  um 
það,  sem  hann  ekki  ser. 

2.  Hennar  vegna  verður  hin- 
um  fyrri  mönnum  hrósað. 

3.  Fyrir  trúna  fuUvissumst 
ver  nm,  að  heimurinn  se  skap- 
aöur  fyrir  Guðs  orð,  á  þann 
hátt,  að  hið  sýnilega  se  til  orð- 
ið  af  hinu  ósýnilega. 

4.  Vegna  Abels  trúar,  mat 
Guð  fórn  þá,  er  hann  færði  ^ 
honum,  fram  yíir  Kains;  henn-  j| 
ar  vegna  f  ekk  hann  vitnisburð, 
að  hann  væri  réttlátur,  því  Guð 
lýsti  velþóknnn  sinni  yfir  oíFri 
hans;  hún  gjörir  það  og,  að 
hann  enn  nú  talar  af  gröf  sinni. 

5.  Vegna  trúar  sinnar  var 
Enok  burt  numinn,  að  hann 
ekki  skyldi  dauðann  sjá,  og 
liann  fannst  ekki  framar,  af 
því  Guð  hafði  numið  hann  í 


IL  Kap.  TIL  HINNA 

burtu,  því  áður  en  hann  var 
hurt  numinn,  fekk  hann  þann 
vitnisburð,  aö  hann  væri  Guöi 
þöknanlegur. 

6.  Án  trúar  er  ómögulegt 
Giiöi  að  þóknast,  því  sá,  sem 
viU  koma  til  Guðs,  verður  að 
trúa  því,  að  hann  se  til,  og 
að  hann  umbuni  þeim,  er  hans 
leita. 

7.  Trúin  gjörði  það  að  verk- 
um,  að  þá  Nói  var  af  Guði  að- 
varaður  um  það,  sem  enn  þá 
ekki  sást  óttaðist  hann  Guð 
og  smíðaði  örkina  til  frelsis 
sínu  húsi;  með  trúnni  for- 
dæmdi  hann  heiminn  og  varð 
hluttakandi  þeirrar  réttlætíng- 
ar,  sem  fæst  fyrir  trúna. 

8.  Fyrir  trú  sína  hlýðnaðist 
Abraham,  þá  honum  var  boðiö 
að  fara  til  þess  staðar,  er  verða 
átti  hans  óðal;  og  hann  for, 
þó  hann  ekki  vissi,  hvert  hann 
íara  skyldi. 

9.  Fyrir  trúna  bjó  hann  í  hinu 
fyrirheitna  landi,  eins  og  á 
annarlegri  lóö,  og  hélt  til  í 
tjaldbúðum,  ásamt  þeim  ísaak 
og  Jakob,  sem  hluttakarar 
voru  hins  sama  fyrirheitis. 

10.  Því  hann  vænti  þeirrar 
borgar,  er  fastan  grundvöU 
hef ði,  hverrar  smiður  og  bygg- 
íngarmeistari  sjálfur  Guð  er. 

11.  Fyrir  trúna  öðlaöist  sjálf 
Sara  krapt  til  barngetnaðar, 


HEBRESKU.  439 

þótt  hún  væri  úr  barneign,  því 
hún  hélt  þann  trúfastan,  sem 
fyrirheitið  haf  ði  geíiö. 

12.  Þess  vegna  kviknaði  og  af 
einum  manni,  og  það  ellihrum- 
um,  slík  niðja  mergð,  sem 
stjörnur  eru  á  himni  eða  sand- 
korn  við  sjáfarströnd,  sem  ekki 
veröur  tölu  á  komið. 

13.  í  trúnni  döu  allir  þessir, 
hafandi  ekki  feingið  nppfyll- 
íngu  fyrirheitanna,  heldur  seö 
þau  áleingdar  og  breitt  mót 
þeim  faðminn,  játandi,  að  þeir 
væru  útlendíngar  og  gestkom- 
andi  á  jörðu  þessari. 

14.  En  þeir,  sem  slíkt  mæla, 
sýna  með  því,  aö  þeir  seu  að 
leita  síns  rétta  föðurlands. 

15.  Því  hefðu  þeir  meint  til 
þess  fööurlands,  hvaöan  þeir 
komu,  þá  hef  ðu  þeir  haft  tíma 
til  að  snúa  þángaö  aptur. 

16.  En  nú  þráðu  þeir  annars 
betra,  það  er  hins  himneska 
föðurlands ;  fyrir  því  blygðast 
Guö  ekki  þeirra  vegna  að  kall- 
ast  þeirra  Guð,  því  hann  haföi 
tilreitt  þeim  borg. 

17.  Vegna  trúar  fórnfærði 
Abraham  syni  sínum  Isaak,  þá 
Guð  freistaði  hans ;  og  sá  fórn- 
færði  sínum  einkasyni, 

18.  Er  feingiö  hafði  fyrirheit- 
in,  og  til  hvers  það  haf  öi  sagt 
verið:  af  ísaak  skal  kynþáttur 
þinn  æxlast ; 


440  PISTII 

19.  Því  hann  skynjaði  þaö 
meö  sér,  að  Guö  megnaði  að 
reisa  upp  frá  dauðum,  og  þess 
vegna  heimti  hann  hann  aptur 
mitt  úr  daiiðans  hættu. 

20.  Vegna  trúar  um  hið 
ókomna  lagði  Isaak  blessun 
sína  yfir  Jakob  og  Esaú. 

21.  Vegna  trúar  blessaði  Jak- 
ob á  deyanda  degi  yfir  báða 
syni  Jóseps,  hallandi  sér  fram 
á  húninn  á  stafi  sinum. 

22.  Vegna  trúar  talaði  Jó- 
sep  á  sinni  dauðastundu  um 
útgaungu  ísraels  barna  af 
Egyptalandi,  og  gjörði  ráð- 
stöfun  fyrir  beinum  sínum. 

23.  Vegna  trúar  földu  for- 
eldrar  Mösis  hann  í  þrjá  mán- 
Tiði  eptir  hans  fæðíngu,  af  því 
þau  sáu,  að  sveinninn  var  fag- 
ur,  og  letu  ekki  skelfast  af 
skipun  konúngsins. 

24.  Vegna  trúar  hafnaði  Mos- 
es, þá  hann  var  orðinn  fulltíða 
maður,  sæmd  þeirri,  að  kallast 
Faraós  dóttiirson, 

25.  Svo  hann  kaus  heldur  aö 
líða  ilt  með  Guðs  fólki,  en  aö 
njöta  skammvinnrar  ánægju 
syndsamlegs  munaðar, 

26.  Og  áleit  það  meiri  ávinn- 
íng,  að  líða  vanvirðu  Krists,  en 
alia  Egyptalands  fjársjóðu. 

27.  Vegna  trúar  yfirgaf  hann 
Egyptaland,  og  óttaöist  ekki 
konúngsins  reiði,  og  tjáði  sig  I 


iLINN  11.  Kap. 

stöðugan,  eins  og  hann  sæi 
hinn  ósýnilega. 

28.  Vegna  trúar  helt  hann 
páska,  og  rjóöraði  blóði  páska- 
lambsins  á  dyragætti  sín,  svo 
að  sá,  sem  frumburðina  deyddi, 
ekki  skyldi  snerta  Gyðínga. 

29.  Vegna  trúar  geingu  ísrael- 
ítarnir  yfir  hið  rauða  haf,  sem 
annað  þurlendi,  en  þá  Egypzkir 
freistuðu  hins  sama,  drukkn- 
uðu  þeir. 

30.  Vegna  trúar  hrundu  Jer- 
íkös  múrar,  þá  búið  var  að 
gánga  í  kríngum  þá  í  7  daga. 

31.  Vegna  trúar  fyrirfórst 
ekki  skækjan  Rahab  ásamt 
hinum  vantrúuðu,  af  því  hún 
tök  friðsamlega  móti  Djösnar- 
mönnunum. 

32.  Hvaö  þarf  eg  að  orðleíngja 
framar  um  þetta  ?  Mig  mundi 
skorta  tíma,  ef  eg  færi  að  segja 
frá  Gedeon,  Barak  og  Samsyni 
og  Jefat,  Davíö  og  Samúeli 
og  spámönnunum, 

33.  Er  vegna  trúar  sinnar 
yfirunnu  konúngaríkin,  frömdu 
réttvísina,  öðluðust  fyrirheitin, 
byrgðu  kjapt  Ijónanna, 

34.  Slöktu  eldsins  afl,  umfluðu 
sverðseg«:jar,  urðu  styrkvir 
eptir  veikindi,  öflugir  í  stríöi, 
komu  her  óvinanna  á  flótta. 

35.  Kvinnurnar  feingu  aptur 
sína  framliðnu.  Aðrir  voru  út- 
þandir  til  pintínga  og  þáðu  þó 


12.  Kap.  TIL  HINNA 

ekki  lausn,  svo  að  þeir  öðluð- 
ust  aðra  betri  upprisu. 

36.  Aðrir  máttu  sæta  háðyrð- 
um  og  húðstrokum  og  þar  á 
ofan  fjötrum  og  fángelsi; 

37.  (Voru  grýttir,  sagaðir, 
freistaðir,  höggnir  með  sverði, 
og  þeir,  liverra  heimurinn  var 
ekki  verður,  fóru  um  kríng  í 
sauða  og  geitaskinnum,  við 
skort,  þreyngíngar  og  mis- 
þyrmíngar), 

38.  Ráfuðu  um  fjöU  og  óbygðir 
í  helium  og  gjótum. 

39.  En  þótt  allir  þessir  hefðu 
feingið  vitnisburð  um  trú  sína, 
öðluðust  þeir  þó  ekki  fyrir- 
heitin ; 

40.  Því  Guð  hafði  seö  betur 
fyrir  vorum  hlut,  að  þeir  ekki 
án  vor  algjörðir  yrðu. 

12.  KAPÍTULL 

Upporvan  til  slöðuglyndis  i  trúnni  og  Jilýðni 
við  Krist. 

FYEST  ver  erum  umkríngd- 
ir  af  slíkum  vitna  fjöida,  þá 
léttum  á  oss  allri  byrði  og  við- 
loðandi  synd,  og  rennum  þol- 
göðirskeið  það,sem  osser  fyrir- 
sett,  horfandi  til  trúarinnar  upp- 
byrjara  og  fullkomnara  Jesúj 

2.  Sem  í  stað  gleði  þeirrar,  er 
hann  átti  kost  á,  þoldi  kross- 
festíngu,  og  hann,  sem  mat 
einskis,  þótt  hann  smánaður 
væri,  situr  nú  hægra  megin 
við  Guðs  hásæti. 


HEBRESKU.  441 

3.  Gætið  því  að  honum,  sem 
slík  mótmæli  þoldi  gegn  ser 
af  syndurunum,  svo  þer  ekki 
þreytizt  og  látið  hugfallast  í 
hjörtum  yðrum. 

4.  Enn  þá  sem  komið  er,  hefir 
yðar  stríð  við  syndina  ekki 
kostað  yður  blóð. 

(Og  þó  hafið  þér  gleymt 
þeirri  huggunargrein,  sem  á- 
varpar  yður  eins  og  börn:  Son 
minn,  lítilsviið  ekki  hirtíngii 
Drottins,  og  lát  ekki  heldur 
hug  þinn  falla,  þó  hann  vandi 
um  við  þig), 

6.  Því  hvern  þann  Drottinn 
elskar,  hina  sama  agar  hann, 
og  typtar  hvern  þann  son  harð- 
lega,  er  hann  að  sér  tekur. 

7.  Ef  þér  umberiö  hirtínguna, 
þá  far  Guð  eins  með  yöur,  sem 
börn  sín ; 

8.  Því  hver  er  sá  sonur,  sem 
faðirinn  ekki  agi?  En  séuð  þér 
án  hirtíngar,  sem  allir  hafa 
tekið  hlutdeild  í,  þá  eruð  þer 
í  sannleika  launsynir,  en  ekki 
skilgetin  börn. 

9.  Ef  nú  vorir  holdlegu  feður 
eru  vorir  typtunarmenn,  og 
ver  samt  berum  virðíngu  fyrir 
þeim,  skyldum  vér  þá  ekki 
miklu  heldur  vera  undirgefn- 
ir  andanna  Fööur,  svo  að  vér 
megum  lifa? 

10.  Því  þeir  öguðu  oss  um  fáa 
daga,  eptir  því  sem  þeim  leizt, 


U2  PISTI 

en  hann  hirtir  oss,  sjálfum  oss 
til  góða,  til  þess  ver  verða  skul- 
um  hluttakendur  hans  heilag- 
leika. 

11.  En  öU  liegníng  þykir  held- 
ur  sorgar,  en  gleöiefni,  meðan 
á  henni  stendur,  en  eptir  á 
gefur  hún  þeim,  sem  við  hana 
liafa  fullkomnazt,  heilsusaman 
ávöxt  rettlætisins. 

12.  Réttið  því  hinar  magnvönu 
liendurnar  og  þau  máttþrota 
knen, 

13.  Og  stígið  óskeift  með  fót- 
um  yðrum,  svo  að  sá  hinn  fatl- 
aði  limur  ekki  vindizt,  heldur 
læknist. 

14.  Stundið  eptir  friðsemi  við 
alla  og  heilagleikanum,  án 
livers  einginn  kann  Drottinn 
að  sjá. 

15.  Hafiö  gát  á,  að  einginn 
sleppi  af  Guðs  náð,  að  eing- 
inn beisk  rót  renni  upp,  sem 
truflun  af  stað  komi,  og  marg- 
ir  þess  vegna  saurgist, 

16.  Að  einginn  yðar  se  friUu- 
lífisinaöur  né  vanheilagur,  eins 
og  Esaú,  sem  fyrir  einn  máls- 
verð  seldi  sinn  frumgetníng- 
arrett. 

17.  Því  þer  vitið,  að  honum 
var  synjaö,  þá  hann  síðan  vildi 
öðlast  blessunina,  því  hann  gat 
engri  breytíngu  komið  til  veg- 
ar,  þótt  hann  leitaði  þess  með 
tárum ; 


jLINN  12.  Kap. 

18.  Því  þer  eruð  ekki  komnir 
til  fjalls  þess,  sem  þreifanlegt 
er,  eða  elds  þess,  er  brenni,  ne 
til  þoku, 

19.  Myrkurs  eða  óveðurs  eða 
básúnu-hljóms  eða  hinnar  tal- 
andi  raustar,  hverrar  áheyr- 
endur  beiddust,  að  ekki  væri 
leingur  til  sin  talað, 

20.  (Því  þeir  stóðust  ekki 
þá  skipun,  að  hvert  það  dýr 
skyldi  grýtast,  sem  snerti  viö 
fjallinu, 

21.  Og  svo  var  það  ógurlegt, 
sem  fyrir  angu  bar,  að  Mos- 
es sagði:  eg  em  hræddur  og 
skjálf'andi), 

22.  Heldur  eruð  þer  komnir 
til  Qallsins  Síon  og  borgar 
Guðs  lifanda,  hinnar  himnesku 
Jerúsalem,  og  einglannamörgu 
þúsunda, 

23.  Til  samkvæmis  og  sam- 
kundu  hinna  frumgetnn,hverra 
nöfn  eru  skrifuð  á  himnum,  og 
til  Guðs,  allra  dómara, 

24.  Og  til  anda  réttlátra, 
sem  algjörðir  eru  orðnir,  og 
til  Jesú,  meðalgángara  ens 
nýa  sáttmála,  og  til  þess  á- 
dreif  ða  blóðs,  sem  betur  talar 
en  Abel. 

25.  Sjáið  við  því,  að  þer  ekki 
útskúíið  þeim,  er  talar,  því  ef 
þeir  sluppu  ekki  hegníngar- 
laust,  sem  útskúfuðu  þeim, 
sem  á  jörðu  talaði  Guðs  erindi, 


13.  Kap.  TIL  HINNA 

þá  munum  ver  því  síður  það 
geta,  ef  ver  þversköllumst  við 
þann,  er  frá  himni  talar,  hvers 
raust  að  þann  tíð  skók  jörðina, 

26.  En  nú  heíir  hann  kunn- 
gjört,  segjandi:  enn  þá  einu 
sinni  mun  eg  skaka,  ekki  ein- 
úngis  jörðina,  heldur  og  him- 
ininn ; 

27.  En  þetta  orð :  enn  þá  einu 
sinni,  gefar  að  skilja,  að  þeir 
skeknu  hlutir  skuli  umbreyt- 
ast,  svo  sem  þeir,  er  með 
höndum  seu  gjörðir,  svo  að 
það  vari  við,  sem  óskekið  er. 

28.  Látum  oss  því,  er  feingið 
höfum  óbifanlegt  ríki,  sýna 
þakklátt  hjarta,  með  hverju 
ver  þjónum  Guði,  á  honum 
þóknanlegan  hátt,  með  blygð- 
unarsemi  og  lotníngarfuiluin 
ötta. 

29.  Því  vor  Guð  er  eyðandi 
eldur. 

13.  KAPlTULI. 

Ymislegar  uppJivatningar,  sem  endast  með  þeim 
tilmælum :  að  söfnuðurinn  vilji  hiðja  fyrir 
liöfundinum.  Fyrirhænir.  Sagt  frd  Tímóteus- 
ar  lausn  ;  heilsað  og  heðið  að  heilsa;  árnað 
göðs. 

HALDIÐ  stöðugum  bróð- 
urkærleika. 

2.  Gleymið  ekki  gestrisninni, 
því  vegna  hennar  hafa  nokkrir 
sér  óafvitandi  hýst  einglana. 

3.  Minnizt  bandÍDgjanna,  sem 
væruð  þer  þeirra  sambandíngj- 
ar,  og  þeirra,  er  ilt  líða,  svo 


HEBEESKU. 


443 


sem  þeir,  er  sjálfir  búa  í  lík- 
ama  þessum. 

4.  Hjúskapiirinn  skal  heiðar- 
legur  haldinn  vera  hjá  öUum, 
og  hjónasængin  óflekkuð,  en 
frillulííismönnum  og  hörkörl- 
um  mun  Guð  refsa. 

5.  Sýnið  einga  fégirni  í  yð- 
ar  hegðun,  heldur  látið  yður 
nægjast  það  sem  þer  hafið, 
því  Guð  sjálfur  heíir  sagt :  eg 
skal  ekki  sleppa  þér  né  yfir- 
gefa  þig, 

6.  Svo  ver  megum  öruggir 
segja:  Drottinn  er  minn  hjálp- 
ari,  og  því  skal  eg  ekki  ött- 
ast,  hvaö  geta  mennirnir  gjört 
mer  ? 

7.  Verið  minnugir  yðar  læri- 
feðra,  sem  Guðs  orö  hafa  til 
yðar  talað,  skoðið  þeirra  lífs 
afdrif  og  breytiö  eptir  þeirra 
trúar  stöðuglyndi. 

8.  Jesús  Kristur  er  í  gær  og 
í  dag  og  aö  eilífu  einn  og  hinn 
sami. 

9.  Látið  yður  ekki  afvega  leiða 
af  ýmislegum  og  annarlegum 
lærdómum,  því  það  er  gott  að 
styrkja  hjarta  sitt  við  náðina, 
en  ekki  við  nauínarreglur,  sem 
ekkert  stoða  þá,  sem  eptir 
þeim  gánga. 

10.  Vér  höfum  altari,  af  hvers 
fórnum  þeir  ekki  hafa  rett  að 
eta,  er  tjaldbúðinni  þjóna. 

11.  Því  blóð  þeirra  dýra,  sem 


444        PISTILLINN  TIL  HINNA  HEBRESKU 


til  synda  hreinsunar  er  af  en- 
um  æðsta  presti  borið  inn  í 
helgidóminn,  þeirra  hræ  eru 
brend  fyrir  utan  herbúðirnar. 

12.  Þess  vegna  leiö  Jesús  ut- 
an borgarhliða,  að  hann  helg- 
aði  lýðinn  með  sínu  blöði. 

13.  Gaungum  því  til  hans 
út  fyrir  herbúðirnar,  berandi 
hans  vanvirðu: 

14.  Því  ver  höfum  lier  ekki 
varanlegan  samastað,  heldur 
leitum  vér  annars  tilkomanda. 

15.  Látum  oss  því  ætíð  fyrir 
lians  flutníng  frambera  fyrir 
Guð  lofgjöröar-oífur,  þaö  er: 
ávöxt  vorra  vara,  er  viöur- 
kenna  bans  nafn. 

16.  En  gleymið  ekki  velgjörða- 
seminni  og  greiövikninni,  því 
slíkar  fórnir  eru  Guði  þókn- 
anlegar. 

17.  Hlýðið  yðrum  kennifeðr- 
um  og  veriö  þeim  eptirlátir, 
því  þeir  vaka  yfir  sálum  yðar, 
eins  og  þeir,  er  reikníngsskap 
eiga  að  standa,  svo  þeir  gjöri 
það  með  gleði,  en  ekki  með 
andvörpnn,  því  þer  hafið  ekki 
gott  af  því. 

18.  Biðjið  fyrir  oss,  því  ver 
erum   oss  þess  fuUkomlega 


13.  Kap. 

meövitandi,  að  ver  höfum  góða 
samvizku  og  viljum  breyta  vel 
í  öUum  greinum. 

19.  En  því  heldur  bið  eg  yð- 
ur  þessa,  að  eg  þess  fyrr  geti 
skilazt  yður  aptur. 

20.  En  Guð  friðarins,  er  upp- 
vakti  af  dauða  Drottinn  vorn 
Jesúm  Krist,  hinn  mikla  hirð- 
ir  sauðanna,  fyrir  blóð  bins 
eilífa  sáttmála, 

21.  Hann  fuUkomni  yður  í 
öUu  góðu  verki,  til  að  gjöra 
bans  vilja,  bann,  sem  fyrir 
Jesúm  Krist  í  yður  verkar, 
það  sem  honum  er  þóknan- 
legt ;  bonnm  se  dýrð  um  aldir 
alda,  amen. 

22.  En  eg  bið  yður,  bræður, 
að  þer  nmberið  þetta  áminn- 
íngar  orð,  því  fáort  skrifaði 
eg  yður. 

23.  Eg  læt  yður  vita,  að  bróð- 
ir  vor  Tímóteus  hefir  feingið 
lausn,  og  ásamt  honum  ætla 
eg  að  sjá  yður,  komi  hann 
bráðum. 

24.  Heilsið  öUum  yðar  leið- 
togum  og  öllum  heilögum. 

25.  Þeir  frá  ítalíu  heilsa  yð- 
ur.  Náð  se  með  öUum  yður, 
amen. 


SlNKTI  JAKOBS  PISTILL. 


1.  KAPÍTULI. 

Heilsan  og  upporvan.   Fátæhir  og  p/aólcUr  halU 
ast  sælir.  Orsok  til  freistinga.  Aminningar. 

JAKOB,  Guðs  og  Drottins 
Jesú  Krists  þjön,  heilsar 
þeim  12  kynkvíslum,  sem  á 
sundrúngi  búa. 

2.  Álítið  það  mesta  fagnaðar- 
efiii,  bræðiir  mínir,  þegar  þér 
ratið  í  ýmislegar  raunir, 

3.  Því  þer  vitið,  að  reynsla 
yöar  trúar  verkar  stöðuglyndi. 

4.  En  stöðuglyndið  á  að 
fullkomna  verkið,  svo  að  þer 
seuð  fullkomnir  og  algjörðir 
og  yður  se  í  eingu  ábóta- 
vant. 

5.  En  vanti  einhvern  yðar 
vizku,  þá  biðji  hann  Guð,  sem 
gefur  öUum  eptirtölulaust  og 
án  brigzlyrða,  og  mun  hún 
honum  gefast. 

6.  En  hann  biðji  með  trúnað- 
artrausti,  og  efist  ekki;  því  sá, 
sem  er  efablandinn,  hann  er 
líkur  hafsins  bylgjum,  uppæst- 
um  og  hröktum  af  vindi. 

7.  Þvílíkur  maður  hugsi  ekki, 
að  liann  fái  nokkuð  hjá 
Drottni. 

8.  Hann  er  maður  tvílyndur, 
óstöðugur  í  öUu  sínu  ráðlagi. 


9.  En  hínn  lítilmótlegi  bróðir 
hrósi  ser  í  sinni  upphefð,  en 
hinn  ríki  í  sinni  lægíngu ; 

10.  Því  eins  og  grassins  blóm 
mun  hann  hverfa ; 

11.  Því  þá  sólin  bækkar  með 
steikjandi  hita,  skrælnar  gras- 
ið,  og  þess  blóm  dettur  af,  og 
fegurð  útlits  þess  verður  að 
eingu;  þannig  miin  hinn  ríki 
visna  á  sínum  vegum. 

12.  Sæll  er  sá  maður,  sem 
stenzt  reynsluna,  því  þegar 
búið  er  að  reyna  hann,  mun 
hann  meðtaka  kórónu  lífsins, 
sem  Drottinn  heíir  þeim  heit- 
ið,  er  hann  elska. 

13.  Einginn,  sem  freistast, 
segi :  eg  freistast  af  Guði,  því 
Guð  freistast  ekki  af  hiim  ilia, 
en  liann  sjálfur  freistar  og 
einskis ; 

14.  Heldur  freistast  serhver, 
dreginn  og  veiddur  af  sinni 
eigin  girnd ; 

15.  Síðan,  þar  á  eptir,  þá 
girndin  heíir  feingið  getnað, 
fæðir  hún  syndina,  en  þá  synd- 
in  er  fuUþrosknð,  fæðir  hún 
dauða. 

16.  ViUizt  ekkí,  mínir  elsku- 
legu  bræður. 


446 


17.  ÖU  góð  og  öU  fuUkomin 
gjöf  er  ofan  að,  og  kemur 
niöur  frá  Föður  Ijósanna,  hjá 
hverjum  hvorki  er  umbreyt- 
íng  ne  umbreytíngar  skuggi. 

18.  Eptir  sínu  ráði  fæddi 
hann  oss  með  sannleikans 
orði,  svo  að  ver  skyldum  vera 
frumgróði  hans  skepna. 

19.  Þess  vegna,  bræður  mínir 
elskulegir,  sé  hver  maður  íús 
til  að  læra,  seinn  til  að  kenna, 
seinn  til  reiði, 

20.  Því  reiði  mannsins  vinniir 
ekki  það,  sem  rett  er  fyrir 
Guði. 

21.  Afleggið  því  allan  hroða- 
skap  og  gnægð  illskunnar,  og 
meðtakið  orðið  með  hógværð, 
sem  í  yður  er  gröðursett,  og 
sem  megnar  að  frelsa  yöar 
sálir. 

22.  En  verðiö  orðsins  gjör- 
endur,  og  ekki  einúngis  heyr- 
endur,  því  með  því  svíkið  þer 
yður  sjálfa. 

23.  Því  se  einhver  orðsins 
heyrari,  og  ekki  gjörari,  sá  er 
líkur  þeim  manni,  sem  skoðar 
sinn  meðfædda  andlits-skapn- 
aö  í  spegli ; 

24.  Hann  skoðaði  sig  að 
sönnu,  en  þá  hann  var  burt 
geinginn,  gleymdi  hann  jafn- 
skjótt,  hvílíkur  hann  var. 

25.  En  sá,  sem  skygnist  inn  í 
hið  fuUkomna  frelsislögmál  og 


S.  JAKOBS  PISTILL.  2.  Kap. 

heldur  ser  föstum  við  það,  er 


ekki  gleyminn  heyrari,  heldur 
gjörníngsins  gjörari,  og  hann 
mun  veröa  sæll  af  breytni 
sinni. 

26.  Þykist  einliver  yðar  á 
meðal  guðrækinn,  og  hefur 
ekki  tanmhald  á  túngu  sinni, 
en  tælir  sitt  eigið  hjarta,  hans 
guðrækni  er  fánýfc. 

27.  Hrein  og  óflekkuð  guðs- 
dýrkan  fyrir  Guði  og  Föður  er 
sú :  að  vitja  munaðarlausra  og 
ekkna  í  þeirra  þreyngíngu,  og 
að  varðveita  sjálfan  sig  ílekk- 
lausan  frá  heiminum. 

2.  KAPÍTULI. 

Menn  eiga  cJcki  að  fara  i  manngreinardlit  t 
auðsýna  öllum  kærleika  og  hlýðnast  öllitm 
Guðs  hoðorðum,  Trúin  er  dauð  dn  verha. 

BEÆÐUR  mínir,  hindrið 
ekki  trú  vors  dýrðlega 
Drottins  Jesú  Krists,  með  því 
að  fara  að  mannviröíngum. 

2.  Því  þegar  maður  geingur 
inn  í  yðar  söfnuð,  sem  guU- 
hríng  hefir  á  hendi  og  er  í 
skínandi  klæðum,  en  annar  fá- 
tækur  í  töturlegum  fötum, 

3.  Og  yður  veröur  starsýnt  á 
þann,  sem  vel  er  búinn,  og  þer 
segið  við  hann:  set  þig  her 
heiðarlega,  og  til  bins  íatæka : 
stattu  þar,  eða  settu  þig  her 
við  fótskör  mína, 

4.  Gjörið  þér  þá  ekki  grein- 
armun  með  sjálfum  yður,  og 


2.  Kap.  S.  JAKOBl 

gjörizt  dómendur  vondra 
hugsana  ? 

5.  Heyrið,bræður  mínir  elskii- 
legir,  hefir  Guð  ekki  útvalið 
hina  fátæku  í  heiminum,  svo 
aö  þeir  verði  auðugir  að  trú 
og  erfíngjar  þess  ríkis,  er 
hann  hefir  heitið  þeim,  sem 
hann  elska? 

6.  En  þér  óvirðið  hína  fátæku. 
Eru  þaö  þó  ekki  hinir  ríku, 
sem  undiroka  yður  og  draga 
fyrir  dóm  ? 

7.  Koma  þeir  ekki  óoröi  á 
hið  góða  nafn,  sem  þer  eruð 
nefndir  ? 

8.  Ef  þer  því  gjörið  fullnustu 
því  konúnglega  boðorði  sam- 
kvæmt  ritníngunni :  "  elska 
skaltu  náúnga  þinn,  sem  sjálf- 
an  þig,"  þá  gjörið  þer  vel ; 

9.  En  ef  þér  farið  í  mann- 
greinarálit,  þá  drýgið  þer  synd, 
og  lögmálið  færir  yðiir  heim 
sanninn,  að  þér  séuð  yíir- 
troðslumenn. 

10.  Því  þó  einhver  heldi  alt 
lögmálið,  ef  hann  verður  brot- 
legur  í  einu  (boðorði),  þá  er 
hann  orðinn  sekur  við  þaii  öU. 

11.  Því  sá,  sem  bauð:  þú 
skalt  ekki  hör  drý^ja,  hann 
bauð  líka:  þú  skalt  ekki  mann 
vega;  en  þó  að  þú  ekki  drýg- 
ir  hór,  ef  að  þú  vegur  mann, 
ertu  orðinn  lögmálsins  yíir- 
troðslumaður. 


5  PISTILL.  447 

12.  Talið  þannig  og  breytið 
þannig,  sem  þeir,  er  dæmast 
munu  eptir  frelsisins  lögmáli. 

13.  Því  ómiskunsamur  dómur 
mun  gánga  yíir  þann,  sem  ekki 
auðsýnir  miskun ;  miskunsem- 
in  fagnar  dóminum. 

14.  Hvað  stoðar  það,  bræður 
mínir,  þótt  einhver  segist  hafa 
trú,  en  hefir  ekki  verkin?  Mun 
trúin  geta  frelsað  hann  ? 

15.  Ef  að  bróðir  eða  systir 
eru  nakin  og  vantar  daglegt 
viðurværi, 

16.  En  einhver  yðar  segði  við 
þau :  farið  í  friði,  vermið  yður 
og  mettið,  en  gefiö  þeim  ekkí 
það,  sem  líkaminn  þarf  með, 
hvað  stoðar  það  ? 

17.  Eins  er  líka  trúín,  hafi 
hún  ekki  verkin,  þá  er  hún 
dauð  út  af  fyrir  sig. 

18.  En  nú  segir  einhver:  þú 
hefir  tru,  en  eg  hefi  verk,  sýn 
mer  þá  trú  þína  án  verka 
þinna ;  eg  skal  sýna  þér  mína 
af  míniim  verkiim. 

19.  Þú  trúir,  að  Guð  sé  einn, 
þú  gjörir  vel;  en  djöflarnir 
trúa  því  líka,  og  skelfast. 

20.  En  fávísi  maður,  þú  skalt 
vita,  aö  trúin  er  dauð  án  verk- 
anna. 

21.  Eettlættist  ekki  Abraham, 
faðir  vor,  vegna  verkanna,  ept- 
ir það  hann  liaföi  lagt  son  sinn 

I  ísaak  upp  á  altarið  ? 


448  S.  JAKOBí 

22.  S^r  þú  ekki,  aö  tráin  var 
samtaka  verkum  hans,  og  að 
trúin  fiiUkomnaðist  meö  verk- 
uimin? 

23.  Og  rættist  svo  ritníngín, 
sem  segir:  "Abraham  trúði 
Guði,  og  það  reiknaðist  hon- 
nm  til  réttlætis,"  og  hann  var 
kallaöur  Guös  vinur. 

24.  Þer  sjáiö  þá,  aö  maður- 
inn  réttlætist  af  verkunum,  og 
ekki  af  trúnni  einúngis. 

25.  Sömuleiðis  einnig  skækj- 
an  Rahab,  rettlættist  hún  ekki 
af  verkunum,  þá  hún  tók  við 
iijósnurunum  og  let  þá  fara 
frá  sér  aðra  leið  ? 

26.  Því  eins  og  líkaminn  er 
dauður  án  andans,  eins  er  og 
trúin  dauð  án  verkanna. 

3.  KAPlTULI. 

BrúJcun  túngunnar,  Spehinni  lýst. 

VEEIÐ  ekki,  bræður  mínir, 
margir  kennifeður,  með 
því  þer  vitið,  að  ver  (kennend- 
urnir)  munum  fá  þýngri  dóm; 

2.  Því  allir  hrösum  ver  marg- 
víslega.  Verði  einhverjum  ekki 
á  í  orði,  þá  er  hann  maður  fuU- 
kominn,  fær  um  að  stýra  öU- 
um  sínum  líkama. 

3.  Sjáið,  vér  leggjum  beizli 
hestum  í  munn,  svo  þeir  hlýði 
oss,  og  ver  getum  sveigt  allan 
þeirra  líkama. 

4.  Lítiö  og  til  skipanna,  sem 


PISTILL.  3.  Kap. 

eru  svo  stór,  þó  þau  rekist  af 
hörðum  veðrum,  verður  þeim 
samt  stýrt  með  harðlalitlu  stýr- 
i,  hvert  sem  stýrimaðurinn  viU. 

5.  Þannig  er  túngan  lítiU  lim- 
ur,  en  ræðst  þó  í  mikið.  Sjá, 
í  hversu  miklum  skógi  lítill 
neisti  getur  kveikt. 

6.  Túngan  er  og  eldur,  heim- 
ur  fuUur  ránglætis.  Eins  er 
túngan  sett  meðal  vorra  lima, 
hún  flekkar  allan  líkamann  og 
upptendrar  alt  lííið,  sjálf  upp- 
tendruð  af  helvíti ; 

7.  Því  allar  tegundir  dýra  og 
fugla,  bæði  skriökvikinda  og 
sjódýra,  temjast  og  hafa  verið 
tamin  af  kyni  mannanna, 

8.  En  túnguna  getur  einginn 
manna  tamið,  þessa  óhemju, 
sem  full  er  með  banvænt  eitur. 

9.  Með  henni  vegsömum  ver 
Guð  og  Föðurinn,  og  með  henni 
formælum  vér  mönnunum,  sem 
skapaðir  eru  eptir  Guðs  mynd. 

10.  Af  sama  munni  fram- 
geingur  blessan  og  bölvan; 
þetta  má  ekki  svo  vera,  bræð- 
ur  mínir. 

11.  Hvort  mun  sætt  og  beiskt 
vatn  geta  sprottið  upp  af  sama 
uppsprettu-auga  nokkurrar 
lindar  ? 

12.  Mun  fíkjutreð,  bræður 
mínir,  geta  af  sér  gefið  við- 
smjörs  ávöxt,  eða  víntreð  fíkj- 
ur?  Þannig  kann  eigi  heldur 


4.  Kap.  S.  JAKOB! 

saltur  brunnur  gefa  af  ser 
sætt  vatn. 

13.  Se  nokkur  vitur  og  hygg- 
inn  yöar  á  meðal,  hann  láti 
með  góöri  umgeingni  verk  sín 
lýsa  hóglátri  speki. 

14.  En  ef  þér  hafið  beiska  öf- 
und  og  áreitni  í  yöar  hjarta, 
þá  stærið  yður  ekki  og  Ijúgið 
ekki  gegn  sannleikanum. 

15.  Þvílík  speki  kemiir  ekki 
ofan  að,  heldur  er  hún  jarð- 
nesk,  holdleg,  djöfulleg. 

16.  Því  hvar  sem  öfiind  og 
áreitni  er,  þar  er  sundurþykkja 
og  öU  vond  háttsemi. 

17.  En  sú  speki,  sem  ofan  að 
er,  hún  er  fyrst  fölskvalaiis, 
þar  næst  friðsöm,  sannsýn,  full 
miskunar  og  góðra  ávaxta,  ó- 
hlutdræg,  hræsnislaus. 

18.  En  réttlætisins  ávöxtur 
verður  þeim  í  friði  sáður,  sem 
friðinn  stunda. 

4.  KAPlTULT. 

Postulinn  varar  við  deilum.   Bæður  til  li'tillætis 
og  auðmýktar.  Varar  við  sjálfbyrgmgsskap, 

AF  hverju  koma  stríö  og 
bardagar  á  meðal  yðar? 
Af  hverju  öðru,  en  af  yðar 
girndum,  sem  stríða  í  yðar 
limum  ? 

2.  Þer  girnizt  og  fáið  ekki ; 
þer  drepið  og  öfundið,  og  get- 
ið  þó  ekki  öðlazt,  þer  berjizt 
og  stríðið,  og  fáið  þó  ekki',  af 
því  þer  biðjið  ekki. 


PISTILL.  449 

3.  Þér  biðjið  og  öðlizt  þó  ekki, 
af  því  þer  biðjiö  iUa,  til  þess 
að  þer  getið  sóað  því  í  yðar 
munaðarlííi. 

4.  Þér  hórdómsmenn  og 
hórkonur,  vitið  þér  ekki,  aö 
vinátta  heimsins  er  övinátta 
Guös  ?  Hver  sem  því  viil  vera 
vinur  heimsins,  veröur  óvinur 
Guðs. 

5.  Eða  haldið  þer,  að  ritníng- 
in  tali  ófyrirsynju :  mun  sá 
andi,  sem  í  oss  býr,  leiöa  til 
öfundar  ? 

6.  Hann  gefur  meiri  náð  ;  því 
stendur  skrifað:  Guð  mót- 
stendur  dramblátum,  en  lítil- 
látum  gefur  hann  náð. 

7.  Verðið  því  undirgefnirGuði, 
standið  móti  djöflinum,  og  þá 
mun  hann  flýa  yður. 

8.  Nálægið  yður  Guði,  og 
þá  miin  hann  nálgast  yður. 
Hreinsið  hendur  yöar,  þer 
syndarar,  og  gjöriÖ  flekklaus 
yðar  hjörtu,  þer  tvílyndn. 

9.  Beriö  yður  illa,  syrgið  og 
grátið ;  yðar  hlátur  skal  um- 
breytast  í  sorg,  og  gleðin  í 
hrygð. 

10.  Auðmýkið  yður  fyiir 
Drottni,  þá  mun  hann  upp- 
hefja  yðiir. 

11.  Talið  ekki  illa  hver  uin 
annan,  bræðiir  mínir.  Sá,  sem 
talar  illa  um  bróður  siiin  og 
dæmir  liann,  talar  illa  um  lög- 


450 


S.  JAKOBS  PISTILL. 


málið  og  dæmir  það ;  en  ef 
þú  dæmir  lögmálið,  þá  ertu 
ekki  lögmálsins  gjörari,  held- 
ur  dómari. 

12.  Einn  er  löggjaíinn  og 
dómarinn,  sá  sem  kann  að 
frelsa  og  tortýna.  En  hver 
ertu,  sern  dæmir  annan? 

13.  Heyrið,  þér,  sem  segið:  í 
dag  og  á  morgun  skulum  ver 
fara  til  þessarar  borgar,  dvelja 
þar  eitt  ár  og  kaupverzla  og 
græða, 

14.  (Sem  þó  ekki  vitið,  hvað 
á  morgun  ske  muni ;  því  hví- 
líkt  er  yðvart  líf ?  gufa,  sem  sest 
uin  stund,  en  hverfur  síðan), 

15.  í  stað  þess  þér  ættuð  aö 
segja :  ef  Drottinn  vill,  og  ver 
lifuin,  þá  viljum  vér  gjöra 
þetta  eða  hitt. 

16.  En  nú  stærið  þer  yður  í 
yðar  oflátúngsskap ;  alt  slíkt 
stærilæti  er  vont. 

17.  Hver  sem  því  heíir  vit  á 
gott  að  gjöra,  en  gjörir  það 
ekki,  lionum  er  það  synd. 

5.  KAPÍTULI. 

Postulinn  varar  við  að  treysta  auði,  og  stœra 
sig  af  honum.  Uppörvar  pá,  sem  órett  líða, 
til  stöðuglyndis,  og  að  vera  eiðvarir.  Hvetar 
til  hænrækni,  og  til  að  leiðrUta  þá,  sem 
viUir  fara. 

HEYETÐ   nú,  þer  ríku, 
grátiö  og  kveinið  yíir 
þeiin  eymdum,  sem  yfir  yður 
munu  koma. 
2.  Yðar  aiiður  er  þegar  fún- 


5.  Kap. 

aður,  og  yðar  klæöi  orðin 
möletin. 

3.  Yðar  gull  og  silfur  er  orð- 
ið  ryðbrunnið,  og  ryðið  á  því 
mun  verða  vitni  gegn  yður  og 
eta  yðar  hold ;  þér  haíið  fjár- 
sjöðum  safnað,  sem  eldsneyti, 
á  síðustu  dögunum. 

4.  Sjá,  launin,  sem  þer  hafið 
dregið  af  verkamönnunum, 
sem  hafa  slegið  yðar  lönd, 
hrópa,  og  köU  kornskeru- 
mannanna  eru  komin  til  eyrna 
Drottins  alslierjar. 

5.  Þer  haíið  lifað  í  sællííi  og 
öhóíi  á  jöröunni;  þér  haíiö 
alið  yðar  hjörtu,  eins  og  til 
skurðardags. 

6.  Þér  haíiö  dæmt  til  dauða 
og  drepið  liinn  réttláta,  hann 
stendur  ekki  á  móti  yður. 

7.  Þreyið  því,  bræður  mín- 
ir,  þángað  til  Drottinn  kem- 
ur.  Sjáið,  akuryrkjumaðurinn 
væntir  jarðarinnar  dýrmæta 
ávaxtar,  og  þreyir  þar  til  hann 
feingiö  hefir  haustregnið  og 
vorregnið. 

8.  Þreyiö  og  þer,  styrkið  yð- 
ar  björtu,  því  tilkoma  Drott- 
ins nálægist. 

9.  Kvartið  ekki  hver  yfir 
öðrum,  bræður  mínir,  svo  þér 
ekki  verðið  dæmdir ;  sjá,  dóm- 
arinn  stendur  fyrir  dyrunum. 

10.  Bræður  mínir,  takið  spá- 
mennina,  sem  talaö  hafa  í 


5.  Kap.  S.  JAKOB 

Drottins  iimboði,  til  eptir- 
dæmis  upp  á  það,  aö  líða  ilt 
með  þolinmæði. 

11.  Sjá,  ver  teljum  þá  sæla, 
sem  þolgóðir  eru;  þer  hafið 
heyrt  getið  um  þolgæði  Jobs, 
og  vitið,  hver  endalok  Drott- 
ínn  þar  á  gjörði ;  því  Drottinn 
er  harla  miskunsamur  og  líkn- 
samur. 

12.  En  um  fram  alt,  bræður 
mínir,  sverjið  hvorki  við  him- 
ininn  ne  við  jörðina,  ne  nokk- 
urn  annan  eiö,  en  yðar  já  sé 
já,  yðar  nei  se  nei,  svo  þer 
komið  ekki  undir  dóm. 

13.  Eigi  einhver  örðugt  yðar 
á  meðal,  þá  biðji  hann;  líði 
honum  vel,  þá  sýngi  hann 
(lof).  ^ 

14.  Se  einhver  veikur  yðar  á 
meðal,  þá  kalli  hann  til  sin 
öldúnga  safnaðarins,  og  þeir 
biðji  fyrir  honum  og  smyrji 
hann  viösmjöri  í  nafni  Drott- 
ins. 

15.  Því  trúuð  bæn  mun  frelsa 


3  PISTILL.  451 

hinn  sjúka,  og  Drottinn  mun 
reisa  hann  á  fætur,  og  sú  synd, 
sem  hann  heíir  drýgt,  mun 
honum  fyrirgeíin  verða. 

16.  Játið  hver  fyrir  öðrum 
yðar  yfirsjónir,  og  biðjið  hver 
fyrir  öðrum,  svo  að  þér  heil- 
brigðir  verðið.  Kröptug  bæn 
hins  rettláta  megnar  mikið. 

17.  Elías  var  líkur  oss  að 
breyskleika;  samt,  þá  hann 
bað  þeirrar  bænar,  að  ekki 
skyldi  rigna,  þá  rigndi  ekki 
yfir  landið  í  þrjú  ár  og  sex 
mánuði. 

18.  Og  þá  hann  bað  aptur, 
gaf  himininn  regn,  og  jörðin 
bar  sinn  ávöxt. 

19.  Bræður  mínir,  ef  einliver 
meðal  yðar  hefur  villzt  frá 
sannleikanum  og  einhver  snýr 
honum  aptur, 

20.  Þá  viti  hann,  að  hver  sem 
snýr  syndaranum  frá  viUu 
hans  vegar,  mun  frelsa  sálu 
frá  dauða  og  hylja  fjölda 
synda. 

Ff2 


SÁNKTI  PÉTURS 

FYREI  PISTILL. 


1.  KAPÍTULI. 

Postulinn  Öshar  g<>ðs  kristnum  mönnum  i  Asíu 
o.  s.frv.  Prisar  farsæld  kristinna.  Hvetur 
til  að  lifa  hristinni  irú  sambóðnu  líferni. 

PÉTUR,  postuli  Jesú  Krists, 
lieilsar  hinum  útvöldu  út- 
lendu,  sem  tvístraðir  eru  út 
umPontus,  Galataland,  Kappa- 
dokíu,  Asíu  og  Bítyníu, 

2.  Sem,  eptir  Guðs  Föðurs 
fyrirhugaða  ráði,  lielgaðir  eru 
með  Andans  aöstoð,  til  þess 
þeir  lilýðnist  Jesú  Kristi  og 
hreinsaðir  verði  með  hans 
blóði.  Náð  og  friður  Guðs 
margfaldist  yíir  yður. 

3.  Lofaður  se  Guð,  Faðir 
Drottins  vors  Jesú  Krists,  sem 
fyrir  upprisu  Jesú  Krists  frá 
dauðTim,  heíir  eptír  mikilli 
miskun  sinni  endurfætt  oss  til 
lifandi  vonar, 

4.  Til  liluttekníngar  í  þeirri 
arfleifð,  sem  yður  er  geymd  á 
himnum  og  oforgeingileg  er, 
flekklaus  og  aldrei  fölnar, 

5.  Yður,  sem  fyrirGuðs  öflugu 
aðstoð  varðveitizt  með  trúnni, 
svo  að  þer  aðnjótandi  verðið 
yöur  fyrirbúÍDnar  sælu,  er  á 


síðasta  tíma  mun  verða  opin- 
ber. 

6.  Gleðjizt  af  þessu,  þótt  þer 
nú  um  skamma  stund  (ef  svo 
verður  að  vera)  hryggjast 
megið  af  margs  konar  freist- 
íngum, 

T.  Svo  að  yðar  reynda  trií, 
sem  er  lángt  um  dýrmætari 
en  forgeingilegt  guU,  þótt  í 
eldi  se  reynt,  verði  yður  til 
lofs,  vegsemdar  og  dýrðar, 
þegar  Jesús  Kristur  opinber- 
ast, 

8.  Sem  þer  elskið,  þó  þer 
ekki  haíið  seð  hann,  af  iiverj- 
um  þer,  sem  trúið  á  hann, 
þótt  þer  nú  ekki  á  hann  horf- 
ið,  gleðjist  óútmálanlegum  og 
dýrðiegum  fögniiði, 

9.  Því  þér  munuð  bera  úr 
býtum  endurgjald  fyrir  yðar 
trú,  frelsi  yðar  sálna. 

10.  Spámennirnir,  er  spáðii 
um  heill  þá,  er  við  yður  er 
fram  komin,  hafa  út  í  þessa 
sælu  gruflað  og  grenslazt  ept- 
ir henni ; 

11.  Þeir  leituðust  við  að  upp- 
götva,  til  hvers  og  hvílíks  tíma 


S.  PÉTURS  FYERI  PISTILL.  453 


1.  Kap. 

Krists  Andi,  sem  í  þeim  bjó, 
meinti,  þá  hann  fyrirsagði  písl- 
ir  Krists  og  þar  á  eptir  fyl^'- 
andi  dýrð ; 

12.  En  þeim  var  það  opin- 
berað,  að  þeir  þjónuöu  að 
þessu,  ekki  þeim  sjálfum  til 
gagns,  heldur  gagnaöi  það  oss, 
og  er  þetta  nú  kunngjört  af 
þeim,  sem  boöa  yður  gleðiboð- 
skapinn  fyrir  Heilagan  Anda, 
sem  er  ofan  sendur  frá  himni, 
og  inn  í  þetta  fýsir  (jafnvel) 
einglana  að  skygnast. 

13.  Hafiö  því  lendar  hugskots 
yðar  iimgyrtar,  verið  varhygö- 
arsamir,  og  setjið  algjörlega 
von  yðar  til  þeirrar  náðar,  sem 
yður  mun  veitast  viö  tilkomu 
Jesú  Krists; 

14.  Sem  hlýðin  börn,  lagið 
eigi  breytni  yðar  eptir  þeim 
girndum,  er  þer  áður  þjónuð- 
uð  í  vanvizku  yðar, 

15.  Heldur  verðiö  heilagir  í 
öUu  yöar  dagfari,  eins  og  sá 
er  heilagur,  er  yður  hefir 
kallað ; 

16.  Því  skrifaö  er:  "veriö 
heilagir,  því  eg  em  heilagur." 

17.  Og  meö  því  þér  ákallið 
þann  sem  Fööur,  er  dæmir 
sérhvern  án  manngreinarálits 
eptir  hans  verkum,  þá  fram- 
gángið,  yðar  útlegðar  tíma, 
með  ottalilandinni  varúð ; 

18.  Þér  vitið,  aö  þér  eigi  eruð 


endurleystir  meö  forgeíngilegu 
silfri  eða  guUi  frá  yðar  hégóm- 
lega  atliæfi,  er  þer  numiö  höfð- 
uð  af  feðrnm  yðar ; 

19.  Heldur  með  dýrmætu 
blóöi  þess  óflekkaða  og  lýta- 
lausa  lambsins,  Krists, 

20.  Sem  að  sönnu,  áðnr  en 
grundvöUur  heimsins  var  lagö- 
ur,  var  fyrirhugaður,  en  birtist 
á  þessum  síðustu  tímum  vegna 
yðar. 

21.  Yðar,  sem  vegna  hans  trú- 
ið  á  Guð,  er  reisti  hann  upp 
frá  dauðum  og  gaf  honum 
dýrð,  svo  þér  hefðuð  traust  og 
von  til  Guðs. 

22.  Fyrst  þér  nú  með  hlýðni 
við  sannleikans  (lærdóm)  haíiö 
fyrir  Andann  hreinsað  sálir 
yðar  til  hræsnislausrar  bróður- 
legrar  elsku,  þá  elskið  hver 
annan  kappsamlega  af  hreinu 
hjarta, 

23.  Eins  og  þeir,  sem  endur- 
fæddir  eru,  ekki  af  forgeingi- 
legu  sæði,  heldur  óforgeingi- 
legu,  meö  Guðs  lifanda  og 
ævaranda  orði. 

24.  Því  alt  hold  er  sem 
gras,  og  þess  vegsemd,  sem 
blömi  grassins ;  grasið  er  þeg- 
ar  skrælnaö,  og  þess  blómi  af 
fallinn ; 

25.  En  orð  Drottins  varir  aö 
eilífu,  og  það  er  það  orö,  sem 
yður  er  boðaö. 


454  S.  PÉTUES  FYRKI  PISTILL. 

2.  KAPÍTULI. 


Postulinn  dminnir  um  að  halda  fast  við  Jesú 
lærdöm  óhrjálaðan,  forðast  lesti  og  stunda 
dygðir,  að  þeir  með  því  að  forðmt  holdlegar 
girndir  með  hlýðni  við  yfirvaldið  og  hröður- 
legum  kærleika  niðurþaggi  öll  illmæli  gegn 
sér.    Skyldur  þjönustufélks. 

AFLEGGIÐ  því  alskonar 
jLjL  vonzku  og  alla  pretti, 
hræsni,  öfund  og  alt  baktal, 

2.  Og  sækizt,  eins  og  nýfædd 
börn,  eptir  hinni  skynsömu, 
ömeinguðu  mjólk,  svo  þér  af 
henni  þroskizt,  yður  til  frelsis; 

3.  Ef  þér  hafið  smakkað, 
hversu  sætur  Drottinn  er. 

4.  Með  því  þér  eruð  komnir 
til  þessa  lifandi  steins,  sem  aö 
sönnu  er  af  mönnum  útskúf- 
aður,  en  af  Guði  útvalinn  og 
dýrmætur, 

5.  Þá  látið  yður  uppbyggjast 
sem  lifandi  steina,  (til  þess 
þer  verðið)  andlegt  musteri, 
heilagt  prestafelag,  til  að  fram- 
bera  andlegar  fórnir,  Guöi  vel- 
þóknanlegar  fyrir  Jesúm  Krist. 

6.  Fyrir  því  stendur  (skrifað) 
í  ritníngunni :  "sjá,  eg  set 
hornstein  í  Síon,  útvalinn  og 
dýrmætan;  sá,  sem  trúir  á 
hann,  mun  eigi  til  skammar 
verða." 

7.  Yður,  sem  trúið,  er  hann 
dýrmætur;  en  hinum  vantrú- 
uðu  er  sá  steinn,  sem  byggj- 
endurnir  burtsnöruðu,  orðinn 
að  hyrníngarsteini    ,^  ^ 


2.  Kap. 

8.  "Og  að  ásteytíngarsteini 
og  hneykslunar  hellu."  Þeir 
sem  hrasa,  ern  þeir  sem  ekki 
trúa  lærdóminum ;  til  þess 
voru  þeir  og  settir. 

9.  En  þer  eruð  útvalin  kyn- 
slöð,  konúnglegt  prestafelag, 
heilagur  lýður,  (Guðs)  eigið 
folk,  til  þess  að  víðfrægja 
skylduð  mikilleika  hans,  sem 
kallaði  yður  frá  myrkrinu  til 
sins  aðdáanlega  Ijóss. 

10.  Þer,  sem  forðum  ekki 
voruð  lýöur,  eruð  nú  orðnir 
lýður;  þér,  sem  ekki  nntuð 
miskunar,  haíið  nú  miskun 
hlotið. 

11.  Þer  ástkæru,  eg  áminni 
yður,  sem  gesti  og  útlenda,  að 
þer  haldiö  yður  frá  holdlegum 
girndum,  sem  stríða  gegn  sál- 
unni. 

12.  Hegðið  yður  vel  meðal 
heiðinna  þjóða,  svo  að  þeir, 
mitt  í  því  þeir  rógbera  yður 
sem  illgjörðamenn,  vegna  yð- 
ar  góðverka,  þegar  þeir  gæta 
grant  aö,  vegsami  Guö  á  tíma 
vitjunarinnar. 

13.  Verið  því  undirgefn- 
ir  Drottins  vegna  sérhverju 
af  mönnum  tilsettu  yfirvaldi, 
hvort  heldur  þaö  er  konúng- 
nrinn,  sem  hinum  æðsta, 

14.  Eða  það  eru  landshöfð- 
íngjarnir,  sem  þeim,  er  af 
honum  eru  sendir  illgjörða- 


3.  Kap.  S.  PÉTURS  F 

mönnum  til  refsingar,  en  lofs- 
tirs  þeim,  sem  vel  breyta ; 

15.  ÞvíþaðerviljiGiiðs,að  þeir, 
sem  vel  breyta,  niðurþaggi 
óviturleik  lieimskra  manna. 

16.  Sem  frjálsir  menn,  en  ekki 
sem  þeir,  er  beita  frelsinu 
vonzkunni  til  yfirhylmingar, 
lieldur  sem  þjónar  Gnðs, 

17.  Skuluð  þér  alia  virða, 
elska  bræðrafelagið,  óttast  Guð, 
heiðra  konúnginn. 

18.  Þjónustumennirnir  seu 
tindirgefnir  Drottniim  sínnm 
með  mesta  (viröíngar)  ótta, 
ekki  einúngis  hinum  góðu  og 
sanngjörnu,  heldur  einnig  hin- 
um ósanngjörnu ; 

19.  Því  það  er  náð,  ef  einhver 
af  samvizkusemi  og  fyrir  Guðs 
sakir  umber  hið  mótdræga,  er 
hann  órettilega  líður. 

20.  Því  hver  frægð  er  í  því, 
aö  þer  fyrir  misgjörða  sakir 
högg  líðið  ?  En  ef  þer,  þegar 
þér  breytið  vel,  líðið  ilt  og 
ernð  þolinmóðir,  það  (ávinnur 
ser)  náð  hjá  Guði ; 

21.  Því  til  þessa  eruö  þer 
kallaöir,  því  Kristnr  leið  einnig 
fyrir  oss  og  eptirlét  oss  fyri- 
mynd  til  að  breyta  eptir,  svo 
vér  skyldum  fetaí  hans  fótspor. 

22.  Hann  drýgði  ekki  synd, 
og  ekki  eru  svik  fundin  í  Íians 
munni ; 

23.  Eigi  iUmælti  hann  aptur, 


EEI  PISTILL.  455 

þó  honum  væri  illmælt,  eigi 
hótaði  hann,  þá  hann  leið, 
heldur  gaf  það  í  hans  vald, 
sem  réttvíslega  dæmir; 

24.  Og  bar  (sjálfur)  vorar 
syndir  á  síniim  líkama  npp  á 
treð,  svo  vér  skyldum  skilja 
við  syndirnar  og  lifa  réttlæt- 
inu;  fyrir  hans  benjar  eruð 
þér  læknaðir. 

25.  Því  þér  voruð  sem  frá- 
viltir  sauðir,  en  nú  haíið  þer 
snúið  yður  til  liiröis  og  bi- 
skups  yövarra  sálna. 

3.  KAPlTULI. 

Aminnir  hjórdn  til  hristilegrar  hretjlni  hvort  við 
annað,  og  alia  til  dygðiu/s  lifernis  yfir  höfuð. 

PÉR  konnr,  verið  sömu- 
leiðis  yðrum  mönnnm 
nndirgefnar,  svo,  þó  að  nokkrir 
séu  þeir,  sem  ekki  vilja  lær- 
dóminnm  hlýðnast,  þá  verði 
þeir  nnnir,  án  orðsins  (kenn- 
íngar),  af  dagfari  kvennanna, 

2.  Þegar  þeir  sjá  yðar  skírlífu 
hegðan  í  ótta  (Drottins). 

3.  Skart  þeirra  sé  ekki  (fólg- 
ið)  í  hinu  útvortis :  í  hárfíétt- 
um,  guUskarti  og  dýrmætum 
búnaði, 

4.  Heldur  í  hjartans  innvortis 
ásigkomulagi,  í  óforgeingilegu 
(skarti)  hógværs  og  kyrláts 
hugarfars,  sem  dýrmætt  er 
fyrir  Guðs  angliti. 

5.  Því  þannig  prýddu  sig 
forðum   hinar  helgu  konur. 


456  S.  PÉTUKS 

er  settu  sína  von  til  Guðs, 
og  vorii  sínum  eiginmönnum 
undirgefnar. 

6.  Þannig  hlýddi  Sara  Abra- 
ham og  kallaði  hann  herra,  og 
liennar  börn  verðið  þer,  þegar 
þer  hegðið  yöur  vel  og  einga 
skelfíngu  hræöizt. 

7.  Sömuleiðis  þér  menn,  búið 
með  skynsemi  saman  við  kon- 
urnar,  svo  sem  veikari  skepn- 
ur,  aiiðsýnið  þeim  virðíngu, 
jiieð  því  þær  og  eru  yðar  sam- 
arfar  í  lífsins  náðargjöf,  svo 
yöar  bænagjörðir  ekki  hindrist. 

8.  í  einii  orði,  veriö  samhtiga, 
meðaumkunarsamir,  bróður- 
le^a  sinnaðir,  miskunsamir, 
Ijúflyndir, 

9.  Gjaldið  ekki  ilt  með  iUu, 
smánaryrði  með  smánaroröiim, 
heldur  þvert  á  mót  blessið, 
með  því  þer  vitiö,  að  þer  eruð 
til  þess  kallaðir,  aö  þér  skulið 
blessunina  öðlast. 

10.  Því  sá,  sem  ann  lííi  sínu 
og  vill  sjá  góða  daga,  haldi 
túngu  sinni  frá  vondu,  og  vör- 
um  sínum  frá  sviksamlegu  tali, 

11.  Sneiði  sig  hjá  illu  og  gjöri 
gott,  stundi  friðsemi  og  gjöri 
sér  far  um  þaö. 

12.  Því  augu  Drottins  líta  til 
hinna  réttlátu,  og  hans  eyru 
hneigjast  til  þeirra  bæna,  en 
anglit  Drottins  er  gegn  þeim, 
sem  vont  aðhafast. 


RRI  PISTILL.  3.  Kap. 

13.  Og  liver  mun  yður  geta 
grandað,  ef  þér  leitið  þess, 
sem  gott  er? 

14.  En  þó  þér  ilt  líðið  fyrir 
rettlætisins  sakir,  eruð  þér 
samt  sælir.  Hræðizt  ekki  þeirra 
ögnanir  og  skelfizt  eigi  fyrir 
þeim, 

15.  Heldur  dýrkið  Drottin 
Guð  í  yðar  hjörtum,  en  verið 
(samt)  ætíð  reiöubúnir  með 
högværð  og  virðíngu  til  varnar 
fyrir  hverjum  (manni),  er  kref st 
af  yður  reikníngskapar  fyrir 
þá  von,  sem  í  yður  er, 

16.  Og  hafið  góða  samvizku, 
svo  að  þeir,  sem  rógbera  yð- 
ur  sem  illgjörðamenn,  verði 
til  smánar  fyrir  það,  að  þeir 
hallmæla  yðar  góðu  kristilegu 
breytni ; 

17.  Því  það  er  betra,  ef  Guð 
viU  svo  vera  lata,  að  þer  líöið 
ilt  fyrir  góðverk,  heldur  en 
fyrir  vond  verk. 

18.  Því  Kristur  leið  líka  einu 
sinni  fyrir  syndirnar,  sá  rétt- 
láti  fyrir  hina  ránglátu,  til  þess 
hann  leiddi  oss  til  Guðs;  aö 
líkamanum  til  var  hann  deydd- 
ur,  en  lifandi  gjöröur  eptir 
Andanum, 

19.1  hverjiim  hann  einnig  for 
burt  og  prédikaði  fyrir  önd- 
unum  í  varðhaldi, 

20.  Sem  þverskölluöust,  þeg- 
ar  Guös  lánglundargeð  beið 


S.  PÉTURS  FYRRI  PISTILL.  457 


4.  Kap. 

eptir  betrun  þeirra  á  dögum 
Nóa  þegar  örkin  var  smíðuð,  í 
hverri  fáar,  það  er,  átta  sálir, 
frelsuðust  í  vatninu, 

21.  Og  nú  gjörir  skírnin, 
sem  ekki  er  biirttekt  líkamans 
saurugleika,  heldur  sáttmáli 
góðrar  samvizku  viö  Guð,  eins 
og  eptirmynd  (ennar  fyrri  frels- 
unar)  oss  hólpna  vegna  upp- 
risu  Jesú  Krists, 

22.  Sem  situr  við  Guðs  hægri 
hönd,  uppfarinn  til  himins, 
og  eru  einglar,  maktarvöld  og 
höfðíngjar  honum  undirgefnir. 

4.  KAPÍTULI. 

Aminnir  um  að  forðast  þd  lesti,  er  peir  áður 
drýgðu,  stunda  krisiilegar  dygðir  og  liða 
þolinmóðlega  ofiöknir. 

FYRST  Kristur  þess  vegna 
hefir  liöið  á  líkamanum 
vor  vegna,  þá  bryiijið  yður 
einnig  sama  hngarfari  (því  sá, 
sem  líður  á  holdinu,  lætur  af 
að  syndga), 

2.  Svo  að  þér  ekki  framar, 
það  eptir  er  af  hinu  líkamlega 
lílB,  lifið  holdlegnm  girndum, 
heldur  samkvæmt  Guðs  vilja. 

3.  Því  það  er  nóg,  að  ver,  það 
sem  liðið  er  lífdaganna,  höfum 
fylgt  heiðinna  manna  siðum, 
lifað  í  stjórnleysi,  (vondum) 
girndum,  ofdrykkju,  óhóíi, 
samdrykkjum  og  svívirðilegri 
skurðgoöadýrkun ; 

4.  Hvers  vegna  þá  furðar  það, 


að  þer  (nú)  ekki  viljið  hlaupa 
með  þeim  út  í  hið  sama  and- 
varaleysis  díki,  og  tala  því  illa 
um  yður ; 

5.  En  þeir  munu  mega  gjöra 
honum  reikníng,  sem  reiðubú- 
inn  er  aö  dæma  lifendur  og 
dauða. 

6.  Þess  vegna  er  og  þeim, 
sem  dauðir  eru,  náðarboöskap- 
urinn  kunngjörður,  að  þó  að 
þeir  af  mönniim  fordæmdir 
verði,  hvað  holdiö  snertir,  skuli 
þeir  samt  Guði  lifa,  hvað  and- 
ann  snertir. 

7.  En  endir  allra  hluta  iiálg- 
ast;  hegðið  yður  því  skyn- 
samlega  og  veröiö  árvakrir  til 
bæna; 

8.  En  um  fram  alla  hluti  hafið 
innilega  elsku  hver  til  annars, 
því  elskan  mun  hylja  Qölda 
synda. 

9.  Verið  gestrisnir  innbyrðis 
án  möglunar. 

10.  Hver  (yðar)  þjöni  öörum 
eptir  þeirra  gáfu,  sem  hann 
heíir  þegiö,  eins  og  góðir 
ráðs  menn  margvíslegrar  Guös 
náöar. 

11.  Sá,  sem  kennir,  (kenni) 
eins  og  Guðs  orö.  Sá,  sem 
þjónustu  heíir  á  hendi,  gæti 
hennar  eptir  þeim  mætti,  sem 
Guö  gefur  honum,  svo  að  Guð 
í  öUum  greinum  vegsamist 
fyrir  Jesúm  Krist,  og  hans  sé 


\ 

1 


458  S.  PÉTURS  Fl 

dýrðin  og  mátturinn  um  aldir 
alda.  Amen. 

12.  Látið  yður  eigi  undra, 
minir  ástkæru,  þá  eldraun, 
sem  þér  verðiö  reyndir  meö, 
eins  og  yður  hendi  eitthvað 
övænt ; 

13.  Heldur  gleðjið  yður  (af 
því),  að  með  því  þér  eruð  hlut- 
takandi  í  Krists  pínslum,  þá 
muni  og  yöar  fögnuöur  mik- 
ill  verða,  þegar  hans  dýrð 
verður  opinber. 

14.  Sælir  eruð  þer,  nær  þer 
vanvirtir  eruð  fyrirKrists  nafns 
sakir,  því  þá  hvílir  yfir  yöur 
dýrðarinnar  og  Guðs  Andi, 
sem  að  sönnu  lastast  af  hinum, 
en  vegsamast  af  yöur. 

15.  Því  einginn  yöar  líði  ilt 
sem  manndrápari,  þjöfur,  iU- 
virki,  eða  sem  sá,  er  hnýsist 
inn  í  það,  sem  honum  eigi  við 
kemur,  og  slettir  sér  fram  í 
annara  málefni. 

16.  En  ef  nokkur  líður  ilt, 
(vegna  þess)  hann  er  kristinn, 
þá  fyrirverði  hann  sig  ekki, 
heldur  vegsami  Guð  fyrir  það. 

17.  Því  nú  er  sá  tími,  að  dóm- 
urinn  byrji  á  Guðs  húsi ;  en  ef 
(hann  byrjar)  fyrst  á  oss,  hvílík 
munu  þá  afdrif  þeirra  verða, 
sem  ekki  vilja  trúa  Guðs  gleði- 
boðskap  ? 

18.  Og  ef  hinn  rettláti  naum- 
ast   frelsast,   hvar  mun  þá 


RRI  PISTILL.  5.  Kap. 

hinn  óguðlegi  og  syndarinn 
lenda? 

19.  Fyrir  því  skulu  þeir  og, 
sem  (ilt)  líða  eptir  vilja  Guðs, 
með  góðri  breytni  fela  honum 
sálir  sínar  á  hendur  eins  og 
trúföstum  skapara. 

5.  KAPÍTULI. 

Öldúnganna  skylda  við  hina  ýngri,  og  hinna 
ýngri  við  þá.  Býður,  od  hver  kristinn  sýni 
öðrum  lítillæti  og  sbu  árvahrir.  Göðar  óskir. 

EG  öldúngur  og  vottur 
Krists  písla,  er  ásamt  yður 
mun  hlutdeild  fá  í  þeirri  dýrð, 
sem  síðar  mnn  opinber  verða, 
áminniyður,  mína  meðöldúnga, 

2.  Að  þér  gætið  þeirrar  Guðs 
hjarðar,  sem  meðal  yðar  er, 
ekki  nauöugir,  heldur  af  frjáls- 
nm  vilja,  ne  fyrir  ávinníngs 
sakir,  heldur  fúslega, 

3.  Eigi  sem  þeír,  er  harðlega 
vilja  drottna  yíir  (Drottins) 
arfleifð,  heldur  sem  þeir,  sem 
eru  fyrirmynd  hjaröarinnar ; 

4.  Þá  munnð  þér,  þegar  hinn 
æðsti  hirðir  birtist,  bera  úr 
býtum  dýrðarinnar  kórönu, 
sem  aldrei  fölnar. 

5.  Sömuleiðis  verið  þer  hinir 
ýngri  öldúngunum  hlýðnir.  En 
verið  allir  hver  öðrum  undir^^ 
gefnir  og  skrýðizt  lítiUætinu ; 
því  Guð  mótstendur  dramblát- 
um,  en  lítillátum  veitir  hann 
náð. 

6.  Leggið  yður  því  undir  Guðs 


S.  PÉTUES  SÍÐAEI  PISTILL.  459 
tíma,  hann  fuUkomni  yður, 


1.  Kap. 

voldugu  hönd,  svo  að  hann  á 
(síimm)  tíma  upphefji  yður. 

7.  Varpiö  allri  yðar  áhyggju 
upp  á  hann,  því  hann  ber  um- 
livggju  fyrir  yður. 

8.  Verið  gætnir,  vakið,  því  að 
yöar  mötstandari,  djöfullinn, 
geingur  um  kríng  sem  öskr- 
andi  Ijön,  leitandi  að  þeim, 
sem  hann  geti  gleypt. 

9.  Mótstandið  íionum  stöðug- 
ir  í  trúnni,  og  vitið,  að  bræður 
yöar  (annarstaðar)  í  heiminum 
verða  fyrir  sömu  neyð. 

10.  En  Guð  allrar  náðar,  sem 
yður  heíir  kallað  til  sinnar 
eilífu  dýrðar  í  Jesú  Kristi,  ept- 
ir  að  þér  þjáðst  hafið  um  lítinn 


styrki,  efli  og  staðfesti ; 

11.  Hans  er  dýröin  og  valdið 
um  aldir  alda.  Amen. 

12.  Þetta  hefi  eg  látið  Silvan- 
us,  stuttlega  skrifa  yður,  sem 
er  trúr  meðbróðir,  að  eg  held, 
og  áminni  eg  og  hátíðlega 
vitna,  að  þetta  er  sú  sanna 
Guðs  náö,  sem  þér  standið 
stöðugir  í. 

13.  Yður  heilsar  sá  ásamt  yö- 
Tir  útvaldi  (söfnuður)  í  Baby- 
lon, og  Markús,  sonur  minn. 

14.  Heilsiö  hver  öðruin  með 
kærleiks  kossi.  Friður  sé  með 
yöur  öUum,  sem  eruð  í  Kristi 
Jesú. 


SANKTI  PETUES 

SlÐAEI  PISTILL. 


1.  KAPÍTULI. 

Postulinn  öskar  göðs  hiniim  trúuðu.  Hvetur  til 
dygða.  Sýnir  trúverðugleika  kenníngar  sinnar. 

SlMON  Pétur,  þjón  og 
postuli  Jesú  Krists,  óskar 
þeim,  sem  eins  og  vér  hlotið 
haíið  af  gæzku  Guðs  vors  og 
frelsarans  Jesú  Krists  sömu 
dýrmætu  trú, 

2.  Að  náð  og  friður  margfald- 
ist  yfir  yður  með  þekkíngunni 
á  Guði  og  Drottni  voriim  Jesú 
Kiisti. 


3.  Hans  guödómlegi  máttur 
heíir  af  dýrðlegri  gæzku  sinni 
veitt  oss  með  þekkíngu  þess, 
sem  oss  hefir  kallað,  alt  það 
sem  með  þarf  til  (sannarlegs) 
lífs  og  guðrækni. 

4.  Af  þessari  hans  gæzku  eru 
oss  geíin  hin  stærstu  og  dýr- 
mætustu  fyrirheiti,  til  þess  að 
þér  fyrir  þau  skylduð  verða 
hluttakandi  guðlegrar  náttúru 
og  forðast  heimsins  girnda 
spiUíngu. 


460  S.  PÉTURS  SÍ3 

5.  Leggið  því  alia  stund  á  þetta 
og  auðsýnið  í  trú  yðvarri  dygð- 
ina,  en  í  djgðinni  þekkínguna, 

6.  En  í  þekkíngunni  bindind- 
iö,  en  í  bindindinu  þolinmæð- 
ina,  en  í  þolinmæðmni  guð- 
ræknina, 

7.  En  í  guörækninni  bróður- 
elskuna,  en  í  bróöurelskunni 
elskuna  (til  allra) ; 

8.  Því  ef  þessar  dygðir  íinn- 
ast  hjá  yður,  og  í  gnægð, 
munu  þær  ekki  láta  yður  vera 
iðjulausa  og  ávaxtarlausa  í 
þekkíngu  Drottins  vors  Jesú 
Krists. 

9.  Því  hjá  þeim  sem  þær  eru 
ekki,  hann  er  blindur,  byrgir 
fyrir  augu  ser,  og  gleymir 
hreinsun  sinna  fyrri  synda. 

10.  Kappkostið  því,  bræður 
mínir,  að  staðfesta  yöar  köll- 
un  og  útvalníngu ;  því  ef  þér 
þetta  gjörið,  munuð  þer  ekki 
nokkru  sinni  hrasa ; 

11.  Því  þá  mun  yður  veitast 
Ijúfur  inngángur  í  hið  eilífa 
ríki  Drottins  vors  og  frelsara 
Jesú  Krists. 

12.  Þess  vegna  vil  eg  ekki 
vanrækja,  sífeldlega  aö  áminna 
yður  um  þetta,  jaftivel  þó  yður 
se  þetta  kunnugt,  og  þér  stand- 
ið  stöðugir  1  þeim  sannleika, 
sem  hjá  yöur  er. 

13.  Én  eg  álít  þaö  rett  vera, 
að  eg  veki  yður  með  minni 


•ARI  PISTILL.  1.  Kap. 

áminníngu,  á  meðan  eg  er  í 
þessari  tjaldbúð ; 

14.  Því  eg  veit,  að  þess  er 
skamt  að  bíða,  að  minni  tjald- 
buð  veröi  svipt,  eins  og  Drott- 
inn  vor  Jesús  Kristur  hefir 
mer  opinberað, 

15.  Og  vil  því  leggja  kapp  á, 
að  þer  ætíö  haíið  það,  sem  eptir 
mína  burtför  haldi  þessu  yður 
í  minni. 

16.  Því  ekki  fylgdum  vér 
spaklega  uppspunnum  skrök- 
sögum,  þá  ver  kunngjörðum 
yöur  um  mátt  og  hérveru 
Drottins  vors  Jesú  Krists,  held- 
ur  vorum  vér  sjálfir  sjónarvott- 
ar  að  hans  hátign ; 

17.  Því  hann  meðtók  af  Guði 
Föður  heiður  og  dýrð,  þá  því- 
lík  raust  barst  honum  frá  hinni 
hátignarfullu  dýrö :  "  þessi  er 
minn  elskulegi  Sonur,  sem  eg 
hefi  velþóknun  á 

18.  Og  þessa  raust  heyrðum 
ver  koma  frá  himni,  þá  vér 
vorum  með  honum  á  íjallinu 
helga. 

19.  Við  þetta  nröum  ver  viss- 
ari  um  spámannanna  orð,  og 
þér  breytið  vel,  ef  þer  gefið 
gaum  að  því,  eins  og  Ijósi, 
sem  skín  á  myrkum  stað,  þar 
til  dagur  Ijómar  og  morgun- 
stjarnan  upprennur  í  yörum 
hjörtum. 

20.  Um  fram  alt  vitið,  að  eing- 


2.  Kap.  S.  PÉTUKS  SÍÍ 

inn  spádómur  ritníngarinnar 
sldlst  af  sjálfum  sér ; 

21.  Því  að  aldrei  heíir  nokk- 
ur  spádómur  framfiuttur  veriö 
eptir  mannsins  vild,  heldur 
töluðu  hinir  helgu  Guðs  menn 
til  knúðir,  af  Heilögum  Anda. 

2.  KAPÍTULI. 

Postulinn  lýsir  falshennendunum  og  peirri  hegn- 
íngu.  sem  þeir  eigi  von  á. 

EN  eins  og  (áöur)  voru  fals- 
spámenn  meðal  lýðsins, 
þannig  munu  líka  falskennend- 
ur  rísa  upp  á  meðal  yðar,  er 
innsmeygja  munu  háskalegum 
villum,  afneita  Drottni,  sem  þá 
heíir  keypt,  og  yíir  sig  leiða 
bráða  glötun, 

2.  Og  margir  munu  fylgja 
þeirra  stjörnlausa  lifnaöi  fyr- 
ir  hverra  sakir  ilt  orð  koma 
mun  á  veg  sannleikans. 

3.  Af  ágirnd  munu  þeir  með 
tælandi  kenníngum  hafa  yður 
fyrir  fé;  fyrird^míng  þeirra, 
fyrir  laungu  (feld),  mun  ekki 
heldur  dragast,  ogglötunþeirra 
mun  eigi  dotta. 

4.  Því  ef  Guð  þyrmdi  ekki 
einglunum,  sem  syndguðu, 
heldnr  steypti  þeim  til  helvít- 
is  og  setti  þá  í  myrkra  fjöt- 
ur,  svo  að  þeir  varöveittust 
til  dómsins, 

5.  Og  ekki  heldur  þyrmdi 
hinum  forna  heimi,  þegar  hann 
let  vatnsflóðið  koma  yfir  heim 


lARI  PISTILL.  461 

hinna  óguðlegu,  en  varðveitti 
Nóa,  rettlætis  prédikarann, 
sjálfan  áttunda; 

6.  Og  gjöröi  borgirnar  Sö- 
dóma  og  Gomorra  að  öskii, 
fordæmdi  til  eyðileggíngar,  og 
setti  þeim  til  fyrirmyndar,  sem 
síðar  mundu  breyta  óguölega ; 

7.  En  frelsaði  hinn  ráðvanda 
Lot,  er  kvaldist  af  svívirðileg- 
um  lifnaði  hinna  þverbrotnii, 

8.  Því  aö  sá  ráðvandi,  sem 
bjó  á  meðal  þeirra,  kvaldist 
í  sinni  rettlátu  sálu  dag  frá 
degi  af  þeim  ódáðaverkum,  er 
hann  varð  að  sjá  og  heyra. 

9.  Þannig  veit  Drottinn  að 
hrífa  hina  guðhræddu  úr  freist- 
íngunni,  en  geyma  til  dóms- 
dagsins  hina  ránglátu  til  hegn- 
íngar, 

10.  Einna  helzt  þá,  sem  af 
saurlífum  losta  fylgja  holdsins 
vild,  og  fyrirlíta  (öU)  yíirráð. 
Sem  fífldjarfir  sjálfbyrgíngar 
svífast  þeir  ekld  að  lasta 
tignarvöldin, 

11.  Þar  eð  þó  einglarnir,  sem 
eru  þeim  að  makt  og  veldi 
meiri,  eigi  fella  löstunardóm 
gegn  þeim  hjá  Drottni. 

12.  En  eins  og  skynlaus  dýr, 
er  fylgja  girndum  sínum,  sem 
fædd  erii  til  að  veiðast  og  fyr- 
irfarast,  lasta  þessir  það  sem 
þeir  ekki  þekkja,  og  munu  því 
tortýnast  vegna  þeirra  spiilíng- 


462  S.  PÉTURS  Síi 

ar,  og  ránglætis  verðlaun  úr 
býtum  bera. 

13.  Þeir  hafa  yndi  af,  daglega 
aö  lifa  í  óhófi,  eru  (svíviröilegir) 
blettir  og  vansi,  Ufa  svallsam- 
lega  af  prettum  sínum,  þegar 
þeir  sitja  í  veizlum  með  yður; 

14.  Þeir  hafa  augu  full  saur- 
lifnaðar,  og  þeim  verður  ekki 
frá  syndinni  lialdið,  og  fleka 
óstyrkar  sálir;  lijarta  þeirra 
er  í  ágirnd  æft ;  þeir  eru  bölv- 
unarinnar  börn, 

15.  Sem  hafa  yíirgefið  rettan 
veg,  viUast  og  fylgja  vegi  Ba- 
laams, (sonar)  Bósors,  sem 
elskaði  laun  ránglætisins, 

16.  En  varð  uppvís  að  glæp 
sínum ;  mállaust  akneyti  talaði 
manna  máli  og  aptraði  spá- 
mannsins  fásinnu. 

17.  Þvílíkir  eru  vatnslausir 
brunnar,  og  ský  af  hviríilbyl 
hrakin,  og  er  þeim  myrkursins 
dimma  að  eilífu  geymd. 

18.  Því  þegar  þeir  láta  klíngja 
drambsöm  hegómaorð,  tæla 
þeir  með  holdlegum  girndum 
og  svívirðilegum  lifnaði  þá, 
sem  fyrir  skömmu  hafa  kom- 
izt  frá  þeim,  sem  gánga  í  viUu ; 

19.  Þeir  heita  þeim  frelsi,  þó 
þeir  seu  sjálfir  spiUíngarinnar 
þrælar,  því  serhver  verður 
ánauðugur  þræll  þess,  sem 
haim  sigrast  af. 

20.  Því  ef  að  þeir,  sem  með 


>ARI  PISTILL.  3.  Kap. 

þekkíng  Drottins  vors  frelsara 
Jesú  Krists  sloppnir  voru  frá 
heimsins  saurugleika,  flækja 
sig  í  honum  (á  ný)  og  sigrast, 
þá  verður  þeirra  hið  síðara 
verra  hinu  fyrra; 

21.  Því  betra  var  þeim  aldrei 
að  liafa  þekt  veginn  rettlætis- 
ins,  heldur  en  eptir  það  þeir 
hafa  þekt  hann,  að  snúa  aptur 
frá  hinu  heilaga  lögmáli,  sem 
þeim  var  gefið. 

22.  Á  þvílíkum  á  heima  sann- 
mæli  þessi :  "  hundurinn  snýr 
aptur  til  sinnar  spýu,"  og 
"þvegið  svín  til  leirveltunnar." 

3.  KAPÍTULI. 

Talar  um  Krists  tilhomu  til  dómsins,  og  minnir 
d,  að  menn  skuli  húa  sig  undir  þann  tima. 

ETTA  er  nú  hiö  annað 
bréf,  elskanlegir  í  hverju 
eg  hvet  með  áminníngu  yðar 
hreinskilna  hugskot, 

2.  Að  minnast  þeirra  orða,  er 
áður  hafa  talað  hinir  heilögu 
spámenn,  og  boðorða  þeirra, 
er  ver,  Drottins  vors  og  frels- 
ara postular,  höfum  yður  geíið. 

3.  Fyrst  og  fremst  skuluð  þer 
það  vita,  að  á  hinum  síðustu 
dögum,  munu  koma  spottarar, 
er  sínum  eigin  girndum  fylgja, 
og  segja : 

4.  Hvað  verður  úr  fyrirheitinu 
um  Krists  tilkomu?  því  frá 
því  feöurnir  sofnuðu,  stendur 


3.  Kap. 


S.  PÉTURS  SÍÐARI  PISTILL. 


alt  við  sama,  eins  og  (það  var) 
Í  öndveröu  sköpunarinnar. 

5.  Því  þeim,  sem  þannig  eru 
sinnaðir  er  það  hulið,  að  himn- 
arnir  forðum  urðu,  og  jörðin 
af  vatni  og  framleidd  af  vatni 
íneð  Guðs  (almættis)  orði ; 

6.  Hvers  vegna  sá  heimur, 
sem  þá  var,  byrgðist  af  vatni 
og  eyðilagðist. 

7.  En  þeir  himnar,  sem  nú 
eru,  og  jörðin,  geymast  eldin- 
um  fyrir  hins  sama  (almættis) 
orð  og  varðveitast  til  þess  dags, 
á  hverjum  óguðlegir  munu 
dæmast,  og  tortýnast. 

8.  En  þetta  eitt,  mínir  elskan- 
legu,  se  yður  eigi  ókunnugt, 
"  að  einn  dagur  er  hjá  Drottni 
sem  þúsund  ár,  og  þúsund  ár, 
sem  einn  dagur." 

9.  Ekki  seinkar  Drottinn  sínu 
fjrirheiti  (þó  sumir  álíti  þetta 
seinlæti) ;  heldur  hefur  hann 
biðlund  við  oss,  þar  eð  hann 
ekki  viU,  að  nokkur  fyrirfar- 
ist,  heldur  að  allir  komist  til 
sinnis  betrunar. 

10.  En  dagui'  Drottins  mun 
koma  sem  þjófur  á  nóttu,  þá 
munu  himnarnir  meö  miklum 
gný  líða  undir  lok,  fiumefnin 
af  eldi  sundurleysast,  og  jörð- 
ia  og  þau  verk,  sem  á  henni 
eru,  uppbrenna. 

11.  Þar  eð  alt  þettaferst,  hví-  j  Honum  sé  dýrðin,  bæöi  nú  og 
líkum  mun  yöur  þá  byrja  aö  I  til  eilífrar  tíðar.  Amen. 


463 

vera?  Með  heilagri  breytni 
og  guörækilegu  líferni 

12.  Ber  yður  að  þreya  og  flýta 
fyrir  tilkomu  Guðs  dags,  þá 
himnarnir  munu  í  eldi  sundur- 
leysast og  frumefnin  af  hita 
bráðna. 

13.  En  eptir  bans  fyrirheiti 
væntum  ver  nys  himins  og 
nýrrar  jarðar  þar  sem  réttlæt- 
ið  muni  búa. 

14.  Fyrir  því,  elskanlegir,  meö 
því  þer  eigið  á  þvílíku  von,  þá 
stundiö  1  friði,  án  flekkja  og 
lýta  fyrir  honum  fundnir  veröa, 

15.  Og  álítiö  biölund  Drottins 
vors  vera  hjálpræðis  meðal, 
eins  og  meðbróðir  vor  Páll 
heíir  yður  ritað,  eptir  þeirri 
speki  sem  honum  er  geíin, 

16.  Sem  sjá  má  af  bréfum 
(hans),  þar  sem  hann  talar  um 
þess  háttar,  1  hverjum  sumt 
er  þúngskilið,  er  fáfröðir  og 
staðfestulausir  rángsnúa,  eins 
og  öðru  1  ritníngunum,  þeim 
sjálfum  til  glötunar. 

17.  Elskanlegir,  gætið  yðar 
þess  vegna,  með  því  þer  vitið 
þetta  fyrir  fram,  að  þér  látið 
eigi  villu  þverbrotinna  manna 
draga  yður  með  ser  og  leiða 
frá  yðar  stöðuglyndi. 

18.  En  vaxið  í  náð  og  þekk- 
íngu  Drottins  vors  Jesú  Krists. 


SÁNKTI  JÓHANNESAR 

FYESTI  PISTILL. 


1.  KAPlTULI. 

Um  samfelag  við  Guð.  Það  fæst  með  því,  að 
uppfræðast  í  Krists  lærdömi,  og  jdta  syndir 
sínar. 

AÐ,  sem  var  frá  upphaíi; 
það,  sem  ver  höfum  heyrt ; 
það,  sem  ver  með  vorum  aug- 
um  höfum  séð ;  það,  sem  vér 
höfum  skoðað  og  vorar  hendur 
hafa  þreifað  á,  um  orð  lífsins. 

2.  (Þvílííið  er  opinberað,  og  vér 
liöfum  seð,  og  vottum  og  boð- 
um  yður  lífið  eilífa,  sem  var  hjá 
Fööurnum,  en  birtist  oss),  það, 
sem  vér  höfum  séð  og  lieyrt, 

3.  Það  boöum  ver  yður,  til 
þess  að  þér  líka  gætuð  haft 
samfelag  við  oss,  en  vort  sam- 
felag er  viö  Föðurinn  og  Son 
hans  Jesúm  Krist. 

4.  Og  þetta  skrifum  ver  yður, 
svo  að  yðar  fögnuður  geti  orð~ 
ið  fallkominn. 

5.  Og  þetta  er  boðskapurinn, 
sem  vér  liöfum  heyrt  af  hon- 
um  og  boðum  yður:  að  Guð 
er  Ijós,  eg  ekkert  myrkur  er 
í  honiim. 

6.  Ef  vér  segjum  aö  ver 
höfum  samfélag  við  hann,  og 
gaungum  þó  í  myrkrinu,  þá 


Ijúgum  ver  og  fylgjum  ekki 
sannleikanum. 

7.  En  ef  ver  framgaungum  í 
Ijósinu,  eins  og  hann  er  sjálfur 
í  Ijósinu,  þá  höfum  vér  sam- 
felag innbyrðis,  og  blöðið  Jesú 
Krists,  hans  Sonar,  hreinsar 
oss  af  allri  synd. 

8.  Ef  ver  segjnm:  ver  höf- 
um  ekki  synd,  þá  svíkjum  ver 
sjálfa  oss,  og  sannleikurinn  er 
ekki  Í  oss. 

9.  En  ef  ver  viðurkennum  vor- 
ar syndir,  þá  er  hann  trúfastur 
og  rettvis,  svo  að  hann  iyrir- 
gefur  oss  syndirnar  og  hreins- 
ar oss  frá  öllu  ránglæti. 

10.  Ef  ver  segjum,  að  ver  ekki 
höfum  syndgað,  gjörum  ver 
hann  að  lygara,  og  hans  orð  er 
ekki  Í  oss. 

2.  KAPÍTULL 

Varar  við  synd,  en  kennir  undir  eins,  að  þö 
hristnir  verði  hrotlegir,  sé  Kristur  þeirra  árn- 
aðarmaður.  Kennir,  að  á  pv{  sjáist,  hvort 
þeir  þekki  rett  Guð  og  shi  %  samfUac/i  við 
hann,  að  þeir  haldi  hans  hoð,  elski  hann  og 
náúngann,  en  ekki  hið  jarðneska.  Hvetur 
til  að  forðast  villulærdöm  og  viðhalda  lijá 
shr  kristilegu  hugarfari. 

BÖRN  mín,  þetta  skrifa 
eg  yður  til  þess,  aö  þer 
syndgið  ekki;  em  ef  einhver 


2.  Kap.     S.  JÓHANNESAR 

syndgar,  þá  höfum  ver  árnaðar- 
mann  hjá  Föðurnum,  Jesúm 
Krist  hinn  rettláta ; 

2.  Og  hann  er  forlíkan  fjrir 
vorar  syndir,  þó  ekki  einúngis 
fyrir  vorar,  heldur  líka  fyrir 
allrar  veraldarinnar  syndir. 

3.  Og  á  því  vitum  vér,  að  vér 
þekkjum  hann,  ef  vér  varðveit- 
um  hans  orð. 

4.  Hver  sem  segir :  eg  þekki 
hann,  og  varðveitir  ekki  hans 
boðorð,  er  lygari,  og  í  slíkum 
er  ekki  sannleikur. 

5.  En  hver  sem  hans  orð  varð- 
veitir,  í  honiim  er  sannarlega 
elskan  til  Guðs  fuUkomin,  og 
af  því  þekkjum  vér,  að  vér 
erum  í  honum. 

6.  Hver  sem  segist  vera 
stöðuglega  í  honum,  honum 
ber  að  breyta,  eins  og  hann 
breytti. 

7.  Elskanlegir,  nýtt  boðorð 
skrifa  eg  yður  ekki,  heldur 
gamalt  boðorð,  sem  þer  haíiö 
haft  frá  upphafi ;  hið  gamla 
boðorð  er  það  orð,  sem  þer 
haíið  heyrt  frá  upphaíi. 

8.  Aptur  skrifa  eg  yður  nýtt 
boðorð,  sem  er  sannarlegt  í 
honum  og  í  yður,  því  myrkrið 
er  horíið,  og  hið  sanna  Ijös  er 
þegar  fariö  að  skína. 

9.  Hver  sem  segist  vera  í 
Ijósinu  og  hatar  bróður  sinn, 
sá  er  enn  þá  í  myrkrinu. 


FYRSTI  PI8TILL.  465 

10.  Hver  sem  elskar  bróður 
sinn,  sá  er  í  Ijósinu,  og  hjá 
honum  er  ekki  hneyksli. 

11.  En  hver,  sem  hatar  bróð- 
ur  sinn,  sá  er  í  myrkrinu  og 
ráfar  í  myrkrinu  og  veit  ekki 
hvert  hann  fer,  því  myrkriö 
heíir  blindað  augu  hans. 

12.  Eg  skrifa  yður,  born  mín, 
vegna  þess  að  yðar  syndir 
eru  yður  fyrirgefnar  fyrir  hans 
nafns  sakir. 

13.  Eg  skrifa  yður,  feður,  því 
að  þér  hafið  þekt  hann,  sem  er 
frá  upphafi.  Eg  skrifa  yður, 
únglíngar,  því  þer  hafið  sigrað 
hinn  vonda. 

14.  Eg  skrifa  yður,  börn,  því 
þér  þekkið  Föðurinn.  Eg  hefi 
skrifað  yður,  feður,  því  þér 
hafið  þekt  hann,  sem  er  frá 
upphaíi.  Eg  heíi  skrifað  yð- 
ur,  ýngismenn,  því  þér  eruð 
styrkvir,  eruð  stöðugir  viö 
Guðs  orð,  og  hafið  sigraö 
hinn  vonda. 

15.  Elskið  ekki  heiminn,  ekki 
heldur  þá  hluti,  sem  í  honum 
eru;  ef  nokkur  elskar  heiminn, 
í  honum  er  ekki  kærleiki  Föö- 
ursins ; 

16.  Því  alt  það  sem  í  heimin- 
um  er,  sem  er  fýsn  holdsins, 
ffsn  augnanna  og  stærilátt 
líferni,  það  er  ekki  frá  Fööurn- 
um,  heldur  frá  heiminum ; 

17.  En  heimurinn  fyrirferst 


466         S.  JÓHANNESAR 

og  bans  lystíngar,  en  sá,  sem 
gjörir  Guðs  vilja,  varir  að 
eilífu, 

18.  Börn  mín,  hinn  síðasti 
tími  er  fyrir  liöndiim,  og  eins 
og  þer  hafið  heyrt,  aö  aiita- 
kristurinn  muni  koma,  eins 
eru  nú  þegar  margir  antakrist- 
ar  komnir,  og  af  því  vitum  vér, 
að  það  er  hin  síðasta  stund. 

19.  Frá  oss  eru  þeir  útfarnir, 
en  þeir  voru  ekki  vorir,  því  ef 
þeir  hefðu  vorir  verið,  þá  liefðu 
þeir  stöðuglega  verið  með  oss, 
en  það  varð  að  verða  augljóst, 
aö  allir  væru  ekki  vorir. 

20.  En  þer  liaíið  smurníngu 
af  hinxim  Heilaga,  og  vitið  alt. 

21.  Ekki  skrifaði  eg  yður 
vegna  þess,  að  þer  þekkið  ekki 
sannleikann,  heldur  af  því  þer 
þekkið  hami,  og  af  því  að  eing- 
in  lygi  á  skyit  viö  sannleikann. 

22.  Hver  er  (framar)  lygari, 
en  sá  sem  neitar,  að  Jesús  se 
Kristur?  þessi  er  Antakristur- 
inn,  sem  afneitar  Föðurnum 
og  Syninum. 

23.  Hver,  sem  afneitar  Synin- 
um, lieíir  ekki  heldur  samfélag 
við  Fööurinn ;  hver,  sem  viður- 
kennir  Soninn,  hefir  og  sam- 
felag  við  Fööurinn. 

24.  Haldiö  yður  stöðuglega 
við  það,  sem  þer  heyrt  hafið 
frá  upphaíi,  en  ef  þér  haldið 
yður  stöðuglega  við  það,  sem 


PYRSTI  PISTILL.     2.  Kap. 

þer  frá  upphafi  hafið  heyrt,  þá 
mnnnð  þér  einnig  við  Soninn 
og  Fööurinn  halda  yöur  stöö- 
uglega ; 

25.  Og  þetta  er  fyrirlieitið, 
sem  liann  heíir  oss  heitið,  hiö 
eilífa  lífiö. 

26.  Þetta  heíi  eg  skrifað  yður 
áhrærandi  þá,  sem  vilja  afvega 
leiöa  yöur. 

27.  En  sú  smurníng,  sem  þér 
fenguð  af  honum,  hún  viðhelzt 
hjá  yður,  svo  þér  þuríiö  þess 
ekki  með,  að  nokkur  kenni  yð- 
ur,  lieldur  eins  og  smurníngin 
fræðir  um  alt,  og  hún  er  sann- 
leiki,  en  eingin  lygi,  eins  seuð 
þer  honum  nákvæmlega  sam- 
einaðir,  eins  og  hún  heíir  kent 
yður. 

28.  Og  nú,  börn  mín,  verið 
innilega  sameinaðir  lionum,  svo 
að  vér  getum,  þegar  hann  opin- 
berast,  liaft  djörfúng,  og  blygð- 
umst  ekki  fyrir  honum  við 
lians  tilkomn. 

29.  Ef  þer  vitið  það,  að  hann 
er  réttlátur,  þá  vitið  einnig, 
að  hver  sem  réttlæti  stundar, 
hann  er  af  honum  fæddur. 

3.  KAPÍTULI. 

Guð  er  rettldtur.  Sd,  sem  stundar  rUtlæti,  er 
Guðs  harn.  Hvilikur  sömi  og  heill  það  er,  að 
vera  Guðs  harn.  Sá,  sem  við  það  hannast, 
forðast  synd  og  elskar  hræðurna,  að  dæmi 
Krists,  sem  Guð  gaf  %  davdann  mönnum  iil 
frelsis.  Þessi  elska  til  Guðs  gefur  oss  trúar- 
traust  og  hvetur  til  hlýðni  við  GuÖ.  < 


3.  Kap.     S.  JÓHANNESAR 

SJÁIÐ,  hvílíkan  kærleika 
Faðirinn  hefir  oss  auð- 
sýnt,  að  vér  skulum  Guðs  börn 
kallast;  þess  vegna  kannast 
ekki  heimurinn  við  oss,  af  því 
hann  þekkir  hann  ekki. 

2.  Elskanlegir,  nú  þegar  erum 
ver  Guðs  börn,  en  það  er  enn 
þá  ekki  opinbert,  hvað  vér 
verða  munum,  en  það  vitum 
ver,  að  þegar  hann  birtist,  þá 
munum  vér  verða  honum  líkir, 
því  aö  vér  munum  sjá  hann, 
eins  og  hann  er. 

3.  Og  hver,  sem  hefir  þessa 
von  til  bans,  hreinsar  sjálfan 
sig,  eins  og  hann  er  hreinn. 

4.  Hver,  sem  synd  drýgir, 
drýgir  líka  lagabrot,  og  syndin 
er  lagabrot ; 

5.  En  þér  vitið,  að  hann  heíir 
birzt  til  þess,  að  hann  burttæki 
vorar  syndir,  og  að  ekki  er 
synd  1  honnm ; 

6.  Hver,  sem  heldur  sér  stöð- 
uglega  við  hann,  syndgar  ekki, 
hver,  sem  syndgar,  hefir  hvorki 
séð  hann  né  þekt. 

7.  Börn,  látið  eingan  villa 
yður;  hver,  sem  réttvísina 
gjörir,  er  réttvís,  eins  og  hann 
er  rettvís. 

8.  Hver,  sem  syndina  gjörir, 
er  af  djöflinnm,  því  aö  djöfull- 
inn  syndgar  frá  npphafi;  til 
þess  birtist  Guðs  Sonur,  að 
hann  niðurbry  ti  djöfulsins  verk. 


FYRSTI  PISTILL.  467 

9.  Hver  sem  af  Guði  er  getinn, 
drýgir  ekki  synd,  því  sæði  hans 
er  varanlegt  í  honum,  og  hann 
getur  ekki  syndgað,  því  að 
hann  er  af  Guði  getinn. 

10.  Af  þessu  eru  angljós  Guðs 
börn  og  börn  djöfulsins ;  hver 
sem  ekki  gjörir  það,  sem  er 
rett,  hann  er  ekki  af  Guði, 
og  hver  sem  ekki  elskar  sinn 
bróður. 

11.  Því  þetta  er  sú  kenning, 
sem  þer  hafið  heyrt  frá  upp- 
haíi,  að  ver  skulum  elska  hver 
annan ; 

12.  Ekki  sem  Kain,  er  var  af 
hinum  vonda  og  myrti  bróður 
sinn,  og  fyrir  hvað  myrti  hann 
hann?  Af  því  að  verk  bans 
voru  vond,  en  bröður  bans 
rettvís. 

13.  Undrizt  ekki,  bræöur 
mínir,  þótt  heimurinn  hati 
yður. 

14.  Ver  vitum,  að  ver  erum 
komnir  úr  dauðanum  til  lífsins, 
af  því  ver  elskum  bræðurna; 
bver  sem  ekki  elskar  bröð- 
ur  sinn,  hann  er  enn  í  dauð- 
anum. 

15.  Hver,  sem  batar  bróðnr 
sinn,  er  manndrápari,  en  þér 
vitið,  að  einginn  manndrápari 
befir  eilífa  lífiö  í  ser  varanda. 

16.  Af  því  þekkjum  ver  kær- 
leikann,  að  hann  gaf  sitt  líf 
út  fyrir  oss;  eins  erum  ver 

Gg2 


468  S.  JÓHANNESAR 

skyldugir  að  lata  lííiö  fjrir 
bræðurna. 

17.  En  sá  sem  hefir  þessa 
heims  auðæfi  og  sér  bróður 
sinn  líða  neyð  og  apturlykur 
sínu  hjarta  fyrir  honum,  hvern- 
ig  getur  elskan  til  Guðs  verið 
staðföst  með  honum? 

18.  Börn  mín,  elskum  ekki 
með  oröi  og  túngu,  heldur  í 
verki  og  sannleika; 

19.  Og  af  þessu  þekkjum  vér, 
að  vér  aðhyllumst  sannleikann, 
að  vér  getum  friðað  vor  hjörtu 
fyrir  hans  augliti ; 

20.  Því  þó  vort  hjarta  fordæmi 
oss,  er  Guð  samt  meiri  voru 
hjarta  og  þekkir  alt. 

21.  Elskanlegir,  ef  vort  hjarta 
fordæmir  oss  ekki,  þá  höfum 
ver  djörfúng  til  Guðs, 

22.  Og  það,  sem  vér  biðjum 
hann  um,  það  mun  hann  veita 
oss,  af  því  ver  höldum  hans 
boðorð  og  gjörum  það,  sem 
er  velþóknanlegt  fyrir  hans 
augliti. 

23.  Og  þetta  er  hans  boðorð  : 
aö  ver  trúum  á  nafn  hans  Son- 
ar Jesú  Krists,  og  elskum  hver 
annan  samkvæmt  því  boðoröi, 
sem  hann  heíir  gefið  oss ; 

24.  En  hver  sá  sem  heldur 
hans  boðorð,  hann  er  Guði 
staðfastlega  sameinaður,  og 
Guö  honum,  og  af  því  þekkj- 
um  vér,  að  hann  er  stöðiiglega 


FYRSTI  PISTILL.     4.  Kap. 

í  samfelagi  við  oss,  af  þeim 
Anda,  sem  hann  hefir  oss  gefiö. 

4.  KAPÍTULI. 

Johannes  varar  við  falskennendum.  Talar  um 
Guðs  elsku  til  vor,  og  að  kristnum  heri  að 
elska  hann  aptur,  og  syna  pessa  elsku  í  elsku 
til  ndúngans. 

ELSKANLEGIR,  trúið  ekki 
serhverjum  anda,  heldur 
reynið  andana,  hvort  þeir  seu 
frá  Guði,  því  að  margir  fals- 
spámenn  hafa  fariö  út  um 
heiminn. 

2.  Af  þessu  skuluð  þér  þekkja 
Guðs  Anda:  hver  andi,  sem 
viðurkennir,  að  Jesús  Kristur 
hafi  komið  í  holdinu,  hann  er 
frá  Guði. 

3.  En  hver  sá  andi,  sem  ekki 
viðurkennir,  að  Jesús  Kristur 
hafi  komið  í  holdinu,  hann  er 
ekki  frá  Guði,  heldur  er  hann 
antakristsins  (andi),  sem  þer 
hafiö  heyrt,  að  koma  muni,  og 
sem  nú  þegar  er  í  heiminum. 

4.  Þer,  börn  mín,  eruð  af 
Guði  (fædd),  og  hafið  þá  sigr- 
að,  því  að  sá  er  meiri,  sem  í 
yður  er,  en  hinn,  sem  er  í 
heiminum. 

5.  Þeir  eru  af  heiminum,  og 
þess  vegna  tala  þeir  af  heim- 
inum, og  heimurinn  hlýðir  á 
þá. 

6.  Ver  erum  af  Guði ;  hver, 
sem  þekkir  Guð,  hlýðir  oss; 
hver,  sem  ekki  er  af  Guði, 


4.  Kap.     S.  JÓHANNESAR 

hlustar  ekki  á  vora  kenningu ; 
af  þessu  þekkjum  ver  anda 
sannleikans  og  anda  villunnar. 

7.  Elskanlegir,  elskumst  inn- 
byrðis,  því  að  kærleikurinn  er 
frá  Guði,  og  hver,  sem  elskar, 
er  af  Guði  fæddur  og  þekkir 
Guð. 

8.  Hver,  sem  ekki  elskar, 
þekkir  ekki  Guð,  því  að  Guð 
er  kærleikurinn ; 

9.  í  því  opinberast  elska  Guðs 
til  vor,  að  Guð  sendi  sinn  ein- 
getinn  Son  í  heiminn,  svo  ver 
skyldum  lifa  fyrir  hann. 

10.  í  þessu  er  elskan  innifal- 
in,  ekki  að  vér  elskuðum  Guð, 
heldur  að  liann  elskaði  oss  og 
sendi  sinn  Son  til  forlíkunar 
fyrir  vorar  syndir. 

11.  Þer  elskanlegir,  fyrst  Guð 
heíir  svo  elskað  oss,  þá  ber  oss 
að  elska  hver  annan. 

12.  Einginn  hefir  nokkurn 
tíma  Guð  seö;  ef  vér  elskum 
hver  annan,  þá  er  Guð  stöðng- 
lega  í  oss,  og  hans  kærleiki 
er  fullkomnaður  í  oss. 

13.  Af  því  þekkjum  ver,  að 
ver  erum  stöðugir  í  honnm, 
og  hann  í  oss,  að  hann  heíir 
geíið  oss  af  sínum  Anda, 

14.  Og  ver  höfum  seð  og  vitn- 
um,  að  Faðirinn  heíir  sent  Son- 
inn,  heimsins  frelsara. 

15.  Hver  sem  viðurkennir,  að 
Jesús  sé  Giiðs  Sonur,  í  honum 


PYRSTI  PISTILL.  469 

er  Guö  stöðuglega,  og  hann  í 
Guði. 

16.  Og  ver  höfum  þekt  og 
treyst  þeirri  elsku,  sem  Guð 
hefir  til  vor ;  Guð  er  kærleik- 
urinn,  og  hver,  sem  er  stöðug- 
ur  í  kærleikanum,  sá  er  stöð- 
ugur  í  Guði,  og  Guð  í  honum. 

17.  í  því  sýnir  sig,  að  elskan 
með  oss  er  fuUkomin,  að  ver 
höfam  djörfúng  á  degi  dómsins ; 
því  að  eins  og  hann  er,  eins  er- 
um ver  einnig  í  heimi  þessum. 

18.  Ótti  er  ekki  í  elskunni, 
heldur  útrekur  fuUkomin  elska 
óttann,  því  að  óttinn  heíir  kvöl, 
en  sá,  sem  óttast,  er  ekki  fuU- 
kominn  í  elskunni. 

19.  Elskum  hann,  því  hann 
hefir  elskað  oss  að  fyrra  bragði. 

20.  Ef  einhver  segir:  eg  elska 
Guð,  og  hatar  bróður  sinn,  sá 
er  lygari;  því  hver  sem  ekki 
elskar  bróður  sinn,  sem  hann 
hefir  seö,  hvernin  getur  hann 
elskað  Guð,  sem  hann  hefir 
ekki  seð  ? 

21.  Og  þetta  boðorð  höfum 
ver  frá  honum:  að  sá,  sem 
elskar  Guð,  eigi  einnig  að 
elska  bróður  sinn. 

5.  KAPÍTULI. 

Sd,  sem  trúir,  að  Jesús  se  Guðs  Son  og  elskar 
Guð,  er  af  Guði  fæddur.  Honum  er  ehhi 
örðugt  að  halda  Giiðs  hoð.  Vatnið,  hlöðið  og 
Andinn  sannar,  að  Jesús  sh  Guðs  Sonur. 
Sd,  sem  þessum  vitnum  triiir,  hefir  eih'ft  lif  i 
ser  húa^idi,  treystir  Guði  og  forðast  syndir. 


470  S.  JÓHANNESAE 

HVER,  sem  trúir  að  Jesús 
se  Kristur,  er  af  Guði 
fæddur,  og  hver,  sem  elskar 
Föðurinn,  elskar  einnig  þann, 
sem  er  fæddur  af  honum. 

2.  Af  því  þekkjum  ver,  að  vér 
elskum  Guðs  börn,  þegar  vér 
elskum  Guð  og  höldum  hans 
boðorð ; 

3.  Því  að  í  því  sýnir  sig  elskan 
til  Guðs,  að  vér  höldum  hans 
boðorö,  og  hans  boðorð  eru 
ekki  þúng ; 

4.  Því  alt,  sem  af  Guði  er 
fætt,  sigrar  heiminn,  og  vor 
trú  er  sigurinn,  sem  heíir  sigr- 
að  heiminn. 

5.  En  hver  getur  sigrað  heim- 
inn, nema  sá,  sem  trúir,  að 
Jesús  se  Guðs  Sonur? 

6.  Þessi  er  sá,  sem  kom  með 
vatni  og  blóði,  Jesús  Kristur, 
ekki  með  vatni  einúngis,  held- 
ur  með  vatni  og  blöði,  og  And- 
inn  er  sá,  sem  vitnar,  því  aö 
Andinn  er  sannleikurinn. 

7.  Því  þeir  eru  þrír,  sem  vítna 
[í  himninum :  Faðirinn,  Orðið 
og  Heilagur  Andi,  og  þessir 
þrír  eru  eitt. 

8.  Og  þeir  eru  þrír,  sem  vitna 
á  jörðunni] :  Andinn,  vatnið  og 
blóðið,  og  þessir  þrír  vitna  eitt 
og  hið  sama. 

9.  Ef  vér  tökum  manna 
vitnisburð  gildan,  þá  er  Guðs 
vitnisburður  meiri,  því  þetta 


FYRSTI  PISTILL.     5.  Kap. 

er  vitnisburður  Guðs,  sem 
hann  hefir  vitnað  um  sinn 
Son. 

10.  Hver,  sem  trúir  á  Guðs 
Son,  hefir  þenna  vitnisbm^ð  í 
sjálfum  sér;  hver,  sem  ekki 
trúir  Guði,  heíir  gjört  hann  að 
lygara,  af  því  hann  hefir  ekki 
trúað  þeim  vitnisbiirði,  sem 
Guð  liefir  vitnað  um  sinn  Son. 

11.  Og  þetta  er  vitnisburður- 
inn:  að  Guð  hefir  gefið  oss 
eilíft  líf,  og  þetta  líf  er  í  hans 
Syni. 

12.  Sá,  sem  hefir  Soninn,  heíir 
lííið ;  sá,  sem  ekki  heíir  Guðs 
Son,  hefir  ekki  lííið. 

13.  Þetta  hefi  eg  skrifað  yður, 
sem  trúiö  á  nafn  Guðs  Sonar, 
svo  þer  vitið,  að  þér  hafið  eilíft 
líf,  og  þér  trúið  á  nafn  Guös 
Sonar. 

14.  Og  þetta  er  sú  djörfung, 
sem  vér  höfum  til  hans,  að  ef 
vér  biöjum  um  eitthvað  eptir 
hans  viíja,  þá  heyrir  hann  oss. 

15.  Og  ef  vér  vitum,  að  hann 
bænheyrir  oss,  um  það  sem 
ver  biðjum,  þá  vitum  ver,  að 
ver  fáum  þær  bænir,  sem  ver 
höfum  hann  beðið. 

16.  Ef  einhver  sér  bróður  sinn 
drýgja  synd,  en  ekki  til  dauöa, 
sá  biðji,  og  mim  hann  gefa 
honum  líf,  þeim,  sem  ekki 
syndga  til  dauða ;  nú  er  synd- 
in  til  dauða,  fyrir  þeirri  synd 


1.  Kap.      S.  JOHANNESAI 

segi  eg  ekki  aö  hann  skuli 
biöja. 

17.  Alt  ránglæti  er  synd,  en 
það  er  til  synd,  sem  ekki  er 
til  dauða. 

18.  Yér  vitum,  að  hver  sem 
af  Guöi  er  fæddur,  syndgar 
ekki,  heldur  sa,  sem  af  Guði 
er  fæddur,  gætir  sin,  og  hinn 
vondi  snertir  hann  ekki. 

19.  Ver  vitum,  að  vér  erum  af 


ANNAR  PISTILL.  471 

Guði,  aö  allur  heimurinn  velk- 
ist  1  hinu  vonda. 

20.  Llka  vitum  ver,  að  Guðs 
Sonur  er  kominn,  og  hefir  gef- 
ið  OSS  þann  skilníng,  að  ver 
þekkjum  sannan  Guð,  og  er- 
um 1  hinum  Sanna  fyrir  hans 
Son  Jesúm  Krist.  Þessi  er  sa 
sanni  Guð  og  hið  eilífa  lífið. 

21.  Börn  mín,  varið  yður  við 
skurðgoðum. 


SÁNKTI  JÓ 

ANNAR 
1.  KAPlTULI. 

Góðar  óskir.  Vottar  gleði  sína  af  því,  að  hörn 
peirrar  Tionu,  sem  hr^fið  er  sknfað,  halda  fast 
við  sannleikann;  varar  við  raungum  lærdómi; 
lofar  komu  sinni  ;  her  kveðjur. 

O"  LDÚNGURINN  (öskar 
allra  heilla)  hinni  útvöldu 
Kyríu  og  börnum  hennar,  sem 
eg  elska  í  sannleika,  og  ekki 
einúngis  eg,  heldur  einnig  allir 
þeir,  sem  komnir  eru  til  þekk- 
íngar  á  sannleikanum, 

2.  Sakir  sannleikans,  sem  vér 
höldum  fast  við,  og  munum 
gjöra  til  eilífðar. 

3.  Náð,  miskun,  friður  veri 
með  yður  frá  Guði  Föður  og 
Drottni  Jesú  Kristi,  Syni  Föð- 
ursins  1  sannleika  og  elsku. 

4.  Næsta  glaður  varð  eg,  þegar 
eg  fann  nokkur  barna  þinna. 


HANNESAE 

PISTILL. 

er  hlýðnast  þeim  sannleika, 
sem  samkvæmur  er  því  boð- 
orði,  er  ver  meðtekið  höfum 
af  Föðurnum. 

5.  Og  nú  bið  eg  þig,  Kyrja, 
ekki  svo  sem  eg  skriíi  þer  nýtt 
boðorð,  heldur  það,er  vér  heyrt 
höfum  frá  upphafi :  að  vér  skul- 
um  elska  hver  annan. 

6.  Og  1  því  sýnir  elskan  sig, 
að  vér  breytum  eptir  hans 
boðoröum.  Þetta  er  boöorðið, 
er  þer  haíið  heyrt  frá  upphafi, 
til  þess  að  þér  skuluð  eptir 
því  breyta. 

7.  Því  margir  villumenn  eru 
farnir  út  um  heiminn,  sem  ekki 
viöurkenna,  aö  Jesús  Kristur 
sé  kominn  í  holdinu.  Þvílíkur 
er  viUumaður  og  antakristur. 


472 


S.  JÓHANNESAR 


8.  Gætið  að  yður,  að  ver  ekki 
missum  af  því,  sem  vér  höfum 
unnið,  heldur  að  ver  megum 
meötaka  full  laun. 

9.  Sérhver  yfirtroðslumaður, 
og  sá  sem  ekki  stendur  stöð- 
ugur  í  Krists  lærdómi,  hefur 
ekki  Guð,  en  sá,  sem  stendur 
stöðugur  í  Krists  lærdómi, 
hefur  bæði  Föðurinn  og  Son- 
inn. 

10.  Ef  einhver  kemur  til  yð- 
ar  og  kemur  ekki  meö  þenna 


ÞRIÐJI  PISTILL.       1.  Kap. 

lærdöm,  þá  hýsið  hann  ekki 
og  heilsiö  honum  ekki. 

11.  Því  hver,  sem  segir  hann 
velkominn,  verður  hluttakandi 
í  hans  vondu  verkum. 

12.  Margt  heíi  eg  að  vísu  að 
skrifa  yður,  en  eg  vildi  ekki 
gjöra  það  með  pappír  og  bleki, 
því  eg  vona  að  koma  til  yöar 
og  tala  munnlega  við  yður,  svo 
að  vor  gleði  verði  fuUkomin. 

13.  Þér  heilsa  börn  systur 
þinnar,  hinnar  útvöldu. 


SANKTI  JOHANNESAE 


ÞRIÐJI  PISTILL. 


1.  KAPlTULI. 

Avarpar  Gajus.  Gleður  sig  yfir  hans  trú  og 
hæíieiksverJcum,  Kvartar  yfir  vonzku  Bíótref- 
is.  Hrósar  Ðemetriusar  guðræJcni.  Boðar 
Jcomu  sina.   Biður  að  heilsa  og  hera  Jcveðjur. 

LDtJNGURINN  (skrifar) 
elskulegum  Gajusi,  sem 
eg  í  sannleika  elska. 

2.  Elskulegi,  um  fram  alt  bið 
eg,  að  þér  vegni  vel  í  öUu  til- 
liti,  og  að  þér  heilsist  vel,  eins 
og  sálu  þinni  vegnar  vel. 

3.  Því  eg  varð  harla  glaður, 
þegar  bræðurnir  komn  og  vitn- 
uöu  um  elsku  þína  til  sann- 
leikans ;  og  hversu  þú  breytir 
samkvæmt  sannleikans  lær- 
dómi. 

4.  Eg  hefi  einga  meiri  gleði 


en  þá,  að  heyra  að  börn  mín 
breyta  eptir  sannleikanum. 

5.  Minn  elskulegi,  þú  breytir 
eins  og  trúaður  í  því,  sem  þú 
vinnur  fyrir  bræðurna,  og  þaö 
þer  ókenda. 

6.  Þessir  hafa  vitnað  fyrir 
söfnuðinum  um  elskusemi 
þína.  Þú  munt  (og)  gjöra  vel, 
ef  þú  beinir  ferð  þeirra  eins 
og  samboðið  er  Guði; 

7.  Því  fyrir  hans  nafns  sakir 
eru  þeir  af  stað  farnir,  og  hafa 
viö  eingu  tekiö  hjá  heiðíngjum; 

8.  Þess  vegna  ber  oss  að  taka 
þvílíka  menn  að  oss,  svo  að 
vér  aðstoðum  sannleikann. 

9.  Eg:  heíi  skrifað  söfnuðinum 


1.  Kap. 

til,  en  Díótrefes,  sem  vill  vera 
fremstur  meðal  þeirra,  tekur 
OSS  ekki  (vel) ; 

10.  Þegar  eg  því  kem,  vil  eg 
minna  hann  á  þau  verk,  er 
hann  vinnur,  meö  því  með 
vondum  orðum  að  öfrægja 
OSS,  eg  hann  lætur  ser  ekki 
það  nægja,  að  taka  ekki  sjálf- 
ur  á  möti  bræörunum,  heldur 
bannar  hann  það  öðrum,  er 
það  vilja  gjöra,  og  rekur  þá 
út  úr  söfnuðinum. 

11.  Minn  elskulegi,  breyttu 
ekki  eptir  því,  sem  ilt  er, 
heldur  eptir  því,  sem  gott  er. 
Sá,  sem  gott  gjörir,  er  af 


S.  JÚDASAR  PISTILL 
Guði, 


473 

en  hver  sá,  sem  ilt 
gjörir,  hefir  ekki  seð  Gnð. 

12.  Demetrius  hefir  góöan 
vitnisburð  af  öUum  og  af 
sannleikanum  sjálfum ;  ver 
vitnum  einnig  hið  sama,  og 
þer  vitið,  aö  vor  vitnisburður 
er  sannur. 

13.  Eg  hefi  margt  að  skrifa, 
en  eg  vil  ekki  skrifa  þer  með 
bleki  og  penna, 

14.  Því  eg  býst  við  bráðum 
að  sjá  þig,  og  mnnum  við  þá 
talast  við  munnlega. 

15.  Friður  sé  með  þér.  Vin- 
irnir  biðja  að  heilsa  þer. 
Heilsa  þú  vinunum  með  nafni. 


SANKTI  JUDASAE  PISTILL. 


1.  KAPÍTULI. 

Postulinn  varar  við  falskennendum  og  öguðleg- 
um.   Kennir,  hvernig  eigi  að  hreyta  við  slika. 

JÚDAS,  Jesú  Krists  þjön, 
bróðir  Jakobs,  heilsar  hin- 
um  kölluðu,  sem  eru  helgaðir 
í  Guði  Föður  og  varðveittir  í 
J esú  Kristi : 

2.  Miskunsemi,  friður  og 
kærleiki  margfaldist  yfir  yður. 

3.  Mínir  elskanlegir,  þar  eð 
mer  er  ríkt  1  huga  að  skrifa 
yðurum  sameiginleg  sáluhjálp- 
ar  efni,  þá  áleit  eg  nauösyn- 
legt  að  uppörva  yöur  til  að 


berjast  fyrir  þá  trú,  sem  heil- 
ögum  hefir  einu  sinni  verið 
kend; 

4.  Því  inn  1  söfnuðinn  hafa 
nokkrir  læðzt,  sem  fyrir  laungu 
eru  ætlaðir  til  þvílíkrar  hegn- 
íngar,  óguðlegir  menn,  sem 
vanbrúka  náð  Gnðs  vers  til 
stjórnlauss  lífernis,  og  afneita 
vorum  einasta  lávarði  og 
Drottni  Jesú  Kristi. 

5.  Vil  eg  því  minna  yður  á, 
þótt  yöur  sé  það  nógsamlega 
kunnugt,  að  eptir  það  að 
Drottinn  hafði  frelsað  fólkið 


474  S.  JÚDASAl 

úr  Egyptalandi,  þá  tortýndi 
hann  þar  á  eptir  þeim,  sem 
voru  vantrúaðir, 

6.  Og  einglana,  sem  ekki 
gættu  sinnar  upphaflegu 
tignar,  heldur  yfirgáfu  sinn 
bústað,  heíir  hann  í  myrkri 
geymt  í  eilífum  fjötrum  til 
bins  mikla  dags. 

7..  Sömuleiðis  eru  Sódóma  og 
Gomorra  og  kríngum  liggjandi 
borgir,  sem  drýgðu  saurlifn- 
að  á  líkan  hátt  og  þessir,  og 
sóktust  eptir  annarlegu  holdi, 
settar  til  viðvörunar  og  þola 
hegníngu  eilífs  elds. 

8.  Eins  breyta  þessir  draum- 
viltu  menn,  þeir  saurga  líkam- 
ann,  fyrirlíta  þá,  sem  í  völdum 
sitja,  og  lasta  tignarvöldin. 

9.  Eii  höfuöeingiUinn  Mikka- 
el,  þá  hann  þráttaði  við  djöf- 
ulinn  um  líkama  Mósis,  vog- 
aði  þó  ekki  að  leggja  smánar- 
legan  dóm  á  hann,  heldur 
sagði :  Drottinn  refsi  þér. 

10.  En  þessir  lasta  þaö,  sem 
þeir  þekkja  ekki;  en  það, 
sem  þeir  þekkja  af  náttúrlegri 
fýsn,  hafa  þeir  sér  til  tjóns. 

11.  Vei  þeim,  því  þeir  gánga 
á  vegi  Kaíns,  hrapa  í  viUu 
Balaams  fyrir  ávinníngs  sakir, 
og  tortýnast  vegna  þverúðar 
þeirra,  eins  og  Kóre. 

12.  Þessir  eru  (hættuleg)  sker 
í  yðar  kærleiksveizlum,  með 


PISTILL.  1.  Kap, 

ósvífni  lifa  þeir  1  óhófi,  þá  þeir 
inatast  með  yöur,  og  ala  sjálfa 
sig;  þeir  eru  vatnslaiis  ský, 
sem  rekast  fyrir  vindum,  visn- 
uð  tré,  ávaxtarlaus,  tvisvar 
dauð,  upprætt; 

1 3.  Ofsalegar  hafsbylgjur,  sem 
freyða  eigin  skömmum,  reik- 
andi  stjörnur,  sem  dimma 
myrkursins  er  geymd  til  ei- 
lífðar. 

14.  Um  þessa  spáði  og  Enok, 
sjöundi  maður  frá  Adam,  segj- 
andi:  sjá,  Drottinn  kemur  með 
sínum  heilögu  þúsimdum, 

15.  Til  að  halda  dóm  yfir  öll- 
um,  og  til  að  sanna  alia  óguð- 
lega  þeirra  á  meðal  seka  í 
ölhim  þeim  óguðlegu  verk- 
um,  sem  þeir  hafa  drýgt,  og  í 
öUum  þeim  lastmælum,  sem 
hinir  öguðlegu  syndarar  hafa 
talað  gegn  honum. 

16.  Þessir  eru  möglsamir,  að- 
finníngasamir  um  sín  kjör,  lifa 
eptir  eigin  girndum;  munnur 
þeirra  mælir  ofstopa-orð,  þeir 
meta  menn  eptir  hagnaði. 

17.  En  þér,  elskanlegir,  minn- 
izt  þeirra  orða,  sem  áöur  hafa 
töluð  verið  af  postulum  Drott- 
ins  vors  Jesú  Krists. 

18.  Því  þeir  sögðu  yður,  að  á 
síðasta  tímanum  mundu  koma 
spottarar,  sem  fara  eptir  þeirra 
eigin  óguðlegu  girndum. 

19.  Þessir  eru  þeir,  sem  taka 


1.  Kap.     S.  JÓHANNESAR 

sig  útúr  (söfnuðinum),  liold- 
legir,  sem  ekki  hafa  And- 
aDn. 

20.  En  þer,  elskanlegir,  upp- 
byggið  yður  sjálfa  af  yðar  helg- 
iistu  trú,  biðjið  í  Heilögum 
Anda; 

21.  Varðveitið  yður  sjálfa 
í  kærleika  Guðs,  og  væntið 
miskunar  Drottins  vors  Jesú 
Krists  til  eilífs  lífs. 

22.  Aumkvið  yður  yíir  suma 
og  gjörið  greinarmiin, 


OPINBERUNARBÓK.  475 

23.  En  frelsið  suma  með  ótta 
og  kippiö  þeim  úr  eldinum, 
og  hatið  jafnvel  kyrtilinn,  sem 
flekkaður  er  af  holdinu. 

24.  En  honum,  sem  megnar 
að  varðveita  yöur  frá  hrösun 
og  láta  yður  mæta  fyrir  sinni 
dýrð  óflekkaða  í  fögnuði, 

25.  Einum  Guði,  vorum  frels- 
ara  fyrir  Jesúm  Krist  vorn 
Drottinn,  se  dýrö  og  hátign, 
kraptur  og  veldi,  bæði  nú  og 
um  allar  aldir.  Amen. 


SANKTI  JOHANNESAE  OPIN- 
BERUNARBÓK. 


1.  KAPÍTULI. 

Inngdngurinn.    Jöhannesi  er  slcipað  að  sJcrifa 
hinum  sjö  söfnuðum  i  Asíu  sína  vitrun. 

OPINBERAN  Jesú  Krists, 
sem  Guð  hefir  geíið  hon- 
nm,  til  að  sýna  sínum  þjóniim 
það,semverða  á  innan  skamms, 
og  hann  sendi  sinn  eingil,  og 
let  hann  sýna  það  Jóhannesi, 
sínum  þjöni, 

2.  Sein  kunngjörði  Guðs  orð 
og  vitnisburðinn  um  Jesúm 
Krist,  eins  og  hann  vissi. 

3.  Sæll  er  sá,  sem  les  þessi 
spádómsorð,  og  þeir,  sem  heyra 
þau  og  geyma  það,  sem  í  þeim 
er  skrifað;  því  tíminn  er  ná- 
lægur. 


4.  Johannes  heilsar  hínum  sjö 
söfnuðum  í  Asíu :  náð  se  með 
yöur  og  friður  af  þeim,  sem  er, 
og  þeim,  sem  var,  og  þeim, 
sem  koma  mun,  og  af  þeim  sjö 
öndum,  sem  eru  frammi  fyrir 
hans  hásæti, 

5.  Og  af  Jesú  Kristi,  þeim 
trúa  vottinum,  frumburði 
framliðinna,  höfðíngja  jarðar- 
innar  konúnga,  honum,  sem 
elskaði  oss  og  þvoði  oss  af 
vorum  syndum  með  sínu  blóði, 

6.  Og  heíir  gjört  oss  aö  kon- 
úngadömi,  og  kennimönnum 
síns  Guðs  og  Fööurs ;  lionum 
se  dýrð  og  kraptur  nm  aldir 
alda,  amen. 


476  S.  JOHA 

7.  Sjá,  hann  kemur  í  skýun- 
um,  og  hvert  auga  mun  sjá 
hann,  eins  þeir,  sem  hann 
gegnumstúngu,  og  allar  kyn- 
kvislir  jaröarinnar  mnnu  fyrir 
honum  skelfast;  já,  vissulega 
mnn  svo  verða. 

8.  Eg  em  A  og  O,  segir  Guð 
Drottinn,  sá,  sem  er  og  var  og 
koma  mun,  sá  alvaldi. 

9.  Eg  Johannes,  yðar  bróðir 
og  ásamt  yðiir  hluttakandi  í 
þreyngíngu,  í  ríki  og  þolin- 
mæði  Jesú  Krists,  eg  var  á 
þeirri  eyu,  sem  kallast  Pat- 
mus,  fyrir  sakir  Guðs  orðs  og 
vitnisburðar  Jesú  Krists. 

10.  Eg  var  í  anda  á  Drottins 
degi,  og  heyrði  á  bak  mér 
mikla  raustu,  sem  lúður  gylli ; 
hún  sagði : 

11.  Skrifa  þú  í  bók  það,  sem 
þú  ser,  og  send  það  þeim  sjö 
söfnuðum  í  Efesus,  Smyrna, 
Pergamns,  Týatíra,  Sardes, 
Fíladelfíu  og  Laódíseu. 

12.  Eg  sneri  mer  við,  til  að 
vita  hvaða  ranst  það  væri,  sem 
við  mig  talaöi,  og  sem  eg  sneri 
mer  við,  sá  eg  sjö  Ijósastikur 
gnlllegar, 

13.  Og  meðal  þeirra  sjö  Ijósa- 
stikna  einhvern,  líkan  manns 
syni;  hann  var  í  skósíðu  klæði, 
og  spent  gullbelti  um  bríng- 
una; 

14.  En  höfuö  hans  og  hár  var 


ÍNESAR  1.  Kap. 

hvítt,  eins  og  hvít  ull,  eins  og 
mjöU;  hans  augu  voru  sem 
eldslogi ; 

15.  Hans  fætur,  sem  glóandi 
látún  í  elds  ofni;  hans  mál- 
rómur  sem  niður  margra  vatns- 
falla. 

16.  Hann  hafði  sjö  stjörnur 
í  sinni  hægri  hendi,  og  af  hans 
munni  gekk  tvíeggjað  sverð 
biturt ;  af  hans  andliti  Ijómaði 
sem  af  sölu,  þá  hún  skín  í 
krapti  sínum. 

17.  En  þá  eg  sá  hann,  fell 
eg  fyrir  fætur  honum,  sem 
dauður  væri;  hann  lagði  þá 
sína  hægri  hönd  yfir  mig,  og 
sagöi : 

18.  Hræðstu  ekki,  eg  em  hinn 
fyrsti  og  síðasti  og  sá  lifandi ; 
eg  dó,  en  sjá,  eg  liíi  ura  aldir 
alda;  og  eg  heíi  lykla  dauðans 
og  undirheima. 

19.  Skrifa  því  hvað  þú  seð 
hefir,  bæði  það,  sem  er,  og 
það  sem  fram  mun  koma. 

20.  Þessi  er  leyndardómurinn 
þeirra  sjö  stjarna,  sem  þú  hefir 
sjeð  í  minni  hægri  hendi,  og 
þeirra  sjö  gulUegu  Ijósastikna: 
þær  sjö  stjörnur  eru  einglar 
þeirra  sjö  safnaða,  en  þær  sjö 
Ijósastikur  eru  þeir  sjö  safn- 
aöir. 

2.  KAPÍTULI. 

HvaÖ  Jóhannes  á  að  skrifa  söfnuðinum  i  Efesiis, 
í  Smyrna,  i  Pergamus,  i  Týatíru. 


Kap. 

IKRIFA  þú 


OPINBEEUNARBÓK. 


SKRIFA  þú  eingli  safnað- 
arins  í  Efesus:  þetta  segir 
sá,  sem  heldur  á  þeim  sjö 
stjörnum  í  sinni  hægri  hendi 
og  geingur  meðal  þeirra  sjö 
gulllegu  Ijósastikna. 

2.  Eg  þekki  þín  verk,  þína 
mæðu  og  þolgæði,  og  veit,  að 
þú  ekki  fellir  þig  viö  þá,  sem 
vondir  eru;  þú  heíir  prófaö 
þá,  sem  hafa  þókzt  vera  post- 
ular,  en  voru  það  þó  ekki,  og 
hefir  fundið,  að  þeir  voru  lyg- 
arar. 

3.  Þú  heíir  samt  haft  þolin- 
mæði  og  umborið  þá  fyrir  míns 
nafns  sakir  og  ekki  þreytzt. 

4.  En  það  þyki  mér  að  þer, 
aö  þú  hefir  slept  þínum  fjrri 
kærleika. 

5.  Gáðu  því  að,  hverju  þú 
hefir  slept,  sjáðu  að  þer  og 
breyttu  eins  og  fyrrum ;  elleg- 
ar  skal  eg  bráðum  koma,  og 
þoka  þinni  Ijósastiku  úr  staö, 
nema  þú  sjáir  að  þér. 

6.  En  þess  máttu  þó  njóta, 
að  þú  hatar  athæfi  þeirra 
Nikólaíta,  eins  og  eg. 

7.  Hver  sem  eyru  hefir,  hann 
heyri,  hvaö  Andinn  segir  söfn- 
uðunum:  þeiin,  sem  sigrar, 
mun  eg  gefa  að  eta  af  lífsins 
tré,  því  er  stendur  í  aldingaröi 
míns  Guðs. 

8.  Og  skrifa  þú  eingli  safnað- 
aiins  í  Smyrna :  þetta  segir  sá 


477 

fyrsti  og  síðasti,  sá  sem  dó  og 
endurlifiiaði : 

9.  Eg  þekki  þín  verk,  þraung 
þína  og  fátækt  (en  þú  ert  samt 
ríkur)  og  lastmæli  þeirra  gegn 
þer,  sem  kalla  sig  Gyðínga,  en 
eru  það  þó  ekki,  heldur  söfn- 
uður  Satans. 

10.  Kvíddu  ekki  því  mótlæti, 
sem  þú  átt  fyrir  höndum :  sjá, 
djöfuUinn  mun  varpa  nokkr- 
um  yðar  í  fángelsi  til  að  freist- 
ast,  og  þer  munuð  þreyngíngu 
hafa  í  10  daga.  Vertu  trúr  alt 
til  dauðans,  þá  mun  eg  gefa 
þér  lífsins  kórónu. 

11.  Hver  sem  eyru  hefir,  hann 
heyri,  hvað  Andinn  segir  söfn- 
uðunum:  þeim  sem  sigrar,  hon- 
um  skal  sá  annar  dauði  ekkert 
granda. 

12.  Og  skrifa  þú  eingli  safh- 
aðarins  í  Pergamus:  þetta  seg- 
ir sá,  sem  hefir  hið  tvíeggjaða 
bitra  sverð : 

13.  Eg  þekki  þín  verk,  og 
veit,  aö  þú  býr  þar,  sem  Sat- 
ans hásæti  er.  Samt  heldur 
þú  stöðugt  viö  mitt  nafn  og 
hefir  ekki  afneitað  minni  trú, 
jafnvel  ekki  á  þeim  dögum,  er 
minn  trúfasti  vottur  Antípas 
var  uppi,  sem  líílátinn  var  hjá 
yður,  þar,  sem  Satan  býr. 

14.  Þó  þyki  mér  fátt  eitt  að 
þér,  aö  nokkrir  eru  þeir  hjá 
þér,  sem  halda  við  kenníngu 


478 


Balaams,  þess  er  kendi  Balak 
að  tæla  ísraelsmenn  til  að  eta 
skurðgoða  fórnir  og  drýgja 
saurlifnað ; 

15.  Alt  eins  hefir  þú  nokkra 
hjá  þer,  sem  halda  við  kenn- 
íngu  Nikólaítanna. 

16.  Sjáðu  því  að  þér,  ellegar 
mun  eg  bráðum  koma,  og 
vega  að  þeim  með  sveröi  míns 
munns. 

17.  Hver,  sem  eyru  hefir, 
heyri  hvað  Andinn  segir  söfn- 
uðunum:  þeim,  sem  sigrar, 
mun  eg  gefa  að  eta  af  hinu 
hulda  himnabrauði ;  eg  mun 
gefa  honum  hvítan  hlut  meö 
áskrifuðu  nýu  nafni,  sem  eing- 
inn  þekkir,  nema  sá  er  við 
tekur. 

18.  Og  skrifa  þú  eingli  safn- 
aðarins  í  Týatíru :  þetta  segir 
Guðs  Sonur,  hvers  augu  eru 
sem  eldslogi,  og  hvers  fætur 
eru  sem  látún. 

19.  Eg  þekki  þín  verk,  þína 
elsku,  trúmennsku  og  þjön- 
ustu,  og  þitt  stöðuglyndi;  þín 
síðari  góöverk  eru  fleiri  en 
hin  fyrri. 

20.  ÍEn  það  þykir  mer  að  þer, 
að  þú  leyíir  Jessabel,  konu 
þinni,  sem  þykist  vera  spá- 
kona  og  afvegaleiöir  mína 
þjóna  með  sínum  kenníngum, 
að  drýgja  saurlifnað  og  eta 
skurðgoða  fórnir. 


S.  JÓHANNESAR  2.  Kap. 

21.  Og  eg  hefi  gefiö  henni 


frest  til  að  sjá  að  sér,  en  hún 
vill  þó  ekki  láta  af  sínum 
saurlifnaði. 

22.  Sjá,  eg  mun  kasta  henni  í 
rekkju,  og  þeim,  sem  hórast 
með  henni,  í  miklar  þreyng- 
íngar,  ef  þeir  bæta  ekki  ráð  sitt. 

23.  Börnum  hennar  mun  eg 
með  dauða  tortýna,  svo  allir 
söfnuðir  viti,  að  eg  em  sá,  sem 
rannsaka  hjörtun  og  nýrun; 
og  sérhverjum  yðar  mun  eg 
gjalda  eptir  hans  verkum. 

24.  En  yður  segi  eg,  hinum 
öðrum  í  Týatíru,  sem  ekki 
haldið  við  þessa  kenníngu,  og 
ekki  hafiö  kannaö  djúp  Satans, 
sem  þeir  svo  kalla,  upp  á 
yöur  skal  eg  einga  aöra  byröi 
leggja, 

25.  En  haldið  því,  sem  þer 
hafið,  þar  til  eg  kem. 

26.  Og  þeim,  sem  sigrar  og 
heldur  til  enda  min  boðorð, 
mun  eg  gefa  vald  yfir  heiðn- 
um  þjóðum; 

27.  Og  hann  mun  rikja  yfir 
þeim  með  járnsprota,  og  þeir 
skulu  sundurmolast  eins  og 
leirker;  þvílíkt  vald  fékk  eg 
Ilka  hjá  mínum  Föður ; 

28.  Og  eg  skal  gefa  honum 
morgunstj  örnuna. 

29.  Hver  sem  eyra  hefir,  hann 
heyri  hvað  Andinn  segir  söfh- 
uðunum. 


3.  Kap.  OPINBER 
3.  KAPlTULI. 

Hvað  Johannes  á  að  skrifa  söfnuðinum  i  Sardes, 
i  Filadelfiu,  i  Laódíseu. 

OG  skrifa  þú  eingli  safnað- 
arins  í  Sardes:  þetta  seg- 
ir  sá,  sem  hefir  þá  sjö  an  da 
Guðs  og  þær  sjö  stjörnur.  Eg 
þekki  háttalag  þitt,  að  þú  lifir 
að  nafninu,  en  ert  þó  dauður. 

2.  Vaknaðu  og  styrk  hið  ann- 
að,  sem  ætlar  að  deya ;  því  eg 
heíi  fundið  margt  ábótavant  í 
fari  þínu  fyrir  Guðs  angliti. 

3.  Rifjaðu  upp  fyrir  þér,  hvað 
þú  hefir  numið  og  heyrt,  varð- 
veit  það  og  bæt  ráð  þitt ;  því 
ef  þú  vakir  ekki,  mun  eg  koma 
að  þer  eins  og  þjófur,  svo  þú 
munt  ekki  vita,  á  hverri  stundu 
eg  muni  koma  yíir  þig. 

4.  Þó  eru  fáeinir  menn  hjá 
þer  í  Sardes,  sem  ekki  hafa 
saurgað  sin  klæði;  þeir  skulu 
vera  hjá  mér  í  hvítum  búníngi, 
því  þeir  eru  þess  maklegir. 

5.  Sá  sem  sigrar,  hann  skal 
skrýðast  hvítum  búníngi,  og 
hans  nafn  skal  eg  ekki  afmá 
af  lífsbókinni;  eg  skal  kann- 
ast  við  hans  nafn  fyrir  mínum 
Föður  og  fyrir  hans  einglum. 

6.  Sá  sem  eyru  hefir,  hann 
heyri,  hvað  Andinn  segir  söfn- 
uðunum. 

7.  Og  skrifa  þú  eingli  safnað- 
arins  í  Fíladelfíu :  þetta  segir 
sá  Heilagi,  sá  Sanni,  sem  heíir 


JNARBOK.  479 

lykil  Davíðs,  hann,  sem  lýkur 
svo  upp,  aö  einginn  læsir  apt- 
ur,  og  læsir  svo  aptur,  aö 
einginn  lýkur  upp. 

8.  Eg  þekki  þín  verk ;  sjá,  eg 
heíi  lokiö  svo  npp  dyrunum 
fyrir  þér,  að  einginn  getur 
lokað  þeim  aptur;  því  þú  hefir 
lítinn  mátt,  en  heíir  þó  haldið 
mín  orð  og  ekki  afneitað  mer. 

9.  Sjá,  eg  skal  láta  nokkra 
af  Satans  söfnnði,  sem  segjast 
vera  Guðs  folk,  en  eru  það 
þó  ekki,  lieldur  Ijúga,  eg  skal 
láta  þá  koma  og  kasta  sér 
flötum  fyrir  fætur  þer,  svo  þeir 
viti,  að  eg  elska  þig. 

10.  Fyrir  það  að  þú  heíir 
varðveitt  mitt  boðorð  um  stöð- 
uglyndi,  skal  eg  líka  varðveita 
þig  frá  þeim  freistíngarííma, 
sem  koma  mun  yíir  allan  heim 
til  að  reyna  jarðarinnar  innbúa. 

11.  Eg  kem  bráðum;  lialtu 
fast  því,  sem  þú  hefir,  svo 
einginn  taki  frá  þér  þína  kór- 
ónu. 

12.  Þann,  sem  sigrar,  skal  eg 
gjöra  að  máttartre  1  musteri 
míns  Guðs,  og  hann  skal  það- 
an  aldrei  út  fara;  eg  skal 
skrifa  á  hann  nafn  míns  Guðs 
og  nafn  hinnar  nýu  J erúsalem, 
borgar  míns  Guðs,  þeirrar  er 
kemur  af  himni  ofan  frá  mín- 
um  Guði,  og  mitt  nýa  nafn. 

13.  Hver  sem  eyra  heíir,  hann 


480  s.  joha: 

heyri,  hvað  andinn  segir  söfn- 
uðunum. 

14.  Og  skrifa  þú  eingli  safn- 
aðarins  í  Laódíseu:  þetta  segir 
sá  óbrigðuli,  sá  trúi  og  sanni 
votturinn,  upphaf  Guðs  sköp- 
unar. 

15.  Eg  þekki  háttalag  þitt, 
að  þú  ert  hvorki  kaldur  né 
heitur;  betra  væri,  aö  þú 
værir  annaðhvort  kaldur  eöa 
heitur ; 

16.  En  eins  og  þú  ert  nú, 
hálfvolgur,  hvorki  heitur  ne 
kaldur,  mun  eg  skirpa  þér  út 
af  mínum  munni. 

17.  Þú  segir :  eg  em  ríkur  og 
vel  auðugur  orðinn  og  þarfn- 
ast  einskis;  en  þú  veizt  ekki, 
að  þú  ert  vesalíngur,  aum- 
íngi  og  fátæklíngur,  blindur 
og  nakinn. 

18.  Eg  ræð  þer  að  kaupa  af 
mér  eldskírt  guU,  svo  þú  verð- 
ir  ríkur,  og  hvít  klæði  til  að 
skýla  þer  með,  svo  að  ekki 
auglýsist  vanvirða  þíns  fat- 
leysis;  berðu  augnasmyrsl  á 
augu  þín,  svo  þú  veröir  sjá- 
andi. 

19.  Eg  aga  og  vanda  um  við 
þá,  sem  eg  elska ;  legg  þú  því 
alt  kapp  á  að  bæta  ráð  þitt. 

20.  Sjáðu,  eg  stend  viö  hurð- 
ina  og  drep  á  dyr;  sá  sem 
heyrir  raust  mína  og  lýkur 
upp  fyrir  mér,  til  bans  mun 


FNESAE  4.  Kap. 

eg  inn  ganga,  og  við  skulum 
eta  kvöldverð  saman. 

21.  Þann,  sem  sigrar,  skal  eg 
láta  sitja  hjá  mér  í  mínu 
hásæti,  eins  og  eg  sjálfur  að 
unnum  sigri  settist  hjá  mín- 
um  Föður  í  hans  hásæti. 

22.  Sá  sem  hefir  eyru,  hann 
heyri,  hvað  Andinn  segir  söfn- 
uðunum. 

4.  KAPlTULI. 

Johannes  ser  dýrð  Guðs. 

EPTIR  þetta  gat  eg  að  líta, 
hvar  dyr  lukust  upp  á 
himni,  og  sú  raust,  sem  eg 
áður  hafði  heyrt  við  mig  tala 
sem  gjallanda  lúður,  sagöi: 
kom  híngað  upp,  og  mun  eg 
sýna  þer  það,  sem  hér  eptir  á 
að  koma  fram. 

2.  Eg  varö  jafnskjótt  frá  mer 
numinn,  og  sá,  aö  hásæti  stöð 
á  himni,  og  einhver  sat  á  því ; 

3.  Sá  var  ásýndum  líkur 
Jaspis  og  Sardissteini,  og 
kríngum  hásætið  gekk  regn- 
bogi,  sem  Smaragdus  á  að  sjá. 

4.  Úmhveríis  hásætið  voru  24 
hásæti,  og  á  hásætunum  sá 
eg  sitja  24  öldúnga,  skrýdda 
hvítum  klæöum,  og  höfðu  á 
höfðum  ser  gulUegar  kórónur. 

5.  Ut  frá  hásætinu  geingu 
eldíngar,  gnýhljóð  og  þrumur, 
og  sjö  logandi  eldleg  blys 
brunnu  fyrir  hásætinu,  það  eru 
þeir  sjö  andar  Guðs. 


5.  Kap.  OPINBEEUNARBÓK 

6.  Frammi  fyrir  hásætinu  var 
sem  glersjor,  likiir  krystalli; 
fyrir  miöju  hásætinu  og  um- 
hverfis  það  voru  fjögur  dýr, 
alsett  augum  í  bak  og  fyri. 

7.  Eitt  dýrið  var  likt  Ijoni, 
annaö  kálíi,  þriöja  dýrið  hafði 
manns  andlit,  og  hið  fjórða 
var  líkt  erni  á  flugi. 

8.  Þau  :Qögur  dýrin  höfðu  sex 
vængi  hvert,  alsetta  augum 
umhveríis  og  innanvert.  Þau 
köUuðu  án  afláts  dag  og  nótt : 
heilagur,  heilagur,  heilagur, 
Drottinn  Guð  alvaldi,  sá,  sem 
er  og  var  og  vera  mun. 

9.  Og  þegar  dýrin  gjalda  hon- 
um  dýrð  og  heiður  og  þakkir, 
sem  á  hásætinu  situr,  honum, 
sem  lifir  um  aldir  alda, 

10.  Þá  falla  þeir  24  öldúngar 
fram  fyrir  þeim,  sem  á  há- 
sætinu  situr,  og  tilbiðja  þann, 
sem  lifir  um  aldir  alda,  og 
varpa  sínum  kórónum  niður 
fyrir  hásætinu,  og  segja : 

11.  Þér,  Drottinn,  ber  veg- 
semd,  heiður  og  kraptnr,  því 
þú  hefir  skapað  alla  hluti,  og 
fyrir  þinn  vilja  eru  þeir  til 
orðnir  og  skapaðir. 

5.  KAPlTULI. 

Bökin  og  lamhið. 

IHÆGRI  hendi  þess, 
í   hásætinu    sat,  sá 


innsigluð 


með 


481 
sjö 


er 
eg 


bók,  sem  skrifuð  var  báðum 


megm  og 
innsiglum. 

2.  Þá  sá  eg  sterkan  eingil, 
sem  kallaði  hárri  röddu  :  liver 
er  þess  verður  að  brjóta  frá 
innsiglin  bókarimiar  og  opna 
hana? 

3.  En  einginn  var  sá  á  himni 
eða  jörðu  eöa  undir  jöröunni, 
sem  opnað  gæti  bókina  og  séö 
í  hana. 

4.  Eg  gret  stórum  af  því,  að 
einginn  skyldi  sá  finnast,  sem 
verðugur  væri  að  opna  bókina 
og  líta  í  hana. 

5.  Þá  sagði  einn  af  öldúng- 
unum  við  mig :  grát  ekki ;  vit 
þaö,  aö  Ijónið  af  Júda  ættkvísl, 
afspríngur  Davíðs,  hefir  sigur 
unnið,  svo  það  getur  brotið 
frá  þau  sjö  innsigli  bókarinnar 
og  opnað  hana. 

6.  Þá  sá  eg  lamb,  eins  og 
slátrað,  standa  miUi  hásætis- 
ins  og  þeirra  fjögra  dýranna 
og  öldúnganna,  það  hafði  sjö 
horn  og  sjö  augu,  sem  eru 
þeir  sjö  andar  Guðs,  sendir  út 
um  allan  heim. 

7.  Það  kom  og  tók  við  bók- 
inni  af  hægri  hendi  þess,  er  í 
hásætinu  sat. 

8.  Og  þá  það  hafði  tekið  við 
bókinni,  féllu  þau  fjögur  dýrin 
og  þeir  24  öldúngar  fram  fyrir 
lambinn,  og  heldu  hver  um 
sig  á  hörpiim  og  guUskálum 

H  h 


482  S.  JOHA 

fuUum  af  reykelsi,  það  eru 
bænir  heilagra. 

9.  Þá  súngu  þeir  nýan  lof- 
saung,  svo  mælandi:  verðugur 
ert  þú  að  taka  við  bókinni  og' 
opna  hennar  innsigli,  því  þer 
heíir  veriö  slátrað,  og  þú  hefir 
keypt  oss  Guði  til  handa,  af 
öUum  kynkvíslum,  túngiimál- 
um,  þjóðum  og  ættum  með 
þínu  blóði ; 

10.  Þú  hefir  gjört  oss  að  kon- 
úngum  og  kennimönnum  fyrir 
vorum  Guði,  svo  að  ver  skyld- 
um  ríkja  yíir  jörðunni. 

11.  Síðan  sá  eg  og  heyrði 
umhveríis  hásætið,  dýrin  og 
öldúngana,  raustu  margra 
eingla,  sem  vom  að  tölu  tin 
þúsiindir  tiu  þúsunda  og  þús- 
undir  þúsunda;  þeir  sögðu 
með  hárri  röddu: 

12.  Verðugt  er  það  slátraða 
lambið  að  meðtaka  vald  og 
ríkdóm,  vizku  og  krapt,  heið- 
ur,  dýrð  og  þakkir. 

13.  Þá  lieyrða  eg  hverja 
skepnu  á  himni  og  jörðu  og 
undir  jörðunni,  og  alt  þaö, 
sem  í  sjónum  er,  xindirtaka  og 
segja:  þeim,  sem  1  hásætinu 
situr,  og  lambinu,  seu  þakkir 
og  heiður,  dýrð  og  kraptur 
Tim  aldir  alda ; 

14.  Og  þau  fjögur  dýrin  sögðu 
amen,  en  öldúngarnir  féllu 
fram  og  tilbáðu. 


NESAR  6.  Kap. 

6.  KAPlTULI. 

Lamhið  opnar  Mð  1.  2.  3.  4.  5.  og  6,  innsigli. 

TJ  sá  eg,  að  lambið  opnaði 
eitt  af  þeim  sjö  innsiglum, 
og  heyrða  eitt  af  þeim  fjór- 
um  dýnim  segja,  eins  og  með 
þrumugný :  kom  þú. 

2.  Eg  leit  til,  og  sá  hvítan 
hest,  og  sá,  sem  á  iionum  sat, 
belt  á  boga ;  honum  var  gefin 
kóröna,  og  hann  for  af  stað 
sigrandi  og  til  að  sigra. 

3.  Þegar  lambiö  opnaði  ann- 
að  iiinsigliö,  lieyröa  eg  annað 
dýrið  segja :  kom. 

4.  Þá  gekk  út  annar  hestur 
rauður;  þeim,  sem  á  honum 
sat,  var  leyffc  að  eyða  friði 
á  jörðu,  og  að  menn  bærist 
banaspjót  eptir;  honum  var 
feingið  í  hendur  mikið  sverð. 

5.  Þegar  lambiö  opnaði  þriðja 
innsiglið,  heyrða  eg  þriðja 
dýrið  segja:  kom.  Þá  sá  eg 
svartan  hest;  sá,  sem  honum 
reið,  hélt  á  metum  í  liendinni. 

6.  Þá  heyröa  eg  raustu  meðal 
þeirra  fjögra  dýranna,  sem 
sagði :  einn  mælir  hveitis  einn 
peníng,  og  þrír  mælar  byggs 
einn  peníng;  en  eigi  skaltu 
viðsmjörinu  eða  víninu  granda. 

7.  Þegar  lambiö  opnaði  fjórða 
iniisiglið,  heyrða  eg  fjórða  dýr- 
iö  segja :  kom. 

8.  Þá  sá  eg  bleikan  best ;  sá, 
sem  honum  reið,  het  dauði,  og 


7.  Kap. 

hel  var  í  for  með  honum ;  hon- 
nm  var  gefið  vald  til  að  drepa 
iQórða  híut  jaröarbúanna  með 
sveröi,  húngri,  drepsótt  og  bit- 
vörgum  jarðar. 

9.  Þegar  lambið  opnaði  íimta 
innsiglið,  sá  eg  fyrir  neðan  alt- 
arid  sálir  þeirra  manna,  sem 
drepnir  höf  ðu  veriö  fyrir  sakir 
Guðs  orðs  og  þess  vitnisburð- 
ar,  sem  þeir  höf  ðu  ávalt  boriö ; 

10.  Þær  kölluðu  hástöfum  og 
sögðu :  þú  lieilagi  og  samiorði 
Drottinn,  hve  lengi  á  að  bíða 
þess,  að  þú  dæmir  og  hefnir 
vors  blöðs  á  innbúum  jarðar- 
innar  1 

11.  Hverjum  þeirra  var  feing- 
in  hvít  kápa,  og  sagt,  að  þær 
skyldu  bíða  við  enn  þá  stund- 
ar  korn,  þar  til  komnir  væru 
samþjónar  þeirra  og  bræöiir, 
sem  deyðast  skyldu,  eins  og 
þeir  sjálíir. 

12.  Þegar  lambið  opnaði  sjötta 
innsiglið,  sá  eg,  að  mikill  jarð- 
skjálfti  varð;  sólin  sortnaöi, 
eins  og  hærusekkur,  og  alt 
túnglið  varð  eins  og  blöð; 

13.  Stjörnur  himins  hröpuðu 
niöur  á  jörðuna,  eins  og  þá 
fíkjutré,  skekið  af  stormvindi, 
kastar  niður  fíkjum  sínum ; 

14.  Himininn  hvarf,  eins  og 
samanvafiö  bókfell,  og  hvert 
fjall  og  ey  færðist  úr  stöðvum 
sínum ; 


OPINBERUNARBÓK. 


48a 


15.  Konúngar  jarðarinnar, 
höfðíngjar  og  hersforíngjar, 
auömenn  og  ríkismenn,  þegn 
og  þræll,  fólu  sig  í  helium  og 
hömrum  Qalla, 

16.  Og  sögðu  til  fjallanna  og 
hamranna :  hrynjið  yíir  oss  og 
felið  oss  fyrir  ásjónu  þess,  sem 
í  hásætinu  situr,  og  fyrir  reiði 
lambsins ; 

17.  Því  nú  er  kominn  sá  mikli 
dagur  hans  reiöi ;  hver  fær  nú 
staðizt  ? 

7.  KAPÍTULI. 

Gyðinga  ættkvísUr  innsiglaðar.  Lofsaungur 
pjdðanna. 

EPTIE  þetta  sá  eg  fjöra 
eingla,  sem  stóöu  á  fjór- 
um  hornum  jarðarinnar,  þeir 
héldu  þeim  fjórum  vindum 
jarðarinnar,  svo  vindur  næði 
ekki  að  blása  yíir  jörðina,  eða 
haíið  eða  nokkurt  tré. 

2.  Annan  eingil  sá  eg  stíga 
upp  frá  sölaruppkomustað,  sá 
hélt  á  innsigli  lifanda  Guðs,  og 
kallaði  hárri  röddu  til  þeirra 
fjögra  eingla,  sem  vald  höfðu 
feingið  til  aö  granda  jöröunni 
og  sjönum. 

3.  Hann  sagði:  grandið  hvorki 
jörðunni,  ne  sjónum,  né  trján- 
um,  þar  til  vér  höfum  inn- 
siglaö  þjöna  Guös  á  ennum 
þeirra. 

4.  Þá  heyrða  eg  tölu  þeirra 
innsigluðu ;  af  öllum  ættkvísl- 

Hh2 


484  S.  JOHA] 

um  Israelsmanna  voru  inn- 
siglaðar  liundrað  fjörutíu  og 
fjórar  þúsundir; 

5.  Af  Júda  ættkvísl  voru  tólf 
þúsundir  innsiglaðar ;  af  Rú- 
bens  ættkvísl  voru  tólf  þús- 
undir  innsiglaðar;  af  Gaðs 
ættkvísl  voru  tölf  þúsundir 
innsiglaðar ; 

6.  Af  Assers  ættkvísl  voru 
tólf  þúsundir  inDSÍglaðar;  af 
Neftalims  ættkvísl  v©ru  tólf 
þúsundir  innsiglaöar;  af  Ma- 
nasses  ættkvísl  voru  tólf  þús- 
undir  innsiglaðar ; 

7.  Af  Simeons  ættkvísl  voru 
tólf  þúsundir  innsiglaðar;  af 
Levi  ættkvísl  voru  tólf  þús- 
undir  Innsiglaðar ;  af  Isaskars 
ættkvisl  voru  tólf  þúsunðir  inn- 
siglaðar ; 

8.  Af  Sebúlons  ættkvisl  voru 
tólf  þúsundir  innsiglaðar;  af 
Jóseps  ættkvísl  voru  tölf  þús- 
nodir  innsiglaðar;  af  Benja- 
mins ættkvísl  voru  tölf  þús- 
imdir  innsiglaðar. 

9.  Eptir  þetta  leit  eg  til  og 
sá  mikinn  fjölda  manna,  svo 
að  eigi  varð  tölu  á  komið,  af 
als  kyns  fölki,  kynkvíslum, 
þjóöum  og  tungumálum ;  þeir 
stóðu  frammi  fyrir  hásætinu  og 
frammi  fyrir  lambinn,  skrýddir 
hvítum  skikkjum,  með  pálma- 
viðar-greinir  í  höndum  sér. 

10.  Þeir  kölluðu  npp  hárri 


ÍNESAR  7.  Kap. 

röddu,  segjandi :  hjálpræðið 
tilheyrir  vorum  Guði,  sem  í 
hásætinu  situr,  og  lambinu. 

11.  Og  allir  einglar,  sem  stóðu 
umhverfis  hásætið  og  öldúng- 
ana  og  þau  fjögur  dýrin,  féllu 
þá  fram  á  ásjónur  sínar  fyrir 
hásætinu,  og  tilbáðu  Guð,  svo 
mælandi : 

12.  Amen :  lof  og  dýrð,  vizka 
og  þakkargjörð,  heiöur  og  vald 
og  kraptur  se  Guði  vorum  um 
aldir  alda,  amen. 

13.  Einn  af  öldúngnnnm  tal- 
aöi  til  mín  og  sagði:  þessir 
sem  skrýddir  eru  hvítnm 
skikkjum,  hverjir  eni  þeir,  og 
hvaðan  eru  þeir  komnir  ? 

14.  Eg  svaraöi  honum:  Herra 
minn,  þú  veizt  það.  Þá  sagði 
hann  við  mig :  þetta  eru  þeir, 
sem  komnir  eru  úr  hörmúng- 
inni  miklu,  og  hafa  þvegiö  sín- 
ar  skikkjiir,  og  hvítfágað  þær 
í  blóði  lambsins. 

15.  Þess  vegna  eru  þeir 
frammi  fyrir  hásæti  Guðs,  og 
þjóna  lionum  dag  og  nótt  í 
hans  mnsteri;  og  sá,  sem  í 
hásætinu  situr,  mun  tjalda  yfir 
þeim. 

16.  Þá  mun  livorki  húngra  ne 
þyrsta  framar,  og  elíki  mun 
sólarhiti  eöa  nokkur  bruni  á 
þá  falla, 

17.  Því  lambið,  sem  er  fyrir 
miðju   hásætinu,   mun  gæta 


8.  Kap.  OPINBER 

þeirra  og  visa  þeim  á  lifandi 
vatnslindir,  og  Guð  mun  þerra 
hvert  tár  af  þeirra  augum. 

8.  KAPÍTULL 

Lambið  opnar  7.  innsiglið.    Einglar  með  sjö 
hdsúnum  ;  sd  1.  2.  3.  og  4.  eingill  hdsiinar. 

EN  þegar  lambið  opnaði 
sjöunda  innsiglið,  varð 
þögn  á  himni  her  um  bil  hálfa 
stund. 

2.  Þá  sá  eg  sjö  eingla,  sem 
stóðu  frammi  fyrir  Guði;  þeim 
voru  feingnar  sjö  básúnur. 

3.  Þá  kom  annar  eingiU  og 
staðnæmdist  við  altarið,  hann 
helt  á  gulUegu  reykelsiskeri ; 
honum  var  feingið  mikiö  af 
reykelsi,  til  þess  að  brenna 
þvi  á  þvi  gulllega  altari,  sem 
var  frammi  fyrir  hásætinu, 
meðan  allir  heilagir  væru  að 
biðjast  fyrir; 

4.  Og  undir  bænum  heilagra 
ste  reykurinn  af  reykelsinu 
úr  hendi  eingilsins  fram  fyrir 
Guð. 

5.  Síðan  tók  eingiUinn  reyk- 
elsiskerið,  fylti  það  með  eldi 
af  altarinu,  og  varpaði  því 
ofan  á  jörðina;  urðu  þá  gný- 
hljóð  og  þrumur  og  eldíngar 
og  landskjálfti. 

6.  Þeir  sjö  einglar,  sem  heldu 
á  þeim  sjö  básúnum,  bjuggu 
sig  þá  til  að  blása. 

7.  Þegar  sá  fyrsti  básúnaði, 


ÍNARBOK.  485 

varö  hagl  og  eldur  blóði  bland- 
að,  og  dundi  ofan  á  jörðina; 
þá  brann  þriðjúngur  jarðar- 
innar  og  þriðjúngur  trjánna 
og  alt  grængresi. 

8.  Þegar  annar  eingiUinn  bá- 
súnaði,  fell  ofan  í  sjóinn  líkt 
sem  væri  stórt  fjall,  logandi 
af  eldi,  og  þá  varð  þriöjúngur 
sjávarins  að  blóði ; 

9.  Dó  þá  þriðjúngur  lifandi 
skepna  1  sjónum,  og  þriðjúng- 
ur  skipanna  fórst. 

10.  Þegar  þriðji  eingiUinn 
básúnaði,  féU  af  himni  stór 
stjarna,  logandi  sem  blys,  og 
datt  yíir  þriöjúng  ánna  og  yfir 
uppsprettur  vatnanna. 

11.  Þessi  stjarnahét  Remma; 
þá  varð  þriðjúngur  vatnanna 
rammnr,  og  margir  menn  dóu 
af  því,  að  vötnin  voru  beisk 
orðin. 

12.  Þegar  fjórði  eingiUinn 
básúnaði,  varð  lostinn  þriðj- 
úngur  sólarinnar  og  túnglsins 
og  stjarnanna,  svo  aö  þau  for- 
myrkvuöust  um  þriðjúng,  og 
dagurinn  misti  þriðjúng  sinn- 
ar  birtu,  og  nóttin  sömnleiðis. 

13.  Síðan  sá  eg  og  heyrði  einn 
örn  fljúga  um  miðhimininn, 
hann  kallaði  hárri  röddu :  vei, 
vei,  vei  þeim,  sem  á  jöröu 
búa,  vegna  lúðurþyts  hinna 
þriggja  eingla,  sem  hér  eptir 
munu  básúna. 


486  S.  JOHA 

9.  KAPÍTULI. 

Set  5.  og  6.  eingill  hdsiinar, 

T)EGAR  sá  fimmti  eingill  bá- 
Jl  súnaði,  sá  eg  stjörnu  falla 
af  himni  ofan  á  jörðuna;  henni 
var  feinginn  lykill  aö  brunni 
afgrunnsins. 

2.  Hún  lank  npp  brunni  af- 
grnnnsins,  og  þá  lagöi  reyk 
upp  af  brunninum,  eins  og 
af  störum  eldsofni,  og  solin 
og  loptið  varð  formyrkvað  af 
reyknum  úr  brunninum. 

3.  Eingisprettur  foru  úr  reykn- 
um ofan  á  jörðina,  þær  vóru 
eins  magnaðar  og  jaröar-högg- 
ormar. 

4.  Þeim  var  bannað  að  granda 
grasi  jarðarinnar  og  öllum 
grænum  jurtum  og  trjám,nema 
þeim  mönnum,  sem  ekki  höf  öu 
innsigli  Guðs  á  ennum  sínum. 

5.  Þeim  var  svo  boðið,  að  þær 
dræpi  þá  ekki,  heldur  kveldi 
þá  í  fimm  mánuði;  þessi  kvöl 
var  eins  og  þegar  höggormur 
stíngur  mann. 

6.  Á  þeim  tímum  munu  menn 
leita  dauðans,  en  ekki  finna 
liann ;  þeir  munu  æskja  sér  að 
deya,  en  dauöinn  mun  forð- 
ast  þá. 

7.  Eingispetturnar  voru  svip- 
aðar  hestum,  búnum  til  bar- 
daga;  á  höfðum  þeirra  voru 
eins  og  gullkörónur,  og  ásjónur 
þeirra  voru  eins  og  á  mönnum. 


mESAE  9.  Kap. 

8.  Þær  höfðu  hár  eins  og 
kvennmanns  hár,  og  tennur 
eins  og  Ijóns  tennur; 

9.  Brynjur  þeirra  voru  eins 
og  járnbrynjur,  og  vængja-þyt- 
urinn  eins  og  vagnagnýr,  þá 
margir  hestar  hlaupa  fram  til 
bardaga. 

10.  Þær  höfðu  liala,  líka  liögg- 
ormasporðum,  og  brodda  í. 
Þær  höfðu  vald  til  að  granda 
mönnum  með  hölunum  1  fimm 
mánuði. 

11.  Eingill  afgrunnsins  er 
konúngur  yíir  þeim;  hann 
heitir  á  Hebresku  Abaddön, 
en  á  Grísku  ApoUyön  (eyði- 
leggjari). 

12.  Sú  fyrsta  plága  var  nú 
umliðin,  en  tvær  aörar  koma 
hér  á  eptir. 

13.  Þegar  sjöfcti  eingiUinn  bá- 
súnaði,  heyrði  eg  eina  rödd 
fara  frá  :Qórum  hyrníngum  þess 
gulUega  altaris,  sem  frammi 
var  fyrir  Guði ; 

14.  ÍBún  sagði  við  sjötta  eing- 
ilinn,  sem  hélt  á  básúnunni: 
leys  þá  fjóra  eingla,  sem  fjötr- 
aðir  eru  hjá  því  mikla  ðjóti 
Evfrat. 

15.  Síðan  voru  þeir  fjórir 
einglar  leystir,  og  stóðu  þeir 
viðbúnir  á  liverri  stundu,  á 
liverjumdegi,mánuði  og  ári,  til 
aö  drepa  þriðjúng  mannanna. 

16.  Tala  riddaraliðsins  voru 


10.  Kap.  OPINBEE 

tvennar  tíuþúsundir  tíuþús- 
unda,  þessa  tölu  fekk  eg  að 
vita. 

17.  Líka  sá  eg  liestana  í  vifcr- 
uninni,  og  þá,  sem  þeim  riðu, 
þeir  höfðu  eldrauöar,  svart- 
bláar  og  bleikgular  brynjiir, 
höfiið  hestanna  voru  eins  og 
Ijóna  höfuð,  og  af  miinnum 
þeirra  gekk  eldur,  reykur  og 
brennisteinn. 

18.  Af  þessum  þremiir  plág- 
um,  eldi,  reyk  og  brennistein- 
i,  sem  út  gekk  af  miinn- 
um  þeirra,  drapst  þríðjúngur 
mamianna. 

19.  Því  magn  bestanna  var  í 
mmmi  þeirra  og  töglum,  því 
töglin  voru  lík  höggormum, 
og  voru  með  höfðum;  með 
þeim  gröndiiðu  þeir. 

20.  Þeir  menn,  sem  ekki  fyrir- 
fórust  í  þessum  plágum,  létu 
samt  ekki  af  báttalagi  sínu, 
heldur  tilbáðu  skurðgoð  og 
líkneskjur  úr  gulli,  silfri,  eiri, 
steini  og  tre,  sem  hvorki  geía 
seö,  heyrt,  né  geingið. 

21.  Ekki  létu  þeir  heldiir  af 
manndrápum,  göldrum,  saur- 
lifnaði,  eða  þjófnaði. 

10.  KAPÍTULI. 

Þær  sjö  þrumuraddir.    Eiður  eingilsins. 
Bældínrjurinn. 

OG   eg   sá   annan  eingil 
sterkan  stíga  af  himni 
ofan,  hann  var  klæddur  skýi; 


JNARBOK.  487 

yíir  höföi  honum  var  regn- 
bogi,  andlit  bans  var  eins  og 
sólin,  og  fætur  bans,  sem  eld- 
stólpar. 

2.  Hann  belt  á  opnum  bækl- 
íngi  í  bendinni,  og  setti  bægra 
fótinn  á  sjóinn,  en  binn  vinstra 
á  jörðina. 

3.  Hann  kallaði  bárri  röddu, 
eins  og  þá  Ijón  öskrar,  og 
þegar  bann  bafði  kallað,  töl- 
uðu  þær  sjö  reiðarþrumur  sín- 
ar  raddir. 

4.  En  þá  þær  sjö  þrumur 
böfðu  talað,  ætlaöi  eg  að  fara 
að  skrifa;  þá  beyrði  eg  rödd 
af  bimni,  sem  sagði :  innsigla 
þú  það,  sein  þær  sjö  reiðar- 
þrumur  bafa  talað,  og  skrifa 
það  ekki. 

5.  Sá  eingill,  sem  eg  sá  standa 
á  sjónum  og  jörðunni,  bóf  þá 
npp  sína  bægri  bond  til  bim- 
ins, 

6.  Og  sór  við  þann,  sem  liíir 
að  eilífa,  sem  skóp  bimininn, 
og  það  sem  í  bonum  er,  jörð- 
ina,  og  það  sem  á  benni  er,  og 
sjóinn,  og  það  sem  í  bonum 
er:  að  einginn  frestur  mundi 
leingur  gefinn  verða; 

7.  Heldur,  þá  sá  sjöimdi 
eingill  básúnaði,  skyldi  fram- 
kvæmast  Guðs  leynda  ráð,  sem 
bann  baföi  birt  spámönnun- 
um,  sínum  þjónum. 

8.  Eöddin,  sem  eg  beyrði  af 


488  S.  JOHA 

himni,  talaði  þá  til  mín  aptur 
og  sagði :  far  og  tak  þann 
opna  bæklíng,  er  eingillinn 
heldur  á,  sem  stendur  á  sjón- 
um  ogjörðunni. 

9.  Eg  for  til  eingilsins  og  bað 
hann  fá  mer  bæklínginn;  hann 
sagði  við  mig :  tak  og  et  hann, 
hann  mnn  verða  beiskur  1 
maga  þínum,  en  1  munni  þér 
sætur,  sem  hunáng. 

10.  Eg  tók  þá  við  bæklíngn- 
nm  af  einglinum,  og  át  hann, 
og  var  hann  sætur  í  munni 
mínum,  sem  hunáng,  en  þá  eg 
hafði  etið  hann,  fékk  eg  maga- 
verki. 

11.  Þá  sagöi  hann  við  mig: 
þer  ber  aptur  að  spá  í  gegn 
þjóðum,  lýðum,  túngumálum 
og  mörgum  konúngum. 

11.  KAPÍTULI. 

Mælíng  musterisins.   Þeir  tveir  vottar. 
Sd  7.  eingill  hdsúnar. 

var  feinginn  reyrlegg- 
nr,  líkur  staf,  með  þess- 
um  ummælum :  statt  upp  og 
mæl  musteri  Guðs  og  altarið, 
og  þá  sem  biðjast  þar  fyrir. 

2.  En  fordyrinu  fyrir  utan 
musterið  skaltu  sleppa  og  ekki 
mæla  það,  af  því  það  er  ætl- 
að  heiðíngjum,  og  þeir  munu 
fóttroða  borgina  helgu  í  fjöru- 
týgi  og  tvo  mánuði. 

3.  En  mína  tvo  votta  vil 
eg  lata  spá  í   eitt  þúsund 


ÍNESAR  11.  Kap. 

tvö  hundruð  og  sextýgi  daga, 
klædda  sorgarbúníngi. 

4.  Þetta  eru  þær  tvær  við- 
smjörsviðar  greinir  og  þeir 
tveir  Ijósastjakar,  sem  standa 
frammi  fyrir  Drottni  jarðar- 
innar. 

5.  Vilji  nokkur  þeim  granda, 
skal  eldur  gánga  fram  úr 
munni  þeirra  og  eyða  óvinum 
þeirra,  og  þannig  skal  hver 
deya,  sem  þeim  vill  granda. 

6.  Þeir  hafa  vald  til  að  loka 
himninum,  svo  ekki  komi  regn 
um  spádömsdaga  þeirra ;  þeir 
hafa  og  vald  til  að  snúa  vötn- 
unum  í  blóð  og  slá  jörðina 
með  als  konar  plágum,  svo 
opt  sem  þeir  vilja. 

7.  Þegar  þeir  hafa  aflokið  sín- 
um  vitnisburöi,  mun  dýrið, 
sem  upp  stígur  úr  afgrunn- 
inu,  herja  á  þá,  hafa  sigur  og 
drepa  þá. 

8.  Hræ  þeirra  munu  liggja 
á  stræti  borgarinnar  ennar 
miklu,  sem  í  andlegum  skiln- 
íngi  kallastSódóma  og  Egypta- 
land,  þar  sem  og  þeirra  Drott-  * 
inn  er  krossfestur. 

9.  Menn  af  ýmsum  þjóðum, 
ættkvíslum,  túngumálum  og 
fólki  munu  sjá  þeirra  hræ  í 
hálfan  fjórða  dag,  og  ekki 
leyfa,  að  lík  þeirra  verði  lögð 
1  legstað. 

10.  Innbúar  jarðarinnar  mnnu 


12.  Kap. 

gleðja  sig  yíir  þeim  og  vera 
kátir  og  senda  hver  öðrum 
gjaíir,  þar  eð  þessir  tveir  spá- 
menn  kvöldu  innbúendur  jarð- 
arinnar. 

11.  En  að  liðniim  þeim  hálf- 
iim  fjórða  degi,  for  lífsandi  frá 
Guði  í  þá,  þeir  risu  þá  á  fæt- 
ur,  og  mikill  ótti  fell  yfir  þá, 
sem  þá  sáu. 

12.  Þeir  heyrðu  þá  rödd 
mikla  af  himni,  sem  sagði  við 
þá:  komið  híngað  upp.  Þeir 
fóru  þá  upp  til  himins  í  skýi, 
svo  övinir  þeirra  horfðu  á. 

13.  Á  þeirri  stundu  varð  svo 
mikil  hrærÍDg,  að  tíundi  part- 
ur  borgarinnar  hrundi,  og  í 
þeim  jarðskjálfta  dóu  sjö  þús- 
undir  manna;  þeir,  sem  eptir 
voru,  urðu  öttaslegnir  og  lof- 
uðu  himnanna  Guð. 

14.  Sú  önnur  plága  var  nú 
umliðin,  en  sú  þriðja  kemur 
bráðum. 

15.  Þegar  sá  sjöundi  eingill 
básúnaði,  komu  upp  miklar 
raddir  á  himni,  svo  segjandi: 
vor  Drottinn  og  hans  Smurði 
heíir  feingið  vald  yíir  heimin- 
um  og  mun  ríkja  að  eilífu. 

16.  Þeir  tuttugu  og  fjórir  öld- 
úngar,  sem  sátu  á  sínum  stól- 
um  frammi  fyrir  Guði,  féllu 
þá  fram  á  sínar  ásjónur,  til- 
báðu  Guð  og  sögðu : 

17.  Ver  þökkum  þér,  Drott- 


OPINBERUNARBOK.  489 

inn  Guð  alvaldi,  þú  sem  ert 


fyrir  það  að  þú  hef- 
þitt  mikla  veldi,  og 


og  varst, 
ir  tekið 
ríkir. 

18.  Heiðíngjarnir  illskuðust, 
en  þín  hegníng  kom,  og  sá 
tími,  þá  þeir  framliðnu  skulu 
dæmdir  verða,  og  þínir  þjönar 
og  spámenn  og  heilagir  og 
þeir,  sem  óttast  þig,  skulu  fá 
sitt  endurgjald,  smáir  og  stór- 
ir,  en  þeir  fyrirfarast,  sem 
eyðileggja  jörðina. 

19.  Þá  opnaðist  Gnðs  musteri 
á  himni,  og  sáttmálsörk  Drott- 
ins  birtist  í  hans  musteri; 
urðu  þá  eldíngar,  hvellir,  reið- 
arþrumur,  jarðskjálfti  og  mik- 
ið  hagl. 

12.  KAPÍTULI. 

Kvinnan  og  drekinn. 

A  birtist  mikið  teikn  á 
himni ;  það  var  kona,  sem 
liafði  um  sig  sólarbang,  túngl 
var  undir  fötum  hennar,  en  á 
höfði  hennar  köróna  með  tólf 
stjörnnm  í. 

2.  Hún  var  þúnguö,  og  þjáöist 
af  mikilli  jöðsótt,  og  hljóðaöi. 

3.  Þá  sást  annað  teikn  á 
himni,  það  var  stór  dreki  eld- 
rauöur,  hann  hafði  sjö  höfuð 
og  tíu  horn,  og  á  höfðunum 
sjö  höfuðbönd. 

4.  Hann  dró  með  sporðinum 
þriöjúng  himinsins  stjarna  og 


1» 


490  S.  JOHA 

kastaði  þeim  á  jörðina ;  drek- 
inn  staðnæmdist  hjá  konnnni, 
sem  að  því  var  komin  að  fæða, 
og  ætlaði  að  gleypa  barnið,  þá 
hún  hef ði  fætt. 

5.  Hún  fæddi  sveinbarn,  sem 
ríkja  skyldi  yfir  öllum  þjóð- 
um  með  járnsprota;  barnið 
var  skyndilega  ílutt  burt  fram 
fyrir  6nð  og  hans  liásæti ; 

6.  En  konan  flúði  á  eyðimörk, 
hvar  Guð  haföi  tilbúið  henni 
samastað,  og  þar  skyldi  hún 
haldast  við  í  tólf  hnndruð  og 
sextýgi  daga. 

7.  Eptir  það  hófst  stríð  á 
himni:  Mikael  og  bans  einglar 
stríddii  á  drekann,  en  drek- 
inn  og  hans  einglar  stríddu  á 
móti ; 

8.  Hann  hafði  miöur  og  helzt 
ekki  framar  við  á  himni ; 

9.  Og  var  þeim  mikla  dreka, 
þeim  gamla  höggormi,  sem 
kallast  djöfull  og  Satan,  hon- 
um,  sem  afvega  leiðir  alla 
menn,  kastað  of  an  á  jörðina, 
og  bans  einglum  með  honnm. 

10.  Þá  heyrði  eg  mikla  rödd 
af  bimni,  svo  segjandi :  nú  til- 
heyrir  sigurinn,  kraptiirinn  og 
ríkið  vorum  Guði,  og  veldið 
bans  Smurða,  því  áklagari 
vorra  bræðra,  sem  áklagar  þá 
fyrir  Guði  vorum  nött  og  dag, 
er  niður  kastaður. 

11.  Þeir  bafa  sigrað  bann  fyr- 


ÍNESAE  12.  Kap. 

ir  blóð  lambsins  og  fyrir  orð 
vitnisburðar  síns;  þeir  bafa 
bætt  lífi  sínu  fram  í  dauöann. 

12.  Verið  þess  vegna  glaðir, 
þer  bimnar,  og  þer  sem  á 
himniim  búið.  Vei  sé  jörðunni 
og  sjóniim,  því  að  djöfullinn 
er  ofan  til  yðar  farinn,  í  mikl- 
nm  móð,  því  bann  veit,  að 
liann  beíir  nauman  tíma. 

13.  En  sem  drekinn  sá,  að 
búið  var  að  varpa  bonum  ofan 
á  jörðina,  ofsókti  bann  konima, 
sem  fætt  bafði  sveinbarnið. 

14.  Þá  voru  konunni  gefnir 
tveir  stórir  arnarvængir,  til  að 
íijúga  á  þann  stað  í  eyðimörk- 
inni,  sem  henni  var  ætlaöur, 
hvar  bún  átti  að  vera  í  fjaiiægð 
við  böggorminn  um  eina  tíð, 
(tvær)  tíðir  og  bálfa  tíð. 

15.  Höggormnrinn  spjó  vatni 
út  úr  ser  á  eptir  konunni,  eins 
og  vatnsílóði,  svo  að  bún  brif- 
ist  burt  af  straumnum ; 

16.  En  jöröin  kom  konunni 
til  bjálpar,  og  opnaði  sinn 
munn  og  svalg  vatnsflóöið,  sem 
drekinn  bafði  útspúið. 

17.  Þá  reiddist  drekinn  við 
konnna,  og  fór  burt  til  að 
berja  á  bina  af  afkomendum 
bennar,  sem  varðveittu  Guðs 
boðorð  og  böfðu  Jesú  vitnis- 
burö. 

18.  Síöan  staðnæmdist  eg  við 
sjáfarströndina. 


13.  Kap.  0PINBER1 
13.  KAPÍTULI. 

Þau  tvö  dýr. 

OG  eg  sá  dýr  stíga  upp  af 
haíinu,  það  haf  ði  tíu  horn 
og  sjö  höfuð;  á  hornunum 
voru  tíu  kórónur,  og  á  höfð- 
imum  voru  guðlöstunarorð. 

2.  Þetta  dýr,  sem  eg  sá,  var 
líkt  pardusdfri,  fæturnir  voru 
eins  og  bjarnarfætur,  munnur- 
inn  eins  og  á  Ijóni;  drekinn 
gaf  því  sitt  vald,  sitt  hásæti  og 
mikil  yfirráð. 

3.  Eitt  af  höfðum  þess  var 
sært,  eins  og  með  dauðlegu 
sári,  en  þetta  banasár  varð 
heilt,  og  allir  menn  f  jlgdu  dýr- 
inu  með  undrun, 

4.  Og  tilbáðu  drekann,  fjrir 
það  að  hann  haf ði  veitt  dýrinu 
yfirráðin,  líka  tilbáðu  þeir  dýr- 
ið,  segjandi:  hver  kann  að 
jafnast  við  dýrið,  og  hver  getur 
strítt  við  það  ? 

5.  Því  var  veittur  mnnnur  til 
að  tala  stóryrði  og  guðlastanir, 
og  lofað  aö  fara  því  fram  í 
fjörutíu  og  tvo  mánuði. 

6.  Það  upp  lauk  þá  sínum 
munni  til  að  tala  löstunaryrði 
gegn  Guði,  lastaði  hans  nafn 
og  hans  tjaldbúð,  og  þá  sem  á 
himni  búa. 

7.  Því  var  lofað  að  herja  á 
heilaga  og  sigra  þá;  því  var 
gefið  vald  yfi'r  als  kyns  kyn- 
kvísl,  fólki,  túngumáli  og  þjöð. 


NARBOK.  491 

8.  AUir  innbúar  jarðarinn- 
ar  munu  tilbiðja  það,  hverra 
nöfn  ekki  eru  skrifuð  í  lífs- 
bók  lambsins,  þess  slátraða 
alt  í  frá  sköpun  heimsins. 

9.  Hver  sem  eyrn  heíir,  hann 
heyri. 

10.  Hver  sem  lierleiðir,  hann 
skal  lierleiddur  verða;  hver, 
sem  með  sverði  drepiir,  skal 
með  sveröi  drepinn  verða.  Hér 
reynir  á  þolgæði  og  trú  heil- 
agra. 

11.  Eg  sá  annað  dýr  stíga 
npp  af  jörðunni,  það  liafði  tvö 
liorn,  lík  lambshornnm,  mál 
þess  var  eins  og  drekamál. 

12.  Það  fer  öllu  því  sama 
fram,  sem  hið  fyrra  dýrið,  í 
augsýn  þess,  og  lætur  jörðina, 
og  alia  sem  á  henni  búa,  til- 
biðja  fyrra  dýrið,  hvers  ban- 
væna  sár  hafði  verið  læknað. 

13.  Það  gjörir  stór  tákn  og 
lætur  eld  íalla  til  jarðar  af 
liimni  í  augsýn  manna. 

14.  Það  afvegaleiðir  þá,  sem 
á  jörðunni  búa,  með  þeim  tákn- 
um,  sem  því  er  lofað  að  gjöra 
í  augsýn  dýrsins,  og  býður  inn- 
búum  jarðarinnar  aö  gjöra 
líkneski  eptir  því  dýrinu,  sem 
feingið  hafði  sár  af  sverðinu, 
en  lifði  þó. 

15.  Því  var  lofað  að  gefa  líf 
líkneskju  dýrsins,  svo  líkn- 
eskjan  talaði,  og  let  drepa 


I 

I 


492  S.  JÓHA 

alia  þá,  sem  ekki  vildu  tilbiöja 
líkneski  dýrsins. 

16.  Það  lætur  alia,  stóra  og 
smáa,  ríka  og  fátæka,  frjálsa 
og  ófrjálsa  setja  einkenni  á 
sína  hægri  hönd  eða  á  enni 
sín, 

17.  Svo  einginn  geti  keypt 
eða  selt  nokkuö,  nema  sá,  sem 
heíir  þetta  merki,  nafn  dýrsins 
eða  tölustaíi  nafns  þess. 

18.  Her  ríður  á  speki;  sá, 
sem  skilníng  hefir,  útreikni 
tölustafi  dýrsins :  því  talan  er 
manns  nafn,  og  talan  er  sex- 
hundruö  sextíu  og  sex. 

14.  KAPÍTULI. 

Lofsaungur  peirra  inmigluðu.   Það  eilífa  evan- 
gelium.    Hegningardómur  Guðs. 

SÍÐAN  sá  eg  lambið  standa 
á  Síons^'alli,  og  með  því 
hundrað  og  fjörutíu  og  fjör- 
ar  þúsundir,  sem  höfðu  nafn 
þess  og  nafn  Föður  þess  skrif- 
að  á  ennum  sínum. 

2.  Eg  heyrði  þá  rödd  af  himni, 
svo  sem  nið  margra  vatnsfalla 
eða  sem  mikinn  þrumugný; 
en  röddin,  sem  eg  heyrði,  var 
eins  og  (rödd)  liörpuslagara, 
sem  slá  hörpur  sínar. 

3.  Þeir  súngu  einhvern  nýan 
saung  frammi  fyrir  hásætiiiu 
og  þeim  fjórum  dýrum  og 
öldÚDgunum;  en  einginn  gat 
numið  saunginn,  nema  þær 
hundrað   fjörutíu   og  fjórar 


ÍNESAE  14.  Kap. 

þúsundir,  sem  leystar  voru  frá 
jörðunni. 

4.  Þessir  eru  þeir,  sem  ekki 
hafa  saurgað  sig  með  konum, 
því  þeir  hafa  varöveitt  sitt 
skírlííi;  þeir  fylgja  lambinu, 
hvert  sem  það  fer,  og  liafa 
leystir  verið  frá  mönnunum, 
svo  sem  frumgróði  Guðs  og 
lambsins. 

5.  1  þeirra  munni  finst  eing- 
in  lýgi ;  þeir  eru  lýtalausir. 

6.  Eg  sá  annaii  eingil  fijúga 
Tim  miöhimininn,  hann  helt  á 
eilífam  fagnaðarboðskap,  sem 
hann  kunngjörði  innbúum  jarð- 
arinnar,  allri  þjóð,  kynkvísl, 
túngumáli  og  fólki. 

7.  Hann  sagði  hárri  röddu: 
óttizt  Guð  og  vegsamið  liann, 
því  tími  hans  dóms  er  fyrir 
höndum;  tilbiðjið  þann,  sem 
gjört  heíir  liimininn  og  jörðina 
og  sjóinn  og  uppsprettur  vatn- 
anna. 

8.  Annar  eingiU  kom  á  eptir 
honum,  og  sagði :  hún  er  fall- 
in,  hún  er  fallin,  sú  mikla 
Babylon,  sem  byrlað  heíir  öll- 
um  þjóðum  vín  síns  eitraða 
saurlifnaðar. 

9.  Þar  á  eptir  kom  hinn  þriöji 
eingiU,  sem  sagði  hárri  röddu : 
hver  sem  tilbiður  dýrið  og  þess 
líkneskju  og  lætur  merkja  sig 
á  sínu  enni  eða  hönd. 

10.  Hann  skal  drekka  Guðs 


15.  Kap.  OPINBERUNAEBÓK 

reiðivín,  sem  helt  er  öblönd- 
uðu  á  hans  reiöibikar,  kvelj- 
ast  í  eldi  og  brennisteini  í 
augsýn  heilagra  eÍDgla  og 
lambsins. 

11.  Og  kvala-reykur  þeirra 
mun  uppstíga  eilíflega;  þeir, 
sem  tilbiðja  dýrið  og  þess  líkn- 
eskju  og  lata  merkja  sig  með 
þess  fángamarki,  skulu  einga 
ró  hafa  nótt  ne  dag. 

12.  Her  reynir  á  þolgæði  hei- 
lagra, sem  varðveita  boöorð 
Guðs  og  trúna  á  Jesúm. 

13.  Þá  heyrði  eg  rödd  af  himni, 
sem  sagði:  skrifa  þú,  sælir  eru 
þeir  framliðnu,  sem  nú  eru  í 
Drottni  dánir.  Já  segir  And- 
inn,  þeir  geta  hvílt  sig  eptir 
sitt  erviði,  þyí  þeirra  verk 
fylgja  þeim. 

14.  Síðan  sá  eg  hvítt  ský  og 
einhvern  sitja  á  skýinu,  líkan 
manni;  hann  hafði  gullega 
kórónii  á  liöfðinu  og  bitran  Ijá 
í  hendi  ser. 

15.  Þá  gekk  annar  eingill 
út  úr  musterinu,  hann  kallaði 
hárri  röddu  til  þess,  sem  á 
skýinu  sat :  bregtu  Ijánum  og 
sker  upp,  því  uppskerutíminn 
er  kominn,  og  ávöxtur  jarðar- 
innar  orðinn  fuUvaxinn. 

16.  Sá,  sem  á  skýinu  sat,  brá 
þá  Ijánum  ofan  á  jörðina,  og 
jörðin  varð  slegin. 

17.  Þá  gekk  annar  eingill  út 


493 

úr  musterinu  á  himnum,  hann 
helt  og  á  bitrum  Ijá ; 

18.  En  annar  eingill  gekk  frá 
altarinu,  hann  haföi  vald  yfir 
eldinum;  hann  kallaði  hárri 
röddu  til  þess,  sem  helt  á  þeim 
beitta  Ijá,  og  sagöi:  bregtu 
þínum  hvassa  Ijá  og  afsker 
berin  af  vínviði  jarðarinnar, 
því  vínviðarberin  eru  oröin 
íullvaxin. 

19.  EingiUinn  brá  þá  Ijá  sín- 
um  ofan  á  jörðina  og  afskar 
vínviðar  ávöxt  jarðarinnar,  og 
kastaði  honum  í  þá  stóru  vín- 
pressu  Guðs  reiði. 

20.  Síðan  var  vínpressan  troð- 
in  utan  borgar,  og  gekk  blóð 
út  af  vínpressunni,  svo  að 
tók  upp  undir  hestabeizlin, 
og  flaut  yfir  sextán  hundruð 
renniskeið. 

15.  KAPÍTULI. 

Þœr  sjo  seinustu  pldgur  ;  saungur  sigurvegar- 
anna.    Þær  sjð  reiðiskdlir. 

SÍÐAN  sá  eg  annað  mikið 
og  dásamlegt  teikn  á  himni, 
sjö  eingla,  sem  höfðu  þær  sjö 
seinustu  plágur,  með  hverjum 
Guðs  reiði  átti  að  enda. 

2.  Eg  sá  eins  og  glersjó  eldi 
blandinn,  og  þá,  sem  sigrað 
höfðu  dýrið  og  þess  líkneskju 
og  tölu  nafns  þess,  standa  við 
glersjóinn,  með  liörpur  Guðs  í 
liöndum  ser. 

3.  Þeir  sýngja  saung  Mósis 


494:  S.  JOHA 

þjónustumanns,  og  sanng 
lambsins,  segjandi:  mikil  og 
clásamleg  em  þín  verk,  Drott- 
inn  Guð  alvaldi,  réttvísir  og 
sannir  eru  þínir  vegir,  þjöð- 
anna  koniingur ! 

4.  Hver  skyldi  ekki  ottast 
þig,  Drottinn,  og  vegsama  þitt 
nafn?  því  þú  einn  ert  heilag- 
ur;  allar  þjóðir  munu  koma 
og  falla  fram  fyrir  þer;  þínar 
réttvísu  ráöstafanir  eru  opin- 
berar  orönar. 

5.  Eptir  þetta  sá  eg  að  opn- 
aðist  musterivitnisburðar  tjald- 
búðarinnar  á  himni. 

6.  Þá  geingu  út  úr  musterinu 
þeir  sjö  einglar,  sem  höfðu 
þær  sjö  plágur,  þeir  voru 
skrýddir  hreinu  skínanda  líni 
og  gyrtir  um  brjóstin  með  guU- 
legum  beltum. 

7.  Eitt  af  þeim  fjórum  dýr- 
um  fékk  þeim  sjö  einglum 
sjö  gulllegar  skálar,  fallar  af 
reiði  Guðs,  þess  er  lifir  um 
aldir  alda. 

8.  Þá  fyltist  musterið  reykjar 
af  dýrð  og  almætti  Guðs,  og 
eingiim  mátti  inn  gánga  í  must- 
erið,  þar  til  afliðnar  voru  þær 
sjö  plágur  þeirra  sjö  eingla. 

16.  KAPlTULI. 

Þeir  sjö  einglar  hella  úr  peim  sjö  sMlum. 

OG  eg  heyrði  mikla  raust 
frá  musterinu,  sem  talaði 


NNESAR  16.  Kap. 

til  þeirra  sjö  eingla:  farið  og 
hellið  úr  þeim  sjö  skálum  Guðs 
reiði  yfir  jöröina. 

2.  Þá  for  sá  fyrsti  og  helti 
úr  sinni  skál  yfir  jörðina.  Þá 
komu  Ijót  og  ill  sár  á  þá  menn, 
sem  höfðu  mark  dýrsins  og 
tilbáðu  þess  líkneskju. 

3.  Sá  annar  eingiU  helti  úr 
sinni  skál  í  sjóinn,  og  varð 
hann  að  blóði,  eins  og  dauða- 
blóði,  svo  að  hver  lifandi  skepn- 
a  dó  í  sjónum. 

4.  Sá  þriðji  eingiU  helti  úr 
sinni  skál  í  fljótin  og  uppsprett- 
ur  vatnanna,  og  urðu  þau  að 
blóði. 

5.  Eg  lieyrði  eingil  vatnanna 
segja :  réttvís  ertu,  þú  sem  ert 
og  varst,  þú  liinn  heilagi,  að 
þú  heíir  dæmt  þannig ; 

6.  Af  því  þeir  hafa  úthelt 
blóði  heilagra  og  spámann- 
anna,  heíir  þú  geíið  þeim  blóð 
að  drekka ;  þeir  eru  þess  mak- 
legir. 

7.  Þá  heyrði  eg  talað  frá  alt- 
arinu:  já,  Drottinn  Guð  alvaldi, 
sannir  og  réttvísir  eru  þínir 
dómar. 

8.  Sá  fjórði  helti  úr  sinni  skál 
í  sólina,  honum  var  geíið  vald 
til  að  brenna  mennina  í  eldi. 

9.  Mennirnir  stiknuðu  þá  af 
miklum  hita  og  löstuðu  Guð, 
sem  haföi  vald  yfir  þessum 
plágum,  og  ekki  betruðu  þeir 


17.  Kap.  OPINBER 

sig,  svo  þeir  gæíi  honum  dýrð- 
ina. 

10.  Sá  fimti  helti  lir  sinni  skál 
á  hásæti  dýrsins;  þá  formyrkv- 
aðist  þess  ríki,  og  menn  bitu  í 
tÚDgur  sínar  af  ofraun, 

11.  Og  liallmæltu  himinsins 
Guði  fy  rir  sín  liarmkvsDli  og 
sár,  en  letii  þó  ekki  af  athæfi 
sínu. 

12.  Sá  sjötti  helti  úr  sinni  skál 
í  fyótið  mikla  Evfrat;  vatniö 
í  því  þornaði  þá  upp,  svo  að 
vegur  greiddist  fyrir  konúng- 
ana  úr  sólaruppkomu-stað. 

13.  Síðan  sá  eg  þrjá  óhreina 
anda,  eins  og  pöddur,  fara  út 
af  munni  drekans  og  af  munni 
dýrsins  og  af  munni  falsspá- 
mannsins. 

14.  Þetta  eru  djöfla  andar, 
sem  gjöra  teikn,  sem  fara  til 
allra  konúnga  í  veröldinni,  til 
að  safna  þeim  saman  til  stríðs- 
ins  á  hinum  mikla  degi  Guðs 
hins  alvalda. 

15.  Sjá,  eg  kem  eins  og  þjöf- 
ur;  sæll  er  sá,  sem  vakir  og 
geymir  sín  klæði,  svo  hann 
gángi  ekki  nakinn  um  kríng 
og  að  aðrir  sjái  hans  blygðun. 

16.  Andarnir  söfnuðu  þeim 
saman  á  þeim  stað,  sem  á 
Hebresku  kallast  Harmage- 
dón. 

17.  Sá  sjöundi  helti  úr  sinni 
skál  út  í  loptið ;  þá  gekk  raust 


INARBOK.  495 

mikil  út  af  musteri  himinsins 
frá  hásætinu,  sem  sagöi:  það 
er  skeð. 

18.  Þá  urðu  eldíngar  og  brest- 
ir  og  þrumur,  og  hræríng  svo 
mikil,  að  aldrei  heíir  orðið  önn- 
ur  slík,  frá  því  menn  urðu  til 
á  jörðunni,  eins  og  sú  hrær- 
íng  varð. 

19.  Þá  skiptist  borgin  miklaí 
þrjá  hluti,  og  borgir  heiðíngj- 
anna  hrundu.  Þannig  mintist 
Guö  þeirrar  miklu  Babýlonar, 
að  hann  let  hana  bergja  á  víni 
sinnar  heiptarreiði. 

20.  AUar  eyar  hvurfu,  og  fjöll- 
in  urðu  að  eingu ; 

21.  Þá  fell  vættarþúngt  hagl 
af  himni  yíir  mennina;  en 
mennirnir  hallmæltu  Guði  fyr- 
ir haglpláguna,  því  að  sú  plága 
var  ákaflega  mikil. 

17.  KAPÍTULI. 

Sú  mikla  hórkona  Bábýlon.    Utþýðing  Jiorkon- 
unnar  og  dýrsins. 

OG  einn  af  þeim  sjö  eingl- 
um,  sem  héldu  á  þeim  sjö 
skálum,  kom  til  mín  og  talaði 
svo  við  mig:  kom  híngað,  eg 
skal  sýna  þer  dóminn  yfir 
skækjunni  miklu,  sem  situr  á 
þeim  mörgu  vötnum, 

2.  Sem  konúngar  jarðarinnar 
hafa  drýgt  saurlifnaö  með,  og 
innbúar  jarðarinnar  eru  orðnir 
drukknir  af  víni  hennar  hör- 
unar. 


496  S.  JOHANNESAE 

3.  Hann  leiddi  mig  þá  í  anda 
á  eyðimörku,  hvar  eg  sá  konu 
sitjandi  á  skarlats-rauðu  dýri, 
sem  var  fait  af  guðlöstunar- 
orðum,  og  bafði  sjö  höfuð  og 
tíu  horn. 

4.  Konan  var  klædd  í  purpura 
og  skarlat,  og  prýdd  gulli, 
gimsteinum  og  perlum,  og  helt 
á  gullstaupi  í  hendi  sér,  sem 
fult  var  af  viðurstygð  og  óhrein- 
leika  hennar  saurlifnaðar. 

5.  Á  enni  hennar  voru  skrif- 
uð  þessi  orð:  leyndardóm- 
ur,  sú  mikla  Babylon,  móðir 
hórkvenna  ogviðurstygða  jarð- 
arinnar. 

6.  Eg  sá,  að  konan  var  drukk- 
in  af  blóði  heilagra  af  blóði 
Jesú  votta,  og  undraðist  eg 
stórlega,  er  eg  leit  hana. 

7.  Þá  sagði  eingiUinn  við  mig : 
hví  furðar  þig  ?  Eg  skal  segja 
þer  leyndardöm  konunnar  og 
dýrsins,  sem  ber  hana  og  hefir 
þau  sjö  höfuð  og  tíu  horn. 

8.  Dýrið,  sem  þú  sást,  var,  en 
er  ekki:  það  mun  síðan  upp 
stíga  frá  afgrunninu  og  tortýn- 
ast;  þá  munu  innbúar  jarð- 
arinnar  undrast,  hverra  nöfn 
ekki  hafa  verið  skrifuð  í  lífsins 
bók  frá  upphafi  heimsins,  þá 
þeir  sjá,  að  dýrið,  sem  áður 
var,  er  ekki  framar  til,  en 
kemur  þó  aptur.  Hér  ríður  á 
hugskoti,  sem  heíir  speki. 


17.  Kap. 

9.  Þau  sjö  höfuð  eru  sjö  Qöll^ 
sem  konan  situr  á,  og  sjö  kon- 
úngar, 

10.  Fimm  eru  fallnir,  einn  er 
enn  uppi,  annar  er  ökominn, 
en  þá  hann  kemur,  mun  hann 
vara  skamma  stund. 

11.  Dýrið,  sem  var,  en  er  ekki 
til  framar,  er  sá  áttundi,  og 
sprettur  upp  af  þeim  sjö,  og 
mun  tortýnast. 

12.  Þau  tíu  horn,  sem  þú  sást, 
eru  tíu  konúngar,  sem  enn  þá 
ekki  hafa  tekið  við  ríki,  heldur 
hafa  feingið  vald,  sem  konúng- 
ar,  stundarkorn  með  dýrinu. 

13.  Þessir  eru  samhuga,  og  Ijá 
dýrinu  sinn  styrk  og  sitt  vald. 

14.  Þessir  munu  stríða  við 
lambið,  en  lambið  mun  sigra 
þá,  því  það  er  Drottinn  drottn- 
annaog  konúngurkonúnganna, 
og  þeir,  sem  með  því  eru,  eru 
hinir  köUuðu,  útvöldu  og  trúu. 

15.  Hann  sagði  og  við  mig: 
vötnin,sem  þú  sást,hvar  skækj- 
an  situr,  eru  folk  og  lýðir, 
þjóðir  og  túngur. 

16.  En  þau  tíu  horn,  sem  þú 
sást,  og  dýrið,  munu  hata 
skækjuna,  eyðileggja  hana, 
gjöra  klæðlausa,  eta  hold  henn- 
ar og  brenna  hana  sjálfa  í 
eldi. 

17.  Því  Guð  heíir  lagt  þeim  í 
brjóst,  að  gjöra  dýrsins  vilja, 
vera  samráða  og  Ijá  því  sitt 


I 


18.  Kap. 


OPINBEEUNAEBÓK. 


ríki,  þar  til  Guðs  ráðstafanir 
fuUkomnast. 

18.  En  konan,  sem  þú  sást,  er 
borgin  mikla,  sem  heldur  ríki 
yfir  konúngum  jarðarinnar. 
18.  KAPÍTULL 

Fall  horgarinnar  Bábýlonar. 

OG  eptir  þetta  sá  eg  annan 
eingil  stíga  ofan  af  himni, 
hann  haf ði  mikið  vald ;  jöröin 
Ijömaði  af  hans  dýrð. 

2.  Hann  kallaði  hárri  röddu, 
segjandi:  hún  er  fallin,  hún  er 
fallin,  sú  mikla  Babylon,  og 
orðin  að  djöfla  heimkynni  og 
fángelsi  als  konar  óhreinna 
anda  og  als  konar  öhreinna 
og  viðbjóöslegra  fugla, 

3.  Af  því  hún  hefir  byrlað  öU- 
um  þjöðum  sitt  áfeinga  hórun- 
ar  vín,  og  konúngar  jarðarmn- 
ar  haifa  drýgt  saurlifnað  með 
henni,  og  kaupmenn  jarðarinn- 
ar  eru  ríkir  orðnir  af  hennar 
megna  óhófi. 

4.  Þá  heyröa  eg  aðra  rödd  af 
himni,  sem  sagði :  farið  út  af 
borginni,  mitt  folk,  svo  þér 
takið  einga  hlutdeild  í  henn- 
ar  syndum,  og  hreppið  ekki 
hennar  plágur ; 

5.  Því  hennar  syndir  ná  alt 
tipp  til  himins,  og  Guð  hefir 
minnzt  hennar  ráDglætis. 

6.  Gjaldið  henni,  eins  og  hún 
hefir  goldið  yður,  og  gjaldiö 
henni  tvöfalt  eptir  hennar  verk- 


497 

um;  blandið  henni  tvöfalt  í 
þeim  bikar,  sem  hún  hefir 
blandað  yður  í. 

7.  Veitið  henni  eins  mikla 
kvöl  og  hörmúngu,  eins  og 
hennar  stærilæti  og  óhóf  hefir 
verið;  því  hún  segir  í  sínu 
hjarta:  eg  sit  sem  drottníng, 
og  verð  aldrei  ekkja,  eg  fæ 
aldrei  sorg  að  sjá. 

8.  Fyrir  þetta  munu  hennar 
plágur  koma  á  einum  degi, 
dauði  og  sorg  og  húngur ;  hún 
mun  brend  verða  í  eldi,  því  sá 
Guð,  sem  hefir  dæmt  hana,  er 
máttugur  Drottinn. 

9.  Konúngar  jarðarinnar,  sem 
hafa  drýgt  saurlifnað  og  mun- 
aðarlífi  með  henni,mimubarma 
ser  og  grata  yfir  henni,  þegar 
þeir  sjá  reykinn  af  hennar 
brennn. 

10.  Af  ótta  fyrir  hennar  kvöl 
munu  þeir  standa  lángt  frá  og 
segja:  vei,  vei,  þú  hin  mikla 
borgin,  Babylon,  þú  volduga 
borg,  því  hefndin  hefir  komið 
yíir  þig  á  einni  stundu. 

11.  Eins  mnnu  kaupmenn 
jarðarinnar  gráta  og  harma 
yíir  henni,  því  einginn  kanpir 
nú  fremnr  þeirra  farma, 

12.  Farma  gulls  og  silfurs, 
gimsteina  og  perlna,  líns  og 
purpura,  silkis  og  skarlats, 
als  konar  ilmvið,  als  konar 
ker  af  fílabeini  og  hinum  dýr- 

I  i 


498  S.  JÓHANNESAR 

asta  viði,  af  eiri,  járni  og  mar- 
mara, 

13.  Kanelbörk,  balsam,  ilm- 
jurtir,  smyrsl,  reykelsi,  vin, 
viðsmjör,  hveiti,  korn,  eyki, 
sauðfé,  hesta,  kerriir,  þræla 
og  mansmenn. 

14.  Sá  gróði,  sem  þín  sála 
girntist,  hefir  brugðizt  þer; 
öll  sæld  og  glys  er  þér  horfið, 
svo  aö  þú  finnur  það  ekki 
framar. 

15.  Sölumenn  þessara  hluta, 
sem  hafa  ábatazt  á  borginni, 
munu  standa  áleingdar,  grát- 
andi  og  harmandi  af  ótta  fyrir 
hennar  kvöl, 

16.  Og  segja:  vei,  vei,  þú  liin 
mikla  borg,  sem  íklæddist  líni 
og  purpura  og  skarlati,  og  varst 
prýdd  gulli  og  gimsteinum  og 
perlum;  því  í  einu  vetfángi 
eyddist  allur  þessi  auður. 

17.  Allir  stýrimenn,  siglínga- 
menn  og  hásetar,  og  þeir  sem 
í  förum  eru,  stóðu  áleingdar, 

18.  Og  köUuðu,  þá  þeir  sáu 
reykinn  af  hennar  brennu,  og 
sögðu:  hvar  sást  maki  til 
þessarar  miklu  borgar  ? 

19.  Þeir  jusu  mold  yfir  liöfuð 
ser,  kölluöu  upp  grátandi  og 
harmandi,  og  sögðu:  vei,  vei, 
þú  hin  mikla  borg,  á  hverrar 
yfirlæti  allir  þeir  græddu,  sem 
skip  höfðu  á  sjónum ;  hún  er 
á  eirnii  stundu  eyðilögð. 


19.  Kap. 

20.  Fagna  yfir  henni,  þú  him- 
in,  og  þer  heilögu,  postular  og 
spámenn,  því  Guð  heíir  heíht 
yöar  á  henni. 

21.  Einn  sterkur  eingill  tók 
þá  upp  stein,  eins  og  mikinn 
kvarnarstein,  og  kastaði  í  sjö- 
inn,  segjandi:  svo  voveiflega 
skal  hin  mikla  borg  kollvarp- 
ast,  svo  að  eingar  menjar  skulu 
eptir  verða. 

22.  Hörpusláttur,  saunglyst, 
pípuhljómur  og  lúðragángur 
skal  ekki  framar  heyrast  í  þér; 
eingir  íþróttamenn  skulu  fram- 
ar finnast  í  þér,  einginn  kvarn- 
ar-þytur  skal  framar  heyrast  í 
þér. 

23.  Ljósabirta  skal  ekki  fram- 
ar sjást  1  þér,  eingin  raust  brúð- 
guma  og  brúðar  skal  framar 
heyrast  í  þér ;  því  þínir  kaup- 
menn  voru  höfðíngjar  jarðar- 
innar,  og  allar  þjöðir  leiddust 
afvega  af  þínum  töfradrykk. 

24.  í  henni  fanst  blóð  spá- 
manna  og  heilagra,  og  allra 
þeirra,  sem  á  jörðu  hafa  drepn- 
ir  verið. 


19.  KAPlTULT. 


4 


Sigursaungur  d 


Kristur  fer  i  Tiernaö 
og  sigrar. 


EPTIR  þetta  heyrða  eg  rödd 
á  himni,  eins  og  mikinn 
manngný,  sem  sagði:  loíið 
Drottin ;    hjálpræðiö,  dýrðin 


19.  Kap. 


OPINBEEUNARBÓK. 


49^ 


og  mátturinn  tilheyrir  Guði 
vorum, 

2.  Því  sannir  og  rettvísir  eru 
hans  domar ;  hann  hefir  hegnt 
skækjunni  miklu,  sem  spilti 
jöröumii  með  sínum  saurlifn- 
aði,  og  hefnt  á  hemii  fyrir 
dráp  sinna  þjóna. 

3.  Og  aptur  sögðu  þeir :  loíið 
Drottinn ;  hennar  reykur  mun 
upp  stiga  um  aldir  alda. 

4.  Þeir  tuttugu  og  fjorir  öld- 
úngar  og  þau  fjögur  dýrin 
féllu  þá  fram  og  tilbáðu  Guð, 
sem  á  hásætinu  sat,  segjandi : 
amen,  loíið  Drottin. 

5.  Þá  gekk  rödd  út  frá  há- 
sæíinu,  sem  sagði:  lofið  Guð 
vorn,  allir  hans  þjónar,  og 
þer  sem  hann  óttizt,  smáir  og 
stórir. 

6.  Þá  heyrði  eg  raddir,  eins 
og  af  miklum  mannfjölda,  og 
sem  nið  margra  vatna,  og  sem 
sterkan  þrumu-gný;  þær  sögð- 
u:  loíið  Drottin;  því  Drott- 
inn Guð,  sá  alvaldi,  ríkir. 

7.  Gleðjumst  og  fögnnm  og 
vegsömum  hann,  því  brúðkaup 
lambsins  er  komið,  og  þess 
brúður  hefir  búið  sig. 

8.  Henni  var  feingið  skín- 
andi  og  hreint  lín  til  að 
skrýðast  í ;  línklæðið  er  dygð- 
ir  heilagra. 

9.  Og  hann  sagði  við  mig: 
skrifa   þú,    sælir    eru  þeir, 


sem  eru  boðnir  til  brúðkanps 
lambsins.  Síðan  sagöi  hann 
við  mig:  þetta  eru  sannarleg 
Guös  orð. 

10.  Eg  fell  þá  fram  fyrir  fæt- 
ur  honum,  til  að  tilbiðja  hann; 
en  hann  sagði  viö  mig:  varastu 
þetta ;  eg  er  samþjón  þinn  og 
bræðra  þinna,  sem  hafa  vitnis- 
buröinn  Jesú,  tilbið  þú  Guð; 
því  vitnisburður  Jesú  er  andi 
spádómsins. 

11.  Síðan  sá  eg  himininn  opn- 
ast,  og  sá  hvítan  hest ;  sá,  sem 
á  honnm  sat,  kallast  sá  Trúi 
og  Sannorði;  hann  dæmir  og 
stríðir  með  réttvísi. 

12.  Hans  augu  vorn  sem  elds- 
logi,  og  á  höföi  hans  voru 
margar  kóröniir;  hann  hafði 
skrifeð  nafn,  sem 
þekti,  nema  sjálfur  hann. 

13.  Hann  var  skrýddur 
skikkju  blöðlitaðri,  og  hans 
nafn  kallast  "Orð  Guðs." 

14.  Þær  himnesku  liersveitir 
fylgdu  honum  á  hvítum  hest- 
um,  íklæddar  hvítu  hreinu  líni. 

15.  Af  hans  munni  gekk 
tvíeggjað  sverð  -  biturt,  meö 
hverju  hann  slær  þjóðirnar, 
og  ríkir  yíir  þeim  með  járn- 
sprota;  hann  treður  vín- 
pressu  heiptarreiði  Guðs  hins 
alvalda. 

16.  Á  skikkjunni  og  á  lend 
sinni  hefir  hann  nafn  áskrif- 

Ii2 


emgmn 


500  S.  JÓHANNESAR 

að :  konúngur  konúnganna  og 
Drottinn  drottnanna. 

17.  Þá  sá  eg  einn  eingil,  sem 
stóð  í  sólunni;  hann  kallaði 
hárri  röddu  til  allra  faglanna, 
sem  flugu  í  miðhimnmum : 
komið,  safnizt  saman  til  þeirr- 
ar  miklu  veizlu  Guðs, 

18.  Til  að  eta  hold  konúng- 
anna,  hershöfðíngjanna  og 
kappanna,  hestanna  og  ridd- 
aranna,  og  allra,  bæði  frjálsra 
og  ófrjálsra,  smárra  og  stórra. 

19.  Þá  sá  eg  dýriö  og  kon- 
únga  jarðarinnar  og  þeirra 
herílokka  samansa&aða,  til  að 
heya  stríð  við  þann,  sem  á 
hestinum  sat,  og  við  hans 
herlið. 

20.  Dýrið  varð  handtekið,  og 
falspámaðurÍDn  með  því,  sem 
haf ði  gjört  tákn  í  augsýn  þess, 
með  hverjum  hann  afvega 
leiddi  þá,  sem  höf ðu  tekið  við 
merki  dýrsins  og  tilbeðið  þess 
líkneskju;  þeim  var  báðum 
kastað  lifandi  í  elddíkið,  sem 
logar  af  brennisteini. 

21.  Hinir  aðrir  voru  drepnir 
með  sverðÍBU,  sem  út  gekk  af 
munrii  þess,  er  á  hestinum  sat, 
og  allir  fuglar  söddust  af  hræ- 
um  þeirra. 

20.  KAPÍTULL 


Djöfullinn  er  hundinn.  Þúsund  ára  rikiÖ. 
Djöfullinn  Idtinn  laus  um  stund  og  hastað 
í  díkið.  Dómurinn. 


20.  Kap. 

T>Á  sá  eg  eingil  stíga  niður 
jL  af  himni ;  hann  helt  á  lykli 
afgrunnsins  og  stórum  fjötri  í 
hendinni. 

2.  Hann  tók  drekann,  þann 
gamla  höggorm,  sem  er  djöf- 
ull  og  Satan,  og  batt  hann  um 
þúsund  ár, 

3.  Kastaði  honum  í  afgrunn- 
ið,  læsti  aptur  og  setti  innsigli 
yfir,  svo  hann  ekki  afvega 
leiddi  þjóðirnar  framar,  uns 
þúsund  ár  væru  liðin;  en  að 
þeim  liðnnm  á  hann  að  leysast 
Tim  stuttan  tíma. 

4.  Þá  sá  eg  hásæti;  þeim, 
sem  á  þeim  sátu,  var  geíið 
dómsvald.  Líka  sá  eg  sálir 
þeirra,  sem  höfðu  verið  háls- 
höggnir  fjrir  vitnisburð  Jesú 
og  orð  Guðs,  og  þeirra,  sem 
ekki  höfðu  tilbeðið  dýrið  eða 
þess  líkneskju  og  ekki  höföu 
þess  merki  á  ennnm  ser  eða 
hendi.  Þeir  lifðn  og  ríktu 
með  Kristi  nm  þúsnnd  ár. 

5.  En  aðrir  dauðir  lifnuðn 
ekki  fyr,  en  þau  þúsnnd  ár 
voru  liðin.  Þetta  er  sú  fyrri 
upprisa. 

6.  Sæll  og  heilagur  er  sá,  sem 
hlutdeild  tekur  í  þeirri  fyrri 
npprisu;  yíir  þeim  hefir  sá 
annar  dauði  ekkert  vald,  held- 
nr  munu  þeir  vera  kennimenn 
Guðs  og  Krists,  og  ríkja  með 
honum  þúsund  ár. 


21.  Kap. 


OPINBERUNARBÓK. 


501 


7.  En  þegar  þau  þúsund  ár 
eru  liðin,  veröur  Satan  leystur 
af  fángelsinuv 

8.  Þá  mun  hann  út  gánga  til 
að  afvega  leiða  þjóðirnar  í 
þeim  fjörum  heims  endum, 
Gog  og  Magog,  og  safna  þeim 
til  stríðs;  mergö  þeirra  er  sem 
sjáfarsandur. 

9.  Þeir  fóru  npp  á  flatlendið 
og  umkríngdu  herbúðir  heil- 
agra,  og  þá  elskuðu  borg.  En 
þá  for  eldur  af  hinini  ofan,  og 
eyddi  þeim. 

10.  En  djöflinum,  sem  afvega 
leiddi  þá,  var  kastað  í  þaö 
logandi  brennisteinsdíki,  þar 
sem  dýrið  var  og  falsspámað- 
urinn ;  þar  munu  þau  kveljast 
dag  og  nótt  um  allar  aldir. 

11.  Þá  sá  eg  mikið  hásæti 
hvítt,  og  þann,  sem  á  því  sat; 
en  fyrir  sjón  hans  hvarf  himin 
og  jörö,  svo  eingar  eptirstöðv- 
ar  voru. 

12.  Eg  sá  þá  dauðu,  smáa  og 
störa,  standa  frammi  fyrir  há- 
sætinu,  og  bókunum  var  lokið 
npp.  Þá  var  annari  bók  lokið 
upp,  það  var  lífsins  bók;  og 
voru  þeir  dauöu  dæmdir  eptir 
þeirra  verkum,  sem  skrifuð 
voru  í  bókunxim. 

13.  Sjörinn  skilaði  aptur  þeim 
dauöu,  sem  í  honum  voru,  og 
dauðinn  og  hel  skiluðu  aptur 
þeim  dauðu,  sem  í  þeim  voru, 


og  hver  þeirra  var  dæmdur 
eptir  sínum  verkum. 

14.  Danðanum  og  helju  var 
kastað  í  elddikið ;  þetta  eld- 
díki  er  sá  annar  dauði. 

15.  Og  hver  sem  ekki  fanst 
skrifaður  í  lífsins  bók,  honum 
var  kastað  í  elddíkið. 

21.  KAPlTULL 

Sú  himneska  J eriísalem. 

EG  sá  nýan  himin  og  nýa 
jörö,  því  sá  fyrri  himin  og 
sú  fyrri  jörö  var  horfin,  og 
sjörinn  var  ekki  framar  til. 

2.  Eg^  sá  borgina  helgu,  þá 
nýu  Jerúsalem,  stíga  niöur  af 
himni  frá  Guði,  búna  sem 
brúði,  er  skartar  fyrir  manni 
sínum. 

3.  Eg  heyrði  mikla  rödd  af 
himni  segjandi:  þetta  er  tjald- 
búð  Guðs  meðal  mannanna; 
bjá  þeim  mun  hann  bústað 
hafa,  og  þeir  skulu  vera  hans 
folk,  og  Guö  sjálfar  mun  vera 
bjá  þeim,  og  vera  þeirra  Guð. 

4.  Hann  mun  þerra  hvert  tár 
af  þeirra  augum,  og  dauðinn 
mun  ekki  framar  til  vera; 
hvorki  liarmur,  ne  vein,  ne 
mæða  mun  framar  til  vera, 
því  það  fyrra  er  farið. 

5.  Sá,  sem  í  hásætinu  sat, 
sagði:  sjá  eg  gjöri  alt  nýtt; 
hann  sagði  við  mig:  skrifaðu, 
að  þessi  orð  eru  trúanleg  og 
sönn. 


^02  S.  JOHA 

6.  Enn  framar  sagði  hann  við 
mig:  það  er  skeð;  eg  em  Á 
og  Ó,  Tipphaf  og  endir.  Þeim 
þyrsta  skal  eg  okeypis  gefa  að 
drekka  af  uppsprettu  lifsins 
vatns. 

7.  Sá,  sem  sigrar,  skal  öðlast 
þetta,  og  eg  skal  vera  bans 
Guð,  og  hann  skal  vera  minn 
sonur. 

8.  En  þeir  ístöðulausu  og 
ótrúu,  syndarar  og  glæpa- 
menn,  manndráparar  og  frillu- 
lííismenn,  galdramenn  og 
skurðgoðadýrkarar  og  allir 
lygarar,  þeirra  hlutfall  skal 
vera  í  því  díki,  sem  logar  af 
eldi  og  brennisteini ;  það  er 
sá  annar  dauði. 

9.  Þá  kom  einn  af  þeim  sjö 
einglum,  sem  heldu  á  þeim 
sjö  skálum,  er  fuUar  voru  af 
þeim  sjö  síðustu  plágum,  og 
talaði  við  mig  segjandi: 
kom  híngað,  eg  skal  sýna 
þér  brúðina,  sem  nú  er  gipt 
lambinu. 

10.  Hann  flntti  mig  þá  í  anda 
upp  á  mikið  og  hátt  fjall,  og 
sýndi  mér  Jerúsalem,  borgina 
belgu,  sem  steig  niður  af 
himni  frá  Guði ; 

11.  Hún  hafði  dýrö  Guðs; 
bennar  Ijómi  var  líkur  dýr- 
mætasta  steini,  sem  krystal- 
skær  jaspis. 

12.  Hún  haf  ði  mikinn  og  báan 


5ÍNESAE  21.  Kap. 

borgarvegg,  tólf  hlið,  og  viö 
hliðin  tólf  eingla  með  áskrif- 
uðum  nöfnum  liinna  tólf  Is- 
raels kynkvísla. 

13.  Móti  austri  voru  þrjú  hlið, 
móti  norðri  þrjú,  móti  suðri 
þrjú,  móti  vestri  þrjú. 

14.  Veggur  borgarinnar  haf  ði 
tólf  undirstöðusteina,  á  þeim 
voru  tólf  nöfn  þeirra  tölf  post- 
nla  lambsins. 

15.  Sá,  sem  við  mig  talaði, 
belt  á  gullkvarða,  til  að  mæla 
með  borgina,  blið  bennar  og 
veggi. 

16.  Borgin  lá  í  ferbyrníng, 
jöfn  á  leingd  og  breidd.  Hann 
mældi  borgina  meö  kvaröan- 
um,  tólf  þúsund  renniskeið, 
bennar  leingd,  breidd  og  bæð 
var  jöfn. 

17.  Hann  mældi  vegg  borg- 
arinnar hnndrað  fjörutíu  og 
fjórar  álnir,  eptir  manns  mæl- 
íngu,  sem  er  eingilsins. 

18.  Veggur  hennar  var  bygð- 
ur  af  jaspis,  og  borgin  af  tæra 
guUi,  sem  skært  gler  væri. 

19.  Undirstöðusteinar  borg- 
arveggsins  voru  skreyttir  als 
konar  dýrmætum  steini;  fyrsti 
undirstööusteinninn  var  jaspis, 
annar  safFír,  þriðji  kalsedön, 
fjórði  smaragð, 

20.  Fimti  sardoníx,  sjötti  sar- 
dínarsteinn,  sjöundi  krysolít, 
áttundi  beryll,  níundi  tópaz, 


22.  Kap. 

tíundi  krysópras,  ellefti  hýa- 
sint,  tólfti  ametyst. 

21.  Þau  tólf  hlið  voru  tólf 
perlur,  og  hvert  hliö  fyrir  sig 
var  úr  einni  perlu;  stræti 
borgarinnar  voru  af  tæra  guU- 
i,  eins  og  gagnsært  gler  væri. 

22.  Ekkert  musteri  sá  eg  í 
henni,  því  Giið  Drottinn  hinn 
alvaldi  og  lambið  er  hennar 
musteri. 

23.  Borgin  þarf  ekki  heldur 
sólar  við  eða  túngls,  til  að  lýsa, 
því  dýrð  Guös  uppljömar  hana, 
og  lambið  er  hennar  Ijós ; 

24.  Þjóðirnar  munu  gánga  í 
hennar  Ijósi,  og  konúngar  jarð- 
arinnar  færa  henni  sína  dýrð 
og  vegsemd. 

25.  Hliðum  liennar  verður 
ekki  lokað  um  daga,  því  þar 
mun  aldrei  nött  koma. 

26.  Dýrð  og  vegsemd  þjóð- 
anna  munu  þángað  flytjast. 

27.  Ekkert  óhreint,  einginn, 
sem  fremur  viðurstygð  eða  fer 
með  lygi,  mnn  þángað  inn 
koma,  heldur  þeir  einir,  sem 
eru  skrifaðir  í  lífsbók  lambs- 
ins. 

22.  KAPlTULI. 

Framhald,  Niðurlag  hóJcarinnar. 

HANN  sýndi  mér  straum 
lífsvatnsins,  hann  var  skær 
sem  krystall,  og  rann  frá  há- 
sæti  Guðs  og  lambsins. 
2.  MiUi  borgar  strætanna  og 


OPINBERUNARBÓK, 


503 


straumsins  beggja  vegna  voru 
lífstrén,  sem  báru  tólíFaldan 
ávöxt,  á  sínum  mánuði  hvern, 
en  blöð  viðarins  eru  til  lækn- 
íngar  þjóðunum. 

3.  Eingin  bölvan  skal  framar 
vera,  og  hásæti  Guðs  og  lambs- 
ins  skal  í  henni  vera,  og  hans 
þjónar  sknlu  honum  þjóna. 

4.  Þeir  skulu  sjá  hans  auglit, 
og  bera  hans  nafn  á  ennum 
ser. 

5.  Nott  skal  ekki  framar  til 
vera,  og  eingin  þörf  á  Ijósi  eða 
birtu  solar,  því  Drottinn  Guð 
mun  lýsa  yfir  þeim,  og  þeir 
skulu  ríkja  um  aldir  alda. 

6.  Síðan  sagði  hann  við  mig : 
þessi  orð  eru  áreiðanleg  og 
sönn;  og  Drottinn,  Guö  anda 
spámannanna,  sendi  sinn  eing- 
il  til  að  sýna  sínum  þjönum 
það,  sem  brátt  á  að  ske. 

7.  Sjá,  eg  kem  snarlega :  sæll 
er  sá,  sem  varðveitir  spádóms- 
orð  þessarar  bókar. 

8.  Eg,  Johannes,  heyrði  og 
sá  þetta,  og  þá  eg  haf  öi  heyrt 
það  og  seð,  fell  eg  fram  fyrir 
fætur  þess  eingils,  sem  sýndi 
mér  þetta,  til  að  tilbiðja  hann. 

9.  En  hann  sagði  við  mig: 
varastu  þetta ;  eg  er  samþjón 
þinn  og  bræðra  þinna,  spá- 
mannanna,  og  þeirra,  sem 
varðveita  orö  þessarar  bókar ; 
tilbið  þú  Guð. 


504       S.  JÓHANNESAR  01 

10.  Enn  sagði  hann  við  mig: 
innsigla  þú  ekki  spádómsorð 
þessarar  bókar,  því  tíminn  er 
nálægur. 

11.  Sá  rángláti  haldi  áfram 
að  gjöra  rángt,  sá  saurlífi 
haldi  áfram  saurlifnaðinum, 
sá  réttláti  haldi  áfram  í  rétt- 
lætinu,  sá  heilagi  haldi  áfram 
í  heilagleikanum. 

12.  Sjá,  eg  kem  skjótt,  og 
heíi  með  mer  endurgjaldið 
handa  serhverjum,  eptir  því 
sem  hans  verk  verða. 

13.  Eg  em  Á  og  (3,  sá  fyrsti  og 
síðasti,  upphafið  og  endirinn. 

14.  Sælir  eru  þeir,  sem  breyta 
eptir  hans  boðoröum,  svo  þeir 
nái  að  komast  að  lífstremi,  og 
megi  inn  gánga  um  borgar- 
hliðin  inn  í  borgina ; 

15.  Hundar  (saurlífismenn)  og 
galdramenn,  manndrápsmenn 
og  skurðgoðadýrkendur  skulu 
úti  gista,  sömuleiöis  hver,  sem 
elskar  og  iðkar  lygi. 

16.  Eg,  Jesús,  sendi  minn 


[NBERUNARBOK.  22.Kap. 

eingil  til  að  votta  yður  þetta 
í  söfnuðunum;  eg  em  rot 
og  kynstafar  Davíðs,  morgun- 
stjarnan  sú  bin  skæra. 

17.  Andinn  og  brúöurin  segj- 
á :  kom  þú.  Sá  sem  þetta 
heyrir,  hann  segi:  kom  þú. 
Sá  sem  þyrstur  er,  hann  kom- 
i;  hver  sem  vill,  hann  taki 
gefins  lifsins  vatn. 

18.  Eg  votta  það  fyrir  ser- 
hverjum, sem  heyrir  spádóms- 
orð  þessarar  bókar,  að  leggi 
nokkur  hér  viö,  mun  Guð  á 
hann  leggja  þær  plágur,  sem 
skrifaðar  eru  í  þessari  bók. 

19.  Og  taki  nokkur  af  oröum 
þessarar  spádómsbókar,  þá 
mun  Guð  af  honum  taka  hans 
hlutdeild  í  lífstrenu  og  borg- 
inni  helgu,  sem  um  er  skrifaö 
í  þessari  bók. 

20.  Sá,  sem  þetta  vottar,  seg- 
ir :  já,  eg  kem  skjótt,  amen. 
Kom,  Drottinn  Jesú ! 

21.  Náðin  Drottins  vors  Jesú 
Krists  veri  með  yöur  öllum.  l 


* 


DAYÍÐS  SÁLMAR. 


DAVIDS 


SÁLMAR. 


1.  SlLMUR. 

Sæla  Mnna  guðhræddu.   Ofarir  Tiinna  vondu. 

SÆLL  er  sá  maður,  sem 
ekki  geingur  í  ráð  hinna 
óguðlegu,  og  ekki  staðnæmist 
á  vegi  hinna  vondu,  og  ekki 
situr  á  samfundi  hinna  háð- 
gjörmi, 

2.  Heldur  heflr  mætur  á 
Drottins  lögum  og  ígrundar 
hans  lögmál  dag  og  nótt, 

3.  Hann  er  sem  tre,  rótsett 
á  vatnsbökkum,  sem  ber  ávöxt 
á  rettum  tíma,  hvers  blöð  ekki 
visna;  alt  sem  hann  gjörir 
heppnast  honum. 

4.  Öðruvísi  er  þeim  óguðlegu 
farið;  þeir  eru  sem  fis,  sem 
vindurinn  feykir. 

5.  Því  standast  hinir  óguðlegu 
ei  í  dóminum,  og  ei  hinir 
vondu  í  safnaði  hinna  rettlátu, 
því  Drottinn  þekkir  veg  hinna 
rettlátu, 

6.  En  vegur  óguðlegra  er  slys. 

2.  SÁLMUE. 

Uppreisn  gegn  Drottins  smurða  til  einskis ; 
Jieilræði. 

HVl  æða  þjóðirnar?  hví 
brngga  menn  fánýtar  ráð- 
agjörðir  ? 


2.  Konúngar  jarðarinnar  rísa 
upp,  og  höfðíngjarnir  bera  ráö 
sín  saman  móti  Drottni  og 
hans  smnrða, 

3.  Og  segja:  "ver  skulum 
slíta  í  sundur  þeirra  bond,  og 
burt  snara  þeirra  fjötrum." 

4.  Sá  sem  býr  í  bimnin- 
um  hlær;  Drottinn  gjörir  að 
þeim  gys. 

5.  Hann  talar  þeim  þá  til  í 
bræði,  og  skelíir  þá  í  sinni 
heipt,  og  segir : 

6.  Eg  heíi  sjálfur  smurt  minn  , 
konúng  yfir  mitt  heilaga  fjall, 
Síon. 

7.  Eg  vil  kunngjöra  Drottins 
ályktun ;  hann  sagði  við  mig : 
Þu  ert  minn  sonur;  í  dag  ól 
eg  þig. 

8.  Bið  þú  mig,  og  eg  mun  geia 
þér  þjóðirnar  að  erfð,  og  jarð- 
arinnar  enda  til  eignar. 

9.  Þú  skalt  snndur  slá  þá 
með  járnsprota;  eins  og  leir- 
ker  skaltu  þá  sundurmola. 

10.  Og  veröið  nú  hyggnir,  þér 
konúngar!  látið  yður  segjast, 
þer,  jarðarinnar  dómendur ! 

11.  Þjónið  Drottni  með  ötta, 
og  fagnið  meö  lotníngu. 


508 


SÁLMAR. 


12.  Minnist  við  Soninn,  að 
hann  ekki  reiöist  og  þér  tor- 
týnist  á  yðar  leið;  því  skjótt 
upptendrast  reiöi  hans.  Sælir 
eru  þeir  allir,  sem  honum 
trejsta. 

3.  SÁLMUE. 

Kvein  Davíðs  ;  huggun  og  hæn. 
Sálmur  DavíÖs,  þegar  hann  flúði  fyrir 
Absalon,  syni  sínum. 

DEOTTINN,  hversu  margir 
eru  mínir  óvinir,  margir 
þeir,  sem  rísa  móti  mér, 

2.  Margir,  sem  segja  um  mig: 
hann  heíir  ekkert  athvarf  hjá 
Guði!  Sela!  (málhvíld). 

3.  En  þú,  Drottinn,  ert  minn 
skjöldur,  minn  heiöur,  og  sá 
sem  upplyptir  mínu  höfði. 

^  4.  Mitt  bænakvak  sendi  eg 
Drottni,  og  hann  sendir  mer 
bænheyrslu  frá  sínu  heilaga 
fjalli.  Málhvíld. 

5.  Eg  legg  mig  fyrir  og  sef, 
og  eg  vakna,  því  Drottinn 
varðveitir  mig. 

6.  Eg  óttast  ekki,  þó  að  tíu 
þúsundir  manns  umkríngi  mig, 
og  að  mer  þreyngi. 

7.  Eístu  upp,  Drottinn!  frelsa 
mig,  minn  Guð!  því  þú  sund- 
ur  brýtur  kjálka  allra  minna 
óvina,  sundur  molar  tennur 
allra  óguðlegra. 

8.  Hjá  Drottni  er  frelsun. 
Þín  blessun  veri  yfir  þínu 
fólki.  Málhvíld. 


4.  SÁLMUR. 

Bæn.   Aminning.  Trúnaðartraust. 

Til  liljóðfærameistaraiis ;  (að  sýngja)  á 
hljóðfæri.    Sálmur  Davíðs. 

BÆNHEYR  þú  mig,  þá  eg 
kalla,  Guö  míns  réttar! 
1  þreyngíngunni  rýmka  þú  um 
mig,  miskuna  mér,  og  heyr 
mína  bæn ! 

2.  Þer,  mannanna  börn, 
hversu  leingi  viljið  þér  hniðra 
minni  sæmd?  hversu  leingi 
viljið  þer  elska  hégómann  og 
lygi?  Málhvíld. 

3.  Viðurkennið  þó,  að  Drott- 
inn heíir  útvaliö  sinn  guð- 
hrædda  (dýrkara).  Drottinn 
heyrir,  þá  eg  ákalla  hann. 

4.  Óttizt  og  varizt  synd,  at- 
hugiö  það  í  yðar  rúmi,  og 
veriö  kyrrlátir.  Málhvíld. 

5.  Fram  berið  rettlætis  fórn 
og  treystiö  Drottni. 

6.  Margir  segja:  Hver  mun 
auðsýna  oss  gott?  Drottinn, 
lyptu  Ijósi  þíns  andlitis  yíir 
oss! 

7.  Þú  gefur  mínu  hjarta  meiri 
gleði  en  þá,  sem  menn  hafa, 
þá  korn  þeirra  og  vín  er  ríkug- 
legt. 

8.  1  friði  legst  eg  fyrir,  í 
friði  sef  eg;  því  þú  einn, 
Drottinn,  ert  það,  sem  lætur 
mig  búa  óhultan. 


SÁLMAE. 


50» 


5.  SÁLMUR. 

Afheiðni  og  hæn. 

(Að  sýngja)  á  flautu,  til  hljóðfærameistarans. 
Sálmur  Davíðs. 

DEOTTINN,hneig  þín  eyru 
til  minna  orða,  taktu  eptir 
minni  andvarpan ! 

2.  Geföu  gaum  að  mínum 
kveinstaf,  minn  konúngur  og 
minn  Guð !  þér  sendi  eg  mína 
bæn.^ 

3.  Árla,  Drottinn,  heyrir  þú 
mína  raust ;  árla  kem  eg  fram 
fyrir  þig  og  bíð  þín. 

4.  Þú  ert  ekki  sá  Guð,  sem 
ógnðlegfc  athæfi  líki.  Sá  vondi 
mun  ekki  bua  hjá  þer. 

5.  Þeir  dramblátu  munu  ekki 
standast  fyrir  þinni  augsyn. 
Þú  hatar  alla  rángláta;  þú 
tortýnir  þeim,  sem  tala  lygi. 

6.  Hinir  drápgjörnu  og  flá- 
ráðu  eru  Drottni  andstygð. 

7.  En  í  trausti  þinnar  miklu 
miskunar  vil  eg  irmgánga  í 
þitt  hús,  og  biðjast  fyrir  í 
þínu  heilaga  musteri  í  þínum 
ótta. 

8.  Visa  þú  mer  veg  þinna  rétt- 
inda,  sakir  minna  óvina,  gjör 
mer  greiðan  þinn  veg. 

9.  Því  i  þeirra  munni  er  eing- 
inn  sannleiki,  innra  býr  með 
þeim  mikil  vonzka,  þeirra 
barki  er  opin  gröf;  túngu- 
mjúkir  eru  þeir. 


10.  Láttu  þá,  ó  Guð,  fá  dóms- 
áfelli;  lát  þá  falla  á  sínum 
ásetningi;  burt  skúfa  þeim 
sakir  þeirra  mörgu  misgjör- 
nínga,  þvi  þeir  eru  þér  þver- 
brotnir. 

11.  Þá  munu  allir  þeir  gleðj- 
ast,  sem  reiða  sig  á  þig,  þeir 
munu  gleðjast  að  eilifa,  því  þú 
heldur  yfir  þeim  þinni  hendi ; 
og  þeir,  sem  elska  þitt  nafn, 
munu  i  þer  glaðir  vera. 

12.  Því  þú,  Drottinn,  blessar 
hinn  rettláta  og  verndar  hann 
með  þinni  náð,  eins  og  með 
skildi. 

6.  SÁLMUR. 

Bæn  um  heilbrigði. 

Davíðs  Sálmur  til  hljöðfærameistarans,  að 
spila  á  áttstreingjað  hljóðfæri. 

DEOTTINN,refsa  mer  ekki 
í  þinni  reiði,  og  typta  mig 
ekki  í  þinni  grimd. 

2.  Drottinn,  vertu  mer  miskun- 
samur,  því  eg  örmagnast; 
lækna  mig,  Drottinn,  því  mín 
bein  skjálfa,  og  mín  sál  er 
mjög  óróleg. 

3.  Ó,  Drottinn,  hversu  leingi 
(á  eg  að  pínast)  ? 

4.  Snú  þér  til  mín,  Drottinn, 
frelsa  mína  sáln,  frelsaðu  mig, 
sakir  þinnar  miskunar. 

5.  Því  í  dauðanum  man  eing- 
inn  til  þín ;  hver  vegsamar  þig 
íhelju? 

6.  Eg  em  þreyttur  af  and- 


510 


SÁLMAR. 


varpan;  eg  væti  alia  nóttina 
mína  sæng,  og  bleyti  meö 
mínum  tárum  mitt  legurúm. 

7.  Auga  mitt  er  gegnum 
stúngið  af  harmi ;  það  er  orð- 
ið  ellilegt,  því  valda  mínir 
mörgii  óvinir. 

8.  Víkið  frá  mer  allir  iU- 
gjörðamenn,  því  Drottinn  hef- 
ir  heyrt  minn  kveinstaf. 

9.  Drottinn  heíir  heyrt  mína 
auömjúka  bæn.  Drottinn  bæn- 
heyrir  mig. 

10.  Sneypast  skulu  og  ákaf- 
lega  skelfast  allir  mínir  óvinir, 
á  flótta  komast  og  sviplega 
sneypast. 

7.  SÁLMUK. 

Bæn  um  Guðs  hjdlp. 

Umkvörtun  Davíðs  fyrir  Drottni  yfir  Kúsh 
Beujamíníta. 

DROTTINN,  minn  Guð,  eg 
flý  til  þín ;  frelsa  mig  frá 
öllum  mínum  ofsöknurum  og 
bjarga  mér, 

2.  Að  þeir  ekki  sem  Ijón 
sundurtæti  mig  (mitt  líf), 
meðan  einginn  er,  sem  bjarg- 
ar. 

3.  Drottinn,  minn  Guð,  haíi 
eg  til  þess  nnnið,  seu  rángindi 
í  minni  hendi, 

4.  Haíi  eg  iUa  launað  þeim, 
sem  haf ði  frið  við  mig,  hafi  eg 
rænt  þann,  sem  án  saka  var 
minn  övinur, 

5.  Þá  ofsæki  mig  minn  óvinur 


og  nái  mer,  og  niðurtroði  mitt 
líf  til  jarðar  og  leggi  mína  sál 
í  duptið.  Málhvíld. 

6.  Stattu  npp,  Drottinn,  í 
þinni  reiöi ;  upp  hef  þig  gegn 
æði  minna  óvina;  hraða  þér, 
mer  til  hjálpar,  vakna  mér  (til 
liös)  og  set  rett. 

7.  Fólkið  safnist  að  þer; 
kom  aptur  á  hæðina  sakir 
þess. 

8.  Drottinn  mun  dæma  fólkið ; 
dæm  þú  mig,  Drottinn,  eptir 
minni  rettvísi,  og  lát  mer  vegna 
eptir  mínu  sakleysi. 

9.  Láttu  þó  vonzku  hinna 
óguðlegu  fá  enda;  og  stað- 
festu  hinn  réttláta,  þú  réttláti 
Guð,  sem  rannsakar  hjörtun 
og  nýrun. 

10.  Minn  skjöldur  er  hjá  Guði ; 
hann  frelsar  þá,  sem  eru  hrein- 
bjartaðir. 

11.  Guð  er  rettlátur  dómari; 
hann  er  sá  Guð,  sem  reiðist 
daglega. 

12.  Ef  maðurinn  ekki  snýr 
ser,  þá  hvetur  hann  sitt  sverð, 
spennir  sinn  boga,  og  miðar 
til. 

13.  Hann  hefir  dráps  vopn  til 
reiðu  honum  á  móti.  Hann 
gjörir  örvar  sínar  brennandi. 

14.  Sá  (óguðlegi)  gat  ránglæt- 
ið,  gekk  þúngaður  meö  óbóta- 
verk,  og  fæðir  lygi. 

15.  Hann  hefir  grafið  gröf, 


SÁLMAE. 


511 


og  gjört  hana  djúpa,  en  hann 
mun  falla  í  þá  gröf,  sem  hann 
gróU 

16.  Honum  mun  koma  í  koU 
hans  ilska,  og  hans  ráDglæti 
yfir  hans  hvirfil. 

17.  Eg  skal  þakka  Drottni, 
eins  og  hans  réttlæti  á  skiliö 
(eptir  hans  rettlæti),  og  veg- 
sama  nafn  Drottins,  hins  æðsta. 

8.  SÁLMUE. 

Gæðska  og  hdtign  skaparans. 
Til  hljóðfærameistarans,  að  sýngja  á  Githith 
(hljóðfæri).    Sálmur  Davíðs. 

DEOTTINN,  vor  konúngur 
(stjórnari),  hversu  dýrð- 
legt  er  þitt  nafn  á  allri  jörð- 
unni,  sem  upplyptir  yíir  him- 
ininn  þinni  hátign. 

2.  Af  munni  barna  og  brjóst- 
mylkínga  hefir  þú  til  búið  þér 
lofgjörðina,  sakir  þinna  övina, 
til  þess,  að  niður  þagga  þína 
mótstöðumenn,  þá  hefndar- 
gjörnu. 

3.  Þegar  eg  se  þinn  himin, 
verkin  þinna  handa,  túnglið 
og  stjörnurnar,  sem  þú  til- 
bjóst, 

4.  (Þá  kemur  mer  til  hugar), 
hvað  er  maðurinn  þess,  að 
þú  minnist  hans,  og  mannsins 
barn,  að  þú  vitjar  þess  ? 

5.  Þú  gjörðir  hann  litlu  öæðri 
en  einglana,  en  þú  krýndir 
hann  sæmd  og  heiðri. 

6.  Þú  lætur  hann  ráða  yf- 


ir þínum  handaverkum ;  alla 
hluti  lagðir  þú  undir  hans 
fætur, 

7.  Sauði  og  nant,  fenað  allan 
og  dýr  merkurinnar  (viUudýr- 
in), 

8.  Fuglana  undir  himninum 
og  fiskana  í  sjónum,  sem  fara 
um  yatnsins  veg. 

9.  Ó,  Drottinn,  vor  konúngur, 
hversn  dýrðlegt  er  þitt  nafn  á 
allri  jörðunni ; 

9.  SÁLMUE. 

Von  og  hæn  Imis  aðþreyngda. 

Til  hljóðfærameistarans  á  Almuth  labben 
(hljóðfæri).    Sálmur  Davíðs. 

EG  vil  vegsama  Drottin  af 
öUu  hjarta,  eg  vil  segja 
frá  öUum  þínum  dásemdar 
verkum ; 

2.  Eg  vil  fagna  og  gleðjast  í 
þer,  eg  vil  sýngja  lofgjörð 
þínu  nafni,  þú  æðsti ! 

3.  Þegar  þú  lætur  mína  óvini 
flýa,  hníga  og  tortýnast  fyrir 
þínum  svip. 

4.  Því  þú  dæmir  mig  og  tek- 
ur  að  þér  mitt  málefni;  þú 
situr  á  þínum  dómstól,  þú, 
sem  dæmir  með  rettvísi. 

5.  Þú  ógnar  þjóðuimm,  og 
leggur  að  velli  þá  óguðlegu; 
þú  afmáir  þeirra  nafn  æ  og 
að  eilífu. 

6.  Övinarins  tortýníng  er  að 
eilífu  enduð,  hans  staði  hefir 


512 


SÁLMAR. 


þú  afmáð,  þeirra  éndurminn- 
íng  er  afmáð. 

7.  Já,  Drottinn  situr  stöðugt 
að  eilífu,  hann  reisir  sitt  há- 
sæti  til  dóms. 

8.  Hann  dæmir  veröldina  með 
rettvísi ;  hann  segir  upp  dóma 
yíir  fölkinu  með  sannsýni. 

9.  Drottinn  er  athvarf  lítil- 
magnans,  og  hæli  á  neyðar- 
innar  tíma. 

10.  Þeir  reiða  sig  á  þig,  sem 
þekkja  þitt  nafn,  því  þú  yíir- 
gefar  þá  ekki,  sem  leita  þín, 
Drottinn. 

11.  Sýngið  lof  Drottni,  sem 
býr  á  Síon,  kunngjörið  hans 
verk  meðal  þjóðanna, 

12.  Því  hegnarinn  man  til 
hinna  aumu,  og  gleymir  ekki 
hrópi  hinna  undirokuðu. 

13.  Miskuna  mér,  Drottinn, 
sjáðu,  hvað  eg  verö  að  líða  af 
þeim,  sem  hata  mig;  lypt  þú 
mér  úr  dauðans  dyrum, 

14.  Svo  eg  megi  kunngjöra 
þitt  lof  í  Síons  dóttur  hliðum, 
að  eg  megi  fagna  við  þitt  frelsi. 

15.  Þjóðirnar  sökkva  í  þá  gröf, 
sem  þær  gjörðu ;  þeirra  eigin 
fótur  fiækist  í  því  neti,  sem 
þær  leynilega  útþöndu. 

16.  Drottinn  er  kunnur  að  því, 
að  gjöra  rétt;  í  verkum  sinna 
handa  er  sá  óguðlegi  flæktur. 
Hörpuspils  málhvíld. 

17.  Láttu  þá  óguðlegu  fara 


til  helju,  alt  folk,  sem  Guði 
gleymir. 

18.  Sá  fátæki  má  ei  gleymast 
eilíflega,  von  hins  vesæla  má 
ei  ætið  bregðast. 

19.  Stattu  npp,  Drottinn,  láttu 
manninn  ekki  metnast,  láttu 
fólkið  dæmast  fyrir  þínu  aug- 
liti. 

20.  Láttu,  Drottinn,  ótta  að 
þeim  koma ;  láttu  fólkið  vita, 
að  þeir  eru  menn.  Málhvíld. 

10.  SÁLMUE. 

Bæn  mót  ofrÍkL 

HVÍ  stendur  þú,  Drottinn, 
svo  fjærri  ?  hví  felur  þú 
þig,  þegar  á  liggur  ? 

2.  Hinir  aumu  þjást  af  dramb- 
semi  hinna  óguðlegu,  þeir  veið- 
ast  af  brögðum,  sem  þeir  öguð- 
legn  upp  hugsa. 

3.  Því  sá  óguölegi  stærir  sig 
af  girnd  sinnar  sálar,  og  sá 
gripdeildasami  hrósar  happi, 
og  lastar  Drottin. 

4.  Sá  óguðlegi  (segir)  í  sín- 
um  ofmetnaði:  "Hann  (Gnð) 
skiptir  ser  ekki  af  þessu." 
Þetta  er  öU  hans  hugsan : 
"  Einginn  Guð  er  til." 

5.  Hans  vegirheppnast  honum 
ætíð ;  þínir  dómar  eru  honum 
fjarlægir;  alla  sína  övini  fyrir- 
lítur  hann. 

6.  Hann  hnxar  með  sjálfum 
ser:  "aldrei  skal  eg  skeika; 


SÁLMAR. 


513 


frá  einni  kynslóð  til  annarar 
nær  mér  eingin  óheppni." 

7.  Af  formælíngum  er  hans 
munnur  fuUur,  af  svikum  og 
falsi ;  undir  hans  túngu  er 
mæða  og  ránglæti. 

8.  Hann  liggur  í  launsátri  í 
þorpunum,  1  launsátrinu  drep- 
ur  hann  þann  saklausa;  hans 
augu  skima  eptir  lítilmagnan- 
um ; 

9.  Hann  liggur  í  leyni,  eins  og 
Ijón  í  sínu  bæli ;  hann  situr  um 
að  veiða  aumíngja,  hann  nær 
honum,  því  hann  veiðir  hann  í 
sínu  neti. 

10.  Hann  gjörir  lítið  úr  ser, 
beygir  sig  og  stökkur  svo  með 
sterkum  hrömmum  yíir  lítil- 
magnann. 

11.  Hann  segir  í  sínu  hjarta: 
"Guð  hefir  gleymt  því,  hann 
heíir  haldið  fyrir  augun,  og 
sér  það  ekki  að  eilífu. 

12.  Stattu  upp,  Drottinn! 
Guð,  lyptu  upp  þinni  hendi, 
gleymdu  ekki  þeim  aumu ! 

13.  Hvers  vegna  á  sá  óguð- 
legi  að  fyrirlíta  Guð  og  segja 
í  sínu  hjarta:  "þú  skeytir  ei 
um  það." 

14.  Jú,  þú  ser  það,  því  þú 
horfir  á  neyðina  og  þreyngíng- 
Tina;  þú  skrifar  það  á  þína 
hönd.  Sá  magnlitli  reiðir  sig 
á  þig.  Þú  ert  hjálpari  hinna 
fööurlausu. 


15.  Sundurmola  arm  bins  ó- 
guðlega  og  þann  ógiiðlega,  of- 
sæktu  hans  óguðlegleika,þáng- 
að  til  þú  ekki  finnur  hann 
framar. 

16.  Drottinn  er  konúngur  æ 
og  eilíflega.  Þjóðirnar  verði 
útreknar  úr  hans  landi ! 

17.  Þú,  Drottinn !  heyrir  bæn 
liinna  aumu,  þú  styrkir  þeirra 
hjörtu,  þitt  eyra  hyggur  að. 

18.  Þú  lætur  þann  föðurlausa 
og  lítilmagnann  ná  retti  sínum, 
svo  aö  menn  ekki  áfram  haldi 
að  flæma  folk  úr  landinu. 

11.  SÁLMUR. 

Daviðs  harmatölur  og  trúnaðartraust. 
Til  hljóðfærameistarans.    Sálmur  Davíðs. 

ADEOTTIN  treysti  eg; 
því  segiö  þer  þá  við  mig : 
flýið  til  yðar  fjalla  eins  og 
faglinn  ? 

2.  Því,  þá  þeir  óguðlegu 
spenna  bogann,  og  leggja  ör 
á  streing  til  að  skjóta  á  þá 
í  dimmunni,  sem  eru  hrein- 
hjartaðir, 

3.  Þegar  grundvöUurinn  er 
niður  riíinn,  hvaö  getur  þá  sá 
rettláti  gjört? 

4.  Drottinn  býr  í  sínu  heilaga 
musteri.  Drottins  hásæti  er 
á  himniim,  bans  augu  sjá, 
bans  augnalok  pröfa  mannanna 
börn. 

5.  Drottinn  prófar  þann  rétt- 

Kk 


514 


SÁLMAR. 


láta,  en  bans  sála  liatar  þann 
óguðlega  og  þann,  sem  elskar 
ofbeldi. 

6.  Hann  lætiir  rigna  snörum, 
eldi  og  brennisteini  yíir  þá 
óguðlegu,  or  glóandi  vindur 
verður  þeirra  hlutdeild. 

7.  Því  Drottinn  er  réttvís  og 
elskar  rettvísi.  Þeir  ráðvöndu 
miinu  sjá  hans  auglit. 

12.  SÁLMIJE. 

Bæn  mót  vaxandi  ördðvendni. 
Til  hljóðfærameistarans  ;  á  áttstreingjaða 
hörpu.    Sálmur  Davíðs. 

HJÁLPA  þú,  Drottiim!  því 
dáimmennirnir  fækka, 
þeir  áreiðanlegu  eru  fáir  orðn- 
ir  meðal  mannanna  barna. 

2.  Lygi  tala  þeir  hver  við 
annan;  meö  smjaðrandi  vör- 
um  tala  þeir  af  tvöföldu  hjarta; 

3.  Ó!  að  Drottinn  vildi  af 
skera  allar  smjaðrandi  varir, 
og  þá  túngu,  sem  talar  dramb- 
látlega, 

4.  Þeirra,  sem  segja:  "Með 
vorri  túngu  skulum  vér  fá  yíir- 
bönd,  vorar  varir  eru  með  oss ; 
hver  er  herra  yfir  oss  ?" 

5.  Vegna  þess  að  hinir  anmu 
eru  undirokaðir,  af  því  að  hin- 
ir fátæku  kveina,  vil  eg  upp- 
standa,  segir  Drottinn;  egmun 
frelsa  þá,  sem  áreittir  eru. 

6.  Drottins  orð  eru  einlæg 
orð,  eins  hrein   og  silfur  í 


deiglunni,  sjö  sinnnm  hreins- 
að. 

7.  Þú,  ó  Drottinn !  mnnt  varð- 
veita  þá,  þú  munt  verja  þá 
fyrir  þessari  kynslóð  eilíflega. 

8.  Oguðlegir  vaða  nppi,  þegar 
afhrök  lieíjast  meðal  mann- 
anna  barna. 

13.  SÁLMUR. 

Bæn  um  Jijdlp  gegn  óvinim. 
Til  hljóðfæiameistarans.    Sálmur  Davíðs. 

HVERSU  leingi?  Drott- 
inn, ætlar  þú  eilíflega  að 
gleyma  mer?  hversu  leingí 
ætlar  þú  að  hylja  fyrir  mer 
þitt  anglit? 

2.  Hversu  leingi  á  eg  að 
syrgja  með  sjálfum  mer,  og 
daglega  hafa  hrygð  í  mínu 
hjarta  ?  Hversu  leíngi  á  iQand- 
maður  minn  að  hælast  um  YÍð 
mig? 

3.  Líttu  niður,bænheyrðu  mig, 
Drottinn,  minn  Gnð !  varð- 
veittu  Ijós  minna  augna,  að 
eg  ei  sofni  dauðadúr. 

4.  Að  minn  fjandmaður  hælist 
ekki  um  og  segi,  aö  hann  haíi 
nnniö  mig ;  svo  að  mínir 
mótstöðumenn  fagni  ei  yfir  því, 
að  eg  se  fallinn. 

5.  Já !  á  þína  misknn  reiði  eg 
mig;  mitt  hjarta  gleðst  við 
þitt  frelsi.  Eg  skal  lofsýngja 
Drottni,  því  hann  heíir  gjört 
vel  til  mín. 


SÁLMAR. 


515 


14.  SÁLMUE. 


Umlcvörtun  um,  að  menn  séu  vondir. 
Til  hljóðfœianieistaraiis.  Sálmur  Davíðs. 

HEIMSKÍNGINN  segir  í 
sínu  hjarta :  "  þar  er 
emgmn  Guð."  Vond  og  viður- 
styggileg  er  þeirra  breytni. 
Einginn  er  sá,  sem  gjörir  gott. 

2.  Drottinn  lítur  af  himni 
niöur  yfir  mannanna  börii,  að 
hann  sjái,  livert  nokkur  er 
hyggiim,  sem  leiti  Guðs. 

3.  AUir  em  þeir  fallnir  frá, 
allir  spiltir  orðnir;  einginn 
er  sá,  sem  gjörir  gott,  ekki 
einn. 

4.  Munu  þeir  þá  aldrei  kom- 
ast  til  viðurkenníngar,  allir  þeir, 
sem  rángt  gjöra,  þeir,  sem  upp- 
eta  mitt  folk,  eins  og  þeir  eta 
brauð,  og  ákalla  ekki  Drott- 
inn? 

5.  Já!  mikil  skelfíng  mun  yíir 
þá  koma,  því  Guð  er  með 
kynslóð  hinna  réttlátu. 

6.  Þér  gjörið  gys  að  ráði  hins 
volaða,  en  Drottinn  er  bans 
athvarf. 

7.  Hver  mun  frá  Síon  gefa 
ísrael  frelsi?  Þegar  Drottinn 
flytur  heim  aptur  sitt  her- 
tekna  fólk,  þá  mun  Jakob 
fagna  og  Israel  gleðjast. 

15.  SÁLMUR. 

Audhenni  peirra,  sem  Drottinn  adhyllast. 
Sálmur  Davíðs. 


DROTTINN]  hver  mun 
setjast  í  þína  tjaldbúd? 
hver  mun  búa  á  þínu  heilaga 
fjalli? 

2.  Sá,  sem  framgeingur  flekk- 
laus,  gjörir  rétt  og  talar  sannr 
leikann  af  hjarta. 

3.  Sá,  sem  ekki  bakmælir 
með  túngu  sinni,  gjörir  sínum 
náúnga  ekkert  ilt,  og  legg- 
ur  ekki  lastlegt  til  sínum 
felaga. 

4.  Sá,  1  hvers  augum  níðíng- 
urinn  er  fyrirlitlegur,  en  þeir 
heiðarlegir,  sem  óttast  Drott- 
inn; sá,  sem  ekki  viU  breyta 
því  við  sinn  náúnga,  er  liann 
heíir  svarið  ser  til  skaða.  . 

5.  Sá,  sem  ekki  okrar  með 
sitt  fé,  og  ekki  tekur  mútu 
gegn  hinum  saklausa ;  hver 
sem  þetta  gjörir,  mun  ekki 
bifast  að  eilífu. 

16.  SlLMUR.. 

Um  trúnaðartraust'. 
Davíðs  gylliní  klenódi. 

VARÐVEIT  mig,  Guð !  því 
eg  flý  til  þín. 

2.  Mín  sál  segir  við  Drottinn: 
þú  ert  minn  Herra,  eg  hefi 
ekki  gæði  nema  þig ; 

3.  Til  þeirra  heilögu,  sem  eru 
1  landinu,  til  þeirra  dýrðlegu, 
snýst  öU  mín  girnd. 

4.  Margar  munu  þeirra  þján- 
íngar  verða,  sem  annars  leita, 

K  k  2 


516 


SÁLMAE. 


til  skurðgoðanna ;  eg  vil  ekki 
smakka  þeirrablóðugu  drykkj- 
ar  fórn,  og  ekki  taka  mér 
þeirra  nafn  í  munn. 

5.  Drottinn  er  mín  arfleyfö 
og  hlutskipti;  þú  geymir  mína 
hlutdeild. 

6.  Hlutur  fell  mer  á  yndis- 
legum  stað,  já,  mín  hlutdeild 
er  mer  dýrmæt. 

7.  Eg  vil  vegsama  Drottinn, 
sem  annaðist  mig;  jafnvel  á 
Tiáttarþeli  minna  mín  nýru 
mig  á  það ; 

8.  Ætíð  lieíi  eg  Drottinn  mer 
fyrir  augnm,  því  hann  er  mér 
til  hægri  handar;  eg  mun  ekki 
bifast. 

9.  Því  gleðst  mitt  kjarta,  og 
minn  andi  fagnar,  já,  minn 
líkami  hvílist  óhult. 

10.  Þú  munt  ekki  ofurselja  sál 
mína  til  helju ;  þú  munt  ei  lata 
þinn  heilaga  sjá  rotnun. 

11.  Þú  gjörir  mér  kunnan 
lífsins  veg;  gnótt  fagnaðar  er 
fyrir  þínu  augliti,  og  sæla  við 
þína  hægri  hönd  eilíílega. 

17.  SÁLMUR. 

JSæn  JDavtðs  gegn  vomkufullum  mönnmn. 

HEYR,  Drottinn !  það  rétt- 
vísa   málefni,   gef  þú 
gaum  aö  mínu  kalli ;  hygg 
að  minni  bæn,  bæn  af  fals- 
lausum  vörum. 
2.  Frá  þér  (þinni  angsýn) 


komi  minn  dómur;  þín  augu 
skoöa  lireinskilnina ; 

3.  Reyn  mitt  hjarta,  vitja  þess 
á  náttarþeli,  bræddu  mig  (eins 
og  málm);  þú  munt  eingan 
(sora)  finna;  mínar  hugsanir 
og  orð  eru  samhljóöa. 

4.  Meö  tilliti  tií  mannanna 
verka  heíi  eg,  fyrir  oröiö  þíns 
munns,  varast  veg  ofbeldis- 
mannsins. 

5.  Haltu  minni  gaungu  við 
þín  spor,  svo  mér  skriðni  ekki 
fótur. 

6.  Eg  ákalla  þig,  Guð !  því 
þú  bænheyrir  mig ;  hneig  þitt 
eyra  til  mín,  og  heyr  mitt 
tal. 

7.  Auðsýn  þína  miskunsemi 
dýrðiega;  þú  frelsar  þá,  sem 
leita  hælis  hjá  þer,  af  þeirra 
hendi,  sem  rísa  gegn  þinni 
hægri  hendi. 

8.  Varðveittu  mig  sem  sjá- 
aldur  angans;  fel  mig  undir 
skugga  þinna  vængja, 

9.  Fyrir  þeim  óguðlegu,  sem 
vilja  tortýna  mér,  fyrir  óvin- 
um  míns  lífs,  sem  með  æöi 
umkríngja  mig.  ]  | 

10.  Tilfinníngarlausirloka  þeir 
sínum  hjörtum ;  með  munnin- 
um  tala  þeir  drambsamlega. 

11.  Nú  umkríngja  þeir  vorn 
veg ;  þeir  stara  á  oss,  að  þeir 
leggi  oss  að  velli, 

12.  Eins  og  Ijón,  sem  er  sólg- 


SlLMAE. 


517 


ið  í  bráð,  og  Ijónshvolpur,  sem 
liggur  í  leyni. 

13.  Stattu  upp,  Drottinn! 
vertu  fyrri  til;  legg  hann  að 
velli ;  frelsa  mitt  líf  frá  þeim 
öguðlegu  með  þínu  sverði, 

14.  Frá  mönnum,  nieð  þinni 
hendi,  Drottinn!  frá  mönnum 
þessa  heims.  Þeirra  hlutskipti 
er  í  þessu  lífi  ;  þú  fyllir  þeirra 
kvið  með  þínum  íjársjöðum. 
Þeirra  börn  mettast,  og  það, 
sem  þau  leyfa,  þaö  fá  barna- 
börnin. 

15.  En  eg  mun,  sakir  rett- 
lætisins,  skoða  þitt  auglit;  eg 
mun  mettast,  þá  eg  vakna,  af 
því  að  skoða  (þína  mynd)  þig. 

18.  SÁLMUE. 

JDaviÖs  pákklæti  fyrir  f  relsun  frd  hans  övinum. 

Til  hljdðfærameistarans.  Sálmur  Davíðs, 
Drottins  þjðns,  sem  fram  bar  fyrir  Diott- 
in  orð  þes8a  lofkvæðis,  þegar  Drottinn 
haföi  frelsað  hann  af  hendi  allra  hans 
óvina,  og  af  hendi  Sáls. 

OG  hann  sagði:  hjartkær- 
an  heíi  eg  þig,  Drottinn ! 
minn  styrkleiki. 

2.  Drottinn  er  mitt  bjarg, 
mitt  vígi,  minn  frelsari,  minn 
Guð,  minn  kastali,  í  hvern  eg 
flý,  minn  skjöldur,  og  horn 
míns  hjálpræðis,  mitt  hæli. 

3.  Þann  vegsamlega  Drottin 
ákallaði  eg,  og  frelsaöist  af 
hendi  minna  óvina. 

4.  Öldur  dauðans  umkríngdu 


mig;  lækir  (Belíals)  glötmi- 
arinnar  skelfdu  mig. 

5.  Helvítis  bond  umkríngdu 
mig,   dauðans   snörur  gripu 

6.  I  minni  ángist  ákallaði  eg 
Drottinn,  já,  eg  kallaði  til 
míns  Guðs,  og  hann  heyrði  í 
sínum  bústað  mína  raust,  og 
mitt  ákall  kom  fyrir  hann,  til 
hans  eyrna ; 

7.  Og  jörðin  skalf  og  bifað- 
ist,  og  fjallanna  grnndvöUur 
nötraði  og  hrærðist,  því  hann 
reiddist. 

8.  Reyknr  gekk  út  af  hans 
nösum,  og  eyðandi  eldur  af 
hans  munni ;  eldíng  logaði  frá 
honum. 

Hann  sveigði  himininn  og 
fór  niðnr,  og  myrkur  var  und- 
ir  hans  fótnm. 

10.  Hann  for  áfram  á  kerúb- 
um,  og  flang;  hann  sveimaði 
á  vindarins  vængjum. 

11.  Hann  let  dimmuna  vera 
sitt  fylgsni  alt  í  kríngum  sig, 
eins  og  tjald,  dimmt  vatn, 
þykkt  ský. 

12.  Af  glampanum  fyrir  hon- 
um færðust  slíýin  áfram,  og 
hagl  og  glóandi  eldíng. 

13.  Og  Drottinn  þrumaði  í 
himninum,  og  sá  æðsti  sendi 
út  sína  raust ;  þar  var  hagl  og 
eldíng. 

14.  Hann  sendi  út  sínar  örv- 


51B 


SÁLMAR. 


aí  og  tvístraði  þeim,  miklar 
eldíngar,  og  skelkaöi  þá. 

15.  Þá  sáust  hafsins  uppsprett- 
ur,  og  jarðarinnar  grundvöllnr 
opinberaðist  fyrir  þinni  hótan, 
Drottinn  !  og  fyrir  blástri 
þinna  nasa  (reiði). 

16.  Hann  útrétti  frá  hæðinni 
sína  hönd,  og  greip  mig  og 
dróg  mig  tipp  úr  hinum  miklu 
vötnum. 

17.  Haim  frelsaði  mig  frá 
mínum  óvinum,  sá  sterki,  frá 
þeim,  sem  mig  hötuðu,  sem 
voru  voldugri  en  eg. 

18.  Þeir  reöust  á  mig  á  minni 
mótgángstíÖ,  en  Drottinn  var 
mín  stoð. 

19.  Hann  leiddi  mig  út  á  víð- 
lendi.  Hann  frelsaði  mig,  því 
hann  elskaði  mig. 

20.  Drottinn  nmbnnaði  mer 
eptir  minni  réttvísi;  hann  end- 
urgalt  mér  eptir  hreinleika 
minna  lianda. 

21.  Því  eg  varðveitti  Drottins 
vegu,  og  var  ei  ósvífinn  við 
minn  Guð. 

22.  Því  allir  lians  dómar 
vom  mér  í  minni,  og  öll 
hans  boðorð;  frá  þeim  vék 
eg  ekki, 

23.  Heldiir  var  eg  flekk- 
laus  fyrir  honum,  og  varaðist 
syndir. 

24.  Og  Drottinn  endurgalt 
mer  eptir  minni  rettvísi,  eptir 


hreinleika  minna  lianda  fyrir 
honum. 

25.  Við  þá  góðu  ertu  góður, 
við  þá  trúföstu  ertu  trúfastur, 
við  þá  hreinu  ertu  hreinn, 

26.  Og  við  þá  rángsnúnu  ertu 
afundinn, 

27.  Því  hið  undirokaða  folk 
frelsar  þú,  og  þá  háleitu  gjörir 
þú  niðurlúta. 

28.  Já,  þú  lezt  mína  skrið- 
byttu  lýsa;  Drottinn,  minn 
Guð,  gjörði  mitt  myrkur  að 
birtu ; 

29.  Fyrir  þitt  fulltíngi  brauzt 
eg  1  gegnum  herinn,  og  fyrir 
hjálp  míns  Gnðs  stökk  eg  yfir 
múrana. 

30.  Guðs  vegur  er  prettalans, 
orö  Drottins  eru  hrein;  hann 
er  skjöldur  allra  þeirra,  sem 
reiða  sig  á  hann. 

31.  Því  hver  er  Guð  nema 
Drottinn?  og  hver  er  vígi 
nema  vor  Guð? 

32.  Sá  Guð,  sem  umgirti  mig 
krapti,  og  gjörði  minn  veg 
greiöan, 

33.  Hann  gjörði  mína  fætur 
sem  hjartarins,  og  let  mig 
standa  fast  á  mínum  hæöum. 

34.  Hann  kendi  mínum  hönd- 
um  að  berjast,  svo  nú  spenna 
mínir  armar  eirbogann. 

35.  Þú  gafst  mer  þinn  frelsis 
skjöld,  þín  hægri  hönd  studdi 
mig,  og  þín  náð  miklaði  mig. 


SÁLMAK. 


519 


36.  Þú  gjörðir  minn  gáng 
rúman,  og  mínir  öklar  veikl- 
uðust  ekki. 

37.  Eg  elti  mína  óvini  og 
náði  þeim,  og  snéri  ekki  apt- 
ur,  fyrr  en  eg  haf ði  afmáð  þá ; 

38.  Eg  marði  þá;  svo  þeir 
gætu  ei  staðið  upp,  þeir  fellu 
undir  mína  fætur. 

39.  Þú  gyrtir  mig  krapti  til 
stríðsins,  þú  niðurbeygðir  und- 
ir mig  mína  mótstöðumenn. 

40.  Þú  gafst  mer  mína  óvini, 
að  eg  ræki  þá  á  flótta,  og 
mína  hatursmenn,  að  eg  af- 
máði  þá. 

41.  Þeir  kölluðu,  en  eing- 
inn  var  sá,  sem  hjálpaði;  til 
Drottins,  en  hann  ansaði  þeim 
ekki. 

42.  Eg  molaði  þá,  sem  moldar- 
ryk  fyrir  veðri;  eg  tróð  þá 
undir  fætur  mer,  sem  skarn  á 
strætum. 

43.  Þú  frelsaðir  mig  úr  bar- 
daga  lýðsins;  þú  settir  mig 
höföíngja  þjöðanna.  Menn  sem 
ekki  þekktu  mig,  þeir  þjóna 
mer. 

44.  Undir  eins  og  þeirra  eyru 
heyra  mig  (nefndan),  hlýða 
þeir  mer ;  börn  hinna  útlendu 
slá  mer  guUhamra. 

45.  Börn  hinna  útlendu  visna 
sem  laufblöð;  skelkuð  flýa 
þau  úr  sínum  borgum. 

46.  Drottinn  lifi!  vegsamað 


se  mitt  bjarg,  Guð  míns  lijálp- 
ræðis  se  hátt  lofaöur ! 

47.  Sá  Guð,  sein  gaf  mer 
hefnd,  og  lagöi  undir  mig 
þjóöirnar, 

48.  Sá,  sem  frelsaði  mig  frá 
mínum  övinum,  sem  hóf  mig 
upp  yfir  mína  mótstöðu  menn, 
sem  bjargaði  mér  frá  ofbeldis 
manninum. 

49.  Þess  vegna  vil  eg  vegsama 
þig,  Drottinn!  meðal þjóðanna, 
og  sýngja  lof  þínu  nafni. 

50.  Þú,  sem  auðsýnir  þínum 
konúngi  miklar  velgjörðir,  og 
miskunar  þínum  smurða,  Da- 
vid, og  bans  niöjum  eilíflega. 

19.  SÁLMUE. 

Lofgjörð  Guðs  ddserada  %  Tidttitrunni,  og 
hans  Iðgmdls. 

Til  hljdðfærameistarans,    Sálmur  Davíðs. 

HIMNARNIR  segja  frá 
Guðs  dýrö,  og  festíngin 
kunngjörir  verkin  bans  banda. 

2.  Einn  dagurinn  kennir  öðr- 
um  þetta  tal,  og  ein  nóttin 
kunngjörir  annari  þessa  aug- 
lýsíngu. 

3.  Ekkert  tal  og  ekkert  orð, 
að  menn  ekki  skilji  þeirra 
raust. 

4.  Yíir  alia  jörðina  er  þeirra 
bljómnr  útgeinginn,  og  þeirra 
tal  til  jarðríkisins  enda,  þar 
sem  liann  á  himninum  reisti 
sólinni  tjald ; 

5.  Og  þessi  fram  geingur  sem 


520 


SÁLMAE. 


brúðgumi  úr  sínu  brúðarher- 
bergi ;  hún  gleður  sig  við  það, 
sem  hetja,  að  hlaupa  sína  leið. 

6.  Hennar  uppgánga  er  við 
himinsins  annan  enda,  og  rás 
hennar  varir  til  bins  endans, 
og  ekkert  felst  fyrir  hennar 
heita  geisla. 

7.  Drottins  lög  eru  fuUkomin, 
og  endurnæra  sálina;  Drott- 
ins vitnisburöur  er  áreiðan- 
legur ;  hann  gjörir  þann  fávísa 
hygginn. 

8.  Drottins  boöorð  eru  rett, 
þau  gleöja  hjartað.  Drottins 
skipun  er  Ijós,  hún  iipplýsir 
augun. 

9.  Drottins  dýrknn  er  hrein, 
hún  varir  eilíflega.  Drottins 
dómar  eru  sannleiki,  þeir  eru 
allir  saman  rettvísir ; 

10.  Þeir  eru  dýrmætari  en 
gull,  já,  heldiir  en  hið  skýr- 
asta  guU,  og  sætari  en  hunáng 
og  liunángs  seimur. 

11.  Þeir  bentu  þínum  þjöni; 
sá,  sem  þá  varðveitir,  hann 
heíir  mikil  lami. 

12.  En  hver  veit,  bvað  opt 
honiim  yíir  sest?  frá  mínum 
heimnglegu  brestum  hreinsa 
þú  mig! 

13.  Varðveittu  og  þinn  þjön 
frá  drambsemi,  aö  hún  ekki 
drottni  yíir  mér,  þá  verð  eg 
saklaus  og  laiis  við  mikil  af- 
brot. 


14.  Lát  þer  þóknast  orðræður 
míns  munns,  og  inálið  míns 
hjarta,  Drottinn,  mitt  bjarg 
og  minn  Endnrlansnari ! 

20.  SÁLMUR. 

Bænir  þjöðarinnar.  Þdkldæti  fyrir  sigur. 
Til  hjóðfærameistMrans.    Sálmur  Davíðs. 

DROTTINN  bænheyri  þig 
á  neyðarinnar  degi,  nafn- 
ið  Jakobs  Guðs  verndi  þig. 

2.  Hann  sendi  þér  hjálp  úr 
helgidóminum,  og  styrk  frá 
Síon. 

3.  Muni  hann  til  allra  þinna 
matfórna,  og  finni  þínar  brenni- 
fórnir  feitar.  Málhvíld. 

4.  Hann  veiti  þer  vild  þíns 
hjarta,  og  láti  þig  koma  fram 
öllum  þínum  ásetníngi. 

5.  Vér  skulum  fagna  yfir  þínu 
frelsi,  og  setja  upp  sigurmerki 
í  nafni  vors  Guös,  þá  Drottinn 
uppfyllir  allar  þínar  óskir. 

6.  Nú  veit  eg,  að  Drottinn 
frelsar  sinn  smurða,  bænheyrir 
hann  frá  sínum  heilaga  himni. 
Hans  hægri  hönd  frelsar  með 
miklum  krapti. 

7.  Þessir  (övinirnir)  hrósa  ser 
af  vögnum  og  hestum,  en  vér 
af  naihi  Drottins,  vors  Guös. 

8.  Þeir  fá  hnesig  og  falla,  en 
vér  stöndum,  já,  stöndum  npp- 
rettir. 

9.  Ó,  Drottinn,  frelsa  þú  kon- 
únginn!  Já,  liann  bænheyrir 
oss,  þegar  vér  áköllum  hann. 


SÁLMAR. 


521 


21.  SÁLMUR. 

311  fyrir  konúnginum. 


Til  hljóðfærameistarans.   Sálmur  Davíðs. 

U  Ð  S  smurði  gleðst  af 
T  þeirri  hoimm  veittu  tign. 
Hans  dýið  og  sigri  er  lýst. 

2.  Drottimi,  þín  vernd  gleður 
konÚRginn!  (5,  hversu  mjög 
fagnar  hann  af  þínu  liðsinni ! 

3.  Þú  heíir  veitt  honum  girnd 
lians  hjarta,  og  ekki  synjað 
lionum  um  bæn  hans  vara. 
Málhvíld. 

4.  Þú  varst  fyrri  til  að  veita 
lionum  blessun  og  heppni ;  þú 
settir  gullkórónu  á  hans  höfiið. 

5.  Hann  bað  þig  um  líf;  þú 
gafst  honum  það,  lángt  líf, 
ævarandi  og  eilíft. 

6.  Fyrir  þitt  frelsi  er  hans 
sæmd  mikil;  þú  íklæðir  hann 
liátign  og  heiðri. 

7.  Því  þú  hefir  sett  hann  til 
eilífrar  blessunar;  þú  gladdir 
liann  með  fögnuði  fyrir  þínu 
augliti. 

8.  Því  konúngurinn  reiðir  sig 
Drottinn,  og  fyrir  miskun 

hins  æðsta  bifast  hann  aldrei. 

9.  Þín  hönd  mun  finna  alla 
þína  óvini;  þín  liægri  hönd 
mun  íinna  þá,  sem  þig  hata. 

10.  Þú  gjörir  þá  sem  glóandi 
ofn  á  tíma  þinnar  reiði.  Drott- 
inn afmáir  þá  í  sinni  grimd, 
og  eldurinn  eyðir  þeim. 

11.  Þú  munt  afmá  þeirra  á- 


vöxt  af  jörðunni,  og  þeirra 
niðja  meðal  mannanna  barna. 

12.  Því  þeir  hugsuðu  að  gjöra 
þer  ilt ;  þeir  brugguðu  ráð,  en 
þeir  gátu  ei  komið  því  í  verk. 

13.  Því  þú  munt  reka  þá  á 
flótta,  þú  miðar  örinni  af  þín- 
um  bogastreing  á  þeirra  and- 
lit. 

14.  Drottinn,  upplyptu  þer  í 
þínum  krapti !  þá  munum  ver 
sýngja  og  vegsama  þitt  veldi. 

22.  SÁLMUE. 

Been  og  von  hins  pjdða. 

Til  hljóðfæranieistarans  ;  með  lagi :  Morgun- 
roðans  hind.    Sálmur  Davíðs. 

GUÐ  minn!  Guð  minn! 
hvers  vegna  heíir  þú  yfir- 
gefið  mig?  eg  kveina,  en  mín 
hjálp  er  fjarlæg. 

2.  Minn  Guð  I  á  daginn  kalla 

ansar  ekki,  á  nótt- 
unni,  og  eg  fæ  einga  ró. 

3.  Og  þó  ertu  sá  heilagi,  sem 
býr  meðal  Israels  lofsöngva. 

4.  Þér  treystu  feður  vorir; 
þeir  reiddu  sig  á  þig,  og  þú 
frelsaðir  þá. 

5.  Þeir  köUuðu  til  þín,  og 
sluppu ;  þeir  reiddu  sig  á  þig, 
og  urðu  ei  til  skammar. 

6.  En  eg  em  maðkur,  og  ekki 
maður,  spott  mannanna  og 
fyrirlitníng  fölksins. 

7.  AUir,  sem  sjá  mig,  hæða 
mig,  skæla  munninn  og  lirista 
höfuðið  (og  segja) : 


522 


SÁLMAE. 


8.  "Feli  hann  Drottni  sitt 
málefni;  hjálpi  hann  honum, 
bjargi  hann  honum,  fyrst  hann 
heíir  mætur  á  lionum." 

9.  Já,  þú  útleiddir  mig  af 
móðurlífi;  þú  lest  mig  liggja 
áhyggjulausan  við  minnar  móð- 
ur  brjóst. 

lO^  Til  þín  var  mer  varpað 
frá  móðurkviði.  Þú  ert  minn 
Guð  frá  móðurlífi. 

11.  Vertu  ekki  fjærri  mér, 
því  þreyngíngin  er  nærri,  því 
þar  er  einginn  hjálpari. 

12.  Mig  umkríngja  stór  naut ; 
Basans  voldugu  hnappast  að 
mer. 

13.  Þeir  spenna  upp  ginið 
móti  mer,  eins  og  Ijón,  sem 
grenjar  eptir  bráð. 

14.  Eg  flýt,  sem  vatn,  og  öll 
mín  bein  eru  suiidurlaus  orð- 
in ;  mitt  hjarta  er  sem  vax,  og 
bráðnar  innst  í  mer. 

15.  Þornaður  er  minn  krapt- 
ur,  sem  potthrím,  og  mín 
túnga  loðir  við  minn  góm ;  og 
þú  ieggur  mig  í  daiiðans  dupt. 

16.  Því  liundar  umkríngja 
mig,  og  hópur  hinna  vondu 
sezt  um  mig;  þeir  gegnum 
stínga  mínar  hendur  og  mína 
fætur. 

17.  Eg  get  talið  öU  mín  bein; 
þeir  sjá  það,  og  horfa  á  það 
með  unaðsemd. 

18.  Þeir  skipta  með  ser  mili- 


um klæðum,  og  kasta  hlut- 
kesti  um  mitt  fat. 

19.  En  þú,  ó  Drottinn !  vertu 
ekki  fjarlægur,  minn  styrk- 
leiki!  flýttu  þer  aö  hjálpa  mer. 

20.  Frelsa  mína  sál  frá  sverð- 
inu  og  mitt  líf  frá  hundanna 
ofbeldi. 

21.  Frelsaðu  mig  úr  Ijónsins 
gini,  og  bjargaðu  mér  undan 
horni  viUinautsins. 

22.  Eg  vil  þá  kunngjöra  þitt 
nafn  fyrir  mínum  bræðmm; 
mitt  á  samkomunni  (í  sam- 
kundunni)  vil  eg  vegsama  þig. 

23.  Þer,  sem  öttist  Drottiim, 
vegsamið  hann;  allir  Jakobs 
niðjar  lieiðri  hann;  og  skjálíi 
fyrir  lionum  alt  Israels  sæði. 

24.  Því  hann  heíir  ekki  fyrir- 
litið  og  ekki  gjört  gys  að  neyð 
liins  auma,  og  fól  ekki  sitt 
andlit  fyrir  honum,  heldur 
lieyrði  hann,  þá  liann  kallaði 
til  bans. 

25.  Um  þig  vil  eg  sýngja  lof  í 
mikkim  söfnuði;  mitt  heit  vil 
eg  gjalda  í  augsýn  þeirra,  sem 
haim  óttast. 

26.  Þeir  voluðu  skulu  neyta 
og  mettast.  Þeir  skulu  lofa 
Drottiim,  sem  hans  leita.  Yð- 
ar  hjörtu  skulu  viðlifna  að 
eilífu. 

27.  Allar  heimsins  endimerk- 
ur  skulu  muna  það,  að  snúa 
sér  til  Drottins,  og  allar  þjöð- 


SÁLMAK. 


523 


anna  kynkvíslir  skulu  tilbiðja 
fyrir  þinni  angsýn. 

28.  Því  Drottni  tilheyrir  ríkið; 
hann  drottnar  yfir  þjóðunum. 

29.  AUir  ríkismenn  jarðarinn- 
ar  skulu  eta  og  tilbiðja ;  hon- 
um  skulu  lúta  allir  þeir,  sem  í 
duptinu  liggja,  og  sá,  sem  ei 
getur  lifað. 

30.  Eptirkomendurnir  sknlu 
honum  þjóna;  niðjunum  skal 
verða  sagt  frá  Drottni ; 

31.  Þeir  koma  og  kunngjöra 
hans  rettvísi  þeim  mönnam 
sem  fæðast  munu,  að  hann 
haíi  dýrðlega  að  farið. 

23.  SÁLMUR. 

Traust  d  Drottim  vernd  og  handleiðslu. 
Sálmur  Davíðs. 

DEOTTINN  er  minn  hirðir ; 
mig  mtin  ekkert  bresta. 

2.  í  grænu  haglendi  lætur 
hann  mig  hvílast;  að  hægt 
rennandi  vatni  leiðir  hann  mig. 

3.  Hann  hressir  mína  sál; 
hann  leiðir  mig  á  rettan  veg 
fyrir  síns  nafns  sakir. 

4.  Þó  eg  ætti  að  gánga  um 
dauðans  skugga  dal,  skyldi  eg 
samt  einga  ógæfu  hræðast,  því 
þú  ert  meö  mér ;  þín  lirísla  og 
stafur  hugga  mig. 

5.  Þú  tilreiðir  mér  matborð 
fyrir  minna  óvina  augsýn;  þú 
smyrð  mitt  höfuö  með  við- 
smjöri;  út  af  mínum  bikar 
rennur. 


6.  Sannarlega  fylgja  mer  þín 
góðgirni  og  miskun  alia  daga 
míns  lífs,  og  æfinlega  mun  eg 
búa  í  Drottins  húsi. 

24.  SÁLMUR. 

Lofsöwjur,  pct  örldn  var  sókt. 
Sálmm-  Davíðs. 

JÖRDIN  er  Drottins,  og 
hennar  fyllíng,  jarðríkið, 
og  þeir,  sem  á  því  búa. 

2.  Því  hann  grundvallaði  hana 
á  höfunum,  og  festi  hana  á 
vötnunum. 

3.  Hver  þorir  að  stíga  npp  í 
Drottins  borg?  hver  vogar  að 
gánga  fram  á  hans  heilaga 
stað? 

4.  Sá,  sem  hefir  saklausar 
hendnr,  og  hreint  hjarta,  sá, 
sem  ekki  leggur  hans  nafn  við 
lygar  (hegóma),  og  ekki  sver 
rángan  eið, 

5.  Sá  hinn  sami  miin  meðtaka 
blessan  af  Drottni,  og  niiskun 
frá  Guði  síns  hjálpræðis. 

6.  Þetta  er  kynslóð  þeirra, 
sem  að  honum  spyrja ;  J akobs 
börn,  sem  leita  þíns  andlitis. 
Málhvíld. 

7.  Þið  port,  lyptið  upp  yðar 
efra  parti !  opnið  yður,  þið 
eilífu  dyr,  að  dýrðarinnar  Kon- 
úngur  geti  komist  inn. 

8.  Hver  er  sá  dýrðarinnar 
Konúngur  ?  Drottinn,  sá  sterki 
og  niáttugi,  Drottinn,  voldiig- 
iir  í  stríði. 


524 


SÁLMAE. 


9.  Þið  port,  lyptið  upp  yðar 
efra  hluta !  já,  opnist  þið  eilífa 
dyr,  að  dýrðarinnar  Konúngur 
geti  komist  inn. 

10.  Hver  er  sá  dýrðarinnar 
Konúngur?  Drottinn,  herskar- 
anna  Guð,  hann  er  dýrðar- 
innar  Konúngur.  Málhvíld. 

25.  SÁLMUE. 

Bæn  um  hjdlp,  uppfræðingu  og  synda- 
fyrirgefning, 
Sálmur  Davíðs. 

nniL  þín,  Drottinn !  upplypti 
JL  eg  minni  sálu. 

2.  Minn  Guö!  á  þig  reiði 
eg  mig,  lát  mig  ei  verða  til 
skammar,  svo  mínir  óvinir 
lilakki  ekki  yfir  mer  í 

3.  Vissulega  verður  einginn 
sá  til  skammar,  sem  á  þig  von- 
ár ;  en  þeir  mnnu  til  skammar 
verða,  sem  ófyrirsynju  falla  frá 
þer. 

4.  Drottinn  I  lát  mig  þekkja 
þína  vegu,  kenn  mér  þínar 
götur ; 

5.  Lát  mig  gánga  í  þínum 
sannleika,  og  nppfræð  mig,  því 
þú  ert  Guð  míns  hjálpræðis; 
eg  vona  á  þig  all  a  daga. 

6.  Mundu  til  þinnar  miskun- 
ar  og  göðgirni,  Drottinn !  sem 
verið  heíir  frá  eilífð. 

7.  Mundu  ekki  til  minna 
æskn  synda  og  afbrota;  held- 
ur  mundu  til  mín  eptir  þinni 


miskunsemi,  fyrir  sakir  þinn- 
ar  góðgirni,  Drottinn ! 

8.  Góður  og  rettvís  er  Drott- 
inn ;  því  vísar  hann  syndurum 
á  veginn. 

9.  Hann  lætur  þá  hógværu 
ganga  í  sínum  rétti,  og  kennir 
þeim  anðmjúku  sinn  veg. 

10.  Allir  Drottins  vegir  eru 
miskun  og  trúfesti  fyrir  þá,  er 
geyma  hans  sáttmála  og  lög- 
mál. 

11.  Fyrir  þíns  nafns  sakir, 
Drottinn!  fyrirgef  mér  synd 
mína,  sem  er  stör. 

12.  Hverjum  manni,  sem  ótt- 
ast  Drottinn,  mun  hann  visa 
þann  veg,  sem  hann  á  aö 
kjósa. 

13.  Hans  sála  býr  í  farsæld 
og  hans  niöjar  eignast  landið. 

14.  Drottins  alda  vinir  eru 
þeir,  sem  hann  óttast,  og  hans 
sáttmáli  er  þeirra  uppfræöíng. 

15.  Mín  augu  horfa  ætíð  til 
Drottins,  því  hann  mnn  greiða 
mína  fætur  úr  netinu. 

16.  Snú  þínu  augliti  til  mín 
og  vertu  mér  náðugur,  þvi  eg 
em  einmana  (yfirgefinn)  og 
aumur. 

17.  Léttu  á  þreyngslum  míns 
hjarta;  leiddu  mig  úr  mínum 
nauðum ; 

18.  Líttu  á  mína  eymd  og 
armæðu,  og  fyrirgef  mér  allar 
mínar  syndir ; 


SÁLMAR. 


525 


19.  Líttu  til  minna  óvina,  því 
þeir  eru  margir,  og  þeir  hata 
mig  of  beldisfuUu  hatri ; 

20.  Varöveittu  mína  sál,  og 
bjarga  mer,  svo  eg  verði  ekki 
til  skammar,  því  eg  reiði  mig 
á  þig. 

21.  Láttu  ráðvendni  og  hrein- 
skilni  vernda  mig,  því  eg  vona 
á  þig. 

22.  Frelsa,  ó  Guð !  Israel  af 
allri  sinni  neyð. 

26.  SÁLMUE. 

Z7m  góða  samvizlcu. 
Sálmur  Davíðs. 

DÆM  þú  mig,  Drottinu! 
því  eg  em  saklaus,  og  eg 
treysti  Drottni  óbifanlega. 

2.  Prófa  mig,  Drottinn !  og 
reyn  mig ;  (hreinsa)  min  nýru 
og  mitt  hjarta ; 

3.  Því  þín  miskun  er  fyrir 
minum  augum,  og  eg  geing  í 
þínum  sannleika. 

4.  Eg  sit  ekki  hjá  hegómleg- 
Tim  mönnum,  og  til  fláráðra 
kem  eg  ekki. 

5.  Eg  hata  samkomur  hinna 
vondu,  og  sit  ekki  lijá  þeim 
óguðlegu. 

6.  Eg  þvæ  mínar  hendur  í 
sakleysinu,  og  held  mig  til 
þíns  altaris,  Drottinn! 

7.  Til  að  taka  imdir  lofsaung- 
inn,  og  til  að  segja  frá  öllum 
þínum  dásemdum. 

8.  Drottinn!  eg  elska  þíns 


húss  bústað,  og  þinnar  dýrðar 
aðsetursstað. 

9.  Taktu  ekki  mína  sál  burtu 
með  syndiirum,  né  mitt  líf 
með  hinum  drápgjörnu, 

10.  I  hverra  höndum  að  er 
misgjörö,  og  hverra  hægri 
hendur  eru  fullar  af  mútum. 

11.  En  eg  geing  í  ráðvendn- 
inni.  Frelsa  mig  og  vert  mér 
náðugur. 

12.  Minn  fótur  geingur  á 
rettri  götu.  í  söfnuðinum  vil 
eg  lofa  Drottinn. 

27.  SÁLMUE. 

Traust,  löngun  og  bæn. 
Sálmur  Davíðs. 

DROTTINN  er  mitt  Ijós  og 
mitt  frelsi;  hvern  á  eg  að 
hræðast?  Drottinn,  hann  er 
vörn  míns  lífs ;  fyrir  hverju  á 
eg  að  skelfast  ? 

2.  Þegar  illvirkjarnir  koma  á 
móti  mér  til  að  afmá  mig, 
þegar  mínir  mótstöðumenn  og 
óvinir  heitast  við  mig,  þá  reka 
þéir  sig  á  og  falla. 

3.  Þó  að  Tier  setji  lierbúðir 
á  móti  mer,  blöskrar  mínu 
bjarta  ekki;  þó  stríð  æsist 
móti  mer,  er  eg  samt  rólegur. 

4.  Eins  beiðist  eg  af  Drottni, 
eptir  því  sækist  eg,  að  eg  megi 
búa  í  húsi  Drottins  alla  daga 
míns  lífs,  að  horfa  á  Drottins 
viðhöfn,  og  virða  fyrir  mér 
hans  musteri. 


526 


SlLMAR. 


5.  Því  liann  geymir  mig  í  sínu 
húsi  á  þeim  vonda  degi,  hann 
felur  iiiig  í  sinni  tjaldbúð,  og 
hefur  mig  upp  á  bjarg. 

6.  Já,  nú  þegar  lyptist  mitt 
höfiið  upp  yíir  mína  óvini  allt 
í  kríngum  mig,  og  eg  framber 
með  fagnaðar  hljóm  förn  í 
lians  tjaldbúð;  eg  vil  sýngja 
lof  og  vegsama  Drottin. 

7.  Drottinn!  heyr  mína  raust, 
nær  eg  kalla,  miskuna  þú 
mér  og  bænlieyr  mig. 

8.  Mitt  hjarta  hugsar  til  þín, 
sem  sagt  hefir:  *'leitið  míns 
andlitis."  Drottinn!  eg  leita 
þíns  andlitis; 

9.  Fel  ekld  þitt  andlit  fyrir 
mer!  vísaðu  ekki  burt  þjöni 
þínum  í  reiði !  þú  ert  mín  að- 
stoð,  sleptu  ekki  af  mer  hend- 
inni !  Yíirgeföu  mig  ekki,  Guð 
míns  hjálpræðis ! 

10.  Því  faðir  minn  og  móðir 
mín  yíirgáfu  mig,  en  Drottinn 
mun  annast  mig. 

11.  Drottinn  !  kenn  mér  þinn 
veg,  og  leiö  mig  á  rétta  götu, 
sakir  minna  óvina ; 

12.  Ofursel  mig  ekki  á  vald 
minna  fjandmanna,  því  móti 
mér  gánga  fram  falsvottar,  og 
þeir,  sem  blása  af  lieipt. 

13.  (IUa  væri  eg  farinn),  ef  eg 
ekki  vonaði,  að  eg  sæi  Guðs 
blessun  á  landi  enna  lifandi. 

14.  Bíð  þú  Drottins,  vertu 


öruggur,  og  liann  mun  styrkja 
þitt  hjarta.  Vona  þú  á  Drott- 
inn! 

28.  SÁLMUR. 

Bæn  um  hjdlp,  og  að  hegnúig  homi  yfir 
óguðlega. 
Sálmur  Davíðs. 

DROTTINN,  mitt  bjarg !  til 
þín  kalla  eg ;  þeg  þú  ekki 
við  mer,  svo  eg  ekki  verði,  ef 
þú  þegir,  líkur  þeim,  sem  að 
niður  fara  í  gröíina ; 

2.  Heyr  þú  mína  grátbeiðni, 
þegar  eg  ákalla  þig,  þegar  eg 
upplypti  mínum  höndum  til 
þíns  heilaga  kórs ! 

3.  Drag  mig  ekki  burt  með 
þeim  óguðlegu,  meö  þeim  iU- 
virkjum,  sem  tala  friðsamlega 
við  sinn  námiga,  en  hafa  ilt  í 
sinni. 

4.  Gjör  við  þá  eptir  þeirra 
tilverknaði  og  eptir  vonzku 
þeirra  athæíis ;  gjald  þeim  ept- 
ir verki  þeirra  handa,  láttu  þá 
fá  makleg  málagjöld. 

5.  Því  þeir  vilja  ei  gefa  gaum 
Drottins  verkum,  verkunmn 
hans  handa,  því  mun  hann 
niður  rífa  þá,  og  uppbyggja  ei 
aptur. 

6.  Lofaður  veri  Drottinn, 
því  hann  heyrir  mína  innilega 
grátbeiðni. 

7.  Drottinn  er  minn  styrk- 
leiki  og  skjöldur;  mitt  hjarta 
reiðir  sig  á  hann,  og  eg  em 


SÁLMAR. 


527 


hólpinn,  og  mitt  hjarta  gleðst, 
og  með  mínum  söng  vil  eg 
vegsama  haiin. 

8.  Drottinn  er  styrkleikur 
síns  lýös,  og  hjálpræði  og  vörn 
síns  smurða. 

9.  Frelsa  þitt  folk,  blessa  þína 
arfleifð,  gef  því  fæðslu,  og 
annastu  það  eilíflega. 

29.  SÁLMUR. 

Lofgjörðar  Sdlmur, 
Sálmur  Davíðs. 

GEFIÐ  Drottni,  þer  börn 
hinna    voldugu,  geíið 
Drottni  lofgjörð  og  heiður ! 

2.  Geíið  Drottni  dýrðina  hans 
nafns  I  tilbiðjið  Drottinn  í  heil- 
ögu  skarti ! 

3.  Drottins  raust  fer  yf- 
ir  vötnin.  Dýrðarinnar  Guð 
þrumar.  Drottinn  er  yíir  þeim 
miklu  vötnum. 

4.  Drottins  raust  er  kröptug. 
Drottins  raust  er  dýrðleg. 

5.  Drottins  raust  sundurbryt- 
ur  sedrusviðinn,  já,  Drottinn 
hefir  sundurbrotið  sedrusvið- 
inn  á  Líbanon  (Qalli). 

6.  Hann  lætur  hann  stökkva 
upp  sem  kálfa,  Líbanon  og 
Síríon  eins  og  úng  ótamin 
naut. 

7.  Drottins  raust  utsendir 
eldsloga. 

8.  Drottins  raust  lætur  eyði- 
mörkina  bifast,  Kades  eyði- 
mörk  skjálfa. 


9.  Drottins  raust  kemur  hind- 
unum  til  að  fæða,  og  afklæðir 
skógana;  en  í  hans  musteri 
segir  allt :  (honum  se)  dýrð  ! 

10.  Drottinn  situr  uppyfir 
vötnunum;  Drottinn  situr  sem 
Konúngur  að  eilífu. 

11.  Drottinn  verndar  sitt  folk; 
Drottinn  mun  blessa  sitt  folk 
með  friði. 

30.  SÁLMUR. 

Lofgjörð  og  Þahhlæti. 
Sálmur  Davíðs,  eptir  sauiigiium  við  húss- 
vígsluna. 

EG  upphef  þig,  Drottinn  ! 
því  þú  liefir  upphaíið  mig, 
og  þú  lézt  ekki  mína  óvini 
fagna  yfir  mer. 

2.  Drottinn,  minn  Guð !  eg 
kallaði  til  þín,  og  þú  læknað- 
ir  mig. 

3.  Drottinn !  þú  drógst  mína 
sál  úr  helju ;  þú  lést  mig  lifa 
og  ekki  niðurstíga  í  gröfina. 

4.  Lofiö  Drottinn,  þer  hans 
útvöldu,  og  vegsamið  hans 
heilaga  nafn ! 

5.  Því  hans  reiði  varir  eitt 
augnablik,  en  bans  náð  heilan 
mannsaldur;  um  kvöldtímann 
heimsækir  oss  grátur,  en  að 
morgni  gleðisöngur. 

6.  Eg  sagði,  þegar  mer  gekk 
vel:  eg  skal  ekki  bifast  að 
eilífu ; 

7.  Drottinn!  af  þinni  vel- 
þóknan  hafðir  þú  gjört  mitt 


528 


SÁLMAR. 


bjarg  stöðugt  og  fast  fyrir ;  en 
þegar  þú  byrgðir  þitt  andlit, 
skelfdist  eg. 

8.  Eg  kallaði  til  þín,  Drottinn! 
já,  eg  grátbændi  þig,  Drottinn! 

9.  Hver  ábati  er  að  mínu 
blóði,  þegar  eg  er  kominn  í 
gröfina?  getnr  duptið  veg- 
samað,  kunngjört  þína  trúfesti? 

10.  Heyr  mig,  ó  Drottinn,  og 
vertu  mér  náðugur !  Drottinn, 
vertu  mín  hjálp ! 

11.  Þá  umbreyttir  þú  mínu 
kveini  í  gleðidans,  þá  færðir 
þú  mig  úr  sorgar  búníngnum, 
og  girtir  mig  meö  fögnuði, 

12.  Svo  að  minn  sómi  (sál) 
skyldi  sjngja  þér  lof  og  ekki 
þegja.  O  Drottinn,  minnGuð! 
eilíflega  vil  eg  þakka  þer. 

31.  SÁLMUR. 

Bæn  um  f  relsi. 
Til  hljóÖfærameistarans.  Ljóömæli  DavíÖs. 

ÞIG,  Drottinn!  reiði  eg 
mig ;  láttu  niig  ekki  eilíf- 
lega  verða  til  skammar ;  frelsa 
þú  mig  eptir  þínu  réttlæti. 

2.  Hneig  þitt  eyra  til  mín, 
bjarga  mer  skjótt,  vertu  mer 
örnggt  vígi,  bjarg  mér  til 
frelsunar. 

3.  Já,  þú  ert  mitt  bjarg  og 
vígi,  og  fyrir  þíns  nafns  sakir 
munt  þú  leiða  mig  og  stýra 
mer,^ 

4.  Utleiða  mig  úr  netinu,  sem 


þeir  bafa  lagt  fyrir  mig,  því 
þú  ert  mín  vörn. 

5.  í  þína  liönd  fel  eg  minn 
anda;  þú  munt  frelsa  mig, 
Drottinn !  þú  trúfasti  Guð. 

6.  Eg  hata  þá,  sem  lieiðra 
hégómann(skurðgoðin)og  reiði 
mig  á  Drottinn. 

7.  Eg  mun  fagna  og  vera 
glaður  af  þinni  miskun,  því  þú 
liefir  seð  mína  eymd,  og  tekið 
eptir  þreyngíng  minnar  sálar. 

8.  Þú  ofurseldir  mig  ekki  á 
vald  minna  övina,  þú  settir 
minn  fót  á  rúmgóðan  vöU. 

9.  Drottinn !  vertu  mér  misk- 
unsamur,  því  eg  em  í  ángist; 
mitt  auga  daprast  af  sorg, 
eins  og  mín  sál  og  minn  lík- 
ami  dregst  upp. 

10.  Já,  mitt  líf  eyðist  í  hrygð, 
og  mín  ár  í  andvörpum;  mimi 
kraptur  renar  í  mínum  þján- 
íngum,  og  mín  bein  sundur- 
leysast. 

11.  Söknm  allra  minna  óvina 
er  eg  orðinn  að  athlæi,  atlilæi 
fyrir  mínum  nágrönnum,  að 
ótta  fyrir  mínum  kunníngjum. 
Þeir,  sem  sjá  mig  úti,  flýa  fyrir 
mér. 

12.  Eins  og  dauðum  er  mer 
gleymt  úr  hjörtum  manna,  eg 
em  eins  og  sundurbrotið  ker. 

13.  Því  eg  heyri  baktal 
margra,  skelfing  alt  í  kríng- 
um  mig,  því  þeir  taka  ráð  sin 


SÁLMAR. 


529 


saman  móti  mer ;  þeir  hugsa, 
að  ráða  mig  af  dögum. 

14.  En  eg  reiði  mig  á  þig, 
Drottinn!  og  segi:  þú  ert 
minn  Guð. 

15.  Mínir  tímar  standa  í  þinni 
hendi,  frelsa  mig  frá  ofbeldi 
minna  óvina,  og  frá  þeim,  sem 
mig  ofsækja. 

16.  Láttu  þitt  andlit  lýsa  yfir 
þinn  þjón;  frelsa  mig  fyrir  þína 
miskunsemi. 

17.  Drottinn !  láttu  mig  ekki 
til  skammar  verða,  því  eg 
ákalla  þig.  Lát  þá  öguðlegu 
verða  til  skammar;  lát  þá  í 
gröfinni  liggja  í  þögn. 

18.  Lát  þær  fláráöii  varir 
þagna,  sem  tala  hart  móti 
þeim  rettvísu,  drambsamlega 
og  með  fyrirlitníngu. 

19.  Hversu  stór  eru  þau 
gæði,  sem  þú  geymir  þeim,  er 
þig  óttast,  og  veitir  þeim,  sem 
treysta  þer  í  augsýn  mann- 
anna  bama. 

20.  Þú  felur  þá  með  skýlu 
þíns  andlitis  fyrir  manna  ö- 
vinsamlegri  árás;  þú  geymir 
þá  í  tjaldbúð  fyrir  túngnanna 
gjálfri. 

21.  Lofaður  veri  Drottinn, 
fyrir  það  hann  hefir  auðsýnt 
mer  dásamlega  góðgirni,  og 
leitt  mig  í  örugt  vígi. 

22.  Eg  sagði  í  minni  ángist : 
eg  em  afmáður  fyrir  þínum 


augum,  en  þú  heyrðir  mína 
grátbeiðni,  þegar  eg  kallaði 
til  þín. 

23.  Elskið  Drottin,  allir  hans 
útvaldir.  Þá  trúföstu  varðveit- 
ir  Drottinn,  og  geldur  þeim 
drambsömu  ríkuglega. 

24.  Verið  öruggir  og  með 
rólegu  hjarta,  þer  allir,  sem 
Drottins  bíðið. 

32.  SÁLMUR. 

Vm  syndafyrirgefningu. 
Davíðs  diktur. 

SÆLIR  eru  þeir,  hverra 
yfirtroðslur  eru  fyrirgefn- 
ar,  hverra  syndir  eru  liuldar. 

2.  Sæll  er  sá  maður,  sem 
Drottinn  tilreiknar  ekki  synd- 
ina  og  sá  í  hvers  anda  ekki 
er  flærð. 

3.  Meðan  eg  þagði,  eyddiist 
mín  bein  af  minni  andvarpan 
allan  daginn. 

4.  Því  dag  og  nótt  lá  þín  hönd 
þúngt  á  mer,  svo  að  mínir  lífs 
vessar  þomuðu,  eins  og  í  sum- 
ar  þurki.  Mállivíld. 

5.  Eg  meðkendi  fyrir  þer  mína 
synd,  og  fól  ekki  minn  mis- 
gjörníng;  eg  sagði:  eg  skal 
játa  Drottni  mínar  yfirtroðsl- 
ur,  og  þá  gafstu  mer  upp  mína 
syndasekt.  Málhvíld. 

6.  Þess  vegna  biðji  þig  all- 
ir guðhræddir,  meðan  þig  er 
að  íinna;  í  mikilli  vatnshríð 
munu  þeir  ekki  til  hans  ná. 

Ll 


530 


SÁLMAR. 


7.  Þú  ert  mitt  hæli,  þú  varð- 
veitir  mig  fyrir  ángistinni ; 
með  frelsis  fögnuði  umkríngir 
þú  mig.  Málhvíld. 

8.  Eg  vil  uppfræða  þig,  og 
kenna  þér,  hvern  veg  þú  átt 
að  gánga ;  eg  vil  visa  þer  leið, 
hafa  auga  á  þer. 

9.  Verið  ekki  sem  hestar  og 
múlar,  sem  ekki  hafa  vit,  sem 
þú  verður  að  þvínga  með  taum 
og  beizli,  því  annars  koma  þeir 
ekki  nærri  þer. 

10.  Sá  óguðlegi  heíir  margar 
plágur ;  en  þann,  sem  vonar 
á  Drottinn,  mun  miskunsemi 
nmkríngja. 

11.  Gleðjið  yður  og  fagnið,  þer 
rettlátir,  og  sýngiö  með  gleði 
alKr  þer,  sem  eruð  hreinskiln- 
ir  af  hjarta. 

33.  SÁLMIJR. 

Drottinn  heimsins  og  Israels  Guð. 

VERIÐ  glaðir,  þer  réttlátu 
1  Drottni;  þeim  hreinskilnu 
sæmir  að  sýngja  lofsöng. 

2.  Vegsamið  Drottinn  með 
hörpum,  og  spilið  fyrir  hon- 
um  á  tíu  streingja  híjóðfæri ; 

3.  Sýngið  honum  nýan  óð, 
sláið  á  streingina  með  fagn- 
aðar  hljóm. 

4.  Því  satt  er  Drottins  orð, 
og  alt  bans  verk  trúfast. 

5.  Hann  elskar  rettinn  og 
rettvísi ;  jörðin,  hún  er  full  af 
hans  náð. 


6.  Himininn  er  fyrir  orð  Drott- 
ins gjörður,  og  fyrir  anda  hans 
mnnns  allur  himinsins  her. 

7.  Hann  heldur  saman  vatninu 
í  sjónum  eins  og  hrúgu,  og 
geymir  öldurnar  1  forðabúri. 

8.  011  jörðin  óttist  Drottinn ; 
allir  heimsins  innbúar  hræðist 
hann, 

9.  Því  hann  talaði,  og  það 
varð,  hann  bauð,  þá  stóð  það 
þar. 

10.  Drottinn  önýtir  ráða- 
gjörðir  þjóðanna;  hann  truflar 
hugsanir  lýðsins. 

11.  Drottins  ráð  stendur  stöð- 
ugt  eilíílega,  bans  hjartans 
bugsanir  frá  kyni  til  kyns. 

12.  Sæl  er  sú  þjóð,  hverrar 
Guð  Drottinn  er,  það  folk, 
sem  bann  beíir  útvalið  sér 
til  arfleifðar. 

13.  Drottinn  lítur  niður  frá 
bimni,  og  bann  ser  öU  mann- 
anna  jbörn ; 

14.  Frá  sæti  síns  bústaðar 
lítur  bann  niður  til  allra,  sem 
á  jörðunni  búa. 

15.  Hann  er  sá,  sem  lagar 
allra  þeirra  björtu,  bann  gáir 
að  allra  þeirra  verknm. 

16.  Konúnginn  stoðar  ekki 
maktarinnar  stærð,  og  betj- 
una  frelsar  ekki  kraptanna 
mikiUeiki, 

17.  Brugðist  getur,  að  hest- 
urinn  bjargi,  bann  getur  ekki 


SÁLMAE. 


531 


hjálpaö  með  sínum  miklu 
kröptum. 

18.  Sjá  þú!  augu  Drottins 
líta  til  þeirra,  sem  hann  ött- 
ast,  til  þeirra,  sem  vona  til 
hans  miskunar, 

19.  Að  hann  frelsi  þeirra  sál- 
ir  frá  dauðanum,  og  viðhaldi 
þeirra  lííi  í  hallærinu. 

20.  Sála  vor  bíður  Drottins ; 
harm  er  hjálp  vor  og  skjöld- 
ur, 

21.  Já,  í  honum  gleðjast  vor 
hjörtu,  því  vér  reiðum  oss  á 
hans  heilaga  nafn. 

22.  Þín  miskun  se  yfir  oss, 
Drottinn!  eptir  því  sem  vér 
vonum  á  þig. 

34.  SÁLMUR. 

Guð  hjdlpar  rdðvöndum. 

Sálmur  Davíðs,  þá  hann  lézt  vera  vitfirríng- 
ur  hjá  Abímelek,  og  þessi  rak  hanii  burt, 
svo  hann  fór  þaðan. 

ALLA  tíma  vil  eg  vegsama 
J\.  Drottinn;  hans  lofgjörð 
skal  sífelt  vera  í  mínum 
munni. 

2.  Mín  sála  skal  hrósa  ser  í 
Drottni;  þeir  hógværu  skulu 
heyra  þaö  og  gleðja  sig. 

3.  Vegsamið  Drottinn  með  mer 
innilega,  og  látum  oss  sameig- 
inlega  víðfrægja  hans  nafn. 

4.  Eg  leitaði  Drottins,  og  hann 
bænheyrði  mig,  og  frelsaði  mig 
af  allri  minni  hræðslu. 

5.  Þeir  mæna  til  hans  og 


verða  glaðir,  og  þeirra  ásýnd 
sneypist  ekki. 

6.  Hinn  aumi  kallaði,  og 
Drottinn  heyrði,  og  frelsaði 
hann  frá  allri  hans  ángist. 

7.  Drottins  einglar  setja 
herbúðir  kríngnm  þá,  sem 
hann  óttast,  og  vernda  þá. 

8.  Takið  eptir  og  sjáið,  hvað 
Drottinn  er  göður ;  sæll  er  sá 
maður,  sem  reiðir  sig  á  hann. 

9.  Óttist  Drottinn,  þer  hans 
heilögu!  því  þeir,  sem  hann 
óttast,  líða  eingan  skort. 

10.  Þau  úngu  Ijön  líða  skort 
og  hungur ;  en  þá  skal  ei  gott 
vanta,  sem  leita  Drottins. 

11.  Komið,  mín  börn!  heyr- 
ið  mig!  ótta  Drottins  vil  eg 
kenna  yður. 

12.  Hver  er  sá  maður,  sem 
hefir  lyst  til  lífsins,  sem  ósk- 
ar  sér  margra  daga,  til  að  sjá 
hið  göða  ? 

13.  Varðveit  þú  þína  túngu 
frá  hinu  illa,  og  þínar  varir, 
að  þær  ekki  tali  flærð. 

14.  Vík  frá  hinu  iUa,  og  gjörðu 
gott ;  leita  þú  friðarins  og  eltu 
hann. 

15.  Drottins  augu  snúa  ser  að 
þeim  rettlátu,  og  hans  eyru  að 
þeirra  kalli. 

16.  En  Drottins  andlit  er  þeim 
á  móti,  sem  ilt  að  hafast,  svo 
hann  af  mái  þeirra  minníng  af 
iörðunni. 

L12 


532 

17.  Þeir  (rettlátu)  kalla,  og 
Drottinn  heyrir,  og  hann  frels- 
ar  þá  af  allri  þeirra  ángist. 

18.  Drottinn  er  þeim  nálægnr, 
sem  hafa  sundurkramið  hjarta, 
og  frelsar  þá,  sem  hafa  niöur- 
beygðan  anda. 

19.  Sá  rettláti  ratar  í  marg- 
ar  raunir,  en  Drottinn  frelsar 
bann  úr  þeim  öUum. 

20.  Hann  varðveitir  öU  hans 
bein,  svo  að  ekkert  af  þeim 
brotni. 

21.  Slisin  drepa  þann  öguð- 
léga,  og  þeir,  sem  hata  hinn 
réttláta,  skulu  dóm  þola. 

22.  Drottinn  frelsar  sálir  sinna 
þjóna;  allir,  sem  reiða  sig  á 
hann,  munu  ekki  verða  dæmd- 
ir  sekir. 

35.  SÁLMUR. 

Bæn  gegn  óvinum. 
Sálmui'  Davíðs. 


DEOTTINN!  gakk  þú  í  rett 
yið  þá,  sem  gánga  í  rétt 
við  mig;  berstu  við  þá,  sem 
berjast  við  mig. 

2.  Taktu  skjöld  og  buklara, 
og  stattu  upp  að  hjálpa  mér. 

3.  Taktu  fram  spjótið,  og 
settu  það  möti  þeirra  árás, 
sem  ofsækja  mig.  Segðu  við 
mína  sál :  eg  er  þín  hjálp. 

4.  Sneypist  þeir  og  verði  fyr- 
ir  háðúng,  sem  sitja  um  mitt 
líf!  lát  þá  hörfa  til  baka  og 


SÁLMAR. 

til  skammar  verða,  sem  vilja 
mér  ilt. 

5.  Lát  þá  verða  sem  fis  fyrir 
vindi,  og  Drottins  eingill  hrindi 
þeim  burt. 

6.  Þeirra  vegur  sé  dimmur  og 
mjög  háll,  og  Drottins  eingill 
elti  þá. 

7.  Því  án  saka  lögðu  þeir 
leynilega  sitt  net  fyrir  mig  í 
gry^u;  án  orsaka  grófu  þeir 
gröf  gegn  mínu  lííi. 

8.  Lát  eyðileggíngu  yfir  þá 
koma,  fyrr  en  þeir  af  vita,  lát 
þau  net,  sem  þeir  leynilega 
lögðn,  veiða  þá  sjálfa ;  flækist 
þeir  1  þeim  sér  til  tjóns. 

9.  En  mín  sál  skal  gleöja  sig 
í  Drottni,  hún  skal  fagna  við 
hans  frelsi. 

10.  ÖU  mín  bein  segja : 
Drottinn]  hver  er  sem  þú, 
þú  frelsar  hinn  auma  frá  þeim, 
sem  ber  hann  ofurliða,  já 
þann  fáráða  og  snauöa  frá 
þeim,  sem  rænir  hann. 

11.  Ofbeldis  vitni  uppstanda, 
þeir  spyrja  mig  um  það  ceiri 
eg  ekki  veit ; 

12.  Þeir  launa  mer  gott  með 
iUu,  þeir  gjöra  mig  munaöar- 
lausan. 

13.  En  eg^  þegar  þeir  voru 
sjúkir,  eg  íklæddi  mig  sorg- 
ar  búníngi,  og  þjáði  mig  með 
föstu,  eg  bað  með  niðurlútu 
höfði. 


1 


SÁLMAE. 


633 


14.  Eg  hagaði  mér  sem  væru 
þeir  mínir  bræður  og  vinir,  eg 
gekk  í  sorgarbúníngl  og  var 
niðurlútur,  eins  og  sá  sem 
syrgir  sína  móður. 

15.  En  þeir  fagna  yfir  minni 
helti,  og  samansafnast ;  þeir 
samansafnast  og  gánga  haltir 
eptir  mér,  án  þess  eg  vissi 
það;  þeir  sundurtæta  mig  og 
lata  ekki  af. 

16.  Meðal  ösvííhustu  manna, 
sem  hæða  fyrir  köku,  nýsta 
þeir  tönnum  yfir  mer. 

17.  Drottiim!  hversu  leingi 
viltu  horfa  á  þetta  ?  flyttu 
mína  sál  frá  þeirra  eyðilegg- 
íngu,  mig  yfirgeíinn  frá  þeim 
úngu  Ijónum. 

18.  Eg  skal  þakka  þer  á  mik- 
iUi  samkomu,  og  lofa  þig  í 
miklum  folks  fjölda. 

19.  Láttu  þá  ekki  hlakka  yfir 
mér,  sem  eru  án  saka  mínir 
óvinir,  sem  hata  mig  fyrir 
einga  sök,  og  depla  augunum 
(kíma  að  mer). 

20.  Því  þeir  tala  ekkí  frið,  en 
á  móti  þeim  kyrrlátu  í  landinu 
upphugsa  þeir  svik. 

21.  Þeir  sperra  upp  ginið  á 
móti  mér  og  segja :  hæ !  hæ ! 
þar  sjáum  vér  það  með  vorum 
augum. 

22.  Þú  ser  það,  Drottinn!  þegi 
þú  ekki,  minn  Guð ! 

23.  Vertu  ekki  lángt  frá  mer, 


statt  þú  upp,  vakna  þú,  svo 
eg  nái  retti,  minn  Drottinn  og 
minn  Guð  !  Vakna  til  míns 
málefnis. 

24.  Ðæm  mig  eptir  þínu  rett- 
læti,  Drottinn,  minn  Guö !  lát 
þá  ekki  hlakka  yíir  mer. 

25.  Að  þeir  ekki  segi  í  sírrn 
bjarta:  sjá  þar  vora  ósk!  að 
þeir  ekki  segi:  Vér  höfum 
gleypt  hann. 

26.  Láttu  þá  sneypast  og  verða 
til  skammar,  alla  í  eínni  hrúgu, 
þá  sem  hlakka  yfir  mínum 
förum.  Lát  þá  íklæðast  skömm 
og  háðúng,  sem  þykjast  upp 
yfir  mér. 

27.  Láttu  þá  fagna  og  gleðjast, 
sem  hafa  velþóknan  á  mínu 
réttlæti,  og  lát  þá  ætíð  segja : 
hátt  lofaður  se  Drottinn,  sem 
hefir  velþóknan  á  farsæld  síns 
þjóns. 

28.  Svo  skal  mín  túnga  veg- 
sama  þitt  rettlæti,  hvern  dag 
þinn  oröstýr. 

36.  SÁLMUK. 

Bæn  móti'  vomJcu  mannanna. 
Til  hljóðfærameistarans.    Sálmur  Davíðs, 
Drottins  þjóns; 

SYNDSAMLEG  orð  hins 
óguölega  eru  mer  minnis- 
stæð.  Einginn  guðsötti  er  hjá 
honnm, 

2.  Því  hann  smjaðrar  fyrir 
sjálfum  ser  í  sinni  eigin  aug- 
sýn,  svo  hann  íinni  ekki  sinn 


534 


SÁLMAR. 


misgjörníng  er  hann  ætti  að 
hata. 

3.  Orð  hans  munns  eru  hans 
ránglæti  og  svik ;  hann  frá  fæl- 
ist  hyggindi  og  góðsemi. 

4.  Hann  hugsar  um  ránglæti  í 
siiini  hvílu;  hann  geingur  þá 
leið  sem  ekki  er  góð ;  þaö  illa 
forðast  hann  ekki. 

5.  Drottinn !  til  himna  nær 
þín  miskun,  til  skýanna  þín 
trúfesti. 

6.  Þitt  rettlæti  er  sem  Guðs 
fjöU,  þínir  dómar  sem  regin 
djúp;  mönnum  og  skepnum 
bjargar  þú,  Drottinn ! 

7.  Hversu  dýrmæt  er  þín 
miskun,  ó  Guð  1  mannanna 
börn  fela  sig  undir  skugga 
þinna  vængja. 

8.  Þau  endurnærast  af  nægt- 
um  þíns  húss,  og  þú  drykkjar 
þá  með  rennandi  vatni  þinnar 
gleöi, 

9.  Því  hjá  þer  er  lífsins  upp- 
spretta ;  í  þínu  Ijósi  sjáum  vér 
Ijösið. 

10.  Lát  þína  miskun  vera 
lánggæða  við  þá,  sem  aðliyllast 
þig,  og  þitt  rettlæti  við  þá,  sem 
eru  ráðvandir  af  hjarta ! 

11.  Lát  mig  ei  af  þeim 
dramblátu  fóttroðinn  verða  ; 
lát  ei  hönd  hinna  öguðlegu 
bnrt  hrinda  mér ! 

12.  Þeir  falli  niður,  sem  gjöra 
órett ;  þeim  verði  burt  hrund- 


ið ;  komist  þeir  ei  aptur  á 
fætur. 

37.  SÁLMUR. 

Laun  vondra  og  göðra. 
Sálmur  Davíðs. 

ILSKASTU   ekki  við  ill- 
virkjana  !   öfundaðu  ekki 
þá  ránglátu ! 

2.  Því  eins  og  gras  verða  þeir 
skyndilega  slegnir,  bg  visna 
sem  grænar  jurtir. 

3.  Reiddu  þig  á  Drottin,  og 
gjör  hið  góða;  bú  þú  í  land- 
inu,  og  leita  þinnar  atvinnu 
ærlega. 

4.  Haf  þú  þína  unaðsemd  í 
Drottni,  þá  mun  hann  veita 
þer  girndir  þíns  hjarta. 

5.  Varpa  þú  þinni  áhyggju 
á  Drottin;  hann  mun  gjöra 
(eitthvað),  og  reiddu  þig  á 
hann. 

6.  Hann  mun  láta  þinn  rett 
framgánga  sem  Ijós,  og  þitt 
réttlæti  sem  hádegisbirtu. 

7.  Vona  þú  1  kyrö  á  Drottinn, 
og  bíð  bans !  lát  þér  ei  gremj- 
ast  við  þann  mann  hvers  athæfi 
heppnast,  við  þann  sem  beíir  í 
frammi  pretti. 

8.  Hættu  reiöinni,  sleptu 
bráðlyndinu,  ilskastu  ekki,  að 
eins  til  að  gjöra  ilt ! 

9.  Þvi  hinum  vondu  verður 
útrutt;  en  þeir  sem  vona  á 
Drottinn,  sknlu  landið  erfa. 


SÁLMAE. 


535 


10.  Innan  lítils  tíma  er  sá 
öguðlegi  ekki  framar  til ;  þeg- 
ar  þú  leitar  að  hans  stað,  jmm 
hann  ekki  íinnast. 

11.  En  þeir  hógværu  skulu 
landið  erfa,  og  njóta  unað- 
semdar  af  þeim  mikla  friði 
(farsæld). 

12.  Sá  óguðlegi  bruggar  svik 
þeim  réttláta  og  nýstir  tönn- 
um  yíir  honum. 

13.  En  Drottinn  hlær  að  hon- 
um, því  hann  ser  að  hans  dag- 
ur  kemur  (dauöa  dagur). 

14.  Hinir  óguðlegu  bregða 
sverði,  og  spenna  sína  boga, 
svo  að  þeir  felli  hinn  axima  og 
fátæka,  og  myrði  þá,  sem  gánga 
ráðvandlega. 

15.  Þeirra  sverð  lendir  í  þeirra 
egin  hjarta,  og  þeirra  bogi 
brotnar 

16.  Betra  er  það  litla,  sem 
hinn  rettláti  á,  heldur  en  nægt- 
ir  margra  óguðlegra. 

17.  Því  armleggir  hinna  óguð- 
legu  sundur  brotna,  en  Drott- 
inn styður  hina  réttlátu. 

18.  Drottinn  þekkir  daga 
hinna  flekklausu,  og  þeirra 
arfur  mun  aldrei  þverra. 

19.  Þeir  munu  ei  til  skammar 
verða  á  hinni  vondu  tíð,  og  1 
hallærinu  munu  þeir  saðníng 
hafa. 

20.  En  hinir  óguölegu  munu 
fyrirfarast,  og  Drottins  óvinir. 


þó  þeir  seu  landsins  blómi, 
fyrír  farast,  og  sem  reykur 
verða  aö  eingu. 

21.  Sá  öguðlegi  tekur  lán  og 
borgar  ekki,  en  hinn  réttláti 
miskunar  og  gefur ; 

22.  Því  Drottins  blessuðu 
skulu  landið  erfa ;  hans  bölv- 
uðu  verður  útrutt. 

23.  Af  Drottni  festist  gángur 
þess  (ráðvanda)  manns,  og  hann 
heíir  þöknan  á  hans  vegi. 

24.  Þó  að  hann  detti,  skal 
hann  ekki  liggja,  því  Drott- 
inn styður  hans  hönd. 

25.  Eg  heíi  verið  úngur,  og 
er  orðinn  gamall ;  en  ekki  hefi 
eg  seð  hinn  rettláta  yíirgefinn, 
ne  hans  afkvæmi  (gánga  eptir 
atvinnu)  fara  á  húsgáng. 

26.  Hann  er  iniskunsamnr  dag 
hvern,  og  lánar,  og  hans  niðjar 
verða  blessaðir. 

27.  Vík  þú  frá  liinu  iUa  og 
gjörðu  gott,  og  þú  munt  búa 
eilíflega  (1  ró). 

28.  Því  Drottinn  elskar  rett- 
indi,  og  yíirgefur  ekki  sína 
heilögu ;  þeir  verða  eilíflega 
varöveittir ;  en  af kvæmi  hinna 
óguðlegu  upprætist. 

29.  Þeir  réttlátu  erfa  landið 
og  búa  eilíflega  í  því. 

30.  Munnur  hins  rettláta  mæl- 
ir  vizku,  og  hans  túnga  talar 
rettindi. 

31.  Lögmál  hans  Guðs  er  í 


536 


SÁLMAR. 


hans  hjarta;  hans  gángur  er 
stöðugur. 

32.  Hinn  óguðlegi  umsitur 
hinn  rettláta,  og  leitast  eptir 
að  drepa  hann. 

33.  En  Drottinn  gefur  hann 
ekki  í  hans  hönd,  og  lætur 
hann  ekki  veröa  fyrir  dóms- 
áfelli,  þegar  hann  kemur  fyrir 
rett. 

34.  Bíð  þú  Drottins  og  vertu 
stöðuglega  á  hans  vegi;  þá 
mun  hann  he^a  þig,  svo  þú 
erfir  landið ;  þú  munt  það  sjá 
aö  hinir  óguðlegu  verða  af- 
máðir. 

35.  Eg  sá  einn  óguðlegan, 
einn  ofbeldismann;  hannþandi 
sig  vítt  út,  sem  mjög  laufguð 
tre  meö  djúpum  rótum. 

36.  En  hann  hvarf,  og  sjá  þú! 
hann  var  ekki  framar  til;  eg 
leitaði  aö  honum  en  hann 
fanst  ekki. 

37.  Taktu  eptir  þeim  fuU- 
konina,  sjáðu  þann  ráðvanda; 
laun  þess  manns  eru  friður. 

38.  En  yíirtroðslumenniniir 
munu  í  einu  lagi  afmáðir  verða 
og  niðjar  óguðlegra  upprættir. 

39.  Hjálp  hinna  réttlátu  kem- 
ur frá  Drottni ;  hann  er  þeirra 
styrkur  í  neyöinni ; 

40.  Og  Drottinn  mun  frelsa 
þá  og  hjálpa  þeim ;  hann  mun 
frelsa  þá  frá  þeim  öguðlegu, 
því  þeir  vona  á  hann. 


38.  SÁLMUR. 

Harmaklögun  og  hæn  um  hjdlp. 
Ljðð  Davíðs  til  endurminníngar. 

DEOTTINN!  refsamerekki 
í  þinni  reiði,  og  aga  mig 
ekki  1  þinni  bræði. 

2.  Því  þín  skeyti  hafa  hitt 
mig,  og  þín  hönd  harðþjakar 
mer. 

3.  Ekkert  er  heilt  á  mínum 
líkama,  vegna  þinnar  reiði, 
eingin  ró  er  í  mínum  beinum 
vegna  minna  synda, 

4.  Því  aö  mínar  misgjörðir 
gánga  mer  yíir  höfuð,  og  sem 
þúng  byrði  draga  mig  niður. 

5.  Odaun  leggur  af  kýlum 
mínum,  og  í  þeim  grefur  sak- 
ir  minnar  heimsku. 

6.  Eg  geing  lotinn  og  niður- 
lútur,  hvern  dag  í  sorgar  bún- 
íngi. 

7.  Mínar  lendar  eru  alverkja, 
o*g  ekkert  er  heilbrigt  á  mín- 
um  líkama ; 

8.  Eg  er  máttlaus  og  mjög 
sundurmarinn ;  eg  æpi  hátt  í 
minni  hjartans  ángist. 

9.  Drottinn!  þer  er  kunnug 
öU  mín  girnd,  og  mitt  andvarp 
er  þer  ekki  huliö. 

10.  Mitt  hjarta  berst  ákaflega; 
minn  kraptur  yíirgefur  mig; 
jafnvel  Ijós  minna  augna  vík- 
ur  frá  mér. 

11.  Mínir  vinir  og  stallbræð- 
ur  standa  gagnvart  og  liorfa  á 


SÁLMAE. 


537 


tnína  plágu,  og  mínir  náúngar 
standa  lángt  frá. 

12.  Þeir  sem  sitja  um  mitt  líf, 
leggja  snörur,  og  þeir  sem 
leita  míns  óhapps,  tala  tjón 
og  brugga  svik  allan  daginn. 

13.  Eg  em  sem  hejTnarlaus, 
og  heyri  ekki,  sem  mállaus, 
er  ekki  opnar  sinn  mmm. 

14.  Eg  em  sem  maður,  er 
ekki  heyrir,  og  í  hvers  munni 
ekki  er  svar. 

15.  Því  þín  bíð  eg,  Drott- 
imi!  þú  munt  bænheyra  mig, 
Drottinn,  mimi  Guö ! 

16.  Því  eg  bið:  lát  þá  ei 
Makka  yfir  mér,  þá  minn  fót- 
ur  skeikar;  lát  þá  ei  hælast 
um  við  mig. 

17.  Eg  em  að  falli  kominn 
og  mer  svíar  ekki. 

18.  Eg  játa  minn  misgjörn- 
íng,  og  græt  mína  synd. 

19.  En  mínir  óvinir  lifa  og 
eru  sterkir,  og  þeir  eru  marg- 
ir,  sem  hata  mig  án  saka ; 

20.  Og  þeir  launa  gott  með 
iUu,  sem  hatast  við  mig,  af 
því  eg  leita  eptir  því  góða. 

21.  Yíir  gef  mig  ekki,  Drott- 
inn, minn  Guð ! 

22.  Vertu  ekki  lángt  frá  mér! 
hraða  þú  þer,  mer  til  bjargar, 
Drottinn,  mitt  hjálpræði. 

39.  SÁLMUR. 

Kvein  og  hæn  og  dauðakviði. 
Til  Saungmeistarans  Jedútúníta,  Ijóð  Davíös. 


EG  sagði :  "  gái  eg  að  mín- 
um  vegi,  að  eg  ekki  syndgi 
með  minni  túngu?  geymi  eg 
minn  munn  með  múl,  meðan 
sá  öguðlegi  er  fyrir  mínum 
augum? " 

2.  Eg  var  sem  mállaus  og 
þagði;  eg  þagði  jafnvel  um  hið 
góða,  en  mín  plága  sefaðist 
ekki; 

3.  Mitt  hjarta  brann  í  mer  ; 
í  mínu  skapi  tendraðist  eldur. 
Þá  talaði  eg  með  minni  túngu. 

4.  Drottinn!  láttu  mig  þekkja 
mína  endalykt,  og  minna  daga 
mælir,  að  eg  þekki,  hve  skjótt 
eg  á  að  enda  æíi  mína ; 

5.  Sjá!  sem  þverhönd  heíir 
þú  gjört  mína  daga,  og  mín 
lífstíö  er  hjá  þer  sem  ekkert ; 
sannarlega  er  serhver  maöur 
hegómi,  hversu  fast  sem  hann 
stendur.  Málhvíld. 

6.  Já,  eins  og  skuggi  líður 
maðurinn  áfram;  til  einskis 
gjöra  þeir  ser  mikla  armæðu ; 
þeir  saman  hrúga,  og  vita  ei 
hver  það  fær. 

7.  Og  nú,  Drottinn!  hvers  má 
eg  vona  ?  mín  von  er  á  þer ! 

8.  Frelsa  þú  mig  frá  ölliim 
yfirtroðslum !  Láttu  mig  ekki 
verða  þeim  guðlausu  að  gysi ! 

9.  Þó,  eg  þegi  og  lýk  ekki 
upp  mínum  munni,  því  þú 
gjörðir  það. 

10.  Taktu  þína  plágu  frá  mer, 


538 


SÁLMAE. 


því  eg  stenzt  ekki  högg  þinn- 
ar  handar. 

11.  Þegar  þú  agar  einhvern 
með  synda  sekt,  þá  spiUir  þú 
hans  fegurð,  eins  og  mölur 
(fati) ;  vissulega  er  hver  maður 
hégómi.  Malhvíld. 

12.  Heyr  þú,  Drottinn !  mína 
bæn,  og  snú  þínum  eyrum  að 
mínu  hrópi !  þegi  þú  ekki  við 
mínum  tárum,  því  eg  er  fram- 
andi  hjá  þér;  gestur,  eins  og 
allir  mínir  feður. 

13.  Líttu  frá  mer,  að  eg  megi 
endurnærast,  áður  en  eg  fer 
héðan,  og  er  ekki  meir. 

40.  SÁLMUR. 

Þákhlæti  og  hæn. 
Til  hljdðfærameistarans.  Sálmur  Davíðs. 

EG  beið  Drottins  öruggur ; 
hann  beygði  sig  til  mín 
og  heyrði  mitt  ákall. 

2.  Og  hann  dróg  mig  upp  úr 
þeirri  háskalegu  gröf,  þeirri 
seigu  bleytu,  og  hann  setti 
mína  fætur  á  fastan  klett, 
og  styrkti  minn  gáng. 

3.  Og  hann  lagði  mer  í  munn 
nýtt  kvæöi,  lofsöng  fyrir  vorn 
Guð.  Þaö  skulu  margir  sjá, 
og  öttast  Drottinn,  og  reiða 
sig  á  hann. 

4.  Sæll  er  sá  maður,  sem 
treystir  Drottni,  og  snýr  ei 
sínu  andliti  til  dramblátra,  og 
til  þeirra  lygigjörnu. 


5.  Drottinn,  minn  Guð!  þú 
heíir  margfaldað  þinar  dá- 
semdir  og  ráöstafanir,  oss  við- 
víkjandi;  einginn  er  líkur  þer; 
vildi  eg  kunngjöra  þær,  og 
segja  frá  þeim,  yrðu  þær  ei 
taldar. 

6.  Slaturfprnir  og  matoffur 
þóknast  þer  ekki.  Mín  eyru 
hefir  þú  gegnum  borað ;  brenni- 
fórnir  og  synda  fórn  viltu 
ekki. 

7.  Þá  sagði  eg:  sjá  eg  kem 
með  lögmálsskrána,  skrifaða 
í  mitt  hjarta. 

8.  Mig  lángar  til  að  gjöra 
þinn  vilja,  minn  Guð !  og  þitt 
lögmál  er  innst  1  mínu  hjarta. 

9.  Eg  kunngjöri  þitt  rettlæti 
á  mikiUi  samkomn.  Sjá !  mín- 
ar  varir  þvínga  eg  ekki.  Þú 
veizt  það,  Drottinn ! 

10.  Þitt  rettlæti  fel  eg  ekki 
í  mínu  lijarta.  Þína  trúfesti 
og  hjálpræði  vegsama  eg; 
þína  miskun  og  sannleika  dyl 
eg  ekki  fyrir  þeim  mikla 
söfnuði. 

11.  En  þú,  Drottinn!  drag 
þú  ekki  í  hie  við  mig  þína 
miskun!  láttu  þína  miskun 
og  sannleika  ætið  varðveita 
mig. 

12.  Því  ótöluleg  óhöpp  nm- 
spennamig;  mínar  syndir  hóp- 
ast  í  kríngum  mig,  svo  eg  get 
ekki  séð  útyfir ;  þær  eru  fleiri 


SÁLMAR. 


539 


en  hárín  á  mínu  höf  ði,  og  mitt 
hjarta  heíir  yfirgefið  mig. 

13.  Lát  þer  það  vera  geð- 
þekkt,  Drottinn^  að  frelsa  mig; 
flýttu  þér,  Drottinn!  mér  til 
hjálpar. 

14.  Láttu  þá  sneypast  og  til 
skammar  verða  gjörsamlega, 
sem  sitja  um  mitt  líf ;  láttu 
þá  hörfa  til  baka  og  verða  til 
skammar,  sem  vilja  mer  ilt. 

15.  Lát  þá  verða  hissa  á  sinni 
eigin  skömm,  sem  æpa  til 
mín,  hæ !  hæ  ! 

16.  Þá  fagna  þeir  allir  og 
gleðjast  1  þér,  sem  þín  leita. 
Lát  þá,  sem  elska  þitt  hjálp- 
ræði,  ætiö  segja  :  mikiU  er 
Drottúm. 

17.  Eg  er  vesæll  og  aumur,  en 
Drottinn  hugsar  samt  til  mín. 
Þú  ert  mín  hjálp  og  minn 
Frelsari !  mimi  Guö !  tef  þú 
ekki! 

41.  SÁLMUR. 

Bæn  hins  auma. 
Til  hljóðfærameistarans.  Ljóðmæli  Davíðs. 

SÆLL  er  sá  sem  annast  hinn 
lítilmótlega ;  á  þeim  vonda 
degi  mun  Drottinn  bjarga  hon- 
um. 

2.  Drottinn  mun  varðveita 
hann  og  halda  honum  við  líf- 
ið ;  hann  mun  verða  sæll  á 
jörðunni,  og  þú  munt  ekki 
ofurselja  hann  vild  hans  óvina. 

3.  Drottinn  mun  styrkja  hann 


á  hans  sóttarsæng;  öUu  lians 
rúmi  snýr  þú  við  (til  lækníng- 
ar)  í  hans  sjúkdómi. 

4.  Eg  bið:  Drottinn,  misk- 
una  mér !  lækna  þú  sálu  mína, 
því  eg  heíi  syndgað  á  móti 
þer;  ^ 

5.  Mínir  óvinir  tala  ilt  um 
mig,  og  segja :  nær  ætla  hann 
deyi  ?  nær  mun  hans  nafti 
líða  undir  lok  ? 

6.  Komi  einhver  þeirra  að 
vitja  mín,  talar  hann  fals ;  hans 
hjarta  safnar  sérvonzku;  hann 
geingur  út  og  talar  um  það. 

7.  Allir,  sem  mig  hata,  tala  um 
mig  saman  í  hálfum  hljóðum, 
og  brugga  mér  ilt. 

8.  Og  segja :  bölvun  er  úthelt 
yíir  hann ;  sá  sem  þarna  liggur 
skal  ekki  komast  á  fætur. 

9.  Einnig  sá  maður,  sem  hafði 
frið  við  mig,  sem  eg  reiddi  mig 
á,  sem  át  mitt  brauð,  hann 
lyptir  sínum  hæl  móti  mer. 

10.  En  þú,  Drottinn,  miskuna 
þú  mér,  hjálpaðu  mér  á  fætur, 
að  eg  geti  goldið  þeim  fyrir ; 

11.  Þar  af  se  eg,  að  þú  heíir 
velþóknan  á  mer,  að  minn 
óvinur  hlakkar  ekki  yfir  mér. 

12.  En  mig  styður  þú  í  mínu 
sakleysi,  og  hefir  mig  þer  æfin- 
lega  fyrir  augum. 

13.  Lofaður  veri  Drottinn,  Is- 
raels Guð,  frá  eilíf ð  til  eilíf ðar. 
Amen,  Amen. 


540  SAL 
42.  SlLMUK. 

Laungun  til  Musterisins. 

Til  hljóðfærameistarans.   Undirvísun  fyrir 
Köras  böm. 

Ill  INS  og  hjörturinn  kallar 
J  eptir  rennandi  vatni,  svo 
kallar  min  sál,  Guð !  til  þín. 

2.  Mína  sál  þyrstir  eptir  Guði, 
eptir  þeim  lifandi  Giiði;  nær 
mun  eg  koma  að  eg  sjái  Guðs 
auglit. 

3.  Minn  grátur  er  mín  fæða 
dag  og  nótt,  af  þyí  daglega 
er  við  mig  sagt :  hvar  er  þinn 
Guð? 

4.  Þegar  eg  hugsa  til  þess,  þá 
úthellir  mitt  hjarta  sér  í  tárum, 
hvernig  eg  feröaöist  með  þess- 
um  hop,  og  gekk  með  þeim 
til  Guðs  húss,  með  fagnaðar 
ópi  og  lofsöng,  meðal  þess 
fjölda,  sem  helt  hátíðina. 

5.  Hvers  vegna  ertu  svo 
niðurbeygð,  mín  sál,  og  svo 
óróleg  í  mer?  bíð  þú  eptir 
Guði,  því  enn  mun  eg  þakka 
honum,  því  frá  honum  kemur 
hjálpræðiö. 

6.  O  Guð !  mín  sál  er  niður- 
beygð  í  mer,  af  því  eg  minnist 
þín  frá  Jördanslandi,  og  frá 
Hermon,  því  litla  fjalli. 

7.  Eitt  vatnsfallið  kallar  til 
annars,  með  dunum  þinna 
fossa,  allar  þínar  öldur  og 
bylgjur  steypast  yfir  mig. 


8.  (Áður)  á  daginn  veitti 
Drottinn  mer  sína  miskun,  og 
á  nóttunni  var  hans  lofsöngur 
hjá  mér,  bæn  til  Guðs,  míns 
lífs. 

9.  Nú  segi  eg  við  Guð :  mitt 
bjarg!  hví  hefir  þú  gleymt 
mer?  hví  verð  eg  að  gánga  í 
sorgarbúníngi  þá  óvinurinn  að 
mer  þreyngir  ? 

10.  Mínir  övinir  smána  mig, 
svo  að  mín  bein  merjast,  með 
því  að  segga  iöuglega  við  mig : 
hvar  er  þinn  Guð  ? 

11.  Hvers  vegna  ertu  svo 
niðurbeygð,  mín  sál!  og  svo 
ángur  vær  ?  Bíð  þú  Guðs !  því 
eg  mun  honum  enn  þakkir 
gjöra,  mínum  frelsara  og  mín- 
um  Guði. 

43.  SÁLMUE. 

Bænar  andvarp. 

DÆM  mig,  ó  Guð,  og  taktu 
að  þer  mitt  málefni  möti 
ómildu  fólki;  frelsa  þú  mig 
frá  fláráðum  og  ránglátum 
manni. 

2.  Því  þú  ert  Guð  míns 
athvarfs;  hví  útskúfar  þú 
mér?  hví  skal  eg  gánga  í 
sorgarbúníngi,  í  því  óvinur- 
inn  þreyngir  að  mer? 

3.  Send  þú  þitt  Ijós  og  þína 
náð,  að  hún  leiði  mig  og  flytji 
mig  til  þíns  heilaga  ^alls  og 
til  þíns  bústaöar, 


SÁLMAE. 


541 


4.  Að  eg  megi  komast  til 
Guðs  altaris,  til  Guðs,  míns 
fagnaðar  og  gleði,  og  þakka 
þér  með  hörpuhljóm,  ó  Guð, 
minn  Guð ! 

5.  Hví  ertu  svo  niðurbeygð, 
mín  sál !  og  öróleg  í  mér  ?  bíð 
þú  Guðs;  því  eg  mun  enn 
þakka  honum,  mínum  frelsara 
og  mínum  Guði. 

44.  SÁLMUR. 

Bæn  i  trúarhragða  ofsókn. 

Til  hljóÖfærameistarans.  Kennsluljóð  af 
Kóras  böinum. 

GUÐ !  vér  höfum  heyrt  það 
með  vorum  eyrum,  vorir 
forfeður  sögðu  oss  frá  því 
stórvirki,  sem  þú  gjörðir  á 
þeirra  dögum  í  fornöld. 

2.  Þú  burt  rakst  þjóðirnar  og 
gröðursettir  þá  (forfeðurna) ; 
þú  beittir  hörku  við  þjóöirnar, 
en  útbreiddir  þá, 

3.  Því  þeir  unnu  ekki  landið 
með  sínum  sverðum,  og  þeirra 
armur  gaf  þeim  ekki  sigur, 
heldur  þín  hægri  hönd  og 
þinn  armur,  og  þíns  andlitis 
íjós,  af  því  þú  bafðir  velþókn- 
an  á  þeim. 

4.  Þú  hinn  sami,  ó  Guð !  ert 
minn  konúngur;  send  þú  Jak- 
ob frelsi  I 

5.  Fyrir  þína  aðstoð  leggj- 
um  vér  að  velli  vora  óvini; 
í  þínu  nafhi  troðum  ver  und- 


ir  fötum  þá,  sem  rísa  oss  á 
móti. 

6.  Því  eg  reiði  mig  ekki  á 
minn  boga,  og  mitt  sverð  get- 
ur  ekki  frelsað  mig. 

7.  En  þú  frelsar  oss  frá  vor- 
um  övimim,  og  sneypir  þá, 
sem  oss  hata. 

8.  Af  Guði  viljum  ver  hrósa 
oss  daglega  og  vegsama  þitt 
nafn  eilíflega.  Málhvíld. 

9.  En  nú  útskúfaðir  þú  oss 
og  lézt  oss  verða  til  skammar; 
þú  vildir  ei  fara  út  með  vor- 
iim  her. 

10.  Þú  lezt  oss  hopa  fyrir 
vorum  mótstöðumönimm,  og 
þeir,  sem  oss  hata,  feingu 
herfáng. 

11.  Þú  gjörðir  oss  að  slátrun- 
ar  hjörð,  og  tvístraðir  oss  með- 
al  þjöðanna. 

12.  Þú  seldir  þitt  folk  fyrir 
ekkert,  þú  lézt  ekki  verð  á 
því  vaxa. 

13.  Þú  gjörðir  oss  að  forsmán 
hjá  vorum  nábúxim,  aö  spotti 
og  háði  þeim,  sem  búa  í  kríng- 
um  oss. 

14.  Þú  gjörðir  oss  að  orðs- 
hætti  meðal  þjóðanna,  svo  að 
menn  skaka  að  oss  höfuöin 
meðal  annara  þjööa. 

15.  Hvern  dag  stendur  mín 
smán  fyrir  mér,  og  míns  and- 
litis sneypa  þekur  mig, 

16.  Vegna  spottarans  orða 


542 


SÁLMAK, 


og  hiiis  lastmáluga ;  vegna 
övinarins  og  hins  hefndar- 
gjarna. 

17.  Alt  þetta  er  yíir  oss  kom- 
iö,  þó  höfum  ver  ekki  gleymt 
þer,  og  ekki  rofið  þinn  sátt- 
mála. 

18.  Vort  hjarta  sneri  ser  ekki 
frá  þer,  og  vor  gángur  beygð- 
ist  ekki  frá  þínum  vegi, 

19.  En  þótt  þú  hrintir  oss 
niður  til  drekanna  bústaðar 
og  hyldir  oss  með  dauðans 
skugga. 

20.  Ef  ver  hefðum  gleymt 
nafni  vors  Guðs,  og  upp  rétt 
vorar  hendur  til  annarlegs 
Guðs, 

21.  Mundi  Guð  þá  ekki  rann- 
saka  það?  því  hann  þekkir 
hjartans  leyndardöma. 

22.  En  fyrir  þína  skuld  er- 
mn.  ver  daglega  deyddir,  vér 
erum  álitnir  sem  slátrunar- 
sanðir. 

23.  Vakna  þú,  Drottinn !  hví 
sefur  þú  ?  stattu  upp !  útskúfa 
oss  ekki  eilíflega. 

24.  Hví  byrgir  þú  þitt  aug- 
lit,  og  gieymir  vorri  eymd  og 
þreyngíngu  ? 

25.  Því  niðurbeygð  í  duptið 
er  vor  sál;  og  líkama  vorum 
er  til  jarðar  niðurþrýst. 

26.  Bú  þig  út,  vor  hjálpari! 
og  frelsa  oss  sakir  þinnar 
miskunar. 


45.  SÁLMUE. 

Kontings  lofgjörð. 

Til  hljdðfærameistarans.    Kennsluljdð  af 
Kóras  börnum,  elskusamlegt  kvæöi. 

MITT  hjarta  úteys  sér  í 
yndislegu  kvæði.  Eg  vil 
flytja  Ijóð  konúnginum;  mín 
túnga  sé  sem  penni  hins  liðuga 
skrÖara. 

2.  Fríðari  ertu  heldur  en 
mannanna  börn,  yndi  streym- 
ir  frá  þínum  vömm,  því  Guð 
heíir  blessaö  þig  eilíflega. 

3.  Gyrztu  sveröi  við  þína  hlið, 
þú  hetja !  þinni  prýði  og  dýrð  ! 

4.  Og  far  þú  heppilega  fram  í 
þinni  dýrð,  sakir  þíns  sann- 
leika,  hógværðar  og  rettvísi. 
Dásamleg  verk  skal  þín  hægri 
hönd  kenna  þer ! 

5.  Þínar  örfar  eru  hvestar; 
þjóðir  skulu  falla  fyrir  þér. 
Þær  (örfarnar)  skulu  fara  í 
hjarta  konúngsins  óvina. 

6.  Þitt  hásæti,  ó  Guð !  stendur 
æ  og  ætíö  varandi.  Þíns  ríkis- 
sproti  er  rettlætisins  sproti. 

7.  Þú  elskar  rettvísi,  og  hatar 
óguðlegleika;  þess  vegna  heíir 
Guð,  þinn  Guð,  smurt  þig  með 
fagnaðarins  viðsmjöri,  framar 
en  þína  meöbræður. 

8.  Myrra,  alóe  og  kasía  eru 
öU  þín  klæði;  frá  fílabeins- 
höUinni  gleðja  þeir  þig. 

9.  Konúnga  dætur  eru  med- 
al þinna  útvöldu ;  Drottníngin 


SÁLMAR. 


543 


stendur  við  þína  hægri  hönd  í 
guUi  frá  Ofír. 

10.  Heyr  þú,  dóttir,  og  líttu 
til,  og  heyg  þitt  eyra,  og  gleym 
þínu  fólki  og  þíns  föður  húsi. 

11.  Konúngurinn  hafi  geð- 
þekkni  á  þinni  fegurð;  hann 
er  þinn  herra,  og  þú  skalt  tjá 
honum  hollustu. 

12.  Týrus  dætur  með  gjöfum 
niður  beygja  sig  fyrir  þínu  aug- 
liti,  ríkismenn  meðal  fólksins. 

13.  Mikið  vegsamleg  er  kon- 
lingsdottirin  inni  (í  sínu  her- 
bergi);  hennar  klæönaður  er 
gulli  lagður. 

14. 1  útsaumuðum  klæðum  er 
hún  til  konúngsins  leidd.  Mey- 
arnar,  sem  fylgja  henni,  skal 
til  þín  leiöa. 

15.  Þær  skal  framleiða  með 
fögnuði  og  gleði,  og  þær  skulu 
koma  í  konÚDgsins  höU. 

16.  Synir  skulu  vera  þér  í  for- 
eldra  stað ;  þú  munt  gjöra  þá 
að  höfðÍDgjum  í  öUu  landinu. 

17.  Eg  vil  vegsama  þitt  nafn 
meðal  allra  kynkvísla;  því 
skulu  þjóðirnar  þig  heiðra  æ- 
tíð  og  eilíflega. 

46.  SÁLMUR. 

ÞálcJdæti  eptir  afstaðinn  hdska. 
Til  hljóðfærameistarans  ;  af  Kóras  bömuin ; 
kvæði  á  (hljóðfærið)  Almúth. 

GTJÐ  er  vort  athvarf  og 
styrkur,  hjálp  í  þreyng- 
íngum  margreynd ; 


2.  Því  hræðumst  ver  ekkert, 
þó  að  jörðin  fari  úr  lagi,  og 
fjöUin  flytjist  mitt  í  hafið. 

3.  Þó  að  sjórinn  ólgi  og  æsist, 
svo  að  fjöllin  hristist  af  hans 
ofsa.^Málhvíld. 

4.  Áin  mun  samt  og  hennar 
rennur  gleðja  Guðs  stað,  heil- 
agan  bústað  ens  hæzta. 

5.  Guð  er  mitt  í  honum;  hann 
skal  ekki  bifast.  Guð  verndar 
hann  (þegar  morguninn  fram- 
brýzt)  í  tíma. 

6.  Þjóðirnar  geisa;  ríkin  bif- 
ast, hann  útsendir  sína  raust, 
jörðin  bráðnar. 

7.  Drottinn  allsherjar  er  með 
oss.  Jakobs  Gnð  er  vort  vígi. 
Málhvíld. 

8.  Komið  og  sjáiö  Drottins 
verk,  hversu  hann  gjörir  eyði- 
leggíngu  á  jörðunni. 

9.  Hann  lætur  stríðum  linna 
til  jarðarinnar  enda,  sundur 
brýtur  bogann,  og  höggur 
sundur  spjötin,  uppbrennir 
vagnana  með  eldi. 

10.  Hættið  ög  viðurkennið:  að 
eg  er  Guð,  upphafinn  meðal 
þjóðanna,  upphaíinn  á  jörðunni. 

11.  Drottinn  allsherjar  er  með 
OSS.  Jakobs  Guð  er  vort  vígi. 
Málhvíld. 

47.  SÁLMUR. 

Lofgjord  eptir  feinginn  sigur. 

Til  hljóöfærameistarans  ;  af  K<5ras  börnum ; 
Ijóðmæli. 


544 


SÁLMAR. 


KLAPPIÐ  lófum  saman, 
allar  þjóðir!  fagnið  fyrir 
Drottni  með  gleði  hljóm ! 

2.  Því  Drottinn,  sá  æösti,  er 
voldugur,  mikiU  konúngur  á 
allri  jörðiinni. 

3.  Hann  lagði  fólkið  undir  oss, 
og  þjóðirnar  undir  vora  fætur. 

4.  Hann  valdi  oss  vorn  arf, 
dýrð  Jakobs,  sem  hann  elsk- 
aði. 

5.  Giið  sté  Tipp  með  fagnað- 
ar  raust,  Drottinn  með  lúðar 
hljómi. 

6.  Sýngið  fyrir  Guði,  6  sýngið! 
sýngið  fyrir  vorum  konungi!  6 
sýngið ! 

7.  Því  Guð  er  konúngur  allr- 
ar  jarðarinnar.  Sýngið  honum 
öálma ;  Guð  ríkir  yíir  þjóðunum. 

8.  Guð  situr  í  sínu  heilaga 
hásæti. 

9.  Höfðíngjar  þjóðanna  safn- 
ast  sem  folk  Guðs  Abrahams, 
því  Guði  til  heyra  höfðíngj- 
ar  jarðarinnar ;  hann  er  mjög 
upphafinn. 

48.  SÁLMUR. 

ÞahJdæti  fyrir  J erúsálems  frélsun. 
Ljóð  af  Kóras  börnmn. 

MIKILL  er  Drottinn,  og 
háloflegur  í  borg  vors 
Guðs  á  sínn  heilaga  fjalli ! 

2.  Yndislega  rís  Síons  fjall, 
gjörvalls  landsins  gleöi,  norð- 
an  til  við  borg  þess  mikla 
konúngs. 


3.  Guð  er  alþektur  verndari 
í  hennar  höllnm. 

4.  Því  sjá!  konúngarnir  komu 
saman,  en  þeir  fóru  allir  fram 
hjá. 

5.  Þegar  þeir  litu  þángað, 
hnykkti  þeim  við.  Þeir  skelk- 
nðust  og  flýttu  ser  burt. 

6.  Skjálfti  kom  yíir  þá,  ángist, 
sem  konmmar,  er  tekur  jóð- 
sótt ; 

7.  Sem  austanvindur  er  brýt- 
ur  Tarsus  skipin. 

8.  Eins  og  ver  höfam  heyrt, 
svo  sáum  ver  það  í  borg  als- 
herjar  Drottins,  í  borginni 
vors  Guðs.  Gnð  varðveitir 
hana  eilíflega.  Málhvíld. 

9.  Ver  hugsnm,  ó  Guð!  til 
þinnar  miskunar  her  í  þínn 
musteri. 

10.  Eins  og  þitt  nafn,  ó  Guð ! 
svo  nær  þín  lofgjörð  til  jarðar- 
innar  enda ;  af  réttlæti  er  þín 
hægri  hönd  full. 

11.  Síons  fjall  gleður  sig,  Jú- 
dalands  dætur  fagna  yfir  þín- 
um  dómum. 

12.  Gángið  nmkríng  Síon  á 
alla  vegu,  og  teljið  hennar 
turna ; 

13.  Takið  eptir  hennar  múr 
veggjum,  gángið  um  hennar 
hallir,  að  þer  getið  sagt  frá 
því  hinum  komandi  kynslóð- 
nm. 

14.  Þyí  þessi  Guð  er  vor  Guð 


SÁLMAR. 


545 


æ  og  eilíflega ;  hann  fylgir  oss 
til  æíiloka. 

49.  SÁLMUR. 

Hitggun þeirra,  sem  liða  öfsókn  af  peim  voldiígu. 
Til  saungmeistarans  ;  af  Kdias  börnum  ;  Ijóð. 

HEYRIÐ  þetta,  allar  þjoðir, 
snúið  liíngað  yðar  eyrum, 
allir  heimsins  innbúar, 

2.  Bæði  háir  og  lágir,  ríkir 
og  fátækir,  allir  til  samans. 

3.  Minn  munnur  talar  vísd- 
óm,  og  hugsun  míns  hjarta  er 
skynsemd. 

4.  Eg  vil  hneygja  mitt  eyra 
til  Ijóðmæla,  og  framsetja  mitt 
andríka  tal  með  hörpuhljóm* 

5.  Hvers  vegna  á  eg  að  óttast 
á  hinuin  vondu  dögum,  þegar 
minna  fóttroðenda  vonzka  nm- 
kríngir  mig  ? 

6.  Þeirra,  sem  reiða  sig  á  sinn 
auð,  og  stæra  sig  af  sínu  mikla 
ríkidæmi  ? 

7.  Einginn  getur  frelsað  sinn 
bróður  ne  við  Guð  forlíkað, 

8.  Því  hans  sálar  (lífs)  end- 
urlausn  kostar  ofmikið,  (og 
hann  lilýtur  að  sleppa  því  að 
eilífu), 

9.  Að  hann  lifi  að  eilífu  og 
sjái  ekki  gröfina. 

10.  Því  menn  sjá,  að  hinir 
vitru  deya,  að  liinn  fávísi  og 
heimski  deya  líka,  og  ofurselja 
auð  sinn  til  annara. 

11.  Þeir  hngsa  aö  hús  sitt 
standi  eilíflega,  og  sinn  bústað- 


ur  frá  kyni  til  kyns,  að  þeirra 
nafn  muni  verða  víðfrægt  á 
jörðunni. 

12.  En  jafnvel  sá  maður,  sem 
er  í  virðíngu,  verður  ei  varan- 
legur;  hann  líkist  dýrunum, 
sem  menn  slátra. 

13.  Þessi  þeirra  breytni  er 
lieimska,  þó  taki  nndir  þeirra 
tal  þeir,  sem  þeim  fylgja.  Mál- 
hvíld. 

14.  Eins  og  fe  em  þeir  reknir 
til  helju;  dauðinn  eyðir  þeim; 
bráðum  munu  þeir  hreinskilnu 
ofan  á  þá  gánga,  og  gröíin 
mun  afmá  þeirra  mynd,  svo 
að  þeir  eingan  bústað  skulu 
framar  hafa. 

15.  En  Gnð  mun  frelsa  mína 
sálu  af  dauðans  valdi,  því  hann 
hefir  tekið  mig  að  sér.  Mál- 
hvíld. 

16.  Óttastu  ekki,  þó  einliver 
gjörist  ríkur,  þó  dýrð  hans 
Mss  verði  mikil. 

17.  Því  liann  mnn  ekkert  með 
ser  taka  þegar  liann  deyr,  hans 
dýrð  fylgir  honum  ekki, 

18.  Þó  aö  hann  telji  sig  sælan 
meðan  hann  liíir,  og  þó  þeir 
hrósi  þer  fyrir  það,  að  þú  held- 
ur  þig  vel, 

19.  Þú  skalt  þó  koma  til 
kynslóðar  þinna  feðra,  sem  að 
eilífu  ekki  sjá  Ijósið. 

20.  Sá  maður  sem  er  í  dýrð, 
hafi  hann  ekki  vitið,  þá  er  hann 

Mm 


546 


SÁLMAE. 


líkur  fénaðinum  sem  er  hand- 
samaður. 

50.  SÁLMUR. 

TJm  þd  rettu  Guðs  dýrJcun. 
(Sálmur  Asafs. 

GVB,  Guð  Ðrottinn  talar 
og  kallar  jarðarinnar  inn- 
byggjendur  frá  uppruna  sólar 
alt  til  hennar  niðurgaungu. 

2.  Frá  Síon,  fegurðarinnar  í- 
mynd,  opiuberar  Guð  sig  dýrð- 
lega. 

3.  Vor  Giið,  liann  kemur  og 
þegir  ekki,  lieldur  geingur 
á  undan  lioniim  og  í  kríng 
um  hann  er  mikiU  stormvínd- 
ur; 

4.  Haiin  kallar  til  himinsins 
uppyíir,  og  til  jarðarinnar,  til 
að  dæma  sitt  fölk. 

5.  "Safnið  mér  mínum  lieil- 
ögu,  sem  gjört  hafa  sáttmála 
við  mig  með  fórnum," 

6.  (Og  himnarnir  skulu  kunn- 
gjöra  lians  rettvísi,  því  Guð 
er  sá  sem  dæmir).  Málhvíld. 

7.  Heyr,  mitt  folk !  láttu  mig 
tala  Israel !  eg  vil  vitna  fjTÍr 
þér ;  eg  er  Guð,  þinn  Guö. 

8.  Fyrir  þinna  fórnfærínga 
sakir  ávíta  eg  þig  ekki.  Þín- 
ar  brennifórnir  eru  jafnan 
frammi  fyrir  mer. 

9.  Eg  þarf  ekki  iixans  úr  þínu 
húsi,  né  geithafursins  úr  þimii 
stíu. 

10.  Því  öU  dýrin  á  mörkinni 


heyra  mér  til,  og  dýrin  á  flöU- 
unum  þúsundum  saman. 

11.  Eg  þakki  alla  fuglana  á 
fjöUunum,  og  dýrin  á  mörkinni 
eru  mer  kunnug. 

12.  Þó  mig  húiigraði,  mundi 
eg  ekki  segja  þér  frá  því,  því 
jörðin  er  mín  og  alt  sem  á 
henni  er. 

13.  Ætla  eg  eti  uxanna  kjöt, 
eða  drekki  hafranna  blóð  ? 

14.  Fær  þú  Guði  þakkar- 
gjörð  og  gjaíd  þú  hinum  æösta 
þíii  heit. 

15.  Ákalla  mig  í  neyðinni; 
eg  niTin  frelsa  þíg,  og  þú  skalt 
vegsama  mig. 

16.  Eii  tils  bins  óguðlega  seg- 
ir  Guð :  hvaö  kemur  þer  það 
viö,  að  tala  um  mína  setnínga, 
og  taka  miíin  sáttmála  þér  í 
miinn, 

17.  Þar  eð  þú  liatar  agann,  og 
kastar  mínum  orðum  á  bak 
þer  aptur  ? 

18.  Þegar  þú  ser  þjóíinn,  fer 
þú  með  honum,  og  heíir  sam- 
íelag  við  hórunarmeiiQ. 

19.  Þinn  munn  liefir  þú 
til  ils,  og  þín  túnga  bruggar 
svik. 

20.  Þú  situr  og  talar  móti 
þínum  bróður,  og  rógber  son 
þinnar  móður. 

21.  Þetta  hefir  þú  aðliafzt, 
og  eg  liefi  þagað ;  þá  hugsaðir 
þú,  aö  eg  væri  líkur  þer.  En 


SAL  MAE. 


eg  mun  hegna  þer  og  láta  þig 
sjá. 

22.  Hyggið  að  þessu,  þér  sem 
haíiö  gleymt  Guði,  aö  eg  ekki 
sundurtæti  svo,  að  einginn  geti 
bjargað. 

23.  Hver  sem  fram  ber  þakkar 
gjörð,  sá  heiðrar  mig,  og  hver 
sem  gáir  að  sínuiii  vegi,  þann 
vil  eg  láta  sjá  Guðs  liðsinni. 

51.  SÁLMUR. 

Bæn  um  fyrirgefm'ng. 

Til  hljóðfærameistarans.  Sálmur  Davíðs,  þá 
Natan  spámaðnr  kom  til  hans,  eptir  að 
hami  lagðist  með  Bersebu. 

MISKUNAmer,  Guð!  eptir 
þinni  gæzku,  og  aímá 
mínar  yfirtroðslur  e]3tir  þinni 
miklu  miskunsemi. 

2.  Þvo  mig  lireinan  af  minni 
misgjörð  og  hreinsa  mig  af 
minni  sjnd. 

3.  Því  eg  þekki  mína  yfir- 
troðslii,  og  mín  synd  er  ætíð 
frammi  fyrir  mer. 

4.  Þér,  já,  þér  einum  hef  eg 
á  móti  brotið,  og  að  liafst  hið 
illa  fyrir  þinni  augsýn,  svo  þú 
ert  réttvís,  þegar  þú  talar,  og 
hreinn,  þegar  þú  dæmir. 

5.  Sjá!  í  misgjörð  em  eg  fædd- 
ur,  og  mín  móðir  lieíir  getið 
mig  í  synd. 

6.  Sjá !  þú  hefir  velþóknan  á 
hjartans  hreinskilni ;  kenn  þú 
mer  vísdóminn  í  kyrrþey. 

7.  Þvo  þú  mig  með  ísöpi  af 


synd,  svo  eg  ver5i  hreinn;  þvo 
þú  mig,  svo  eg  verði  hvítari 
en  snjor! 

8.  Láttu  mig  ver5a  varan  við' 
fögnuð  og  gleði,  svo  aö  þau 
bein  hressist  við,  sem  þú  heíir 
sundurmarið. 

9.  Byrg  þitt  auglit  fyrir  mín- 
iim  syndnm,  og  afmá  allar  mili- 
ar misgjöröir ! 

10.  Skapa  í  mer  breint  hjarta, 
ó  Guð  f  og  endurnýa  í  mer 
stöðugan  anda! 

11.  Kasta  mer  ekki  biirt  frá 
þínu  augliti,  og  tak  ekki  þinn 
Heilaga  Anda  frá  mer ! 

12.  Gef  mer  aptur  fögnuð 
þíns  frelsis,  útbú  mig  meö  ör- 
liggum  anda. 

13.  Þá  skal  eg  kemia  yíir- 
troðslumönnunum  þína  vegu^ 
og  syndarar  munu  snúa  ser  til 
þín. 

14.  Frelsa  mig  frá  blóðskuld, 
Guð !  minn  frelsis  Guð !  svo 
að  mín  túnga  fagni  yíir  þinni 
gæzku ! 

15.  Drottinn !  opna  þú  mínar 
varir,  svo  minn  munniir  kunn- 
gjöri  þitt  lof. 

16.  Því  þú  lieíir  einga  vild 
á  fórnnm,  annars  mmidi  eg 
greiða  þer  þær ;  á  brenni  fórn; 
heíir  þú  ekld  velþöknan. 

17.  Sundiir  kraminn  andi  er 
Giiöi  þægileg  fórn.  Harm 
þrúngið  og  sundur  marið  hjarta 

M  m2 


548 


SÁLMAR. 


munt  þú,  ó  Guð!  ekki  fyrir- 
líta. 

18.  Gjör  þú  vel  við  Síon  eptir 
þinni  gæzku.  Uppbygg  þú  Je- 
rúsalems  múrveggi ! 

19.  Þá  munt  þú  gleðjast  af 
guðrækílegum  fórnum,  brenni- 
fórnum  og  aðalfórnum.  Þá 
munu  menn  fórnfæra  uxiim  á 
þínu  altari. 

52.  SÁLMUR. 

Möíi  dramhldtum  övin. 

Keiiiisluljóð  Davíðs,  pegar  Dóeg  Edomíti 
kom  og  kimngjöiði  Sál,  og  sagði :  DavíÖ 
er  komiiin  í  Akímeleks  hús. 

HVÍ  stærir  þú  þig  af  þÍDni 
vonzku  þú,  harðstjóri? 
Guðs  miskun  varir  dag  hvern. 

2.  Þín  túnga  ástundar  ein- 
tóman  skaða,  lík  beittnm 
rakhníf,  þú  vélasmiður  í 

3.  Þú  elskar  ilt,  en  ekki  gott, 
lygi  meir,  en  að  tala  það,  sem 
rétt  er.  Málhvíld. 

4.  i>ú  elskar  alt  skaðræðistal, 
þú  svikafiilla  túnga ! 

5.  Guð  mun  líka  tortýna  þer 
algjörlega;  hann  mun  burttaka 
þig  og  útryðja  þér  af  tjaldbúð- 
irnii,  og  uppræta  þig  af  landi 
þeirra  sem  lifa.  Málhvíld. 

6.  Og  þeir  ráðvöndu  nmiiu 
sjá  það  og  óttast,  og  að  hon- 
um  muim  þeir  hlægja  og  segja: 

7.  "  Sjá  þar  þann  mann,  sem 
ekki  hélt  Guð  fyrir  sinn  styrk, 
heldur  reiddi  sig  á  sinn  mikla 


auð,  og  áleit  vonzkuna  sinii 
krapt." 

8.  En  eg  mun  vera  sem  grænn 
viðsmjörs  viður  í  Guðs  húsi ; 
eg  reiði  mig  á  Giiðs  miskun 
um  aldir  og  að  eilífu. 

9.  Eg  miin  þakka  þér  eilííiega 
fyrir  það  þú  gjörðír,  og  eg 
mtm  vona  á  þitt  nafn,  því 
það  er  gott  fyrir  augum  þínna 
heílögn. 

53.  SÁLMUE. 

UmJcvörtun,  hvað  menn  eru  vondir. 

Til  hljóöfærameistarans,  að  spila  á  flaiitu, 
Kennsluljóð  Davíífe. 

HEIMSKÍNGINN  segir  í 
sínn  hjarta :  "  það  er  eing- 
inn  Guð  til."  Vond  og  við- 
Tirstyggileg  eru  þeirra  verk ; 
einginn  er  sá,  sem  gjöri  gott. 

2.  Guö  lítur  af  liimni  niður 
yíir  mannanna  börn,  til  að 
sjá  hvert  nokkur  sé  hygginn, 
nokkur,  sem  leiti  Guðs. 

3.  Þeír  eru  allir  fallnir  frá, 
allir  spiltir,  einginn  er  sá,  sem 
gjörir  gott,  ekki  einn. 

4.  Ætla  þeir  komi  ekki  til 
viðurkennÍDgar,  sem  rángt 
gjöra,  þeir  sem  uppeta  mitt 
fólk,  eins  og  brauö,  og  ei 
ákalla  Guð? 

5.  Jú!  þeir  mumi  verða  ótta- 
slegnir,  þar  sem  ekkert  er  að 
óttast ;  því  Guð  tvístrar  þeirra 
beinum,  sem  setja  herbúöir  á 
móti  þer,  þú  gjörir  þá  til 


SÁLMAR. 


549 


skammar,  því  Guð  heíir  út- 
skúfað  þeim. 

6.  Frá  Síon  komi  Israel  frelsi! 
leiði  Guð  lieirn  aptur  sitt 
hertekna  folk,  þá  mun  Jakob 
fagna,  og  ísrael  gleðjast. 

54.  SÁLMUR. 

Bæn  og  traust  tU  Guðs. 

Til  paungmeistarans,  á  streingjaleik.  Kennslu- 
]j(5ð  eptir  Davíð,  þ^ar  Sefitar  komu  og 
•  sögðu  við  Sál :  hefir  ekki  Davíð  falið  sig 
hjá  oss  ? 

GUÐ !  frelsa  mig  fyrir  þitt 
nafn,  og  lát  mig  ná  rétti 
fyrir  þinn  krapt. 

2.  Guð !  lieyr  mína  bæn,  beyg 
þitt  eyra  til  orða  míns  muiins ; 

3.  Því  útlendir  rísa  möti  mer, 
og  harðstjórar  sitja  um  mitt 
líf,  og  hafa  ekki  Guð  sér  fyrir 
augum.  Málhvíld. 

4.  Sjá !  Guð  er  minn  hjálpari. 
Drottiiin  er  sá,  sem  við  heldur 
mínu  lífi, 

5.  Hann  mun  endurgjalda 
vonzkuna  mínum  óvmiim ;  já, 
afmá  þú  þá  eptir  þinni  trúfesti. 

6.  Fúslega  miin  eg  færa  þer 
fórnir,  vegsama  þitt  nafn, 
Drottinn !  því  þaö  er  gott. 

7.  Af  því  hann  frelsaði  mig  af 
allri  neyð,  og  mitt  auga  gladdi 
sig  yíir  mínum  óvinum. 

55.  SALMUR. 

Bæn  möti  svikulum  vin. 

Til  hljóðfærameistarans,  á  streingjaleiL 
Kennsliiljdð  Davíðs. 


GUÐ !   snú  þínu  eyra  til 
minna  bæna,  og  fel  þig 
ekki  fyrir  minni  grátbeiðni. 

2.  Gef  gaum  að  mer  og  bæn- 
heyr  mig ;  eg  ráfa  til  og  frá  í 
minni  sorg,  og  kveina  vegna 
ovinarins  óhljóða, 

3.  Vegna  vmdirokunar  bins 
öguðlega,  því  þeir  vilja  gjöra 
mér  órétt  og  í  reiði  ofsækja 
mig  með  hatri. 

4.  Mitt  hjarta  skelfur  í  mér, 
og  dauöans  ángist  yíir  fellur 
mig.^ 

5.  Ótti  og  skjálfti  kemur  yíir 
mig,  og  of  boð  þeknr  mig. 

6.  Eg  segi  viö  sjálfan  mig  :  æ, 
að  eg  hefði  vængi  sem  dúfa, 
þá  mundi  eg  fljúga  bnrt  og 
leita  að  ró. 

7.  Eg  mundi  fara  lángt  1  burt, 
og  (vera  á  nóttunni)  á  eyði- 
mörku.  Málhvíld. 

8.  Fljótar  skyldi  eg  burtflýa 
en  ákaflegur  stormur,  öveður. 

9.  Drottinn !  afmá  þú  þá ;  sund- 
ur  skipt  þú  þeirra  túngum,  því 
eg  sé  of  beldi  og  sundurþykkju 
í  staðnum. 

10.  Nótt  og  dag  geingur  þetta 
um  kríng  á  bans  múrveggjum. 
Ránglæti  og  mæða  er  í  bonum 
miðjum. 

11.  Tjón  mitt  í  honum,  og 
frá  bans  strætum  víkja  ekki 
svik  og  fals. 

12.  Það  er  ekki  fjandmað- 


550 


SlLMAE; 


tirinn,  sem  svívirðir  mig;  eg 
mundi  þola  það.  Þaö  er  ekki 
sá,  sem  mig  öfundar,  sem 
lilakkar  yíir  mér;  eg  mundi 
fela  mig  fyrir  honum, 

13.  Heldur  erfc  þú  það,  maður, 
sem  eg  mat  jafnt  mer,  mimi 
félagi  og  minn  kunníngi. 

14.  Við  sem  ráöguðumst  sam- 
an  vinsamlega,  sem  geingum 
saman  í  Guös  liús. 

15.  Dauöinn  komi  sviplega 
yíir  þá,  svo  þeir  fari  lifandi 
niður  í  helju,  því  að  vonzka 
er  í  þeirra  bústööum,  mitt  í 
þeim. 

16.  Eg  kalla  til  Guðs,  og 
Drottimi  mim  frelsa  mig. 

17.  Um  kvöld,  morgna  og 
miðdegi  kvarta  eg  og  and- 
varpa;  hann  heyrir  mína  raust. 

18.  Hann  frelsar  mína  sálu 
frá  stríði,  og  veitir  frið,  því 
margir  eru  á  móti  mér. 

19.  Guð  lieyrir  mig  og  auð- 
mýkir  þá.  Hami  sem  var  frá 
eilífð,  mun  auðmýkja  þá,  mál- 
hvíld;  ekki  bæta  þeir  sig,  og 
ekki  óttast  þeir  Guö, 

20.  Þeir  leggja  hendur  á  sína 
stallbræður,  og  rjúfa  skamm- 
arlega  sína  sáttmála, 

21.  Þeirra  munmir  er  klökkv- 
ari  en  smjör,  og  hafa  þó  stríð 
í  hug ;  þeirra  orð  eru  mjúkari 
en  viðsmjör,  og  eru  þó  brugð- 
in  sverð. 


22.  Varpa  áhyggju  þinni  á 
Drottin,  og  hann  mun  veita 
þér  atvimiu;  hann  mun  ekki 
leyfa  að  eilífu,  aö  hinn  ráö- 
vandi  bifist. 

23.  En  þú,  ó  Guö !  munt 
steypa  þeim  (vondu)  niöur 
í  glötunarinnar  gröf.  Hinir 
drápgjörnu  og  fláráðu  munu 
ei  hálíha  sína  lífdaga.  En  eg 
vil  reiða  mig  á  þig. 

56.  SÁLMUE. 

Traust  á  Guðs  hjdlp  gegn  övinum. 

Til  hljóðfærameistarans  ;  eptir  lagi :  "mállaiis 
dúfa  í  fjærlægum  skdgi ;"  Davíðs  huggun- 
arljóð,  þá  Fiíistear  höföu  hertekið  haiiii 
íGat. 

GUÐ !  vertu  mer  náðugur, 
því  mennirnir  vilja  upp 
svelgja  mig,  óvinirnir  þreyngja 
að  mér  daglega. 

2.  Upp  svelgja  vilja  mig  mínir 
óvinir  á  hverjum  degi,  því 
margir  eru  þeir,  sem  rembi- 
lega  stríða  á  móti  mer. 

3.  Þegar  eg  er  hræddur,  þá 
treysti  eg  þer ; 

4.  Af  Guði  stæri  eg  mig,  af 
bans  orði;  á  Guð  treysti  eg, 
og  óttast  ekki;  hvað  geta 
mennirnir  gjört  mér  ? 

5.  Hvern  dag  hindra  þeir  mín 
verk;  allar  þeirra  hugsanir  eru 
móti  mer,  til  ils. 

6.  Þeir  fylgjast  að  og  fela  sig, 
og  gá  að  mínum  sporum,  því 
þeir  sitja  um  mitt  líf. 


SÁLMAE. 


7.  Ætla  þeir  komist  undan 
hegníngu,  svo  ránglátir  sem 
þeir  em  ?  Guö !  legg  þá  að 
velli  í  þinni  reiði ! 

8.  Tel  þú  mína  útlegð ;  geim 
þú  mín  tár  í  þinni  flösku ; 
standa  þau  ei  í  þmni  bók? 

9.  Þá  munu  mínir  óvinir  hörfa 
undan  á  þeim  degi,  er  eg 
kalla:  þetta  veit  eg,  að  Guð 
er  með  mer. 

10.  Af  Guði  stæri  eg  mig,  af 
hans  orði ;  af  Drottni  stæri  eg 
mig,  af  hans  orði. 

11.  A  Guð  reiði  eg  mig,  eg  er 
öhræddur;  hvað  geta  menn- 
irnir  ^*ört  mer? 

12.  Heit  við  þig,  ó  Guð  !  hvíla 
á  mer ;  með  þakkar  förn  vil  eg 
þer  þau  færa ; 

13.  Því  þú  frelsar  mína  sálu 
frá  dauöanum,  já,  mína  fæt- 
ur  frá  hrösun,  svo  eg  má 
gánga  fyrir  Guði  í  Ijösi  lifandi 
manna. 

57.  SÁLMUR. 

Bæn  um  hjcClp.  Trúartraust. 

Til  hljóðfærameistarans  ;  með  lagi :  spiU  ekki. 
Davíðs  huggimarljóð,  þá  hann  flj^ði  fyrir 
Sál  í  helliim. 

GUÐ,  vertu  mer  náðugur! 
vertu  mer  náðugur.  Því 
mín  sál  ílýr  til  þín;  eg  flý  í 
skugga  þinna  vængja,  þángað 
til  ógæfan  er  framhjá  farin. 
2.  Eg  kalla  til  bins  æðsta 


Guðs,  til  Guðs,  sem  fyrir  mig 
vinnm\ 

3.  Hann  sendir  niöur  af  himni 
og  frelsar  mig;  hann  sneypir 
þá  sem  vilja  iipp  svelgja  mig. 
Málhvíld.  Guð  sendir  sína 
miskun  og  trúfesti. 

4.  Mitt  lif  er  meðal  Ijóna; 
eg  ligg  meðal  þeirra,  sem 
lit  þeyta  eldi  meðal  manna, 
hverra  tennur  eru  spjót  og 
örvar,  og  hverra  tiingur  eru 
beitt  sverð. 

5.  Láttu  sjá  þig,  ö  Guð !  yíir 
himnunum,  og  þína  dýrð  yfir 
allri  jörðunni ! 

6.  Þeir  lögðu  net  fyrir  minn 
gáng;  mín  sál  eingdi  sig  sam- 
an ;  þeir  grófu  gröf  fyrir  mig, 
og  fellu  sjálíir  mitt  í  hana. 

7.  Mitt  hjarta  er  rólegt,  ó 
Guð !  mitt  hjarta  er  rólegt ; 
eg  vil  sýngja  og  spila  á 
hörpu. 

8.  Vakna,  minn  andi !  vakna, 
mitt  hljóðfæri  og  harpa !  eg 
vil  vakna  með  morgunroð- 
anum. 

9.  Drottinn!  eg  vil  lofa  þig 
meðal  fólksins ;  eg  vil  sýngja 
þér  lof  meðal  þjóðanna, 

10.  Því  þín  miskun  er  stór, 
nær  til  himna,  og  þín  trúfesti 
til  skýanna. 

11.  Sýn  þig,  ó  Guð !  yfir  him- 
ininn  hafinn,  yfir  himnana,  og 
þína  dýrð  yfir  alla  jörðina. 


552 


SÁLMAR. 


58.  SÁLMUR. 

Gegn  rdngldtum  dómara. 

Til  hljóðfærameisíarans  ;  með  lagi :  spill  ekki. 
Huggunarljóð  Davíðs. 

ER  rettvísin  þá  algjörlega 
þögnuð  ?  svo  talið  þó ; 
dæmið  með  sannsýni,  þér 
mannanna  böm ! 

2.  í  hjartanu  iökið  þer  ráng- 
indi;  í  landinu  vegið  þér  yðar 
handa  ofbeldi. 

3.  Guði  ókunnugir  (fráleit- 
ir)  eru  hinir  óguðlegu  frá 
möðurlííi.  Lygarar  fara  vilt 
frá  móðurlífi. 

4.  Eitur  hafa  þeir  sem  högg- 
orms  eitur;  þeir  era  sem  heyrn- 
arlaus  íguU,  sem  aptur  byrgir 
sín  eyra, 

5.  Og  heyrir  ekki  raust  töfra- 
mannsins,  ellegar  særíngar- 
mannsins,  sem  útiærður  er  í 
því  aö  særa. 

6.  Drottinn !  sundurbrjót 
tennurnar  í  þeirra  nmnni, 
sundur  mola,  Drottinn !  jaxla 
tennur  hinna  úngu  IJónanna. 

7.  Lát  þá  burt  fljóta  sem  vatn, 
er  ejðist,  þegar  þeir  spenna 
bogann  með  örfunum ;  lát  þess- 
ar  vera  sem  oddlausar. 

8.  Lát  þá  verða  sem  snýgil, 
sem  sundurleysist  í  því  hann 
geingur,  eins  og  konu  ótíma- 
bært  fóstur,  sem  aldrei  sér 
sólina. 

9.  Fyrr  en  yðar  pottar  kenna 


þyrnailna  svo  snögglega,  sem 
logandi,  er  þeim  burtu  svipt. 

10.  Sá  ráðvandi  mun  fagna 
þá  hann  sér  hefndina;  hann 
mun  þvo  sína  fætur  í  blóði 
hinna  óguðlegu. 

11.  Og  hver  maður  skal  segja : 
sá  ráðvandi  hefir  þó  ávöxt ;  sá 
Guð  er  þó  til,  sem  dæmir  á 
jörðu, 

59.  SÁLMUR. 

Been  um  frelsi  frd  óvinum.  Traust  d  Guði. 

Til  hljóðfærameistarans ;  með  lagi :  spill  ekkí. 
Davíðs  hiigguiiarljóð,  þá  Sál  sendi  og  let 
gæta  hússins,  til  að  drepa  hann. 

MINN  Guð !  frelsa  mig  frá 
mínum  ovinnm ;  gjörðu 
mig  óhultan  fyrir  þeim,  sem 
rísa  móti  mér ! 

2.  Frelsaðu  mig  frá  þeim  ráng- 
látu,  bjargaðu  mér  frá  þeim 
blóðþyrstu. 

3.  Því  sjá!  Drottinn!  þeir 
umsitja  mitt  líf,  þeir  sterku 
safnast  á  móti  mér,  án  saka, 
án  þess  eg  hafi  brotiö ; 

4.  Áii  þess  eg  hafi  brotið, 
hlaupa  þeir  og  búa  sig  út; 
vakna  þú,  að  mæta  mer,  og  sjá ! 

5.  Drottinn!  Guð  herskar- 
anna,  Guð  Israels!  vakna  þú 
og  vitja  allra  þjóða.  Vægðu 
eingum  af  þessum  svikafnllu 
misgjörðamönnum.  Málhvíld. 

6.  Þeir  komi  á  kvöldin  og 
góli  sem  hundar,  og  hlaupi 
um  kríng  staöinn ! 


SÁLMAK. 


553 


7.  Sjá!  þeir  úthella  vonzku 
af  sínum  munni;  sverð  eru  á 
þeirra  vöriim,  því  (þeir  liugsa): 
liver  heyrir  það  ? 

8.  En  þú,  Drottinn !  þú  hlær 
að  þeim,  og  gjörir  gys  að  öll- 
nm  þjóðum. 

9.  Mót  þeirra  makt  held  eg 
mig  til  þín,  því  Guð  er  mitt  vígi. 

10.  Guð  minnar  miskunar 
verður  fyrri  til  að  lijálpa,  (en 
eg  bið)  Guð !  lát  mig  sjá  mína 
övini  auðmýkta ! 

11.  Drep  þá  ekki,  að  mitt 
folk  ekki  gleymi  því!  rektu 
þá  burt  með  þinni  makt,  og 
steyp  þú  þeim,  Drottinn,  vor 
skjöldur ! 

12.  Syndir  þeirra  munns  eru 
orð  þeirra  vara;  lát  þá  fáng- 
ast  í  þeirra  drambsemi,  vegna 
þeirra  formælínga  og  lyga,  sem 
þeir  tala ; 

13.  Afmá  þá  í  þinni  reiði; 
afmá  þá  gjörsamlega,  svo  þeir 
viti,  að  Guð  er  sá,  sem  drottn- 
ar  í  Jakob,  já,  alt  til  jarðar- 
innar  enda.  Málhvíld. 

14.  Lát  þá  koma  aptur  á 
kvöldin  og  góla  sem  hunda, 
og  hlaupa  um  kríng  staðinn. 

15.  Lát  þá  flakka  híngað  og 
þángað  eptir  fæðu,  og  lát  þá 
mögla,  þegar  þeir  ekki  verða 
mettir. 

16.  En  eg  vil  sýngja  nm  þinn 
styrkleika,  og  fagna  á  morgn- 


ana  yíir  þinni  miskunsemi,  því 
þú  ert  mitt  vígi  og  hæli  á 
minnar  neyðar  degí. 

17.  Minn  styrkur!  þer  yil  eg 
sýngja  lof,  því  Guð  er  mitt 
vígi,  Guð  minnar  miskunar. 

60.  SÁLMUR. 

Bæn  og  von  um  sigur. 
Til  hljóðfærameistarans.  Huggunarljdð  Da- 
vids til  lærdóms,  þá  hann  átti  í  ófriði  við 
Sj^rlenzka  frá  Mesópótamíu  og  Sóba,  og 
þá  Jdab  korii  til  baka  og  vann  12000 
Edomíta  í  Salt-dalnum. 

GUD!  þú  útskúfaðir  oss, 
þú  tvístraðir  oss,  og  reið- 
ur  varstu.  Kom  þú  aptur  til 
vor ! 

2.  Þú  lest  jörðina  nötra  og 
rifna;  lækna  þú  hennar  sprúng- 
u,  því  hún  skelfur. 

3.  Þú  lezt  þitt  folk  kenna  á 
hörðu;  þú  gafst  oss  vín  að 
drekka,  svo  að  oss  reikaði. 

4.  Gef  þeim  sem  þig  óttast, 
merki  til  að  hefja  upp,  fyrir 
þíns  sannleika  sakir,  Málhvíld. 

5.  Svo  þínir  elskuðu  verði  los- 
aöir;  bjálpa  með  þinni  hægri 
liendi,  og  bænheyr  oss ! 

6.  Guð  talaði  í  sínum  lielgi- 
dómi,  þess  vegna  gleð  eg  mig. 
Eg  vil  skipta  Sikem,  og  Sú- 
kotsdal  vil  eg  mæla. 

7.  Gíleað  heyrir  mer  til,  Man- 
asse  á  eg,  og  Efraim  er  min 
höfuðpryði.  Jiida  er  minn 
loggjafi."^ 

8.  Moab  er  mitt  þvottaker,  I 


554 


SÁLMAE. 


Eclom  kasta  eg  mínum  skóm. 
Filistealand,  fagna  þú  jfir  mér. 

9.  Hver  mun  flytja  mig  í  þá 
rambyggilegu  borg  ?  hver  mun 
leiða  mig  til  Edom  ? 

10.  Viltu  ekki,  ö  Guð !  sem 
útskúfaðir  oss,  viltu  ekki,  ó 
Guð  !  fara  út  með  yorum  her  ? 

11.  Yeit  þú  oss  fulltíngi  í 
neyðinni !  því  manna  hjálp  er 
ónýt. 

12.  ]\Ieð  Guðs  hjálp  munnm 
ver  hreysti  verk  YÍnna,  og 
hann  mun  niöur  troða  vora 
óvini. 

61.  SÁLMUR. 

Bæn  i  lítlegð. 

Til  liljóðfærameistarans  ;  á  hljóðfæri.  Ljóð 
Davíðs. 

HEYR  þú,  Guð !  mitt  kall, 
og  hygg  að  minni  bæn. 
2.  Frá  landsins  enda  kalla  eg 
til  þín,  þegar  mitt  hjarta  van- 
mig  iipp  á 
annars  væri 


megnast,  ílyt  þú 
þann  klett,  sem 
mer  of  hár. 

3.  Því  þú  ert  mitt  hæli,  sterk- 
ur  kastali  gegn  mínum  óvinum. 

4.  Lát  mig  búa  í  þími  tjaldi 
eilíflega,  flýa  undir  þinna 
vængja  skjól!  Málhvíld. 

5.  í>\í  þú,  ó  Guð  !  mimt  heyra 
mín  heit,  og  gefa  þeim  eign, 
sem  óttast  þitt  nafn. 

6.  Bæt  þú  dögum  við  konúngs- 
ins  daga,  hans  ár  seu  frá  k}Tii 
til  kyns. 


7.  Aö  hann  megi  sitja  eilíflega 
fyrir  Giiðs  augliti.  Lát  miskun 
og  sannleika  varðveita  hann. 

8.  Syo  vil  eg  sýngja  lof  þínu 
nafoi  eilíflega,  þá  eg  greiði  mín 
heit  dag  eptir  dag. 

62.  SALMUE. 

Traust  ens  aðþreyivjda. 
Til  hljóðfærameistarans,  fjTÍr  Jedútún. 
Sálmur  Davíðs. 

GUÐS  eins  bíður  mín  sál  í 
kyrrþey;  frá  honum  kem- 
ur  mitt  frelsi. 

2.  Hann  einn  er  mitt  bjarg 
og  mitt  frelsi  og  mitt  vígi,  svo 
eg  skal  ekki  mikið  bifast ! 

3.  Hversu  leingi  miðið  þer 
allir  á  einn  mann,  viljið  hann 
sundur  merja,  eins  og  vegg, 
sem  hallast,  eins  og  múr,  sem 
niðnr  brotinn  verður  ? 

4.  Þeir  hiigsa  að  eins  um  að 
hrinda  honum  niður  frá  hans 
hæð.  Þeir  hafa  geðþekkni  á 
lygi;  þeir  blessa  (tala  fagurt) 
meö  munninnm,  og  formæla  í 
lijartanu.  Málhvíld. 

5.  Mín  sál !  vertu  samt  kyrr- 
lát  fyrir  Guði,  því  frá  honum 
kemnr  mín  von. 

6.  Hann  einn  er  mitt  bjarg  og 
frelsi,  mitt  vígi ;  eg  miin  ekki 
bifast ! 

7.  Hjá  Guði  er  mitt  frelsi  og 
lieiður,  bjarg  mlns  styrkleika ; 
Guð  er  mitt  hæli ! 

8.  Eeiddu  þig  ætíð  á  hann; 


SÁLMAE. 


555 


mitt  folk !  útausið  yðar  hjarta 
fyrir  hans  augliti ;  Guð  er  vort 
hæli. 

9.  Mannanna  börn  eru  ekkert, 
tál  (eru)  þeir  daiiðlegu,  á  meta- 
skálinni  reynast  þeir  léttari  en 
hegómi. 

10.  Eeiðið  yður  ekki  á  of  beld- 
ið,  og  setið  ekki  ónýta  von  til 
rángfeinginna  aiiðæfa;  aukist 
yöar  auður,  þá  snúið  ekki  hjart- 
anu  að  honum. 

11.  Eitt  orö  heíir  Guð  talað, 
já,  tvö  hefi  eg  heyrt,  að  styrk- 
uriim  til  heyri  Guði, 

12.  Ogþer,  Drottinn  !  til  heyri 
mislmnsemin.  Því  þú  geldur 
sérhverjum  eptir  hans  verkum. 

63.  SÁLMUR. 

Laungun  til  Guðs  og  helgidómsins. 

Sálmur  Davíðs,  þá  hann  var  í  Júdeu  eyði- 
mörk. 

DROTTINN,  þú  ert  minn 
Guð !  þíii  leita  eg  árla, 
mína  sál  þyrstir  eptir  þér ;  mitt 
hold  lángar  til  þín,  í  þurru  og 
hrjóstngu  landi,  þar  sem  ekk- 
ert vatn  er. 

2.  Þá  mæni  eg  til  þín  í  helgi- 
dóminum,  að  eg  sjái  þinn  veg 
og  þína  dýrö. 

3.  Því  þín  miskun  er  betri  en 
lííið ;  mínar  varir  skulu  veg- 
sama  þig. 

4.  Eg  lofa  þig  þá  daga  míns 
lífs;  í  þínu  nafni  upplypti  eg 
mínum  höndiim. 


5.  Eins  og  af  feitri  máltíð 
mun  mín  sál  mettast,  og  með 
fagnandi  vörum  minn  munnur 
lofa  þig. 

6.  Þegar  eg  minnist  þín  á  minni 
sæng,  þá  vil  eg  hugsa  til  þín  í 
þeirri  laungu  nætur  völm, 

7.  Því  þú  ert  mín  hjálp,  og 
undir  skugga  þinna  vængja 
fagna  eg. 

8.  Mill  sál  liángir  við  þig ;  þín 
liægri  hönd  styður  mig. 

9.  En  þeir,  sem  vilja  afmá  mitt 
líf,  þeir  mumi  sjálíir  komast 
niður  í  jarðarinnar  dýpt. 

10.  Þeim  mim  verða  tvístraö 
með  sverði.  Þeir  munu  verða 
refanna  hlutskipti. 

1 1 .  En  konúngurinn  mun  gleðj- 
ast  1  Guði,  og  hver,  sem  við 
hann  sver,  mun  hælast  um, 
þegar  þeirra  munnur,  sem  tala 
lygi,  verður  aptur  byrgður. 

64.  SÁLMUR. 

Bíe7i  möti  óvinum. 
Til  h]jóðfærameistaran8.    Sálmur  Davíðs. 

HEYR,  ó  Giið !  mitt  kvein, 
varöveit  mitt  líf  fyrir  ó- 
vinanna  ógn! 

2.  Fel  þú  mig  fyrir  hop  hinna 
vondu,  fyrir  ráðstefnu  hinna 
ránglátu, 

3.  Sem  hvetja  sína  túngu  sem 
sverð,  og  miða  sínum  örfum, 
heiptar  orðum, 

4.  Að  þeir  hæfi  þann  ráðvand- 
a  leynilega ;  þeir  skjóta  snögg- 


556 


SÁLMAE. 


lega  á  hann  og  hræðast  það 
ekld. 

5.  Þeir  staðfesta  sig  í  sínu 
vonda  athæfi ;  þeir  ráðgast  um 
að  leggja  snörur,  og  segja: 
"  liver  getur  séð  þær  ?" 

6.  Þeir  ígrunda  hrekld,  og 
framkvæma  það,  sem  þeir  hafa 
ígTundað,  og  serhvers  insta 
hjarta  er  vandlega  lokað. 

7.  En  Guð  mun  skjóta  þá; 
fljót  ör  mun  verða  þeirra  eyði- 
leggíng. 

8.  Sérhvern  þeirra  mun  þeirra 
egin  túnga  fella;  flýa  munu 
allir  þeir,  sem  á  þá  líta. 

9.  Allir  menn  munu  hrædd- 
ir  verða,  og  kunngjöra  Guðs 
verk,  og  viðurkenna,  að  þetta 
er  Giiös  verk. 

10.  Sá  ráðvandi  mun  gleðjast 
í  Drottni  og  reiða  sig  á  hann, 
og  allir,  af  hjarta  hreinskilnir, 
munu  umhælast ! 

65.  SÁLMUE. 

Gtiðs  gæzka  og  veldi. 
Til  hljóðfærameistarans.    Lofsálmur  Davíðs. 

ÞÚ,  ó  Guð !  átt  skilið  trún- 
aðartraust  og  lofsaung  á 
Síon!  þér  skulu  heitin  greið- 
ast. 

2.  Þú  ert  sá,  sem  heyrir  bæn- 
ir ;  til  þín  skal  alt  hold  koma. 

3.  Syndasektin  er  orðin  mer 
of  þúng,  fyrirgef  þú  vorar  yíir 
troöslur. 

4.  Sæll  er  sá  sem  þú  útvelur, 


og  lætur  koma  nálægt  þer,  svo 
hann  megi  búa  í  þínum  for- 
garði.  Ó !  metta  oss  með  unað- 
semd  þíns  húss,  þíns  helga 
musteris. 

5.  Dásamlega  svarar  þú  oss  í 
náð,  vors  frelsis  Guð !  þú  sem 
ert  hæli  allra  þeirra,  sem  búa 
við  jarðarinnar  enda,  ellegar 
lángt  í  burtu  við  hafið. 

6.  Hann  festir  fjöllin  með 
sínum  krapti,  og  umgirðir  sig 
með  mætti. 

7.  Hann  stöðvar  hafsins  ölgn, 
bylgnanna  æöi  og  fólksins 
háreysti. 

8.  Og  þeir,  sem  búa  á  útkjálk- 
unum,  óttast  þín  stórmerki.  Þú 
lætur  alt  fagna,  sem  út  geing- 
ur,  bæði  kvöld  og  morgna. 

9.  Þú  heimsækir  jörðina  og 
auðgar  hana.  Þú  gjörir  hana 
mikið  ríka.  Guðs  lækir  eru 
fullir  af  vatni.  Korn  til  býr 
þú  mönnunum  til  handa,  þeg- 
ar  þú  svoleiöis  hefir  undir  búið 
hana, 

10.  Vökvað  hennar  plógför, 
jafnað  hennar  akurreinar, 
bleytt  hana  með  regnskúrum, 
blessað  liennar  gróða ! 

11.  Þú  krýnir  áriö  með  þinni 
blessan,  og  þín  fötspor  drjúpa 
af  feiti, 

12.  Beitilandið  í  eyðimörk- 
inni  er  feitt,  og  hæðirnar  eru 
fögnuði  umgyrtar. 


SÁLMAE. 


557 


13.  Slettlendið  er  þakið  fen- 
aði,  og  dalirnir  eru  þaktir  með 
korni ;  alt  fagnar  og  sýngur. 

66.  SÁLMUR. 

Þahklæti  fyrir  hjdlp, 
LofeauTigur  lianda  hljóðfærameistaranum. 

OLL  jörðin  fagni  fyrir  Guði; 
sýTigið  lof  til  dýrðar  hans 
nafni,  víðfrægið  hans  lof ! 

2.  Segið  við  Guð :  hversu 
undarleg  eru  þín  verk  ?  vegna 
þíns  mikla  veldis  miinu  þínir 
övinir  smjaðra  fyrir  þér. 

3.  Öll  jörðin  mun  tilbiðja  þig 
og  sýngja  þér  lof,  þeir  munu 
sýngjalofþínunafni.  Mállivíld. 

4.  Komið  híngað  og  sjáið  Guðs 
Tindur;  furðanleg  eru  hans 
verk  meðal  mannanna  barna ! 

5.  Hann  gjörði  haíið  að  þurr- 
lendi;  yíir  ána  geingn  þeir  á 
fæti ;  þá  glöddumst  vér  í  hon- 
um. 

6.  Hann  drottnar  með  sínu 
veldi  eilíflega;  hans  augu  gæta 
þjóðanna,  svo  að  hinir  mót- 
þróafuUu  ekki  skuli  upphe^a 
sig.  Málhvíld. 

7.  Þer  folk!  loíið  vorn  Guð, 
og  látið  lofgjörðina  heyrast, 

8.  Sem  hélt  vorri  sálu  við  lííið, 
og  let  ekki  vorn  fót  veiklast. 

9.  Því  þú  heíir  prófað  oss, 
ó  Guð  !  Þú  heíir  hreinsað  oss, 
eins  og  silfar  verður  hreinsað. 

10.  Þú  hefir  leitt  oss  í  netið ; 
þú  heíir  lagt  oss  byrði  á  bak* 


11.  Þú  liefir  látið  einn  mann 
ríða  oss  á  höföi ;  vér  komum  í 
eld  og  vatn,  en  þú  útleiddir 
oss,  svo  ver  skyldum  hressast. 

12.  Því  vil  eg  með  brennifórn 
gánga  1  þitt  hús ; 

13.  Eg  vil  greiða  mitt  heit, 
eins  og  mínar  varir  lofuðu,  og 
minn  munnur  talaði,  þá  eg  var 
Í  ángist. 

14.  Feitar  brennifornir  skal 
eg  færa  þer,  hrúta  með  reyk- 
elsi;  nautum  og  höfrum  skal 
eg  fórna. 

15.  Komið!  hlustiðtil!  eg  skal 
segja  frá,  öUum  yður,  sem  ótt- 
ist  Guð,  hvað  hann  heíir  gjört 
fyrir  mig. 

16.  Til  bans  kallaði  eg  með 
mínum  munni,  og  vegsama 
hann  nú  með  minni  túngu. 

17.  Hefði  eg  haft  ránglæti  í 
mínu  hjarta,  pá  mnndi  Drott- 
inn  ekki  hafa  heyrt  mig ; 

18.  En  Guð  hefir  heyrt  til 
mín ;  hann  gaf  gaum  að  raust 
minnar  bænar. 

19.  Lofaður  veri  Guð,  sem 
ekki  burtskúfaði  minni  bæn, 
og  ekki  dróg  sína  miskun  í 
hlé  við  mig. 

67.  SÁLMUR. 

Lofgjörð  Drottins. 
Til  saungmeistarans ;  á  hljóðfæri.  Lofsaungur. 

GUÐ  veri  oss  miskunsamur, 
og  blessi  oss;  hann  láti  sitt 
andlit  lýsa  yíir  oss,  málhvíld, 


558^  SAL 

2.  Að  ver  megum  þekkja  þinn 
veg  á  jörðunni,  og  þitt  frelsi 
meöal  allra  þjóöa. 

3.  Þig  lofar  fólkið,  ó  Gu&  !  já, 
þig  lofar  alt  folk. 

4.  Þjóðirnar  gleðja  sig  og 
fagna.  Því  þú  dæmír  þjóðirnar 
með  réttvísi,  og  jarðarinnar 
þjóðum  stýrir  þú. 

5.  Þig  lofa  þjóðirnar,  ó  Guð ! 
já,  þig  lofar  alt  folk. 

6.  Landið  gefur  sinn  gróða ; 
Guð,  vor  Guð,  blessar  oss. 

7.  Já,  Guð  blessar  oss,  og  öU 
jarðarinnar  endimörk  öttast 
hann. 

68.  SÁLMUR. 

Siguiijóð. 

Til  liljóðfærameistarans.  Lofsaungur. 

GUÐ  taki  sig  upp ;  hans  ö- 
vinir  tvístrist,  og  þeir  sem 
hann  hata,  flýi  fyrir  lians  aug- 
liti. 

2.  Eins  og  reykurinn  burt- 
rekst,  muntu  burtreka  þá ;  sem 
vax  bráðnar  fyrir  eldi,  munu 
þeir  óguðlegu  tortýnast  fyrir 
Guðs  augliti. 

3.  En  þeir  ráðvöndu  munn 
gleðjast,  þeir  mnnu  fagna  og 
gleðjast  fyrir  Giiös  aiigliti. 

4.  Sýngið  Guði  lof  1  vegsamið 
lians  nafn!  greiðið  hans  veg, 
þá  hann  ferum  eyðÍDierkurnar ! 
Drottinn  er  hans  nafn,  gleðjið 
yður  fyrir  hans  augliti. 

5.  Guð  er  í  sínum  heilaga 


bústað,  faðir  föðurlausra,  og 
vernd  ekknamia. 

6.  Guð  lætur  þá  útlægu  búa 
í  húsinu  (sinna  feöra),  og  út- 
leiðir  liina  fjötruðu  til  nægta, 
en  þeir  þverbrotnu  búa  í  þurru 
landi. 

7.  Guð !  þegar  þú  forst  undan 
þínu  fólki,  þegar  þú  gekkst 
fram  um  eyði  staði,  málhvíld, 

8.  Þá  skalf  jöröin,  og  liimin- 
inD  draup  fyrir  Guðs  augliti, 
já,  Sínaí  fyrir  Guðs,  fyrir  Is- 
raels Guðs  angliti. 

9.  Eíkuglegt  regn  gafst  þú, 
þinn  arf  (erfða  folk),  þann 
þreytta  staöfestir,  þú. 

10.  Þínir  skarar  settust  að  í 
landinu,  sem  þú,  ó  Guð !  af 
þinni  gæzku  hafðir  aumíngj- 
iinuni  fyrirbúið. 

11.  Drottinn  lætur  þeirra  tal 
hljóma,  sem  boöa  sigurinn  í 
þeim  mikla  her. 

12.  "Herskaranna  konúngar 
flýa,  þeir  flýa,  og  húsmóðir- 
in  (Mssins  prýði)  útbýtir  her- 
fángi. 

13.  Þegar  þer  liggið  í  milli 
bjarðanna,  þá  eru  dúfu  væng- 
irnir  þaktir  af  silfri,  og  hennar 
fjaðrir  pentaðar  giúli. 

14.  Þegar  sá  almáttugi  tvístr- 
a5i  konúngunum  í  landinu, 
var  það  snjólivítt  eins  og  Sal- 
mon." 

15.  Þér  Guðs  fjöU!  Basans 


fjöU,  þer  fjöll  með  mörgum 
tindum,  Basans  í^öll ! 

16.  Hvers  vegna  lítið  þer,  fjöll 
með  mörgum  tindum,  öfund- 
samlega  till  þess  flallsins,  hvar 
Guði  þókiiast  að  búa  ?  Drott- 
inn  mim  þó  búa  þar  eilíflega. 

17.  Guðs  vagnar  eru  tvisvar 
siiuium  tíu  þúsmid,  já,  þúsund 
og  aptur  þúsund.  Drottinn  er 
meðal  þeirra,  eins  og  á  Sínai 
í  helgidóminum. 

18.  Þú  stígur  upp  á  hæðina, 
heíir  hertekna  menn  meö  þer, 
tekur  við  gáfum  af  mönnum ; 
jafnvel  þeir  þverbrotnu,  skulu 
búa  hjá  þer,  Drottinn  Guð  ! 

19.  Lofaður  se  Drottinn  dag 
eptir  dag!  þó  hann  leggi  á 
oss  byrði,  er  Guð  vor  lijálp. 
Málhvíld. 

20.  Þessi  Guð  er  oss  frelsis 
Guð,  og  Drottinn,  vor  herra, 
er  frelsun  frá  dauðanum. 

21.  En  Guð  mun  sannarlega 
merja  höfuð  sinna  óvina,  hvirf- 
il  þeirra,  sem  áfram  halda  1 
þeirra  syndum. 

22.  Drottinn  segir :  frá  Basan 
vil  eg  færa  þá,  flytja  þá  frá 
djúpi  sjáfarins, 

23.  Svo  þinn  fótur  megi  vaða 
1  blóði,  og  túngur  þinna  hunda 
sleikja  þaö  úr  óvinunum. 

24.  Þeir  sáu  þína  inngamigu, 
ó  Guð !  míns  Guðs,  míns  kon- 
úngs  inngaungu  í  helgidóminn. 


lAE.  559 

25.  Á  undan  geingu  sanngv- 
ararnir,  þar  eptir  þeir,  sem 
leku  á  hljóöfæri  mitt  á 
meðal  meyanna,  sem  slóu 
trumbur. 

26.  Loíið  Gu5  í  söfnuðinum, 
loíið  Drottinn,  þer,  sem  komn- 
ir  eruð  af  Israel ! 

27.  Þarna  er  Benjamin,  sá 
ýngsti  sem  drottnar,  Júdeu 
höföíngjar  með  sínum  hópum, 
Sebúlons  höfðíngjar,  Neftalí 
höföíngjar. 

28.  Þinn  Guð  býöur  þer  (Is- 
rael), að  þú  sert  sterknr ;  styrk 
oss,  ó  Guö !  eins  og  þú  heíir 
gjört, 

29.  Frá  þínu  mnsteri  í  Jerú- 
salem !  konúngarnir  skulu  færa 
þér  gáfur. 

30.  Ávíta  þú  dýrið  í  reirn- 
um,  uxanna  flokk  og  fólksins 
kálfa,  að  þeir  geíi  sig  upp 
með  sínum  silfur  peníngum. 
Tvístra  fólkinu,  sem  heíir  lyst 
til  ofriðar. 

31.  Miklir  liöfðíngjar  munu 
koma  frá  Egyptalandi;  Mór- 
land  mun  skjótt  útrétta  sínar 
hendur  til  Guðs ; 

32.  Þér,  ríki  jarðarinnar,  sýng- 
ið  fyrir  Guði,  fagnið  fyrir 
Drottni, 

33.  Þeim,  sem  fer  yíir  hina 
gömlu  himin-himna ;  sjá !  liann 
sendir  sína  raust,  þá  voldugu 
raust. 


560 


SÁLMAE. 


34.  Gefið  Guði  heiðurmn; 
hans  hátign  er  yfir  Israel,  og 
hans  yeldi  í  skýunum. 

35.  Óttalegur  ertu,  ó  Guð !  í 
þínum  helgidómi.  Israels  Guð 
gefur  fólkinu  makt  og  styrk. 
Lofaður  veri  Guð ! 

69.'  SÁLMUR. 

Bæn  móii  óvinum. 

Til  hljóðfærameistarans ;  á  liljuhljóðfæri. 
Eptir  Davíð. 

GUÐ !  frelsa  mig,  því  vatnið 
þreyngir  sérinn  að  sálunni. 

2.  Eg  er  sokkinn  niður  í  djúpt, 
botnlaust  foræði,  hvar  eingin 
fótfesta  er;  eg  er  kominn  í 
mikið  djúpt  vatn,  og  straumur- 
inn  geingur  yíir  mig. 

3.  Eg  er  þreyttur  af  að  kalla; 
miiin  barki  er  hás,  mín  augu 
daprast,  í  því  eg  bíð  míns  Guðs. 

4.  Þeir  eru  fleiri  en  hárin  á 
mínu  böfði,  sem  mig  hata  án 
saka.  Voldngir  eru  mínir  ó- 
vÍRÍr,  sem  leitast  við  að  afmá 
mig  án  orsaka ;  eg  á  að  borga 
það,  sem  eg  ekki  rænti. 

5.  Guð  þú  þekkir  mína 
heimsku,  og  mín  synd  er  þér 
ekki  hulin. 

6.  Lát  þá  ekki  sneypast  af 
því  að  sjá  mín  kjör,  sem  bíða 
þín.  Ó  Drottinn  alslierjar !  lát 
þá  ekki  vanvirðast  fyrir  mína 
skuld,  sem  leita  þín,  Israels 
Giið! 

7.  Því  vegna  þín  ber  eg 


háðúng;  sneypa  þekur  mitt 
andlit. 

8.  Eg  er  orðinn  framandi  bjá 
minum  bræðrum,  og  ókunn- 
iigur  börnum  minnar  móður. 

9.  Vandlæti  fyrir  þitt  hús  eyði- 
leggur  mig,  og  smán  þeirra, 
sem  þig  smána,  lendir  á  mer. 

10.  Þegar  eg  grét  og  fastaði, 
var  gjört  gys  að  mer. 

11.  Þegar  eg  íklæddist  sekk, 
varð  eg  þeim  að  athlátri  (að 
orðskvið). 

12.  Þeir  sem  sitja  í  liliðinu  tala 
um  mig,  og  þeir  kveöa  um  mig, 
sem  drekka  áfeingan  drykk. 

13.  En  eg  flý  með  mína  bæn 
til  þín,  Drottinn !  lát  bana  vera 
þer  þóknanlega,  ó  Guð !  ept- 
ir þinni  mikiUi  miskunsemi. 
Bænheyr  þú  mig  eptir  trúfesti 
þíns  frelsis. 

14.  Frelsa  þú  mig  úr  feninu, 
að  eg  ekki  sökkvi.  Láttu  mig 
losna  frá  mínum  haturs  mönn- 
nm,  og  úr  því  djúpa  vatni. 

15.  Láttu  ekki  vatnsfallið 
gánga  yíir  mig,  og  ekki  hylinn 
svelgja  mig,  og  ekki  pyttinn 
aptur  Ijúkast  yfir  mér. 

16.  Bænheyr  mig,  Drottinn! 
því  þín  miskun  er  mikil;  snú 
þínu  aiigliti  til  mín,  eptir  mik- 
iUeik  þinna  misknnsemda. 

17.  Hyl  ekki  andlit  þitt  fyrir 
þjóni  þínnm,  því  eg  er  í  ángist; 
flýttii  þer !  bæn  heyrðii  mig ! 


SÁLMAE. 


561 


18.  Vertu  nálægt  minni  sálu, 
endurleys  hana!  frelsa  mig 
fyrir  miima  óvina  sakir. 

19.  Þú  veizt  mína  smán  og 
skömm  og  háðúng;  allir  mínir 
mótstöðumenn  eru  þér  opin- 
berir. 

20.  Háðúngin  kremur  mitt 
hjarta,  eg  dey ;  eg  vænti  með- 
aumkunar,  en  hún  er  ekki  til, 
huggunar,  en  eg  íinn  einga. 

21.  Þeir  gefa  mer  gall  að  eta, 
og  ef  mig  þyrstir,  gefa  þeir 
niér  eclik  að  drekka. 

22.  Þeirra  matborð  verði  þeim 
að  snöru,  og  þeirra  friður  að 
gildru. 

23.  Lát  þeirra  augu  daprast, 
að  þeir  ekki  sjái,  og  þeirra 
lendar  ætíð  vera  óstyrkar. 

24.  Útaus  þinni  bræði  yfir  þá, 
og  lát  ákefð  þinnar  reiði  ná 
þeim. 

25.  Þeirra  hallir  verði  í  auðn, 
og  einginn  búi  í  þeirra  tjald- 
búðum ! 

26.  Því  þeir  ofsækja  þann, 
sem  þú  hefir  slegið,  og  auka 
þess  pínu,  sem  þú  hefir  sært. 

27.  Lát  þá  bæta  sekt  á  sekt,  og 
ekki  komast  til  þíns  rettlætis ! 

28.  Lát  þá  verða  afmáða  af 
lífsins  bók,  og  ekki  tekna  í 
tölu  hinna  ráðvöndu. 

29.  En  mig,  sem  er  aumiir 
og  harmþrúngin,  mig  upphefji 
þitt  frelsi,  ó  Guð ! 


30.  Þá  mun  eg  lofa  Guðs  nafh 
með  saung,  og  vegsama  hann 
með  þakkargjörð. 

31.  Það  geðjast  Drottni  betur 
en  Tixi,  betur  en  naut  með 
hornum  og  klaufum. 

32.  Hinir  aumu  sjá  það  og 
gleðja  sig,  og  þer  sem  leitið 
Guös,  yðar  hjarta  skal  lifna 
við. 

33.  Því  Drottinn  heyrir  þá 
fátæku  og  sína  fánga  fyrir- 
lítur  hann  ekki. 

34.  Himin  og  jörð  skal  lofa 
hann,  og  alt  sem  úir  og  grúir 
þar  inni. 

35.  Því  Guð  mim  frelsa  Síon, 
og  uppbyggja  Júdeu  borgir, 
að  menn  búi  í  þeim  og  eigi 
þær, 

36.  Og  niðjar  hans  þjóna  munu 
erfa  þær,  og  þeir,  sem  elska 
hans  nafn,  skulu  búa  þar. 

70.  SÁLMUE. 

Bæn  móti  övinum. 

Til  hljóðfærameistarans ;  af  Davíð  til 
endurminníngar. 

GU  Ð  !  kom  þú  að  frelsa 
mig !  Drottinn !  hraða  þú 
þer  mér  til  hjálpar. 

2.  Láttu  þá  sneypast  og  skamm- 
ast  sín,  sem  sitja  nm  mitt  líf ! 
lát  þá  hörfa  aptur  og  verða  til 
skammar,  sem  vilja  mer  ilt ! 

3.  Lát  þá  með  sneypu  hörfa 
aptur,  sem  kalla  til  mín :  hó ! 
hól 

Nn 


562 


SÁLMAE. 


4.  Þá  fagna  og  gleðjast  í  þer 
allir  sem  þín  leita,  þeir  sem 
girnast  þína  hjálp,  og  segja 
ætíð :  mildll  er  Guð ! 

5.  Eg  er  aiimur  og  fátækur. 
Guð  flýttu  þér  til  mín,  þú  ert 
mín  hjálp  og  minn  Frelsari, 
Drottinn !  tef  þú  ekki. 

71.  SÁLMUR. 

Bæn  möti  óvinum. 

AÞIG,  Drottinn!  treysti  eg; 
lát  mig  aldrei  til  skamm- 
ar  veröa ! 

2.  Frelsa  mig  fyrir  þitt  rett- 
læti,  og  losa  mig;  hneig  þitt 
eyra  til  mín  og  hjálpa  mer. 

3.  Vert  þú  mér  klettavígi, 
sem  eg  geti  ætíð  flúið  í.  Þú 
heíir  mer  lofað  liðsemd,  því 
þú  ert  mitt  bjarg  og  borg. 

4.  Minn  Guð  !  losa  þú  mig  úr 
hendi  hins  ógnðlega,  úr  þess 
hendi,  sem  er  ránglátur  og 
undirokar ; 

5.  Því  þú  ert  niitt  traust, 
Drottinn,  Drottinn!  þú  ert 
mín  yon  frá  mínu  úngdæmi. 

6.  Á  þig  reiddi  eg  mig  stað- 
fastlega  frá  móðurlííi,  þú  drógst 
mig  út  af  lííi  minnar  móður; 
nm  þig  er  ætíð  minn  lof- 
saungur. 

7.  Eg  er  mörgum  sem  við- 
nndur,  en  þú  ert  mitt  styrktar- 
traust. 

8.  Minn  munnur  er  fullur  af 


þínu  loíi,  hvern  dag  af  þinni 

vegsemd, 

9.  Utskúfa  mer  ekki  í  minni 
elli,  og  yfirgef  mig  ekki,  þá 
eg  hrörna. 

10.  Því  mínir  óvinir  tala  á 
móti  mer,  og  þeir  sem  sitja 
nm  mitt  líf,  þeir  bera  saman 
sín  ráð, 

11.  Og  segja :  Gnð  lieíir  yf- 
irgefið  hann;  eltið  hann  og 
grípið ;  einginn  bjargar  honnm. 

12.  Guð,  vertu  ekki  lángt  frá 
mer  ;  minn  Guð  !  flýttu  þer  að 
lijálpa  mér. 

13.  Láttu  þá  sneypast  og  af- 
mást,  sem  sitja  um  mitt  iíf, 
láttu  þá  þekjast  háðúng  og 
Imeysu,  sem  leita  minnar  ó- 
gæfu. 

14.  En  eg  vil  ætíð  vona,  og 
aldrei  hætta  að  vegsama  þig. 

15.  Minn  mmmur  skal  segja 
frá  þínu  réttlæti,  hvern  dag 
frá  þínu  hjálpræði,  því  eg  veit 
einga  tölu  (þará). 

16.  Eg  vil  inngánga  (í  must- 
erið)  með  míns  herra,  Drott- 
ins,  lofgjörð;  eg  vil  að  eins 
hrósa  þínu  rettlæti. 

17.  Guð !  þú  liefir  mentað 
mig  frá  barndómi,  og  alt  til 
þessa,  kunngjöri  eg  þínar  dá- 
semdir. 

18.  En  yíirgef  mig  þá  ekki,  ó 
Guð !  í  ellinni,  grábærðan,  þáng- 
að  til  eg  fæ  kunngjört  þinn  mátt 


SÁLMAE. 


563 


þessari  kynslóð,  og  þinn  krapt 
allri  þeirri,  sem  koma  mun. 

19.  Því  þitt  réttlæti  nær,  ó 
Guð  !  í  liæðina ;  þú,  Guð,  lieíir 
gjört  mikla  liluti ; 

20.  Hver  er  sem  þú  ?  þú  heíir 
látið  mig  sjá  marga  raun  og 
öhöpp;  endurlífga  mig  aptur, 
og  drag  mig  upp  aptur  úr 
jarðarinnar  djúpi ; 

21.  Gjör  þú  mig  mjög  stór- 
an,  og  umkríngdu  mig  með 
huggun, 

22.  Þá  mnn  eg  og  svo  þakka 
þer  með  hörpuhljóm  fyrir  þína 
trúfesti,  minn  Guð  !  Eg  skal 
leika  fyrir  þér  á  hörpu,  þú 
ísraels  Heilagi. 

23.  Mínar  varir  sknlu  fagna, 
þegar  eg  leik  á  hljóðfæri  fyrir 
þer,  og  mín  sál,  sem  þú  heíir 
endurleyst ; 

24.  Líka  skal  mín  túnga 
tala  daglega  þitt  rettlæti,  því 
þeir  verða  vanvirtir  og  mega 
skammast  sín  sem  leita  minn- 
ar  ögæfu. 

72.  SÁLMUR. 

Heillaóshir  fyrir  konúnjinum. 
Fyrir  Salómon,  eða :  eptir  Salómon. 

GUÐ !  gef  konúnginum  þína 
dóma,  og  konúngsins  sjni 
þitt  rettlæti! 

2.  Þá  dæmir  hann  þitt  folk 
með  rettvísi,  og  þína  aumu 
með  sannsýni. 

3.  Láttu  íjöllin  og  hæðirnar 


færa  frið  fólkinu  fyrir  rett- 
lætið. 

4.  Hami  mun  útvega  þeim 
aumu  rett  meðal  íblksms ; 
hann  mmi  frelsa  börn  hins 
fátæka  og  smidur  merja  of- 
beldismanninn. 

5.  Menn  munu  óttast  þig 
meðan  sólin  skíii  og  túnglið 
er  til,  frá  kyni  til  kyns ; 

6.  Hann  imm  niður  koma, 
sem  dögg  yíir  slegna  velli, 
sem  dropar,  er  yæta  jörðina. 

7.  Á  haíis  dögum  mun  sá 
réttláti  blómgast,  og  mikiU 
friður  (vera),  þángað  til  túngl- 
ið  er  ei  meir. 

8.  Hann  mun  ríkja  frá  liafi  til 
hafs,  og  frá  ánoi  til  landsins 
enda. 

9.  Honum  skulu  þeir  lúta 
sem  búa  í  eyðimörkinni,  og 
hans  óvinir  mnnii  duptið  sleikja. 

10.  Konúngarnir  i  Tarsis  og 
eyiinum  1111:1  nu  koma  með  gáf- 
ur;  konúngarnir  af  Seba  og 
Sebóa  munu  frambera  gjafir ; 

11.  Já,  allir  konúngar  mnnu 
honum  lúta,  allar  þjóðir  lion- 
um  þjóna. 

12.  Því  hann  frelsar  hinn  fá- 
tæka,  sem  kallar  eptir  hjálp, 
og  þann  auma,  sem  heíir  eing- 
ann  lijálpar  mann. 

13.  Hann  mun  vægja  lítil- 
magnanum  og  þeim  volaða, 
og  bjarga  lííi  hinna  snauðu ; 

Nn2 


564 


SÁLMAE. 


14.  Frá  velum  og  ofríki  mnn 
liann  frelsa  þeirra  sálir,  og 
honum  mun  vera  dýrmætt 
þeirra  blóð. 

15.  Og  hann  skal  lifa,  og 
menn  skulu  gefti  honum  gull 
frá  Sebea,  og  biðja  ætíö  fyrir 
lionum,  ve«'sama  hann  daglega. 

16.  Kornið  mnn  standa  þett 
í  landinu,  á  fjallatindiim,  í 
ávöxtunum  mun  hvína  sem 
í  Líbanonskógi,  og  menn  í 
stöðunum  uppvaxa,  sem  gras 
sprettur  upp  af  jörðu. 

17.  Hans  nafn  skal  verða 
eilíft;  meðan  sólin  skín  mun 
hans  nafn  ná  til  eptirkomend- 
anna,  fyrir  hann  nmnu  allar 
þjóðir  blessast  og  telja  hann 
sælau. 

18.  Lofaður  veri  Guð,  Drott- 
in,  Israels  Guð !  hann  sem 
einn  gjörir  dásemdarverkin, 

19.  Og  lofað  sé  naín  lians 
dýrðar  að  eilífu.  Öll  jörðin 
fyllist  af  hans  dýrð ;  amen, 
já,  amen. 

20.  Endir  bæna  Davíðs,  ísaís- 
onar. 

73.  SÁLMUK. 

Kjör  guðhræddra  og  guðlausra. 
Sáliiiur  Asaís. 

JA,  góður  er  Guð  við  Israel, 
við  þá  hreinhjörtuðu. 
2.  En  þaö  vantaði  lítið  á,  að 
mínir  fætur  beygðu  af  leiö, 
lítið  á,  aö  mér  skrikaði  fótur. 


3.  Því  eg  öfundaði  þá  dramb- 
látu,  þegar  eg  sá  velgeingni 
hinna  óguðlegu. 

4.  Því  alt  til  dauðans  hittir 
þá  ekkert  mótlæti,  og  líkami 
þeirra  er  vel  mettaður. 

5.  í  mæðu  rata  þeir  ekki, 
eins  og  aðrir  menu,  og  plágast 
ekki,  eins  og  aðrir  dauðlegir. 

6.  Þeirra  hálskeðja  er  því 
drambsemi,  og  ofbeldi  bera 
þeir  á  sér,  eins  og  skart. 

7.  Þeirra  andlit  er  uppbólgið 
af  fitu,  þeirra  hjartans  huxanir 
koma  djarflega  fram. 

8.  Þeir  hæða,  og  kunngjöra 
undirokun  í  sinni  vonzku ;  frá 
hæðinni  tala  þeir  niður  fyrir 
sig. 

9.  Þeir  hefja  sinn  munn  mót 
himninum  og  þeirra  túnga  fer 
yíir  jörðina. 

10.  Því  snýr  folk  ser  þar  að, 
og  bikarar,  fullir  af  vatni, 
tæmast  af  þeim. 

11.  Og  þeir  segja:  hvernig 
ætti  Guð  að  vita  það  ?  er 
þekkíng  hjá  þeim  æðsta  (um 
það  sem  skeður  á  jörðu)  ? 

12.  Sjá  þessa  óguðlegu !  þó 
auka  þeir  í  eilífri  ró  sitt 
góss. 

13.  Til  einskis  hreinsaði  eg 
saunarlega  mitt  hjarta,  og 
þvoöi  mínar  hendur  í  sakleys- 
inu, 

14.  Þar  eð  eg  plágast  daglega, 


SÁLMÁE. 


565 


og  mín  hegníng  er  til  reiðu  á 
hverjum  morgni. 

15.  Segði  eg :  eg  skal  tala 
sem  hinir,  sjá!  þá  steypi  eg 
í  ógæfu  kyni  þinna  barna, 

16.  Og  eg  ígrundaði  til  að 
skilja  þetta,  en  það  var  mér 
eríitt, 

17.  Þángað  til  eg  gekk  inn  í 
Guðs  helgidóm,  og  gaumgæfði 
þeirra  afdrif. 

18.  Sannarlega  setur  þú  þá  á 
hálku ;  þú  lætur  þá  falla  niður 
í  grunn. 

19.  Hversu  sviplega  tortýn- 
ast  þeir !  þeir  fyrirfarast;  þeir 
taka  enda  með  skelfíngu. 

20.  Eins  og  draumur,  þá  mað- 
nr  er  vaknaður,  eins  munt  þú, 
Drottinn!  þegar  þú  vaknar, 
fyrirlíta  þeirra  mynd. 

21.  Þegar  mitt  hjarta  ángrað- 
ist,  og  eg  fann  stíng  í  mínum 
nýrum, 

22.  Þá  var  eg  heimskíngi  og 
skynjaði  ekkert;  eg  var  sem 
skynlaus  skepna  fyrir  þer. 

23.  Þó  var  eg  þer  sífelt  trúr ; 
þú  hélzt  mer  við  þína  hægri 
hönd. 

24.  Með  þínu  ráði  muntu  leiða 
mig,  og  þar  eptir  upptaka  mig 
til  dýrðar. 

25.  Hvern  hef  eg  1  himninum? 
og  jafnt  við  þig  gleðst  eg  við 
ekkert  á  jörðinni. 

26.  Þó  að  minn  líkami  og 


hjarta  vanmegnist,  ertu  samt, 
Guð !  alia  tíma  mitt  hjartans 
trauát  og  hlutskipti. 

27.  Því  sjá  þú !  þeir,  sem  hverfa 
frá  þer,  munn  fyrirfarast.  Þú 
afmáir  alla  þá,  sem  þer  eru 
ótrúir. 

28.  Mer  er  það  fögnnður,  að 
vera  nálægt  Guði.  Á  Drottin 
set  eg  mitt  traust,  svo  að  eg 
segi  frá  öllum  hans  verkum. 

74.  SÁLMUR. 

Bæn,  þd  musterið  var  hrotið. 
Kenn^luljdð  eptir  Asaf. 

HVEES  vegna,  ó  Guð !  þú 
útskúfar  (oss)  eilíflega? 
hvers  vegna  brennur  þín  reiði 
yíir  hjörð  þíns  haglendis  ? 

2.  Minstu  þess  safnaðar,  sem 
þú  forðum  útvegaðir  þer!  þinn- 
ar  erfðakynk^  íslar,  er  þú  end- 
iirleystir,  Síons  fjalls,  hvar  á 
þú  bjóst. 

3.  Kom  þú  að  sjá  þá  ævarandi 
eyðileg^ínga !  alt  ^kemmir  ó- 
vinurinn  í  helgidöminnm. 

4.  Þínir  óviiiir  grenja  mitt  í 
þinni  samkimdu,  og  setja  ^ína 
siði  fyrir  ^iði. 

5.  Óvinurinn  sest  liefja  öxina 
hátt  á  móíi  trésins  saman- 
grónn  greinum, 

6.  Og  það,  sem  þar  í  var 
graíið,  sundnrslá  þeir  með 
breiðöxum  og  hömriim. 

7.  Þeir   kasta  eldi  í  þinn 


B66 


SÁLMAE, 


helgidóm;  þeir  fella  þíns  nafns 
bústað,  alt  að  jörðu, 

8.  Þeir  segja  í  sínu  hjarta: 
Látum  oss  uppræta  þá  alla. 
Þeir  uppbrenna  öll  Guðs  sam- 
komuliús  í  landinu. 

9.  Vora  siði  sjáum  ver  ekki; 
þar  er  einginn  spámaður  fram- 
ar,  einginn  á  meðal  vor  sem 
veit :  hversu  leingi. 

10.  Hveisu  leingi,  ó  Guð !  á 
mótstöðumaöurinn  að  fyrir- 
líta?  Á  óviniirinn  aö  fyrirlíta 
þitt  nafn  eilíflega? 

11.  Hví  dregur  þú  þína  bönd, 
þína  liægri  liönd  til  baka? 
Dragðii  liana  út  úr  barmin- 
Tim!  eyðilegðu! 

12.  Gað  er  minn  konúngur 
frá  fyrri  tíðum,  sem  útvegaði 
mikið  frelsi  allri  jörðunni. 

13.  Þú  aöskildir  bafið  með 
þínum  styrk;  þú  sundurbrauzt 
í  vatninu  óvættanna  böfuð. 

14.  Þú  marðir  krókódílanna 
höfiið,  og  gafst  þá  fólkinu  í 
eyðimörkinni  til  fæðu. 

15.  Ur  bjargskomm  fram- 
leiddir  þú  læki  og  uppsprett- 
ur,  og  uppþurkaðir  miklar  ár. 

16.  Þér  tillieyrir  dagurinn, 
þer  nóttiii.  Þú  beíir  fest  Ijös- 
in  og  sólina. 

17.  Þú  settir  öU  takmörk 
jaröarinnar,  sumar  og  vetur 
bjóst  þú  tiL 

18.  Minnstu  þessa:  óvinurinn 


smánar  Drottinn,  og  guðlausa 
þjóöin  fyrirlítur  þitt  nafn. 

19.  Ofnrsel  ekki  sál  þinn- 
ar  turtildúfu  villidýrum,  og 
gleymdu  ekki  að  eilífu  aum- 
íngjanna  lífi. 

20.  Líttu  á  sáttmálann,  því 
landsins  afkimar  eru  fallir  af 
morðíngjanna  bælum. 

21.  Lát  þann  lítilmótlega  ei 
hverfa  sneyptan  beim  aptur, 
lát  þann,  sem  líðiir,  og  binn 
fátæka  lofa  þitt  nafn. 

22.  Rís  upp,  ó  Guð !  stattu 
fyrir  þínu  máli.  Minstu 
þeirrar  báðúngar,  sem  þér  er 
dag  bvern  gjörð  af  heimsk- 
íngjanum. 

23.  Gleymdu  ekki  ópi  þiniia 

övina,  bávaða  þiniia  mótstöön- 

manna,  sem  stígur  æ  bærra  og 

bærra.        ^  ^^^nr^^ 
75.  SALMUE. 

Þaklclæti.    Guðs  rettlætis  dómar. 
Til  sauiigmeistarans  ;  eptir  lagi:  "  spill  ekki." 
Ljóð  Asafs. 

VÉR  þöklmm  þer,  Guð ! 
ver  þökkum  þer,  að  þitt 
nafn  er  nálægt,  menn  segja 
frá  þínum  dásemdum. 

2.  "  Þegar  eg  tek  minn  tíma, 
dæmi  eg  rétt. 

3.  Jöröin  skelfur  og  allir 
bennar  innbyggjendnr;  eg  festi 
bennar  stólpa."  Málbvíld. 

4.  Fyrir  því  segi  eg  til 
þeirra  drambsömu :  verið  ekki 


drembilátir ; 


og 


til  binna  á- 


SÁLMAK. 


567 


guðlegu :  verið  ekki  linakk- 
akertir ! 

5.  Lyptið  ekki  hátt  npp  yðar 
höfðum;  talið  ekki  svo  þver- 
úðarlega ! 

6.  Því  hverki  frá  austri  ne 
vestri,  ei  heldur  frá  eyðimörk- 
inni  kemur  upphefðin. 

7.  En  Guð  er  sá,  sem  dæmir ; 
hann  niðurlægir  þenna,  upp- 
hefur  hinn. 

8.  Því  bikar  er  í  Drottins 
hendi  með  ólgandi  víni,  vel 
blönduðu,  og  af  því  bjrlar 
hann ;  alt  að  dr egg jum  skulu 
allir  jarðarinnar  óguðlegir 
sötra  og  drekka  það. 

9.  Eg  vil  eilíflega  kunngjöra 
það  og  sýngja  fyrir  Jakobs 
Guði. 

10.  "  Höfuð  allra  óguðlegra 
vil  eg  beygja  (afliöggva) ;  en 
höfuð  hinna  ráðvöndu  skulu 
upphefjast." 

76.  SÁLMUE. 

ÞakMæti  fyrir  sigur. 

Til  saungmeistarans  ;  á  hljóðfæri.  Lof- 
sauiigur  Asafs. 

ALÞEKTUE  er  Guð  í 
Júdeu,  í  ísrael  er  bans 
nafn^  mikið. 

2.  í  Salem  er  hans  tjaldbúð, 
og  bans  bústaður  á  Síon ; 

3.  Þar  sundurbraut  hann  bog- 
ans  eldíngar,  skjöld,  sverð  og 
önnur  hervopn.  Málbvíld. 

4.  Dýrölegur  ertu,  og  veg- 


samlegri  en  ræmngja  fjöUin. 

5.  Þeir  dramblátu  í  bjarta 
voru  rændir  og  sofnuðu  til 
fulls,  og  einginn  af  hermönn- 
unum  gat  fundið  sínar  liendur. 

6.  Af  þinni  liótmi,  Jakobs 
Gað  !  fellu  í  djúpan  svefn 
bæði  þeir,  sem  voru  á  vögn- 
um  og  hestum. 

7.  Ottalegur  ertu!*liver  get- 
ur  staðist  fyrir  þínu  augliti, 
þegar  þú  reiðist? 

8.  Frá  bimni  léztu  þimi  dóm 
heyra ;  jörðin  skelfdist  og 
bljóðnaði  við, 

9.  Þegar  Guð  bjó  sig  til 
dóms,  til  að  frelsa  þá  hóg- 
væm  á  jörðu.  Málhvíld. 

10.  Því  mannamia  reiði  verð- 
ur  þer  til  vegsemdar,  þegar  þú 
girðist  þinni  frekustu  reiði. 

11.  Gjörið  heit,  og  greiðið  það 
Drottni,  yðar  Guði,  allir  þer, 
sem  eruð  kríngum  bann,  fær- 
ið  gáfar  hinum  óttalega. 

12.  Hann  lækkar  dramb  böfð- 
íngjanna,  og  er  konúngum  jarð- 
arinnar  óttalegnr. 

77.  SÁLMUE. 

Huggunar  sdlmur. 
Til  Ujöðfærameistarans  ;  fyrir  Jedútún. 
Asafs  sanngur. 

EG  kalla  til  Guðs  og  biö; 
eg  kalla  til  Guðs,  og  baiin 
mun  leggja  við  eyrað. 

2.  Á  mínum  mæðudegi  leita  eg 
Drottins ;  mín  bond  er  út  rétt 


568 


SÁLMAE. 


á  nóttunni,  og  þreytist  ekki ; 
mín  sál  færist  undan  huggun. 

3.  Eg  huxa  til  Guðs  og  and- 
varpa,  ígrunda,  og  minn  andi 
vanmegnaðist.  Málhvíld. 

4.  Þú  heldur  mínum  augum 
vakandi;  eg  er  áhyggjufuUur 
og  tala  ekki. 

5.  Eg  huxa  til  fyrri  daganna, 
og  þeirra  ára,  sem  fyrir  laungu 
eru  liðin. 

6.  Eg  huxa  til  míns  lofsaungs 
á  nóttunni,  og  ígrunda  í  mínu 
hjarta,  minn  andi  rannsakar : 

7.  Ætla  að  Drottinn  útskúíi 
þá  eilíflega,  og  hafi  aldrei  meir 
velþóknan  á  oss? 

8.  Heíir  lians  miskun  að  eilífu 
feingið  enda  ?  bregðast  hans 
fyrirheit  frá  kyni  til  kyns? 

9.  Heíir  Guö  gleymt  sinni 
náð  ?  ellegar  hefir  hann  falið 
sína  miskunsemi  með  reiði? 
Málhvíld. 

10.  Þá  sagði  eg:  þetta  er  minn 
breiskleiki.  1  hendi  hins  æðsta 
er  að  umbreyta  þessu. 

11.  Eg  vil  minnast  á  verkin 
Drottins,  já !  eg  skal  muna  til 
undranna  á  fyrri  tíðum. 

12.  Eg  skal  yfirvega  öU  þín 
verk  og  huxa  um  þínar  fram- 
kvæmdir. 

13.  Ó  Guð !  heilagir  eru  þínir 
vegir ;  hver  Guð  er  svo  mikill 
sem  (vor)  Guð  ? 

14.  Þú  ert  sá  Guð,  sem  gjör- 


ir  dásemdarverkin ;  þú  hefir 
kunngjört  þinn  mátt  meðal 
fólksins. 

15.  Þú  frelsaðir  þitt  folk  með 
þínum  sterka  armi,  Jakobs 
og  Jóseps  börn. 

16.  Vötnin  sáu  þig,  Guð  ! 
vötnin  sáu  þig  og  bifuðust ; 
já!  undirdjúpiii  skulfu. 

17.  Skýin  útheltu  vatni  ;  í 
himninum  tók  undir  af  þrum- 
unum ;  þínar  örfar  flugu. 

18.  Eeiðarslög  dunuðu  í  lopt- 
inu,  eldíngar  upplýstu  jarðrík- 
ið,  jörðin  skalf  og  nötraði. 

19.  Um  haíið  lá  þín  leið,  og 
þinn  stigur  um  mikið  vatn, 
og  þín  spor  sáust  ekki. 

20.  Þú  leiddir  þitt  folk,  eins 
og  hjörö,  með  Mösis  og  Arons 
hendi. 

78.  SÁLMUE. 

Aminníng. 
Kenn'-luljóð  eptir  Asaf. 

MITT  folk,  taktu  eptir  mín- 
um  lærdómi!  beygið  yðar 
eyru  að  tali  minna  vara! 

2.  Eg  vil  opna  minn  munn  til 
Ijóðmæla  ;  eg  vil  segja  frá 
gömlum  atbiirðum, 

3.  Sem  vér  höfum  heyrt  og 
frétt,  og  vorir  forfeður  sögðu 
oss ; 

4.  Vér  skyldum  ei  dylja  þá 
fyrirþeirrabörnum,fyrir  hinum 
komandi  kynslöðum ;  heldur 
kunngjöra  Drottins  stóru  veg- 


SÁLMAK. 


569 


semd  og  hans  styrkleik,  og  þau 
undur  sem  hann  hefir  gjört. 

5.  Því  liann  upp  reisti  ser 
vitnisburð  í  Jakob  og  setti 
lög  í  ísrael,  sem  hann  bauð 
vorum  forfeðrum  að  kunn- 
gjöra  sínum  börnum, 

6.  Svo  að  sú  kynslóð,  sem 
síðan  kom,  þau  börn,  sem 
skyldu  fæðast,  gætu  vitað 
þaii,  og  aptur  sagt  frá  sín- 
um  börnum, 

7.  Að  þau  gætu  sett  sitt  traust 
lit  Guðs  og  ekki  gleymt  hans 
verkum,  heldur  varðveitt  hans 
boðorð ; 

8.  Og  ei  orðið  sem  þeirra 
feður,  baldin  og  þverúðar  full 
kynslóð,  kynþáttur,  sem  ei 
staðfesti  sitt  hjarta,  og  hvers 
andi  ekki  var  tryggur  viö  Guð. 

9.  Efraíms  börn,  vel  útbúnir 
bogmenn,  liörfuðu  á  orustu- 
deginum. 

10.  Þau  heldu  ekki  sáttmála 
Guðs,  og  hliðruðu  ser  hjá,  að 
hlýðnast  hans  lögmáli. 

11.  Og  þeir  gleymdu  hans 
verkum  og  dásemdum,  er 
hann  hafði  látið  þá  sjá. 

12.  Fyrir  augum  feðra  þeirra 
gjörði  hann  kraptaverk  í  öUu 
Egyptalandi  og  á  Síoans  vöU- 
um. 

13.  Hann  klauf  haíið,  og  let 
þá  fara  þar  yfir,  og  hann  bauð 
vatninu  að  standa  sem  vegg. 


14.  Hann  leiddi  þá  á  daginn 
með  skýi,  og  alla  nottina  með 
eldsins  skini. 

15.  Hann  sundurklanf  klett- 
ana  í  eyðimörkinni,  og  gaf 
þeim  að  drekka  eins  og  af 
stórum  vatnsföUum. 

16.  Hann  let  læki  útrenna  af 
kletti,  og  let  vatn  niðurrenna 
sem  ár. 

17.  Þó  héldu  þeir  áfram  að 
syndga  gegn  honum  og  egna 
til  liinn  æðsta  1  eyðimörkinni. 

18.  Og  þeir  freistuðu  Guðs  í 
sínu  hjarta,  þá  þeir  heimtu 
mat  eptir  sínu  geði, 

19.  Og  þeir  töluðu  gegn  Guði; 
þeir  sögðu :  ætla  Guð  geti 
matborð  reiðubúið  í  eyði- 
mörkinni  ? 

20.  Sjá !  hann  sló  klettinn  og 
þaðan  spratt  vatn,  og  lækurinn 
rann,  mun  hann  og  geta  geíiö 
brauð  ?  miin  hann  geta  út- 
vegað  sínu  fólki  kjöt? 

21.  Þetta  heyrði  Drottinn,  og 
hann  reiddist,  og  eldur  tendr- 
aðist  mót  Jakob,  og  reiði  æst- 
ist  gegn  Israel. 

22.  Því  þeir  trúðu  ekki  á  Guð, 
og  reiddu  sig  ekki  á  lians  frelsi, 

23.  Þó  að  hann  reði  yfir  ský- 
unum  að  ofan  til  og  upplyki 
himinsins  portum, 

24.  Og  léti  manna  niðurrigna 
yíir  þá  til  matar,  og  gæíi  þeim 
himna  fæðu. 


570 


SÁLMAE. 


25.  Eingla  brauð  átu  þeir ; 
næríngu  sendi  hann  þeim  til 
mettunar. 

26.  Hann  let  austanvind  fram- 
fara  imdir  himninum,  og  fram- 
leiddi  sunnanveður  með  sínum 
styrkleik. 

27.  Og  hami  let  kjöti  rigna 
yfir  þá,  sem  ryki,  og  íljúgandi 
fuglum,  sem  hafsins  sandi, 

28.  Og  hann  let  þessa  detta 
mitt  í  þeirra  herbúöir,  alt 
um  kríng,  nieðal  þeirra  bú- 
staða. 

29.  Og  þeir  átn  og  urðu  mjög 
svo  mettir ;  hann  let  þá  fá  það 
sem  þá  lysti : 

30.  Þeir  höf  ðu  enn  þá  ei  stýrt 
sinni  girnd;  maturinn  var  enn 
nú  í  þeirra  munni ; 

31.  Þá  reisti  sig  Guðs  reiði 
gegn  þeim  og  deyddi  þá 
sterkustu  meðal  þeirra,  og 
drap  Israels  únglínga. 

32.  Eingn  aö  síðiir  syndguðu 
þeir  emi,  og  trúðu  ekki  á  hans 
kraptaverk. 

33.  Þess  vegiia  let  hann  þeirra 
daga  líða  í  ónýtíngsskap,  og 
þeirra  ár  með  skelfíngu. 

34.  Þegar  liann  deyddi  þá, 
leituöu  þeir  hans,  snéru  sér 
og  ákölliiðu  Guð  skjótt. 

35.  Og  þeir  mintust  þess,  að 
Guð  var  þeirra  bjarg,  og  sá 
æðsti  þeirra  endurlausnari. 

36.  En  þeir  tældu  hann  með 


sínum  vörum,  og  lugu  að  lion- 
um  með  sínum  túngum. 

37.  Og  þeirra  hjarta  hekk 
ekki  fast  við  hann,  og  þeir 
voru  ekki  stöðugir  í  hans  sátt- 
mála. 

38.  En  liann  er  miskunsamur, 
fyrirgefur  syndir,  og  afmáir 
ekki ;  heldur  stöðvar  sína 
reiði,  og  lileypir  ei  fram  öUu 
sínu  geði. 

39.  Hann  mintist  þess,  að 
þeir  voru  hold,  og  gustur, 
sem  fer  og  kemur  ei  aptur. 

40.  Hversu  opt  egndu  þeir 
liann  til  reiði  1  eyðimörkinni, 
og  lirygðu  liann  1  óbygðinni? 

41.  Því  þeir  freistuðu  Gnðs  á 
ný,  og  löstuðu  þann  heilaga 
ísraels. 

42.  Þeir  huxuðu  ekki  til 
bans  bandar,  ekki  þess  dags, 
þá  harm  leysti  þá  úr  nauðun- 
iim, 

43.  Þá  hann  gjörði  sín  tákn 
í  Egyptalandi,  og  sín  nndur 
á  Sóans  völlum, 

44.  Og  sneri  ánum  í  blóö, 
og  þeim  rennandi  vötnum, 
svo  þeir  gátu  ei  drukkið  úr 
þeim. 

45.  Hann  sendi  þeim  flugur, 
sem  bitu  þá,  htinda  og  froska, 
sem  skemdu  þá. 

46.  Hann  gaf  kornormum 
þeirra  gróða,  og  eingisprett- 
urn  þeirra  eríiði. 


SÁLMAR. 


571 


47.  Hann  sló  þeirra  víntre 
með  hagli,  og  þeirra  mórberja 
tré  með  hreti. 

48.  Hann  ofurgaf  nantfenað 
þeirra  haglinu,  og  þeirra  smá- 
fénað  eldíngunum. 

49.  Hann  sendi  móti  þeim 
ákefð  sinnar  reiði,  heipt,  bræði 
og  þreingíngu,  heilan  skara  af 
ógæfunnar  sendiboðiim. 

50.  Hann  sleppti  lausri  sinni 
reiði ;  hann  sparaði  þá  ekki 
fyrir  dauðanum,  og  gaf  þeirra 
líf  drepsóttinni. 

51.  Og  hann  deyddi  alla  frum- 
burði  í  Egyptalandi,  og  styrk- 
leik  hans  frumgróöa  í  hans 
tjaldbúöum. 

52.  Og  liann  let  sitt  folk 
þaðan  fara,  sem  fe,  og  fór 
með  þá  um  ejðimörkina,  sem 
hjörð. 

53.  Hann  leiddi  þá  óliTilt,  að 
þeir  ekkert  hræddust  ;  en 
þeirra  óvinir  fólust  í  liaíinu. 

54.  Hann  leiddi  þá  til  tak- 
marka  síns  helgidóms,  til  þess 
f  jallsins,  sem  hans  hægri  hönd 
hafði  útvegað. 

55.  Og  hann  útrak  heiðíngj- 
ana  frá  þeim,  og  mældi  þeim 
út  landið,  og  let  Israels  kyn- 
kvíslir  búa  1  þeirra  tjöldum ; 

56.  En  þeir  freistuðu  og  egndu 
Guð  til,  hinii  æðsta,  og  liéldu 
ekki  hans  lagasetnínga. 

57.  Þeir  féllu  frá  og  viku  af 


leið,  sem  þeirra  feöur;  þeir 
hrukku  aptur  sem  svikuU 
bogi. 

58.  Þeír  uppegndu  hann 
með  sínum  hæðum,  og  vöktn 
hans  vandlæti  með  líkneskjum 
skurðgoða  siiina. 

59.  Þá  Guð  heyrði  það,  stygð- 
ist  hann  og  stuggaði  við  Israel 
næsta  mjög. 

60.  Því  yfirgaf  hanii  sinn 
bústað  í  Síló,  þá  tjaldbúð, 
livar  í  hann  hafði  búið  meðal 
mannanna. 

61.  Og  hann  let  hertaka  sitt 
sterka  folk,  og  ofurseldi  sína 
dýrð  (tjaldbúðina)  í  óvina 
hendnr. 

62.  Og  hann  lagði  sitt  folk 
undir  sverðið,  og  varð  gramur 
sinni  aríleifð. 

63.  Þeirra  ýngismenn  svalg 
eldurinn,  og  meyarnar  kvein- 
uðu  ekki  yfir  því. 

64.  Þeirra  prestar  fellu  fyrir 
sverði,  og  þeirra  ekkjur  grétu 
ekki. 

65.  Þá  vaknaði  Drottinn  eins 
og  af  svefni,  eins  og  hetja,  er 
kemur  hress  og  glaður  frá 
víninu. 

66.  Og  hann  rak  sína  óvini 
á  flótta,  og  gaf  þeim  eilífa 
smán ; 

67.  Þá  útskúfaði  liann  Jó- 
seps  tjaldbúð,  og  útvaldi  ekki 
leingur  Efraíms  ætt. 


572 


SÁLMAE. 


68.  Heldur  útvaldi  lnann  Jú- 
da  ætt,  Síons  íjall,  sem  hann 
elskaði. 

69.  Og  liann  bygði  sinn  helgí- 
döm,  sem  hinii  háa  liimin, 
sem  jörðina,  er  hann  lieíir 
gjört  eilíHega  fasta. 

70.  Og  hann  útvaldi  Davíð, 
sinn  þjön,  og  tók  liann  frá 
sauða  hútíunum. 

71.  Frá  umönnim  fyrir  ánum 
tók  hann  liaim,  til  að  gæta 
Jakobs,  síns  íólks  (halda  til 
haga),  og  Israels,  sinnar  arf- 
leií^ar. 

72.  Og  liann  gætti  liennar 
með  hreinskilnu  hjarta,  og 
stýrði  henni  með  sinni  byggi- 
legu  liendi. 

79.  SÁLMUE. 

Bæn  móti  övina  æði. 
Sálmur  A.*afs. 

GUÐ !  Heiðíngjarnir  eru 
komnir  inn  í  þína  arfleifð; 
þeir  hafa  saurgað  þitt  heilaga 
inusteri,  og  gjört  Jerúsaiem 
að  steinhrúuu. 

2.  Þeir  gáfu  liiminsins  fagl- 
nm  til  fæðu  lík  þinna  þjöna, 
og  landsins  villudýrum  hold 
hiniia  guðhræddu. 

3.  Þeir  útheltu  þeirra  blóði 
sem  vatni,  alt  í  kríngum  Jerú- 
salem,  og  einginn  var  sá,  sem 
jarðaði  þa. 

4.  Vér  enim  orðnir  að  liáðúng 
hjá  vorum  nábúum,  að  spotti 


og  athlátri  bjá  þeim,  sem  búa 
í  krÍDgum  oss. 

5.  Drottinn!  hversu  leingi 
viltu  reiðast  ?  mun  þitt  vand- 
læti  brenna  sem  eldur  eilíf- 
lega? 

6.  Heltu  þinni  grimd  út  yíir 
heiðíngjana,  sem  ekki  þekkja 
þig,  og  þau  ríki,  sem  ekki  á- 
kalla  þitt  nafn. 

7.  Því  þeir  liafa  eytt  Jakob, 
og  eyðilagt  hans  bústað. 

8.  Minstu  ekki  á  vorar  fyrri 
misgjörðir,  hraðaðu  þer!  kom 
þú  oss  á  móti  með  þína  misk- 
im,  því  ver  erum  mjög  að- 
þreyngdir. 

9.  Hjálpa  þú  oss,  Guð  vors 
frelsis!  vegua  heiðurs  þíns 
nafns;  frelsa  oss  og  fyrirgef 
oss  vorar  syndir,  íyrir  þíns 
nafns  sakir. 

10.  Hví  skyldu  heiðíngjarnir 
segja :  hvar  er  nú  þeirra  Guð  ? 
Láttu  það  kunnugt  verða  með- 
al  heiðíngjanna  fyrir  vorum 
augum,  að  hefnd  komi  fyrir 
úthelt  blóð  þinna  þjóna ; 

11.  Lát  kvein  liinna  herteknu 
koma  fyrir  þig ;  lát  þá,  sem 
eru  dauðans  börn,  fyrir  þinn 
sterka  arm,  halda  lííi. 

12.  Og  gjaltu  vorum  nágrönn- 
11  m  sjöfalt  aptur  í  þeirra  skaut 
þá  forsmán,  sem  þeir  hafa  last- 
ad  þig  meö,  Drottinn ! 

13.  Og  ver,  þitt  folk  og  hjörð 


SÁLMAR. 


57a 


þíns  haglendis,  nmnum  þakka 
þer  eilíflega ;  frá  kyni  til  kyns 
munum  vér  kunngjöra  þitt  lof. 

80.  SÁLMUE. 

Bæn  um  Israels  varðveizlu. 
Til  hljóðfærameistarans  ;  á  Sósanním  Edút. 
Sálmur  eptir  Asaf. 

HEYR  þú,  Israels  liirðir, 
þú,  sem  leiðir  Jósep  eins 
og  hjörö,  þú,  sem  heíir  Kerúba 
fyrir  hásæti,  sýndu  þig  dýrð- 
legan ! 

2.  Yotta  þú  þitt  veldi,  Efraim, 
Benjamin  og  Manasse,  og  kom 
oss  til  hjálpar. 

3.  Guð !  láttu  oss  retta  við 
aptur,  og  lát  þitt  andlit  lýsa ; 
þá  verðum  vér  hólpnir. 

4.  Drottinn,  Guð!  alslierjar! 
hversu  leingi  reiöist  þú,  þó 
þitt  fólk  biðji? 

5.  Þú  fæðir  þá  með  harma- 
brauði,  og  þrefaldan  tára  mælir 
gefur  þú  þeim  að  drekka. 

6.  Þú  gjörir  oss  að  þrætuepli 
vorra  nábúa,  og  vorir  óvinir 
hæða  oss  sín  á  miUi. 

7.  Giið  alsherjar!  lát  oss 
retta  við  aptur,  og  þitt  andlit 
lýsa,  aö  ver  verðum  hólpnir ! 

8.  Yínvið  fluttir  þú  af  Egypta- 
landi,  rakst  út  þjóðirnar  og 
plantaðir  hann; 

9.  Þú  ruddir  landið  fyrir  hann, 
og  lézt  hann  rótfestast,  og  hann 
uppfylti  landið. 

10.  Fjöllin  eru  hulin  með 


hans  skugga,  og  með  hans 
greinum,  sedrustren  Guðs. 

11.  Hann  útþandi  sínargrein- 
ir  til  hafsins  og  sínar  vínþrúg- 
ur  til  árinnar,  þ.  e.  Evfrat. 

12.  Hví  heíir  þú  niður  riíið 
girðínguna  í  kríngum  hann, 
svo  að  allir,  sem  fara  fram  hjá 
uni  veginn,  plokka  af  honum  ? 

13.  Skógarins  svín  róta  í 
kríno:nm  liann,  og  merkurinn^ 
ar  villidýr  naga  hann. 

14.  Gvið  alsherjar!  snúðu 
þér  við,  líttu  niönr  af  hirnni 
og  sjáðu,  og  horf  þú  á  þenna 
vínviö. 

15.  Verndaðu  það,  sem  þín 
hægri  hönd  plantaði,  og  þann 
son,  sem  þú  útvaldir. 

16.  Hann  (vínviðurinn)  er  upp- 
brendur  með  eldi,  hann  er  upp- 
högginn;  þeir  torrýnast  fyrir 
þínu  hótandi  augliti. 

17.  Þín  hönd  se  yfir  þeim 
manni,  sem  þín  hægri  hönd 
frelsaði,  yfir  þeim  mannsins 
syni,  sem  þú  valdir  þer. 

18.  Þá  munum  ver  ekki  víkja 
frá  þer,  lífga  oss  aptur,  og  vér 
munmn  ákalla  þitt  nafn. 

19.  Drottiiin,  alsheijar  Guð ! 
láttu  oss  rétta  viö,  og  þitt  and- 
lit lýsa;  þá  verðum  vér  hólpnir. 

81.  SÁLMUR. 

Aminm'nj  að  halda  páslm. 

Til  hlióöfærameistarans ;  eptir  Gítit ;  eptir 
Ascif. 


574 


SÁLMAR. 


SÝNGIÐ  með  fögnuði  fyrir 
Guði,  vorum  styrkleika ! 
fagnið  fyrir  Jakobs  Guði ! 

2.  Hefjið  lofsaunginn,  sláið 
trumburnar  og  þau  líílegu 
hljóðfæri  og  hörpu. 

3.  Blásið  í  lúðurinn,  þegar 
túngl  kemiir  og  fyUist  á  vor- 
um  hátíðis  degi. 

4.  Því  þetta  er  siður  í  Israel, 
boðorð  Jakobs  Guðs. 

5.  Þetta  gjörði  liann  að  regiu 
í  Jósep,  þá  hann  for  á  möti 
Egyptalandi.  Rödd  þess,  sem 
eg  ekki  þekki,  kemur  mer  til 
eyrna. 

6.  Eg  tók  hans  herðar  undan 
byrðinni ;  lians  hendur  leyzt- 
iist  imdaii  körfunnm. 

7.  Þú  kallaðir  í  neyðinni,  og 
eg  frelsaði  þig  ;  eg  bænheyrði 
þig  frá  (mínu)  þrumuskýi ;  eg 
reyndi  þig  hjá  Meríbavatni. 
Málhvíld. 

8.  Heyr,  mitt  folk!  eg  vil 
vitna  þín  á  meðal;  ó,  að  þú 
vildir  lieyra  niig,  Israel ! 

9.  Einginn  Guð  útlendra  se 
þín  á  meðal ;  ei  skaltu  tilbiðja 
útlenda  Guði! 

10.  Eg  em  Drottinn,  þinn  Guð, 
sem  útleiddi  þig  af  Egypta- 
landi; Ijúk  þínum  munni  vítt 
í  sundur,  eg  mun  fylla  hann. 

11.  En  mitt  folk  lieyrði  ekki 
mína  raust,  og  ísrael  vildi  ekki 
hlýða  mér. 


12.  Svo  ofurseldi  eg  þá  þverúð 
þeirra  hjartna,  að  þeir  geingju 
eptir  sínu  eigin  ráði. 

13.  Ó  !  að  mitt  folk  vildi  lieyra 
mig!  að  Israel  vildi  gánga  á 
mínum  vegum ! 

14.  Þá  skyldi  eg  innan  skamms 
aiiðmýkja  þeirra  óvini,  og  snúa 
minni  hendi  mót  þeirra  mót- 
stöðumönnum. 

15.  Þeir,  sem  liata  Drottin, 
mundu  þá  fjTÍr  honum  hræsna 
en  hamÍDgja  (Guðs  folks) 
skyldi  vara  eilíflega ; 

16.  Eg  skyldi  fæða  það  á 
hveitisíitu,  og  metta  þig  með 
liunángi  af  liellmini. 

82.  SÁLMUR. 

Móti  harðstjörum. 
Sálmur  Asafs. 

GUÐ  stendur  í  Guðs  söfn- 
uði;  hg^nn  heldur  dóm 
meðal  guðanna. 

2.  Hversu  leingi  viljið  þer 
dæma  rángt,  og  halda  með 
þeim  óguðlegu? 

3.  Látið  lítilmagnann  og  þann 
föðiirlausa  ná  rétti;  útvegið 
rettvísi  aumíngjanum  og  þeim 
fátæka. 

4.  Bjargið  lítilmagnanum  og 
binum  snauða ;  frelsið  hann  af 
liendi  hins  óguðlega. 

5.  En  þeir  þekkja  það  ekki, 
þeir  skilja  það  ekki ;  í  myrkr- 
inu  gánga  þeir;  því  liristisi 
allur  landsins  grundvöUur. 


SÁLMAE. 


575 


6.  Eg  hefi  sagt :  þér  eruð 
guðir,  og  þer  eruð  allir  börn 
liins  æðsta. 

7.  En  þer  skuluð  samt  deya 
sem  menn,  og  falla  sem  aðrir 
iiöfðíngjar. 

8.  Guð  !  stattu  upp  og  dæmdu 
jörðina,  því  þú  ríkir  yfir  öllum 
þjóðum. 

83.  SÁLMUE. 

Bæn  móti  Israels  óvinum. 
íSálmasaungur  Asafs. 

GUÐ!  þegi  þú  ekki,  vertu 
ekki  mállaus;  haltu  ekki 
kyrru  fyrir,  ó  Guð  ! 

2.  Því  sjá!  þínir  óvinir  hafa 
^liátt  um  sig,  og  þeir  sem  liata 
þig,  iipplypta  sínum  höfðum. 

3.  Þeir  semja  heimuglegar 
ráðagjörðir  gegn  þínu  fólki; 
þeir  ráðslaga  móti  þeim,  sem 
þú  verndar. 

4.  Þeir  segja :  komið  !  látum 
oss  afmá  þá  af  þjöðanna  tölu, 
að  Israels  nafns  se  ei  framar 
getið. 

5.  Þeir  ráðslaga  innbyrðis  meö 
eindrægni ;  móti  þer  ijingánga 
þeir  sáttmála, 

6.  Tjaldbúðir  Edómíta  og  Is- 
maelíta,  Móabíta  og  Hagaríta, 

7.  Gebalítar,  Ammonítar  og 
Amalekítar  og  Eilistear,  með 
innbyggjurunum  í  Týrus. 

8.  Assyria  geingur  í  lið  með 
þeim  og  Ijær  sinn  arm  börnnm 
Lots.  Málhvíld. 


9.  Gjörðu  við  þá  hið  sama, 
sem  við  Midíaníta,  sem  við 
Sísera,  sem  við  Jabín  hjá 
Kíshons  læk, 

10.  Sem  voru  eyðilagðir  hjá 
Endór;  þeir  urðu  að  áburöi 
fyrir  jörðina. 

11.  Farðu  með  þeirra  höfð- 
íngja  eins  og  Óreb  og  Seeb, 
og  sem  Seba  og  Salmúna,  alia 
þeirra  fyrirliða, 

12.  Sem  segja:  látum  oss  taka 
Guðs  bústaði. 

13.  Minn  Guð  !  gjör  þá  sem 
ryk  fyrir  hviríilvindi,  sem  agn- 
ir  fyrir  stormi ! 

14.  Eins  og  eldurinn  kveikir  í 
skógi,  og  loginn  brennir  f jöUin, 

15.  Eins  skaltu  ofsækja  þá 
með  þinum  stormi,  og  skelfa 
þá  með  þinum  livirfilbyl ; 

16.  Uppfyltu  þeirra  andlit 
með  skömm,  að  þeir  leiti  þins 
nafns,  Drottinn ! 

17.  Lát  þá  sneypast  og  skelf- 
ast  æ  og  ætið,  skammast  sin 
og  tortýnast. 

18.  Þá  munu  þeir  kannast  viö, 
að  þú,  Drottinn!  einn,  ert  sá 
æðsti  yíir  allri  jörðinni. 

84,  SÁLMUR. 

Laungun  til  musterisins. 
Til  saungmeistarans  ;  á  Gítit ;  fyrir 
Körasbörn. 

HVEESXJ  yndislegir  eru 
þínir  bústaðir,  Drottinn 
alsherjar ! 


576 


SÁLMAR. 


2.  Mína  sálu  lángar  innilega 
eptir  Drottins  forgarði;  mitt 
hjarta  og  minn  líkami  fagnar 
fyrir  þeim  lifanda  Guði. 

3.  Titlíngurinn  íinnur  ser  hús, 
og  svalan  hreiður,  hvar  hún 
geti  lagt  sína  únga;  viö  þitt 
altari,  Drottinn  alsherjar,  minn 
konúngur  og  minn  Guð ! 

4.  Sælir  eru  þeir,  sem  búa  í 
þínu  húsi ;  þeir  geta  sífelt  lof- 
að  þig.  Málhvíld. 

5.  Sæll  er  sá  maður,  hvers 
styrkleiki  er  í  þer,  í  hverra 
hjörtum  hinir  rettu  vegir  eru. 

6.  Þegar  þeir  gánga  um  sorg- 
arinnar  dal,  umbreyta  þeir 
honum  í  vatnsríka  dæld,  og 
liaustregnið  þekur  hana  með 
blessun. 

7.  Þeim  eykst  meir  og  meir 
kraptur,  þángað  til  þeir  sýna 
sig  íyrÍY  Guði  á  Síon. 

8.  O  Drottinn,  Guð  alsherj- 
ar! heyr  mína  bæn,  Jakobs 
Guð  !  Málhvíld.  Snú  til  mín 
þínu  eyra. 

9.  Guð !  vor  skjöldur,  líttu  nið- 
ur  og  lit  á  ás}hid  þíns  smurða ! 

10.  Því  betri  er  einn  dagur 
í  þínum  forgarði,  en  þúsund 
aðrir ;  heldur  vil  eg  staönæm- 
ast  á  þrepskildinum  í  liúsi 
míns  Guðs,  heldur  en  búa  í 
tjaldbúðum  hins  óguðlega. 

11.  Því  Guð  Drottinn  er  sól 
og  skjöldur;  Drottinn  gefur 


náð  og  heiður;  hann  synjar 
þeim  um  ekkert  gott,  sem 
fram  gánga  1  ráðvendni. 

12.  Drottinn  alsherjar!  sæll 
er  sá  maður,  sem  treystir  þér ! 

85.  SÁLMUR. 

Bæn  um  rikisins  viðrettíngu. 
Til  saungmeistarans  ;  sálmur  fyrir  Kóras- 
börn. 

DEOTTINN !  þú,  sem  áður 
varst  miskunsamur  þínu 
landi,  þú  hefir  leitt  beim  Is- 
raels bandíngja. 

2.  Þú  heíir  burttekið  mis- 
gjörð  þíns  folks,  þú  hefir  falið 
þess  synd.  Málhvíld. 

3.  Þú  heíir  lagt  afsíðis  alla 
þína  reiði ;  þú  liefir  hætt  ákef5* 
þinnar  bræði. 

4.  Snú  þér  til  vor,  vor  frelsis 
Guð!  og  slepp  þinni  óvináttu 
við  oss. 

5.  Ætlar  þú  eilíflega  að  vera 
OSS  reiður?  Viltu  útþenja  þína 
reiði  frá  kyni  til  kyns  ? 

6.  Viltu  ei  lífga  oss  aptur,  að 
þitt  folk  megi  gleðja  sig  í  þer  ? 

7.  Drottinn !  lát  oss  sjá  þína 
miskun,  og  veit  þú  oss  hjálp. 

8.  Eg  vil  heyra  það,  sem 
Drottinn  talar,  því  hann  talar 
frið  til  sins  folks  og  til  sinna 
heilögu,  einúngis  að  þeir  ei 
hveríi  aptur  til  heimskunnar ; 

9.  Já,  bans  frelsi  er  þeiin  ná- 
lægt,  sem  hann  óttast;  svo  skal 

I  þá  dýrðin  búa  í  voru  landi. 


SÁLMAR. 


577 


10.  Miskun  og  trúfesti  munu 
mæta  hver  annari ;  rettvísi  og 
friður  kyssa  hvert  annað ; 

11.  Trúfesti  mun  uppspretta 
af  jörðinni,  og  rettlætið  líta 
niður  af  himninum. 

12.  Drottinn  mun  og  gefa 
blessan,  og  vort  land  gefa  siim 
ávöxt. 

13.  Rettlætið  mun  hann  lata 
gánga  fyrir  augliti  sínu,  og  láta 
það  fara  leiðar  sinnar. 

86.  SÁLMUR. 

Bæn  hins  mótlætta. 
Bæn  Davíðs, 

DROTTINN,    hneig  þitt 
eyra!  bænheyr  mig,  því 
eg  er  aumur  og  fátækur ! 

2.  Varðveit  mína  sál,  því  eg 
elska  þig;  frelsa  þinn  þjön, 
þú,  minn  Guð !  þann  sem  reið- 
ir  sig  á  þig. 

3.  Drottinn!  vertu  mer  náð- 
ugur,  því  þig  ákalla  eg  allan 
daginn ; 

4.  Gleð  sálu  þíns  þjóns,  því 
til  þín,  Drottinn !  npplypti  eg 
minni  sál. 

5.  Því  þú,  Drottinn !  ert  góð- 
ur  og  fyrirgefur,  og  ert  mjög 
miskunsamur  þeim,  sem  þig 
ákalla. 

6.  Drottinn !  snú  þínu  eyra  til 
minnar  bænar  og  gef  gaum  að 
raust  minnar  grátbeiðni. 

7.  Á  minnar  neyðar  degi  ákalla 
eg  þig ;  því  þú  bænheyrir  mig. 


8.  Einginn  meðal  guðanna  er 
sem  þú,  Drottinn!  og  ekkert 
líkt  þínum  verkum. 

9.  AUar  þjóðir,  sem  þú  hefir 
skapað,  skulu  koma  og  tilbiðja 
fyrir  þínu  augliti,  Drottinn! 
og  þær  munu  heiðra  þitt  nafn. 

10.  Því  þú  ert  mikill,  þú  ert 
sá,  sem  gjörir  dásemdarverk- 
in,  þú  ert  sá  eini  Guð. 

11.  Kenn  mer,  Drottinn!  þinn 
veg,  að  eg  gángi  1  þínum 
sannleika ;  laga  mitt  hjarta, 
svo  það  óttist  þitt  nafn. 

12.  Eg  skal  þakka  þer,  Drott- 
inn, minn  Guð  !  af  öUu  hjarta, 
og  heiðra  þitt  nafn  eilíflega, 

13.  Því  þín  miskun  viö  mig  er 
mikil ;  þú  frelsar  mína  sálu  úr 
þeirri  djúpu  gröf. 

14.  Guð!  þeir  dramlátu  rísa 
móti  mér,  og  ofbeldismanna- 
hópur  situr  um  mitt  líf,  og 
þeir  hafa  þig  ei  fyrir  augum. 

15.  En  þú,  Drottinn!  ert 
miskunsamur  og  náðugur 
Guð,  þolinmóður  og  ríkur  af 
miskun  og  trúfesti. 

16.  Snú  þínu  augliti  til  mín, 
og  vertu  mér  náðugur,  Ijá  þín- 
um  þjóni  þinn  styrkleika,  og 
frelsa  son  þinnar  ambáttar. 

17.  Gjörðu  tákn  á  mer  til 
góðs,  að  þeir,  sem  hata  mig, 
geti  seð  það  og  sneypst,  að 
þú,  Drottinn!  heíir  hjálpað 
mer  og  huggað  mig. 

Oo 


578  SAL] 

87.  SÁLMUE. 

Sions  vegsemd. 
Lofsaungur  fyrir  Kórasbörn. 

HENNAE  (Jerusalems) 
grundvöUur  hvílir  á  því 
heilaga  fjalli. 

2.  Drottinn  elskar  Síons  hlið 
fram  yíir  alia  Jakobs  bústaði. 

3.  Dýrölega  er  um  þig  talaö, 
þú  Guðs  borg !  Mállivíld. 

4.  Eg  vil  ininnast  á  Egypta- 
land  og  Babel  meðal  þeirra, 
sem  þekkja  mig;  sjá !  það  skal 
lieita  um  Filistea  og  Týriska 
samt  Mórlendska:  þeir  eru 
her  fæddir. 

5.  Og  um  Síon  skal  súngið 
verða:  þessi  og  hinn  er  liér 
fæddur,  og  sá  æðsti  mun  það 
sanna. 

6.  Drottinn  mun  telja  þá, 
þegar  hann  skrifar  npp  fólkið, 
og  segja:  þessi  er  fæddur  hér. 
Mállivíld. 

7.  Og  þeir,  sem  sýngja,  og 
þeir,  sem  dansa,  munu  segja : 
allar  mínar  uppsprettur  eru  í 
þer. 

88.  SÁLMUE. 

Bæn  ens  sorgfulla. 

Saungur  fyrir  Körasbörn,  að  sýngja  á  víxl 
(leika  á  hörpu).  Kennsluljóð  fyrir  Heman 
Esrahíta. 

DEOTTINN,  míns  frelsis 
Guð!  eg  kalla  á  daginn, 
já,  á  nóttunni  fyrir  þer. 
2.  Lát  mína  bæn  koma  fyrir 


þitt  auglit;  hneig  þitt  eyra 
til  minnar  grátbeiðni. 

3.  Því  mín  sál  er  mett  af  ó- 
höppum,  og  mitt  líf  ballast  til 
grafar. 

4.  Eg  er  talinn  með  þeim, 
sem  stíga  niður  í  gröíina;  eg 
em  sem  kraptalans  maðar. 

5.  Eg  reiknast  með  þeim 
dauðu,  máttlaus,  eins  og  þeir 
er  liggja  í  gröíinni,  sem  þú  ei 
framar  minnist,  og  sem  eru 
þér  úr  liendi. 

6.  Þú  heíir  hrundið  mer  niöur 
í  djúpa  gröf,  í  myrkur,  í  af- 
grunninn. 

7.  Þín  reiði  livílir  yíir  mér, 
og  þú  þreyngir  að  mér  með 
öllum  þínum  bylgjum.  Mál- 
hvíld. 

8.  Þú  hefir  fjarlægt  frá  mer 
mína  kimníngja,  þú  hefir  gjört 
mig  þeim  mjög  viðurstyggi- 
legan;  innilokaður  kemst  eg 
ekki  út. 

9.  Mitt  auga  er  dapnrt  af 
eymd;  Drottinn!  eg  kalla  til 
þín  allan  daginn,  út  til  þín 
rétti  eg  mínar  hendur. 

10.  Ætla  þú  gjörir  dásemdir 
á  þeim  dauðu?  ætla  sálir 
þeirra  önduðu  upprísi,  og  lofi 
þig? 

11.  Mun  þín  miskiin  kunn- 
gjörast  í  gröfunum,  og  þín  trú- 
festi  í  rotnuninni  ? 

12.  Munu  þínar  dásemdir 


SÁLMAE. 


579 


þekkjast  í  myrkrinu  ?  eða  þitt 
réttlæti  í  gleymskunnar  landi  ? 

13.  Eg  kalla  nú  til,  þín,  Drott- 
inn!  og  mín  bæn  kemur  árla 
fram  fyrir  þig. 

14.  Hví  útskúfar  þú  minni 
sálu?  ó  Drottinn!  hví  byrgir 
þú  þitt  auglit  fyrir  mér  ? 

15.  Frá  æsku  er  eg  vesæll, 
og  dauðvona,  eg  ber  þínar 
skelfíngar,  eg  örvínglast. 

16.  Yfir  mig  er  koinin  þín 
heipt;  þínar  hrellíngar  tortýna 
mer ; 

17.  Þær  umkríngja  mig  allan 
daginn,  sem  vatn,  þær  slá  gjör 
samlega  bring  um  mig. 

18.  Þú  færðir  láiigt  frá  mer 
mína  vini  og  stallbræöur,  mín- 
ir  kimDÍngjar  eru  faldir  í 
myrkri  (ósýnilegir). 

89.  SÁLMUR. 

Bæn  fyrir  Davíðs  æítlegg, 
KeiiDsluIjóð  eptii'  Ethan  Esrahíta. 

TTM  Drottins  miskun  vil  eg 
U  eilíflega  sýngja;  frá  kyni 
til  kyns  skal  minn  munnur 
kunngjöra  þína  trúfesti. 

2.  Því  eg  huxa:  fyrir  eiiífö 
var  þín  miskun  til;  jafnsnemm- 
a  sem  liimininn  festir  þú  þína 
trúfesti,  og  sagðir : 

3.  "Eg  gjörði  sáttmála  við 
minn  útvalda,  eg  sór  Davíð, 
mínum  þjóni : 

4.  Eg  vil  staðfesta  þitt  sæði 


eilíflega,  og  byggja  þitt  hásæti 
frá  kyni  til  kyns." 

5.  Himnarnir  játa  þínar  dá* 
semdir,  Drottinn!  og  söfnuður 
hinna  heilögu  þína  trúfesti. 

6.  Því  hver  í  þeim  háu  skýum 
getur  jafnast  við  Drottin  ? 

7.  Hver  er  Drottni  líkur  með- 
al  guöanna  barna?  Guð  er 
mjög  óttalegur  í  leyndaráði 
hinna  heilögu,  og  hræðilegur 
fram  yíir  alia,  sem  eru  í  kríng 
um  liann. 

8.  Ó,  Drottinn,  Guð!  alsherjar 
hver  er  sem  þú  voldugur,  6 
Drottinn!  og  þín  trúfesti  er 
alt  í  kríngum  þig. 

9.  Þú  drottnar  yfir  liafsins 
drambsemi ;  þegar  þess  bylgj- 
ur  lypta  sér  upp,  lægir  þú  þær. 

10.  Þú  snndur  mer  liinn 
drambsama,  eins  og  þann,  sem 
deyddur  er.  Meö  þínum  sterka 
armi  tvístrarþú  þínnm  óvinum. 

11.  Þér  tilheyra  himnarnir, 
þer  jörðin,  heimurinn,  og  þaö, 
sem  í  honum  er ;  þú  grund- 
vallaðir  hann. 

12.  Norður  og  suður  skapaðir 
þú;  Tabor  og  Hermon  gleöja 
sig  við  þitt  nafn. 

13.  Þú  hefir  armlegg  fullan 
af  krapti.  Þín  liönd  er  sterk, 
þín  hægri  hönd  er  á  lopti. 

14.  Eéttur  og  réttvísi  er  festa 
þíns  hásætis ;  miskun  og  sann- 
leiki  sífelt  þér  fyrir  augsýn. 

Oo2 


580 


SÁLMAK. 


15.  Sæl  er  sú  þjöð,  sem  þekk- 
ir  lúðursins  híjóm,  Drottinn ! 
hún  geingur  í  Ijósi  þíns  and- 
litis. 

16.  I  þínii  nafni  fagna  þeir 
allan  daginn,  og  af  þinni  rétt- 
vísi  hrósa  þeir  sér. 

17.  Því  þú  erfc  prýðin  þeirra 
styrMeika,  og  þín  náð  upplypt- 
ir  Torum  höfðum. 

18.  Frá  Drottni  er  vor  skjöld- 
Tir,  og  frá  Israels  Heilaga  vor 
konúngur. 

19.  Þá  talaðir  þú  til  þíns  Heil- 
aga  í  einni  sýn,  og  sagðir :  eg 
heíi  ætlað  hetjunni  hjálp,  eg 
hefi  iipphafið  þann  útvalda  af 
fólkinu. 

20.  Eg  heíi  fundið  Davíð, 
minn  þjön;  eg  heíi  smurt 
hann  með  viðsmjöri  (minni 
heilögu  olíu). 

21.  Með  honum  skal  mín  hönd 
ávalt  vera,  já,  minn  armur  skal 
styrkja  hann. 

22.  Óvmurinn  skal  ekki 
þrauiigva  honnm,  og  ránglæt- 
isins  sonur  skal  ei  undiroka 
hann. 

23.  En  eg  skal  sundurmerja 
hans  mótstöðumenn  fyrir  hans 
augsýn,  og  slá  þá,  sem  hann 
liata. 

24.  Og  mín  trúfesti  og  misk- 
un  skal  vera  með  honum,  og  í 
mínu  nafni  skal  hans  höfuð 
uppheQast. 


25.  Og  eg  vil  útþenja  hans 
hönd  til  hafsins,  og  hans 
hægri  hönd  til  ánna  (Evfrat 
og  Tigris). 

26.  Hann  mun  ávarpa  mig 
þannig:  þú  ert  minn  faðir,  minn 
Guð,  og  míns  frelsis  klettur. 

27.  Já,  eg  vil  gjöra  hann  að 
frumburði,  þeim  ágætasta  með- 
al  jarðarinnar  konúnga. 

28.  Eg  vil  varðveita  honum 
mína  miskun  eilíflega,  og  minn 
sáttmáli  skal  vandlega  vera 
haldin  við  hann. 

29.  Eg  mun  gjöra  hans  ætt 
lánggæða,  og  hans  hásæti  sem 
himinsins  aldur  (daga). 

30.  Ef  að  hans  niðjar  yfirgefa 
mín  lög,  og  ekki  gánga  í  mín- 
um  rettindum, 

31.  Ef  að  þeir  vanhelga  mínar 
skikkanir,  og  halda  ekki  mín 
boðorð, 

32.  Þá  mun  eg  refsa  af  brotum 
þeirra  með  vendi,  og  þeirra 
misgjörðum  með  höggum, 

33.  En  eg  mun  ekki  frá  þeim 
taka  mína  náð,  og  ekki  láta 
þeim  bregðast  mína  trygð. 

34.  Eg  mun  ekki  vanhelga 
(rjúfa)  minn  sáttmála,  og  ekki 
umbreyta  því,  sem  lit  er  geing- 
ið  af  mlnum  vörum. 

35.  Eg  sor  einusinni  við  minn 
heilagleika:  eg  skal  ekki  Ijuga 
að  Davíð. 

36.  Hans  niðjar  skulu  ætíð 


viðvara,  og  hans  hásæti,  sem 
sólin,  fyiir  mínu  augliti. 

37.  Eins  og  túnglið  skal  hann 
ætíð  viðvara,  og  sem  vitnið  í 
skýunum  er  sannsögult. 

38.  En  nú  útskúfar  þú  honum 
og  fyrirlítur;  þú  ert  reiður 
þínum  smurða. 

39.  Þú  metur  einskis  sátt- 
málann  við  þinn  þjón,  og  van- 
helgar  alt  aö  duptinu  hans 
körónu. 

40.  Þú  niðumfur  alia  hans 
múrveggi,  þú  leggur  kastala 
lians  í  auðn. 

41.  AUir,  sem  framlijá  fara, 
ræna  hann ;  sínum  nábúum  er 
hann  orðinn  að  liáðúng. 

42.  Hægri  hönd  hans  mót- 
stöðumanna  upphefur  þú. 

43.  Þú  gleður  alla  lians  övini. 
Þú  lætur  lians  beitta  sverð 
víkja,  svo  hann  stenzt  ekki  í 
stríðinu. 

44.  Þú  gjörir  enda  á  hans 
Ijóma,  og  kastar  lians  hásæti 
niður  til  jarðar. 

45.  Þú  styttir  hans  æsku  daga 
og  þekur  hann  með  skömm. 

46.  Hversu  leingi,  Drottinn! 
ætlar  þú  að  fela  þig  ?  mun  þín 
reiði  ætíð  loga  sem  eldur  ? 

47.  Minstu  mín!  hvaö  er 
lífið  ?  til  hvílíks  hégóma  skap- 
aðir  þú  öll  mannanna  börn  ? 

48.  Hver  maður  lifir,  sem  ekki 
sjái  dauðann,  sem  geti  fríaö 


lAR.  581 

sína  sálu  frá  grafarinnar  of- 
beldi? 

49.  Drottinn !  hvar  er  þíri 
fyrri  miskun,  sem  þú  sórst 
Davíð  við  þiiin  sannleika? 

50.  Minnstu,  Drottinn !  á  for- 
smán  þinna  þjóna,  að  eg  ber  í 
mínum  barmi  allar  þær  miklu 
þjóðir, 

51.  Aö  þínir  óvinir,  Drottim ! 
spotta,  að  þeir  spotta  fótspor 
þíns  smurða. 

52.  Lofaðiir  veri  Drottiim  eí- 
líflega !  Amen  !  já,  Amen ! 

90.  SÁLMUR. 

Guðs  ndð  er  eih'f.   Mannlegt  Itf  skammvint. 
Bæn  um  Guðs  mishun. 
Bæn  Mösis,  þess  Guðs  manns. 

DEOTTINN !  þú  varst  vort 
atlivarf  frá  kyni  til  kyns. 

2.  Áður  en  fjöllin  fæddnst,  og 
þú  tilbjóst  jöröina  og  lieiminn, 
já,  frá  eilífð  til  eilíföar,  ertn 
Guð. 

3.  Þú  gjörir  mannimi  að  dupti 
og  segir :  komið  aptur,  þér 
mannanna  börn  ! 

4.  Því  þúsund  ár  eru  fyrir 
þínum  augum  sem  dagurinn  í 
gær,  þá  hann  er  liðinn,  og  eins 
og  næturvaka. 

5.  Þú  burtskolar  þeim;  þeir 
eru  sem  draumur;  á  morgnana 
sem  gras,  er  skjött  hverfur. 

6.  Á  morgnana  blómgast  það 
og  breytist,  á  kvöldin  er  það 
slegiö  og  þurkað. 


582 


SÁLMAE. 


7.  Því  ver  tortynumst  í  þinni 
reiði,  og  hrökkum  undan  þinni 
bræði. 

8.  Þú  setiir  vorar  misfrjörðir 
þer  fyrir  augu,  vorar  heimug- 
legu  syndir  fjrir  Ijós  þíns 
auglitis. 

9.  Því  allir  vorir  dagar  hverfa 
burt  fjrir  þinni  reiði;  ver 
eyðum  vorum  árum  eins  og 
huxun. 

10.  Vorir  æíi  dagar  eru  sjötíu 
ár,  og  með  sterkri  heilsu 
áttatíu  ár,  og  það  þeirra  hiö 
kostulegasta  er  sorg  og  mæða, 
því  þan  líða  skjótt,  og  ver  er- 
um  á  fliigi. 

11.  Hver  þekkir  styrkleika 
þinnar  reiði,  og  þína  bræði, 
eins  og  ófctinn  fjrir  þér  út- 
lieimtir  ? 

12.  Kenn  oss  syo  að  telja 
vora  daga,  að  vér  verðum  for- 
sjálir. 

13.  Snú  þer  til  yor,  Drottinn  ! 
hversii  leingi?  aumkastii  yfir 
þína  þjóna. 

14.  Metta  oss  skjótt  meö  þmni 
miskun,  þá  munnm  ver  fagna, 
og  gleðja  oss  alla  daga  vors 
lífs. 

15.  Gleö  oss  i)ú  eins  marga 
daga,  og  þú  hefir  oss  beygt, 
eins  mörg  ár,  og  vér  höfum 
seð  ógæfuna. 

16.  Lát  þína  þjóna  sjá  þitt 
verk,  og  þeirra  börn  þína  dýrö. 


17.  Drottins,  vors  Guðs,  góð- 
girni  veri  yfir  oss,  og  stáðfesti 
verk  vorra  handa,  já,  lát  þer 
þóknast,  að  staðfesta  verkin 
vorra  handa ! 

91.  SÁLMUE. 

Farsæld  pess,  sem  treystir  GuÖi. 

HVER  sem  býr  undir  varð- 
veizlu  hins  æðsta,  sá  hvílir 
óliult  í  skugga  bins  ahnáttuga. 

2.  Eg  segi  við  Drottinn:  þú 
ert  mitt  athvarf,  og  mitt  vígi, 
minn  Guð  !  á  hvern  eg  treysti. 

3.  Því  hann  frelsar  þig  af 
snörn  veiðimannsins,  frá  þeirri 
háskalegu  drepsótt. 

4.  Meö  sínum  fjöðrum  mun 
hann  skýla  þer,  og  undir  bans 
vængjum  muntu  íinna  hæli; 
bans  trúfesti  er  skjöldur  og 
brynja. 

5.  Þú  munt  ei  hræðast  nætur- 
innar  skelfíngu,  og  ei  þær  örv- 
ar,  sem  fljúga  á  daginn, 

6.  Ekki  þá  drepsótt,  sem  fer 
áfram  í  myrkrinu,  ei  þá  sótt, 
sem  eyðileggnr  nm  bádegið. 

7.  Þó  að  þúsund  falli  þér  til 
vinstri  bandar  og  tíu  þúsund 
til  bægri  bandar,  þig  nálgast 
það  ekki. 

8.  Þú  skalt  aö  eins  sjá  það 
með  augunnm,  og  borfa  á 
gjöld  liinna  öguðlegn. 

9.  Því  þú,  Drottinn !  ert  mitt 
athvarf;  (svar  annars)  þann 


æðsta  hefir  þú  valið  þer  til 
varnar. 

10.  Þér  mætir  ekkert  ilt,  og 
eingin  plága  nálgast  þína  tjald- 
búð. 

11.  Því  haiin  mim  bjóða  þer 
sína  eingla,  að  varðveita  þig 
á  öUum  þínum  vegum. 

12.  Á  höndum  bera  þeir  þig, 
að  þú  ei  steytir  fót  þinn  við 
steini. 

13.  Yíir  Ijón  og  eitiirorma 
muntu  gánga,  og  troða  ofan  á 
Ijónsúnga  og  dreka  (að  ósekju). 

14.  Haim  hefir  fögnuð  af  nier, 
því  mun  eg  frelsa  hann  (segir 
Drottinn);  eg  vil  uppheíja 
hann,  af  því  hann  þekkir  mitt 
nafn. 

15.  Hann  mun  ákalla  mig,  og 
eg  vil  bænheyra  hami,  eg  er 
lijá  honum  í  neyðinni ;  eg  mun 
frelsa  haiin,  og  gjöra  vegsam- 
legan. 

16.  Með  lánglífi  mun  eg  metta 
hann,  og  láta  hann,  sjá  mitt 
hjálpræði. 

92.  SÁLMUR. 

Lofgjörð  og  trúnaðartrausf. 
Lofsálmur  a  Sabbats  degi. 

PAÐ   er  fagurt,  að  þakka 
Drottni  og  sýngja  lof  þínu 
nafni,  þú  æðsti ! 

2.  Að  kimngjöra  þína  náð  um 
morguninn,  og  þína  trúfesti  á 
næturnar, 


[AR.  58^ 

3.  A  tíu  streingja  hljóðfæri, 
Hígajon,  með  hörpum  (ýmisleg 
hljóðfæri). 

4.  Því  þú  gleður  mig,  Drott- 
inn! með  þínum  verkum;  við 
verkin  þinna  handa  vil  eg 
gleöjast. 

5.  Hversu  stór  eru  þín  verk, 
Drottinn!  mjög  djúpar  eru 
þínar  liuxanir. 

6.  Fávís  maður  þekkir  þær 
ekki,  og  heimskínginn  skilur 
þær  ekki. 

7.  Þegar  hinir  óguðlegu 
grænka,  sem  grasið,  og  allir 
þeir  blómgast,  sem  aðhafast 
ránglæti,  þá  er  þaö  til  þess, 
aö  þeir  tortýnist  að  fuUu  og 
öUu. 

8.  Og  þú,  Drottinn!  ert  hár 
að  eílífu. 

9.  Því  sjá!  þínir  óvinir,  ó 
Drottinn !  þinir  óyinir  fyrir- 
farast,  tvístrast  allir,  þeir  sem 
rángt  gjöra. 

10.  En  þú  munt  npplypta 
mínu  horni,  sem  einliyrníngs- 
ins;  eg  er  smuröur  með  nýu 
viðsmjöri. 

11.  Og  mitt  auga  mun  með 
gleði  sjá  mína  óvini,  sem  rísa 
móti  mer;  af  þeim  vondu 
munn  mín  ejru  frétta. 

12.  Sá  ráðvandi  mnn  grænka 
sem  pálmaviður,  sem  sedrus- 
tre  á  Líbanon  vaxa. 

13.  Þeir,  sem  eru  gróðursettir 


584 


SÁLMÁR. 


í  Drottiiis  húsi,  mtinu  grænka 
í  vors  Guðs  forgarði. 

14.  Jafnvel  í  sinni  elli  skulu 
þeir  bera  ávöxt,  hafa  vökva 
og  grænka, 

15.  Til  að  kunngjöra,  að  Drott- 
inn,  mitt  vígi,  er  rettlátur,  að  í 
honum  eru  eingin  rángindi. 

93.  SÁLMUR. 

Lofgjörð  Drottins. 

DEOTTINN  er  konúngur, 
íklæddur  hátign,  Drottinn 
heíir  íklæðst,  hann  heíir  girt 
sig  krapti.  Því  er  jörðin  föst, 
svo  húii  bifist  ekki. 

2.  Fast  stendur  þitt  liásæti 
frá  upphafi  ;  frá  eilífö  ertu  til. 

3.  Vatnsföll  upphefjast,  Drott- 
inn !  vatnsföllin  uppheQa  sína 
raust.  Vötnin  he^a  niö  sinna 
bylgna. 

4.  Voldugri  heldur  en  þeir- 
ra  vatna  raust,  heldur  en 
hafsins  öldur,  er  Drottinn  í 
liæðinni. 

5.  Þinn  vitnisburður  (lög)  er 
sannur;  þínu  húsi  tilheyrir 
heilagleikans  prýði,  Drottiim! 
til  daganna  enda. 

94.  SALMUK. 

Bæn  d  móti  Israels  övinum. 

O"  DROTTINN!  hefndarinn- 
ar  Guð,  þú  hefndarinnar 
Guð,  opinbera  þig  dýrðlega. 
2.  Upphef  þig,  þú  jarðarinn- 


ar  dómari.  Endurgjald  þú 
þeim  dramblátu. 

3.  Hversn  leingi  eiga  hinir 
óguðlegn,  Drottimi  !  hversu 
leingi  eiga  hinir  öguðlegu  að 
gleðja  sig? 

4.  Þeir  útausa,  þeir  tala  hörð 
orð,  þeir  stæra  sig,  allir,  þeir 
sem  rángindi  að  hafast. 

5.  Þitt  folk,  ó  Drottinn!  merja 
þeir,  og  þína  erfð  þjá  þeir. 

6.  Ekkjnna  og  hinn  útlenda 
drepa  þeir,  og  föðurlausa 
myrða  þeir. 

7.  Og  þeir  segja:  Drottinn 
sér  það  ekki,  og  Jakobs  Guð 
tekur  ei  eptir  því. 

8.  Gætið  þó  vitsins,  jafnvel 
þér  fávísu  meðal  fólksins,  og 
þer  keimskíngjar !  nær  ætlið 
þér  að  verða  hyggnir? 

9.  Mun  sá  ei  heyra^  sem  eyr- 
að  heíir  plantað?  mnn  sá  ei 
sjá,  sem  angaö  heíir  tilbúiö  ? 

10.  Sá  sem  agar  fólkið,  mundi 
liann  ekki  liegna,  sá  sem  kenn- 
ir  mönnunum  skilníng? 

11.  Drottinn  þekkir  mann- 
anna  huxanir,  að  þær  eru 
hegomlegar. 

12.  Sæll  er  sá  maður,  sem  þú 
agar,  Drottinn !  og  sá,  sem  þú 
mentar  í  þínu  lögmáli ; 

13.  Að  veita  honum  svíun  á 
hinum  vondu  dögum,  þángað 
til  gröíin  verður  grafin  þeim 
öguðlegu. 


SÁLMAR. 


585 


14.  Því  Drottinn  mun  ei 
sleppa  hendinni  af  sínu  fólld, 
og  ekki  yfirgefa  sína  erfð. 

15.  Því  dómurinn  mun  hverfa 
aptur  til  réttvísi,  og  allir 
hreinskilnir     munu  honum 

16.  Hver  rís  iipp  mín  vegna, 
gegn  hinum  vondu?  hver  verö- 
ur  fyrir  mig  móti  þeim,  sem 
gjöra  órett? 

17.  Hefði  Drottinn  ei  veriö 
mín  hjálp,  þá  mundi  minna 
ávanta,  að  mín  sál  byggi  í 
kyrðinni. 

18.  Þegar  eg  huxaði :  nú  ras- 
ar  minn  fótur,  þá  stiiddi  mig, 
Drottinn!  þín  miskun. 

19.  Þegar  margar  hugarhrell- 
íngar  voru  í  mínu  hjarta,  lirestii 
þínar  liugganir  mína  sálu. 

20.  Mundi  hið  skaðsamlega 
hásæti  hafa  samfélag  við  þig? 
eða  sá  ofbeldismaður,  sem 
þverskallast  við  lög  og  rett? 

21.  Hópum  saman  gjöra  þeir 
árásir  lííi  hins  ráðvanda,  og 
saklaust  blöð  fordæma  þeir. 

22.  En  Drottinn  er  mín  ör- 
ugg  borg,  minn  Guð  er  mitt 
vígi. 

23.  Hann  lætur  þeirra  ráng- 
læti  hverfa  aptur  og  yfir  þá 
koma,  og  hann  mun  afmá 
þá  vegna  þeirra  vonzku.  Já, 
Drottinn,  vor  Guö,  mun  afmá 
þá. 


95.  SÁLMUR. 

Menn  eiga  að  lofa  Guð  og  hlýða  honum. 

KOMUM !  látum  oss  fagna 
fyrir  Drottni,  gleðjum 
oss  frammi  fyrir  bjargi  vors 
frelsis  ! 

2.  Látum  oss  með  þakkar- 
gjörð  koma  fyrir  hans  auglit, 
nieð  sauDg  fagna  frammi  fyrir 
honum ! 

3.  Því  Drottinn  er  mikiU  Guð 
og  voldugur  konúngur  yfir  öU- 
nm  guöum. 

4. 1  hans  hendi  eru  jarðarinn- 
ar  fylgsni,  og  fjallanna  áuður 
er  hans. 

5.  Hans  er  haíið,  því  hann 
gjöröi  það,  og  hans  hendur 
tilbjuggu  þurlendið. 

6.  Komið  !  látum  oss  fram- 
falla  og  tilbiðja,  látum  oss 
beygja  kné  fyrir  Drottní,  vor- 
um  skapara! 

7.  Því  hann  er  vor  Guð  og 
ver  erum  fólk  hans  liaglend- 
is  og  hjörð  sem  hans  handar. 

8.  Ó !  að  þer  í  dag  vilduð 
heyra  hans  raust !  íbrherðið 
ekki  yðar  hjörtu,  sem  í  Merí- 
ba,  eins  og  á  freistÍDgarinnar 
degi  í  eyðimörkinni, 

9.  Hvar  yðar  feður  freistuöu 
mín,  reyndu  mig,  þó  þeir  sæu 
mín  verk. 

10.  Fjörutíu  ár  stríddi  eg  við 
þessa  kynslóö,  og  eg  sagði : 
þeir  eru  þaö  folk,  sem  fer  YÍlt 


586 


SÁLMAE. 


með  sínii  hjarta,  ogþeirþekkja 
ekki  mína  vegu. 

11.  Því  sór  eg  í  minni  reiði: 
þeir  skulu  aldrei  inngánga  til 
jninnar  hvíldar. 

^  96.  SÁLMUK. 

Aminni'ng  að  lofa  Ðrottinn. 

SÝNGIÐ    Drottni  nýan 
saung!   sýngi  öU  jörðin 
Drottni ! 

2.  Sýngið  Drottni  og  lofið 
hans  nafn,  kunngjörið  hans 
hjálp  dag  eptir  dag ; 

3.  Segið  frá  hans  dýrð  meðal 
þjóðanna,  frá  hans  dásemdum 
meðal  als  folks. 

4.  Því  mikiU  er  Drottinn,  og 
mjög  loflegur;  óttalegur  er 
liann  fram  yfir  alla  guði. 

5.  Því  allir  guðir  þjóðanna 
eru  skurðgoð,  en  Drottinn 
gjörði  liimnana. 

6.  Hátign  og  Ijómi  eru  fyrir 
hans  augsýn,  heiðiir  og  veg- 
semd  í  hans  lielgidómi. 

7.  Greiðið  Drottni,  þer  þjóðir! 
greiðið  Drottni  heiður  og  lof. 

8.  Greiðið  Drottni  heiður  hans 
nafns,  framberið  gáfur,  og  kom- 
ið  í  hans  forgarð. 

9.  Niður  kastið  yður  fyrir 
Drottinn  í  lielgum  skrúða, 
skjálíi  fyrir  hans  augliti  öll 
jörðin. 

10.  Segið  meðal  heiðíngjanna: 
Drottinn  er  konúngur ;  því  er 
jörðin  föst,  svo  hún  bifist  ei; 


hann  dæmir  þjóðirnar  með 
rettvísi. 

11.  Hímnarnir  gleðjist,  og 
jörðin  fagni,  haíið  þjóti  upp, 
og  alt  það,  sem  1  því  er ; 

12.  Foldin  gleðji  sig,  og  alt 
sem  á  henni  er,  já,  öll  tré 
skógarins  fagni 

13.  Fyrir  Drottins  angliti,  því 
hannkemur,kemurtil  að  dæma 
jörðina;  hann  mun  dæma  jarð- 
ríkið  með  rettvísi,  og  þjóðirn- 
ar  með  sinni  sannsýni. 

97.  SÁLMUE. 

Lofgjörð  Drottins. 

DEOTTINN  er  konúng- 
ur,  jörðin  gleðji  sig ;  þær 
mörgu  eyarnar  fagni. 

2.  Ský  og  dimma  eru  alt  í 
kríngum  hann ;  réttur  og  rett- 
vísi  er  festa  hans  hásætis. 

3.  Eldur  fer  fyrir  honum,  og 
tortýnir  alt  um  kríng  lians 
óvinum. 

4.  Hans  eldíngar  upplýsa 
jarðríkiö;  jörðin  ser  það  og 
bifast. 

5.  Fjöllin  bráðna  sem  vax 
fyrir  Drottins  augSTO,  fyrir 
augsýn  hans,  sem  drottnar 
yfir  allri  jörðunni. 

6.  Himnarnir  kunngjöra  hans 
rettlæti,  og  allar  þjóöir  sjá 
hans  dýrð. 

7.  Sneypast  skulu  allir  þeir, 
sem  dýrka  líkneskjur,  sem 
stæra  sig  af  skurðgoðum. 


SÁLMAB. 


587 


8.  Hann  tilbiðja  allir  guðir ; 
Síon  heyrir  það  og  gleðst ; 
Júdeu  dætur  (borgir)  gleðjast 
við  þína  dóma,  Drottinn! 

9.  Því  þú,  Drottinn!  ert  sá 
æðsti  yfir  allri  jörðunni ;  þú 
ert  mjög  upphaíinn  yíir  alla 
guði. 

10.  Hatið  hið  iUa,  þer,  sem 
elskið  Drottinn !  hann  varð- 
veitir  sálir  sinna  lieilögu ;  af 
hendi  óguðlegra  mun  hann 
frelsa  þá. 

11.  Ljós  tendrast  þeim  rett- 
láta,  og  gleði  þeim  hreinskilnu 
af  hjarta. 

12.  Gleðjið  yöur  í  Drottni, 
þer  rettlátu!  ogvegsamiö  hans 
heilaga  nafn. 

98.  SÁLMUE. 

Lofgjörð  DrotUns. 

SÝNGIÐ  Drottni  nyan 
saung!  því  liann  heíir  gjört 
dásemdarverk.  Hans  hægri 
hönd  frelsaði,  og  hans  heilagi 
armleggur. 

2.  Drottinn  kunngjörði  sitt 
frelsi ;  fyrir  fólksins  augiim 
opinberaði  hann  sitt  rettlæti. 

Hann  mundi  til  sinnar 
miskunar  og  trúfesti  við  Is- 
raels hus;  öll  jarðarinnar  endi- 
mörk  sáu  frelsi  vors  Guðs. 

4.  Fagni  fyrir  Drottni  öU  jörð; 
sýngið  og  fagniö  og  dansið. 

5.  Leikið  fyrir  Drottni  á 
hörpu,  á  hörpu  meö  saung. 


6.  Meður  lúðriim  og  trumbu- 
hljóm  fagnið  fyrir  konúngin- 
um,  Drottni. 

V.  Haíið  þjóti  npp  og  alt,  sem 
í  því  er,  jarðríkið  og  þeir,  sem 
þar  búa. 

8.  Árnar  klappi  lófum  saman; 
öU  fjöllin  fagni  með 

9.  Fyrir  Drottins  augliti,  því 
liann  kemnr  til  að  dæma  jörð- 
ina.  Hann  mun  dæma  jarð- 
ríkið  með  rettvísi,  og  íolkið 
með  sannsýni. 

99.  SÁLMUE. 

Lofgjörð  Drottins. 

DEOTTINN  ríkir,  þjoðimar 
skjálfa ;  hann  situr  á  ker- 
úbum,  jörðin  liristist. 

2.  Drottinn  er  mikill  á  Síon, 
og  upphaíinn  yfir  allar  þjóðir. 

3.  Menn  vegsami  þitt  nafn, 
hið  mikla  og  óttalega  (heil- 
agur  er  hann), 

4.  Og  vegsemd  konúngsins, 
sem  elskar  réttindi ;  þú  vernd- 
ar  sannsýni;  rettindi  og  rétt- 
YÍsi  iðkar  þú  í  Jakob. 

5.  Vegsamiö  Drottinn,  vorn 
Guð,  og  niðurkrjúpið  á  hans 
fótskör!  liann  er  heilagur! 

6.  Móses  og  Aron,  hans  prest- 
Tir,  og  Samúel,  sem  ákallaöi 
lians  nafn,  þeir  kölluðu  til 
Drottins,  og  hann  bænheyrði 
þá. , 

*r.  I  skýstólpanum  talaði  hann 
við  þá;  þeir  varðveittu  hans 


588 


SÁLMÁR. 


boðorð,  og  þá  setnínga,  sem 
hann  gaf  þeim. 

8.  Drottinn,  vor  Guð !  þú  bæn- 
heyrðir  þá,  þú  Guð  !  fyrirgafst 
þeim,  jafnvel  þó  þú  refsaðir 
þeim  fyrir  þeirra  breytni. 

9.  Upphefjið  Drottiu,  vorn 
Guð  !  og  niöurkrjúpið  fyrir 
hans  heilaga  fjalli !  því  heil- 
agur  er  Drottinn,  vor  Guð. 

100.  SÁLMUE. 

■  Lofgjörð  Drottins. 

Lofsálmur. 

OLL  veröldin  fagni  fyrir 
Drottni!  þjónið  Drottni 
með  fagnaði. 

2.  Komiö  fyrir  hans  augsýn 
meö  gleði! 

3.  Viðurkennið,  að  Drottinn  sé 
Guð ;  hann  hefir  skapað  oss, 
og  ver  erum  hans,  hans  folk 
og  sú  lijörð  hans  haglendis. 

4.  Gángiö  inn  um  hans  andyri 
með  þakkargjörð,  inn  á  hans 
forgarö  með  lofgjörð ;  þakkið 
honum,  vegsamið  hans  nafn ! 

5.  Því  góður  er  Drottinn, 
eilíf  hans  miskunsemi,  og  frá 
kyni  til  kyns  hans  trúfesti. 

101.  SÁLMUR. 

Göð  dform  konúngsíns. 
Davíðs  Ijóð. 

UM  góðsemi  og  rettvísi  vil 
eg  sýngja;  fyrir  þér,  ó 
Drottinn !  vil  eg  leika. 

2.  Eg  vil  taka  eptir  vegi  hinna 
ráðvöndu,  þá  kemur  þú  til  mín; 


eg  vil  framgánga  1  ráövendni 
míns  hjarta  innst  í  mínu  húsi. 

3.  Ekkert  ilt  verk  vil  eg  setja 
mér  fyrir  augsýn ;  yfirtroðslur 
hata  eg.  Þær  skulu  ei  við  mig 
festast. 

4.  Óheilt  hjarta  skal  víkja  frá 
mér;  þann  vonda  vil  eg  ekki 
þekkja. 

5.  Hvern,  sem  rægir  sinn 
náúnga  leynilega,  vil  eg  afmá ; 
liinn  drambsama  og  hrokafuUa 
þoli  eg  ekki. 

6.  Mín  augu  skulu  leita  eptir 
þeim  trúföstu  í  landinu,  að 
þeir  búi  hjá  mer ;  hver  sem 
geingur  á  ráðvendnis  vegi, 
liann  skal  veröa  minn  þjón. 

7.  Sá,  sem  aðhefst  pretti,  skal 
ekki  vera  1  mínu  húsi;  hver, 
sem  talar  lygi,  skal  ekki  stand- 
ast  fyrir  mínum  angum. 

8.  Hvern  dag  vil  eg  afmá  all- 
an  óguðlegleika  í  landinu,  út- 
ryðja  úr  Drottins  borgum  öll- 
um  þeim,  sem  iðka  rángindi. 

102.  SÁLMUR. 

Bæn  um  Jerúsáíems  endurbycjgingu. 
Bæn  þess  þjáða  manns,  sem  djúpt  beygður 
úteys  síim  kveini  fyrir  Drottni. 

DROTTINN!  heyr  mína 
bæn,  og  lát  mína  grát- 
beiðni  koma  fyrir  þig. 

2.  Byrg  ekki  þitt  auglit  fyrir 
mér  á  neyðarinnar  degi;  hneig 
þitt  eyra  til  mín,  þá  eg  kalla ; 
flýttu  þér  að  bænheyra  mig ! 


SÁLMAE. 


589 


3.  Því  mínir  dagar  eru  horfn- 
ir  sem  reykur,  og  mín  bein  em 
brunnin  eins  og  koL 

4.  Mitt  hjarta  er  þjáð  og 
þornað  sem  gras;  því  gleymi 
eg  að  eta  mitt  branð. 

5.  Sakir  míns  kveins  og  and- 
varpa  loða  beinin  við  hörund 
mitt. 

6.  Eg  em  líkur  orðinn  (fugl- 
inum)  pelíkan  á  eyðimörku ; 
eg  er  sem  náttugla  í  auðninni. 

7.  Eg  vaki  (á  nóttunni),  og  er 
sem  einmana  fugl  á  húsþekju. 

8.  Hvern  dag  níða  mig  mínir 
óvinir,  og  þeir,  sem  æða  gegn 
mer,  sverja  við  mig  (eins  og 
eitthvað  ilt). 

9.  Því  öskuna  et  eg  sem  brauð, 
og  minn  drykk  blanda  eg  með 
tárum, 

10.  Vegna  þinnar  stygðar  og 
reiði ;  því  þú  upphófst  mig  og 
þú  niðurfleygðir  mér. 

11.  Mínir  dagar  eru  sem  út- 
þaninn  skuggi,  og  eg  visna 
sem  gras. 

12.  En  þú,  ó  Drottinn !  varir 
eilíflega,  og  þitt  nafn  frá  kyni 
til  kyns. 

13.  Þú  munt  upprísa,  þú  munt 
miskuna  þig  yfir  Síon!  því  tími 
er  kominn,  að  þú  sýnir  henni 
náð ;  stundin  er  komin. 

14.  Því  þínir  þjónar  elska 
Síons  steina,  og  þeir  aumkast 
yfir  hennar  ryk. 


15.  Þá  munu  þjóðirnar  óttast 
Drottins  nafn,  og  allir  jarðar- 
innar  Konúngar  þína  dýrð. 

16.  Drottinn  uppbyggir  Síon, 
og  sýnir  sig  1  sinni  dýrð. 

17.  Hann  snýr  sínu  augliti  til 
bæna  hinna  yfirgefnu,  og  fyrir- 
lítur  ekki  þeirra  bæn. 

18.  Það  verði  skrásett  fyrir 
niðjana,  og  það  nppvaxandi 
folk  lofi  Drottinn ! 

19.  Því  hann  lítur  niður  frá 
hæð  síns  helgidóms ;  Drottinn 
lítur  af  himni  til  jarðar, 

20.  Til  að  heyra  kvein  band- 
íngjans  til  að  leysa  börn  dauð- 
ans, 

21.  Að  þau  megi  kunngjöra 
í  Síon  Drottins  nafn,  og  bans 
lof  1  Jerúsalem, 

22.  Þegar  fólkiö  safnast  saman, 
og  ríkin  til  að  þjóna  Drottni. 

23.  Hann  örþreytti  á  leiðinni 
minn  krapt ;  hann  stytti  mína 
daga. 

24.  Eg  sagði :  minn  Guð !  tak 
mig  eigi  burt  mitt  á  mínum 
dögum.  Þín  ár  vara  eilíflega. 

25.  Jörðina  festir  þú  forðum, 
og  bimnarnir  eru  þín  handa- 
verk ; 

26.  Þeir  mnnu  líða  undir  lok, 
en  þú  viðvarir ;  þeir  mnnu  eld- 
ast  sem  fat ;  þií  skiptir  um  þá 
sem  fat,  og  þeir  um  skiptast. 

27.  En  þú  verður  hinn  sami, 
og  þín  ár  fá  eingan  enda. 


590 


SÁLMAR. 


28.  Börn  þinna  þjóna  munu 
búa  (í  landinu),  og  þeirra  kyn 
mun  staðfestast  fyrir  þínu 
augliti. 

103.  SÁLMUR. 

Drottinn  er  rettldtur  og  ndðugur  Guð. 
Sálmur  eptir  Davíð. 

IOFA  þú  Drottin,  sála  mín ! 
Á  og  alt  hvaö  í  mer  er,  haiis 
heilaga  nafii ! 

2.  Lofa  þú  Drottin,  sála  mín! 
og  gleym  ekki  öllum  hans  vel- 
gjörníngum, 

3.  Hans,  sem  fyrirgefur  þer 
þína  synd,  og  læknar  þína 
veiki, 

4.  Sem  leysir  þitt  líf  frá 
gröíinni,  krýiiir  þig  með  náð 
og  miskuD, 

5.  Sem  mettar  þína  sál  með 
gæðum,  svo  þú  ýngist  upp 
sem  örn. 

6.  Drottinn  iökar  réttvísi  og 
dóm  til  handa  öllum  undir- 
okuðum. 

7.  Haim  kunngjörði  Móses 
sína  vegi  og  Israels  börnum 
sín  verk. 

8.  Miskiinsamur  og  náðugur 
er  Drottinn,  þolinmóöur  og 
ríkur  af  miskunsemi. 

9.  Hann  mun  ei  ætíð  gánga  í 
rett,  ei  lieldur  eilíflega  geyma 
sína  reiði. 

10.  Hann  breytti  ei  viö  oss 
eptir  vorum  syndum,  og  end- 


urgalt  oss  ei  eptir  vorum 
misgjörðum. 

11.  Heldur  svo  hátt  sem  liim- 
ininii  er  yfir  jörðinni,  svo  mátt- 
ug  var  hans  miskunsemi  yíir 
þeim,  sem  hann  óttuðust. 

12.  Svo  lángt  sem  anstrið  er 
frá  vestrinu,  fjarlægir  hann 
frá  oss  vor  af brot ; 

13.  Eins  og  faðirinn  er  börn- 
unum  líknsamur,  eins  er  Drott- 
inn miskunsamur  þéim,  sem 
liann  óttast. 

14.  Því  hann  þekkir  vort  eöli, 
hann  man  til  þess,  að  ver  er- 
um  dupt. 

15.  Maðurinn,  sem  gras  eru 
hans  dagar;  sem  blómið  á 
vellinum  blómgast  hann. 

16.  Þegar  vindnrinn  fer  þar 
yíir,  þá  er  það  ei  framar  til, 
og  þess  staður  kannast  ei 
framar  við  það. 

17.  En  Drottins  miskun  er 
frá  eilífð  til  eilífðar  yíir  þeim, 
sem  hann  öttast,  og  lians  rett- 
læti  yíir  hans  barnabörnum, 

18.  Yíir  þeim,  sem  halda  hans 
sáttmála,  og  yfir  þeim,  sem 
muna  til  hans  boÓorða,  svo 
að  þeir  hlýði  þeim. 

19.  Drottinn  heíir  sett  sitt 
hásæti  fast  á  himnum,  og  hans 
konúngsdæmi  drottnar  yíir 
öUu. 

20.  Lofiö  Drottin!  þer  hans 
einglar,  þér  voldugu  hetjur  sem 


SÁLMAK. 


591 


framkvæmið  bans  boð,  þer, 
sem  hlýðið  raustii  hans  orðs. 

21.  Loíið  Drottin!  þér,  allar 
hans  hersveitir,  þér  hans  þjón- 
ar,  sem  gjörið  hans  vilja. 

22.  Loíið  Drottin!  þer,  öU 
hans  verk  á  öUum  stöðum 
hans  lierradæmis.  Mín  sál! 
lofa  þú  Drottin ! 

104.  SÁLMUR. 

Lofgjörð  skaparans. 

LOFA  þú  Drottin,  sála 
mín!  Drottinn,  minn  Guö! 
þú  ert  mjög  mikill,  þú  hefir 
íklætt  þig  hátign  og  dýrð. 

2.  Hann  klæðir  sig  í  Ijós  eins 
og  annað  fat;  hann  útþenur 
himininn  eins  og  tjald. 

3.  Hann  gjörir  livelfíngar  af 
vatni  á  sínum  sal,  hann  hefir 
skýin  fyrir  vagna,  og  fer  á 
vindarins  vængjum. 

4.  Hann  hefir  vindana  sem 
sína  eingla,  eldslogana  sem 
sína  þjóna. 

5.  Hann  festi  jörðina  á  henn- 
ar  grundvelli,  svo  hún  fer  ei 
úr  skorðum  að  eilífu, 

^  6.  Með  hafinu  hafðir  þú  hul- 
ið  hana,  eins  og  með  fati, 
vatnið  náði  upp  yfir  fjöllin. 

7.  En  þegar  þú  hastaðir  á 
þau,  þá  flúðu  þau ;  fyrir  þinni 
þrumuraust  hlupu  þau  fljött 
í  burt. 

8.  Fjöllin  hófust  upp,  dalirnir 


sukku  niður,  þángaö  sem  þú 
festir  þá. 

9.  Takmark  settir  þú  þeim 
(vötnnnum),  sem  þau  ei  ináttu 
yfirfara,  svo  þau  ekki  aptur 
skyldu  byrgja  jörðina. 

10.  Þú  lætur  uppsprettur  út- 
hella  sér  í  læki;  þeir  renna 
milli  fjallanna. 

11.  Þeir  gefa  drykk  öllum 
villi  dýrum  skógarins ;  þar 
svala  sér  skógarins  asnar. 

12.  Hjá  þeim  búa  himinsms 
fuglar  og  sýngja  í  greinum 
trjánna. 

13.  Hann  vökvar  fjöllin  ofan- 
að,  landið  mettast  af  ávexti 
hans  verka. 

14.  Hann  læturgrasið  spretta 
fyrir  fénaðinn,  og  jurtir  mönn- 
umim  til  nota,  í  því  hann  út- 
leiðir  brauð  af'  jörðinni, 

15.  Og  vín,  sem  gleður  manns- 
ins  hjarta,  svo  hans  andlit 
veröur  þar  af  hýrlegra  en  af 
viðsmjöri,  og  brauð,  sem  end- 
urnærir  mannsins  hjarta. 

16.  Drottins  tre  mettast,  Lí- 
banons  sedrusviður,  sem  hann 
plantaði, 

17.  Þar  sem  fuglarnir  hreiðra 
sig;  storkurinu,  hvers  bústað- 
ur  fumtren  eru. 

18.  Þau  háu  fjöllin  eru  at- 
hvarf  streingeitanna  og  kletta- 
skorurnar  fjallmúsanna. 

19.  Hann  skapaði  túnglið  til 


592 


SÁLMAB. 


merkis  fyrir  tilteknar  tíðir, 
sólina,  sem  þekkir  sína  niður- 
gauagu. 

20.  Þú  útbreiðir  myrkrið,  og 
þá  verður  nótt  ;  þá  fara  út 
skógarins  villuclýr. 

21.  Ljónin  sem  öskra  eptir 
bráð,  og  sem  heimta  sína 
fæðslu  af  Guði. 

22.  Sólin  kemur  upp,  þau 
fara  heim  aptur,  og  liggja 
kyrr  í  sínu  bæli. 

23.  Þá  geingur  maðurinn  út 
aö  sínu  verki  og  til  sinnar 
vinnu  alt  til  k voids. 

24.  Hversu  mikil  eru  þín 
verk,  Drottinn  !  þú  gjörðir 
þau  öU  með  vísdómi;  jörðin 
er  full  af  þínum  gæðum. 

25.  Þetta  haf,  stórt  og  vítt 
iim  sig,  það  er  fult  af  ótal 
skepnum,  smáum  og  stórum. 

26.  Þar  um  fara  skipin,  hval- 
íiskarnir,  sem  þú  tilbjóst,  til 
aö  leika  sér  þar  í. 

27.  Þær  vona  allar  á  þig, 
að  þú  munir  gefa  þeim  þeirra 
fæðu  á  sínum  tíma. 

28.  Þegar  þú  gefar  þeim, 
saman  safna  þær;  þegar  þú 
upplýkur  þinni  hendi,  þá 
mettast  þær  af  gæðum. 

29.  Ef  þú  byrgir  þitt  auglit, 
þá  skelkast  þær,  ef  þú  telmr 
þinn  anda  frá  þeim,  þá  deya 
þær,  og  hverfa  til  baka  í 
duptið  aptur. 


30.  Þú  útsendir  þinn  anda, 
þær  skapast,  og  þú  endurnýar 
mynd  jarðarinnar. 

31.  Drottins  vegsemd  vari 
eilíflega !  Drottinn  gleðji  sig 
við  sín  verk ! 

32.  Líti  liann  til  jarðarínnar, 
þá  bifast  hún  ;  snerti  hann 
fjöllin,  þá  rýkur  úr  þeim. 

33.  Eg  vil  sýngja  fyrir 
Drottni,  meðan  eg  liíi;  eg 
vil  leika  fyrir  mínum  Guði, 
meðan  eg  er  til. 

34.  Ó !  að  mitt  tal  mætti 
honnm  þóknast  I  eg  vil  gleðj- 
ast  í  Drottni. 

35.  Ó !  að  syndarar  yrðii  af- 
máðir  af  jörðunni,  og  þeir  ó- 
guðlegu  ei  væru  til.  Mín  sála, 
lofa  þú  Drottinn  !  halelúja  ! 
lofið  Drottinn ! 

105.  SÁLMUR. 

Aminm'ng. 

ÞAKKIÐ  þer  Drottni,  á- 
kallið  hans  nafn!  kunngjör^ 
ið  hans  verk  meðal  fólksins. 

2.  Sýngið  fyrir  honum !  leik- 
ið  fyrir  honum !  yrkið  um  all- 
ar bans  dásemdir ! 

3.  Hrósið  yður  af  hans  heil- 
aga  nafni!  þeirra  hjarta,  sem 
leita  Drottins,  gleðji  sig ! 

4.  Leitið  eptir  Drottni  og  hans 
dýrð,  leitið  ætíð  bans  angiitis ! 

5.  Munið  til  þeirra  dásemda, 
sem  hann  hefir  gjört,  bans  jar- 
teikna  og  dóma  bans  mimns ! 


SÁLMAK. 


593 


6.  Þer  niðjar  Abrahams,  bans 
þjóns,  þer  börn  Jakobs,  bans 
útvalda. 

7.  Hann,  Drottinn,  er  vor  Guð, 
á  allri  jörðinni  bans  dómar. 

8.  Hann  man  að  eUífu  til  sins 
sáttmála,  þess  orðsins,  sem 
bann  beíir  boðið,  í  þúsund 
kynþætti, 

9.  Þess  sáttmála,  sem  bann 
gjörði  við  Abrabam,  og  þess 
eiðs  sem  bann  sór  ísaak. 

10.  Hann  gjörði  það  að  fé- 
lagsskap  við  Jakpb,  að  eilíf- 
um  sáttmála  við  Israel, 

11.  Og  sagði :  þer  vil  eg  gefa 
Kanaansland,  svo  sem  yður 
útlagða  erfð. 

12.  Þá  voru  þeir  enn  þá  litill 
bópur,  fáir  og  framandi  í 
landinu, 

13.  Og  þeir  fóru  frá  fólki  til 
folks,  og  frá  einu  ríki  til  ann- 
arar  þjóðar. 

14.  Hann  leifði  eingum  að 
gjöra  þeim  skaða,  og  begndi 
konúngnnnm  þeirra  vegna,  og 
sagði : 

15.  Snertið  ekki  mína  smurö- 
u,  og  gjörið  mínum  spámönn- 
um  ekkert  ilt. 

16.  Og  bann  kallaði  ballæri 
inn  i  landið,  og  gjörði  ónýtan 
allan  matarforða. 

17.  Þá  sendi  bann  mann  á 
nndan  þeim;  Jósep  var  seld- 
ur  í  þrældóm. 


18.  Þeir  settu  bans  fætur  í 
stokk,  bann  var  lagður  í  járn, 

19.  Alt  til  þess  tíma,  þá  bans 
orð  rættist,  þá  Drottins  tal 
sýndi  bann  prófaðan, 

20.  Þá  sendi  konúngurinn  og 
let  lata  bann  lausan;  þjóðanna 
yfirdrottnari  útleysti  bann. 

21.  Hann  setti  bann  berra 
yfir  Sitt  bús,  og  drottnara  yíir 
alt  sitt  göss, 

22.  Til  að  þvínga  böfðíngjana 
eptir  bans  vilja,  og  kenna  vís- 
dóm  bans  öldúngum.  ^ 

23.  Eptir  það  kom  ísrael  til 
Egyptalands,  og  Jakob  lifði 
sem  útlendíngur  í  Hams  landi. 

24.  Og  bann  gjörði  sitt  folk 
mjög  frjófsamt,  og  let  það 
verða  fleira  en  þess  óvini. 

25.  Hann  snéri  þeirra  björt- 
um,  svo  þeir  bötuðu  bans  folk, 
og  breyttu  sviksamlega  við 
bans  þjóna. 

26.  Hann  sendi  Móses,  sinn 
þjón,  Aron,  sem  bann  bafði 
útvalið. 

27.  Þeir  framkvæmdu  meðal 
þeirra  bans  nndnr  og  tákn  í 
Hamslandi. 

28.  Hann  sendi  myrkur  og 
let  verða  dimt,  og  þeir  (Móses 
og  Aron)  voru  ekki  óhlýðnir 
bans  orðum. 

29.  Hann  sneri  þeirra  (E- 
gypzkra)  vatni  í  blóð,  og  drap 
þeirra  fiska. 


594 


SÁLMAE. 


30.  Þeirra  land  úði  og  grúði 
af  froskum  alt  inn  í  instu 
herbergi  konúnganna. 

31.  Hann  talaði,  þá  komu  þar 
skorkvikindi ;  mý  í  öU  þierra 
heröð. 

32.  Hann  gaf  þeim  hagl  fyrir 
regn,  eldsloga  yíir  þeirra  land. 

33.  Hann  feldi  þeirra  vínvið 
og  fíkjutre,  og  sundurbraut 
trén  á  héruðum  þeirra  lands. 

34.  Hann  talaði,  þá  komu 
eingisprettur  og  grasmaðkar 
öteljandi. 

35.  Og  þeir  uppátu  alt  gras  í 
þeirra  landi,  og  þeir  átu  allan 
ávöxt  á  þeirra  ökrum. 

36.  Og  hann  drap  alla  frum- 
burði  í  þeirra  landi,  frumgróð- 
ann  af  allra  þeirra  kraptL 

37.  Og  hann  útleiddi  ísrael 
með  silfri  og  guUi,  og  einginn 
var  hrumur  í  hans  kynkvíslum. 

38.  Egyptaland  gladdist  þá 
þeir  lögöu  á  stað,  því  ótti 
fyrir  þeim  var  kominn  yíir  þá 
(Egypzku). 

39.  Hann  útbreiddi  ský  til 
skjóls,  og  eld  til  aö  upplýsa 
nóttina. 

40.  Þeir  beiddu ;  þá  let  hann 
vaktelur  koma,  og  mettaði  þá 
með  himnabrauði. 

41.  Hann  upp  lauk  kletti,  og 
þar  rann  út  vatn;  það  flaut 
um  þurra  eyðistaði  eins  og  á. 

42.  Því  hann  mundi  til  sins 


heilaga  orðs,  og  til  Abrahams, 
sins  þjöns. 

43.  Og  hann  útleiddi  sitt  folk 
með  gleði,  sína  útvöldu  með 
fögnuöi. 

44.  Og  hann  gaf  þeim  þjóð- 
anna  land,  og  þeir  tóku  undir 
sig  fólksins  erfiði, 

45.  Svo  þeir  skyldu  halda 
hans  rettindi  og  varðveita 
hans  lög.  Hallelúja!  Loíið 
Drottin ! 

106.  SÁLMUR. 

Endurminning  forfeðranna  synda. 

LOFIÐ  Drottin!  þakkið 
Drottni !  því  hann  er  góð- 
ur,  og  hans  miskunsemi  varir 
eilíílega. 

2.  Hver  getur  sagt  frá  Drott- 
ins  veldi?  hver  kunngjört  alt 
hans  lof? 

3.  Sælir  eru  þeir,  sem  halda 
login,  iðka  ætíð  rettvísina. 

4.  Minstu  mín,  Drottinn! 
eptir  þinni  velþóknan  á  þínu 
fólki. 

5.  Vitja  þú  mín  með  þitt 
frelsi,  aö  eg  sjái  velgeingni 
þinna  útvöldu,  og  gleðjist  af 
gleði  þíns  folks,  og  hrósi  mér 
af  þinni  erfð. 

6.  Vér  höfum  syndgað  með 
vorum  forfeðrum;  oss  hefir 
yfirsest,  og  vér  höfum  breytt 
óguölega. 

7.  Vorir  feður  í  Egyptalandi 
gáfu  ei  gaum  að  þínum  dá- 


SÁLMAR. 


595 


semdum.  Þeir  hugleiddu  ei 
þína  miklu  miskunsemi,  held- 
ur  voru  baldnir  við  hafið,  við 
hafið  rauða. 

8.  Þó  bjargaði  hann  þeim 
íyrir  síns  nafns  sakir,  til  að 
kunngjöra  sitt  veldi. 

9.  Og  hann  hastaði  á  rauða 
haíið,  svo  það  varð  þurt,  og 
let  þá  gánga  um  hafsins  djúp 
sem  auðn. 

10.  Og  hann  frelsaði  þá  af 
hendi  ofsóknarmannanna,  og 
losaöi  þá  úr  hendi  óvinanna. 

11.  Og  vatnið  fól  þeirra  möt- 
stöðumenn;  einginn  af  þeim 
komst  af. 

12.  Og  þeir  trúðu  þá  hans 
orði,  þeir  súngu  hans  lof. 

13.  Þó  gleymdu  þeir  skjótt 
hans  verkum,  biðu  ekki  eptir 
hans  ráðum. 

14.  Giind  vaknaði  með  þeim 
í  eyðimörkinni,  og  þeir  freist- 
uðu  Guðs  í  óbygðinni. 

15.  Hann  veitti  þeim  það, 
sem  þeir  girntust,  en  hann 
sendi  sjúkdóm  yfir  þá. 

16.  Þeir  hötuðust  við  Móses  í 
herbúðunum,  við  Aron,  Drott- 
ins  heilaga. 

17.  Jörðin  opnaði  sig,  og 
svelgdi  Datan  og  huldi  hop 
Abírams. 

18.  Og  eldur  tendraðist  í 
þeirra  flokki ;  loginn  eyddi 
þeim  óguðlegu. 


19.  Hjá  Hóreb  gjörðu  þeir 
kálf,  og  tilbáðu  þá  steyptu 
líkneskju, 

20.  Og  þeir  höfðu  skipti  á 
sinni  dýrð  fyrir  mynd  nauts- 
ins,  er  etur  gras. 

21.  Þeir  gleymdu  Guði,  sín- 
um  frelsara,  sem  haföi  gjört 
mikla  hluti  í  Egyptalandi, 

22.  Kraptaverk  í  Hamslandi 
við  hafið  rauða, 

23.  Og  hann  ætlaði  að  afmá 
þá,  hefði  ei  Móses,  hans  út- 
valdi,  beðið  hann  fyrir  þá,  til 
að  snúa  hans  reiði  frá  því  að 
tortýna  þeim. 

24.  Og  þeir  fyrirlitu  hið  æs- 
kilega  land ;  þeir  trúðu  ekki 
hans  orðum, 

25.  Og  þeir  mögluðu  í  sínum 
tjöldum,  þeir  lögðu  ekki  eyr- 
að  við  Drottins  raust. 

26.  Og  hann  upplypti  sinni 
hendi  á  móti  þeim,  svo  að 
þeir  tortýndust  í  eyðimörkinni, 

27.  Og  þeirra  niðjar  féllu 
meðal  þjóðanna,  og  tvístruð- 
ust  um  löndin. 

28.  Og  þeir  skrýddust  fyr- 
ir Baal-Peór,  og  þeir  átu 
af  fórnum  til  þeirra  dauðu 
(skurðgoða). 

29.  Og  þeir  egndu  hann  með 
sínu  athæfi,  og  plága  brauzt 
inn  á  þá. 

30.  Þá  tók  Píneas  sig  til,  og 
belt  dóm,  og  plágunni  linti, 

Pp2 


596 


SALMAK. 


31.  Og  honum  var  reiknað 
það  til  réttlætis  frá  kyni  til 
kyns  eiliflega. 

32.  Og  þeir  stygðu  hann  við 
Meríba  vatn,  og  Moses  mátti 
gjalda  þeirra, 

33.  Því  þeir  særðu  hans  hjarta 
og  hann  talaði  ógætilega  með 
sínum  vörum. 

34.  Þeir  upprættu  ekki  þjóð- 
irnar,  eins  og  Guð  haföi  skip- 
að  þeim, 

35.  Heldur  blönduðust  sam- 
an  við  þjóðirnar  og  lærðu 
þeirra  athæíi, 

36.  Og  dýrkuðu  þeirra  skurð- 
goö,  og  þau  urðu  þeim  aö 
snöru. 

3T.  Og  þeir  fórnfærðu  skurð- 
goðunum  sonu  sína  og  dætur. 

38.  Og  þeir  útheltu  saklausu 
blóði,  sona  sinna  og  dætra 
blóði,  sem  þeir  fómfærðu  Ka- 
naans  skurðgoðum,  svo  að 
blóðskuld  kom  yfir  landið. 

39.  Og  þeir  flekkuðu  sig  með 
sínum  verkum,  og  tóku  fram 
hjá  (Guði)  með  sínu  athæfi. 

40.  Þá  upptendraðist  Drottins 
reiði  gegn  hans  fólki,  og  hann 
fékk  viðbjóð  á  sinni  erfð. 

41.  Og  Iiann  fékk  þá  þjóðun- 
um  á  vald,  og  yfir  þeim  drottn- 
uðu  þeirra  ofsóknarmenn. 

42.  Og  þeirra  óvinir  þreyngdu 
að  þeim,  og  þeir  urðu  auð- 
mýktir  undir  þeirra  hendi. 


43.  Opt  frelsaði  hann  þá,  en 
þeir  egndu  hann  til  með  sin- 
urn  áformum,  og  þeir  hnigu 
niður  (í  eymd)  fyrir  þeirra 
misgjörnínga  sakir. 

44.  Samt  leit  liann  til  þeirra 
í  þeirra  nauðum,  þegar  hann 
heyrði  þeirra  kall. 

45.  Og  hann  mintist  síns 
sáttmála,  þeim  til  góðs,  og 
hann  iðraðist  þess  eptir  mik- 
iUeik  sinnar  miskunar, 

46.  Og  let  þá  alla  vorkenna 
þeim,  sem  héldu  þeim  lier- 
teknum. 

47.  Frelsa  oss,  Drottinn,  vor  j 
Guð  !  og  safna  oss  frá  þjóð- 
unum,  svo  ver  getum  súngið 
þínu  nafni  lof,  og  hrósað  oss 
af  þinni  lofgjörð. 

48.  Lofaður  se  Drottinn,  Is- 
raels Guð !  frá  eilífð  til  eilíf ð- 
ar,  og  alt  folk  segi :  Amen ! 
Loíið  Drottinn! 

107.  SÁLMUE. 

ÞÞaliklæti  fyrir  útlaganna  frelsi. 
AKKID  þer  Drottni !  því 
hann  er  góður,  því  lianSj 
miskunsemi  er  eilíf. 

2.  Þetta  segi  þeir,  sem  a: 
Drottni  eru  ley  stir  úr  óvin 
valdi  (liendi). 

3.  Frá  löndunum  liefir  liann 
samansafnað  þeim;  frá  austri 
og  vestri,  frá  norðri  og  frá 
haíinu. 

4.  Þeir  fóru  viltir  á  eyði 


SÁLMAE. 


597 


mörkimii,  á  öræfaveginum ; 
stað,  sem  þeir  gætu  búið  í, 
fundu  þeir  ekki. 

5.  Þeir  voru  húngraöir  og 
þyrstir,  þeirra  sál  vanmegn- 
aðist  í  þeim. 

6.  Og  þeir  köUuðn  til  Drott- 
ins  í  þeirra  ángist ;  hann  frels- 
aði  þá  úr  þeirra  neyð, 

7.  Og  hann  leiddi  þá  á  rett- 
an  veg,  og  þeir  komu  til  þess 
staðar,  sem  þeir  gátu  búið  í. 

8.  Þakki  þeir  Drottni  fyrir 
hans  miskun  og  fyrir  hans 
dásemdir  við  mannanna  börn ; 

9.  Því  hann  endurnærði  ör- 
magna  sálir,  og  mettaði  með 
gæðum  húngraðar  sálir. 

10.  Þeir,  sem  sátu  í  myrkri 
og  dauðans  skugga,  bundnir 
eymd  og  járnum, 

11.  Af  því  þeir  voru  óhlýðnir 
Guðs  boðorðum,  og  íyrirlitu 
ráð  hins  Hæsta, 

12.  Þess  vegna  auðmýkti  hann 
með  mótlæti  þeirra  hjörtu; 
þeir  fellu,  og  þar  var  einginn, 
sem  hjálpaði. 

^  13.  Og  þeir  köUuðu  til  Drott- 
ins  1  sinni  ángist,  og  hann  frels- 
aði  þá  úr  þeirra  vandræðum. 

14.  Hann  leiddi  þá  úr  myrkr- 
inu  og  dauðans  skngga,  og 
sundur  sleit  þeirra  fjötra. 

15.  Þakki  þeir  Drottni  fyrir 
hans  miskunsemi  og  fyrir  hans 
dásemdir  við  mannanna  börn, 


16.  Fyrir  það,  að  hann  snnd- 
ur  braut  eirhliðin,  og  sundur 
hjó  járngrindurnar. 

17.  Þeir  fávísir,  þeir  pláguð- 
nst  fyrir  sínar  yíirtroðslur,  og 
fyrir  sinna  misgjörða  sakir. 

18.  Þá  velgdi  við  öllum  mat, 
og  þeir  voru  nálægir  dauðans 
dyrum, 

19.  Og  þeir  köUuðu  til  Drott- 
ins  í  sinni  ángist ;  úr  þeirra 
neyð  frelsaði  hann  þá. 

20.  Hann  sendi  sitt  orð  og 
læknaði  þá  og  bjargaði  þeim 
úr  þeirra  gröfum. 

21.  Þakki  þeir  Drottni  fyrir 
hans  miskun  og  fyrir  hans 
dásemdir  við  mannanna  börn, 

22.  Og  fram  beri  þakkarförn 
og  kunngjöri  hans  verk  með 
gleðisaung. 

23.  Þeir,  sem  á  skipum  fara 
út  á  haíið  og  gegna  sinni 
sýslan  á  hinum  stóru  vötnum, 

24.  Þeir  sjá  Drottins  verk  og 
hans  dásemdir  á  djúpinu. 

25.  Hann  talaði,  og  þar  kom 
stormviðri,  sem  hóf  npp  hafs- 
ins  bylgjur. 

26.  Þeir  lyptust  til  himna,  og 
sigu  niður  í  djúpið,  og  þeim 
félst  hugnr  í  neyðinni. 

27.  Þeir  hröktust  um  kríng 
og  römbuðu  sem  drukknir 
menn,  og  öU  þeirra  ráðdeild 
var  þrotin. 

28.  Og  þeir  köUuðu  til  Drott- 


598 


SÁLMAE. 


ins  í  sinni  ángist,  og  hann 
hjálpaði  þeim  úr  þeirra  nauð- 
um. 

29.  Hann  stöðvaði  hinn 
mikla  storm,  og  bylgjurnar 
þögnuðu ; 

30.  Og  þeir  glöddust,  þegar 
lygndi,  og  hann  leiddi  þá  að 
landi,  eptir  þeirra  ósk. 

31.  Þakki  þeir  Drottni  fyrir 
hans  miskunsemi  og  hans  dá- 
semdir  við  mannanna  börn, 

32.  Og  vegsami  hann  á  fólks- 
,   samkomunni,  og  loíi  hann  á 

öldúngafundinum. 

33.  Hann  gjörði  árnar  að 
öræfum  og  vatnsrennslið  að 
þurlendi, 

34.  Frjófsamt  land  að  sand- 
auðn,  fyrir  vonzku  sakir  þeirr- 
a,  sem  þar  bjuggu. 

35.  Hann  gjörði  öræfin  að 
votlendi  og  þurlendið  að 
vatnsrensli, 

36.  Og  hann  let  þá  húngruðu 
búa  þar,  og  þeir  bygðu  sér 
stað,  sem  þeir  gætu  búið  í. 

3T.  Og  þeir  sáðu  akra,  og 
þeir  plöntuðu  víngarða,  og 
þeir  báru  ríkuglegan  ávöxt, 

38.  Og  hann  blessaði  þá,  og 
þeir  fjölguðu  mjög,  og  fénaði 
þeirra  fækkaði  hann  ekki. 

39.  En  þeir  minkuðu  af 
þreyngíng,  ógæfu  og  neyð. 

40.  Hann  hafði  út  helt  fyrir- 
litníng  yfir  höf  ðíngjana,  og 


let  þá  viUast  um  öræíi,  hvar 
einginn  vegur  er. 

41.  En  hann  lypti  þeim  fá- 
tæku  upp  úr  þeirra  eymd,  og 
gjörði  ættirnar  sem  hjarðir. 

42.  Þeir  hreinskilnu  sjá  það  Á 
og  gleðja  sig ;  en  allir  ráng-  ^ 
látir  hljóta  að  loka  sínum 
mnnni. 

43.  Hver  hygginn  er,  hann  i 
sér  þetta  og  tekur  eptir  \ 
Drottins  miskunsemdum. 

108.  SÁLMUK. 

LoMlmur  Davíðs. 

REIÐUBÚIÐ  er  mitt  hjart- 
a,  ó  Guð!  eg  vil  sýngja 
og  fagna,  og  mín  sál  viU  líka 
gleöjast. 

2.  Vakna  upp,  mitt  hljöðfæri 
og  harpa!  eg  vil  vakna  með 
morgunroðanum. 

3.  Þig  vil  eg  vegsama,  Drott- 
inn !  meðal  fólksins,  eg  vil 
sýngja  þér  lof  meðal  þjóðanna. 

4.  Því  þín  miskunsemi  nær 
til  himins,  og  þín  trúfesti  til 
skýanna. 

5.  Upplypt  þer,  6  Guð !  yfir 
liimnana,  og  þinni  dýrð  yíir 
alia  jörðina, 

6.  Svo  þínir  elskulegu  verði 
endurleystir ;  hjálpa  þú  með 
þinni  bægri  hendi  og  bæn- 
heyr  oss. 

7.  Guö  talaði  1  sínum  helgi- 
dómi ;  þess  vegna  gleð  eg  mig, 


SÁLMAR. 


599 


eg  vil  skipta  Sikem  og  mæla 
dalinn  Súkot. 

8.  Gíleað  til  heyrir  mer  og 
Manasse;  Efraím  er  hlífð  mins 
höfaðs.  Júda  er  minn  löggjafi, 

9.  Möab  er  mitt  þvottaker ;  í 
Edom  kasta  eg  mínum  skóm. 
Yfir  Filisteum  vil  eg  hlakka. 

10.  Hver  mun  flytja  mig 
í  þann  rammbyggilega  stað? 
Hver  mun  leiða  mig  til  Edom  ? 

11.  Viltu  ekki,  ó  Guð !  sem 
útskúfaðir  oss,  og  fórst  ekki 
út  með  vorum  her  ? 

12.  Veittu  oss  hjálp  í  neyð- 
inni,  því  ónýt  er  hjálp  mann- 
anna! 

13.  Með  Guðs  (hjálp)  skuliim 
vér  vÍDna  sigur  (hreysti  verk), 
og  hann  mun  niðurtroða  vora 
övini. 

109.  SÁLMUR. 

Bæn  möti  óvinum. 
Til  saungmeistarans.  Sálmur  Davíðs. 

GUÐ  minn!  sem  eg  veg- 
sama,  þegi  þú  ekki, 

2.  Því  sá  óguðlegi  og  hinn 
svikafuUi,  þeir  hafa  lokið  upp 
sínum  munni  á  móti  mer;  þeir 
tala  til  mín  með  Ijúgandi  túngu. 

3.  Með  hatursfullum  orðiim 
umkríngja  þeir  mig,  og  stríða 
á  móti  mér  án  saka. 

4.  í  staðinn  fyrir  að  eg  elsk- 
aði  þá,  stóðu  þeir  á  móti  mer, 
og  eg  bað  jafhan  (fyrir  þeim). 


5.  Þeir  gjörðu  mer  ilt  fyrir 
gott ;  guldu  hatur  fyrir  elsku. 

6.  Set  þann  óguðlega  yfir 
hann,  og  Satan  standi  honum 
til  hægri  handar. 

7.  Frá  dómi  gángi  hann  sek- 
ur,  og  hans  bæn  verði  að  synd! 

8.  Hans  dagar  verði  fáir,  ann- 
ar  fái  hans  embætti ; 

9.  Hans  börn  verði  föðurlaus 
og  hans  kona  verði  ekkja ! 

10.  Hans  börn  flakki  um 
kríng  og  sníki,  og  leiti  sinnar 
nauðþuiftar  lángt  frá  þeirra 
auðu  bústöðiim ! 

11.  Okurkallinn  nái  í  alt, 
sem  hann  á,  og  útlendir  ræni 
hans  erfiði ! 

12.  Einginn  se  sá,  sem  hafi 
elsku  til  hans,  og  einginn 
aumkist  yíir  hans  munaðar- 
leysíngja. 

13.  Niðjar  hans  verði  upprætt- 
ir;  í  öðrum  lið  verði  þeirra 
nafn  afmáð ! 

14.  Hans  feðra  misgjörða  skal 
minnst  verða  fyrir  Drottni,  og 
syndir  hans  móður  ei  verða 
afmáðar ! 

15.  Þær  skulu  ætíð  vera  fyrir 
Drottni,  og  hann  skal  útryðja 
þeirra  minníng  af  jöröunni, 

16.  Af  því  hann  mundi  ei  til 
að  gjöra  miskunsemi,  og  of- 
sokti  þann  anma  og  fátæka 
mann,  og  þann,  sem  var 
hryggur  í  bjarta,  alt  til  dauða. 


600  sal: 

17.  Þar  eð  hann  elskaði  bölv- 
unina,  svo  komi  hún  yíir  hann! 
fyrst  hann  haföi  ekki  lyst  til 
blessunar,  svo  veri  hún  lángt 
frá  honum ! 

18.  Hann  íklæði  sig  bölvun- 
inni  sem  fati ;  hún  renni  inn  í 
hans  yöur  sem  vatn,  og  í  hans 
bein  sem  viðsmjör ! 

19.  Hún  verði  honum  sem 
fat,  er  hann  klæðist  í,  og  sem 
belti,  sem  hann  ætíð  umgyrð- 
ir  sig! 

20.  Þessi  verði  laun  minna 
mótstöðumanna  af  Drottni,  og 
þeirra,  sem  tala  ilt  um  mig ! 

21.  En  þú,  Drottinn !  Herra 
minn !  aðstoða  þú  mig  fyrir 
þíns  nafns  sakir,  því  þín  misk- 
nnsemi  er  mikil ;  bjarga  þú 
mér ! 

22.  Því  eg  er  vesæll  og  fátæk- 
Tir,  og  mitt  hjarta  er  sært  í  mer; 

23.  Eg  líð  1  burt  sem  skugg- 
i,  þá  hann  leingist ;  eg  verð 
burtrekinn  sem  eingispretta ; 

24.  Mín  kné  veiklast  af  föstu, 
og  mitt  hold  hefir  einga  íitu. 

25.  Eg  hlýt  að  vera  þeirra 
athlægi ;  þegar  þeir  sjá  mig, 
hrista  þeir  höfuðin. 

26.  Hjálpa  mer,  Drottinn, 
minn  Guð !  frelsa  mig  eptir 
þinni  miskunsemi, 

27.  Að  þeir  megi  viðkannast, 
aö  það  er  þín  hönd,  að  þú,  ó 
Drottinn !  gjörðir  það. 


28.  Látum  þá  formæla;  blessa 
þú !  rísi  þeir  móti  mér,  en  verði 
til  skammar,  og  þinn  þjón  gleðji 
sig. 

29.  Mínir  mótstöðiimenn  í- 
klæðist  smán,  og  sinni  skömm 
1  færist  þeir  sem  kápu. 

30.  Eg  vil  innilega  þakka 
Drottni  með  mínum  niunni, 
og  meðal  margra  vil  eg  hann 
vegsama. 

31.  Því  hann  stendur  þeim 
fátæka  til  hægri  handar,  til 
að  frelsa  hann  frá  þeim,  sem 
dæma  hann  til  lífláts. 

110.  SÁLMUE. 

Guðs  smurði. 
Ljóð  eptir  Davíð. 

DEOTTINN  sagði  mínum 
Drottni:  settu  þig  mér  til 
hægri  handar,  þángaö  til  eg 
legg  óvini  þína  að  skör  fóta 
þinna. 

2.  Drottinn  mun  retta  þér  frá 
Síon  veldispíru  síns  kraptar, 
og  segja :  drottna  þú  mitt  á 
meðal  þinna  óvina. 

3.  Þitt  folk  fylgir  þér  fúslega 
á  degi  þíns  kraptar  1  heilagri 
prýði;  eins  og  döggin  af  morg- 
unroðans  skauti  skulu  þínir 
niðjar  verða. 

4.  Drottinn  sór,  og  þess  yör- 
ast  hann  ekki ;  þú  ert  prest- 
ur  að  eilífu  uppá  Melkisedeks 
máta. 

5.  Drottinn  er  hjá  þinni  hægri 


SÁLMAR. 


601 


hendi;  hann  mun  sundur  merja 
konúngana  á  degi  sinnar  reiði. 

6.  Haim  mun  dæma  þjóðirn- 
ar,  og  fylla  land  þeirra  með 
líkum,  og  suiidurmola  höfuð 
margra  landa. 

7.  Ur  læknum  á  veginum  nmn 
hann  drekka ;  síðan  mun  harm 
höfði  sínu  upplypta. 

111.  SÁLMUE. 

Lofgjörð. 

LOFIÐ  Guð!  Drottinn  vil 
eg  vegsama  af  öUu  hjarta 
í  söfnuði  og  á  fundi  hinna 
hreinskilnu. 

2.  Mikil  eru  Drottins  verk, 
æskileg  eptir  allri  þeirra  unan. 

3.  Hátign  og  dýrð  er  hans 
framkvæmd,  og  hans  réttlæti 
varir  eilíflega. 

4.  Endurminníng  sinna  stór- 
merkja  hefir  hann  gjört.  Náð- 
ngur  og  miskunsamur  er 
Drottinn. 

5.  Fæðslu  gaf  hann  þeim, 
sem  hann  óttuðust ;  hann  man 
eilííiega  til  sins  sáttmála. 

6.  Sinna  verka  krapt  knnn- 
gjörði  hann  sínu  fólki,  þegar 
hann  gaf  því  þjóðanna  eign. 

7.  Verkin  hans  handa  eru 
sannleiki  og  réttindi;  réttsýn 
eru  öll  hans  boðorð. 

8.  Þau  eru  óbifanleg  um  ald- 
ur  og  eilífð,  gjörð  með  sann- 
leika  og  einlægni. 


9.  Lausn  sendi  hann  sínu 
fólki,  gjörði  sinn  sáttmála  ei- 
lífan.  Heilagt  og  öttalegt  er 
hans  nafn. 

10.  Ótti  Drottins  er  upphaf 
vizkunnar,  góð  uppfræðíng  fyr- 
ir  alia  þá,  sem  gjöra  þar  eptir; 
hans  lof  varir  eilíflega. 

112.  SÁLMUR. 

Srós  hinna  guðhræddu. 

LOFIÐ  Guð!  sæll  er  sá 
maður,  sem  óttast  Drott- 
inn, sem  finnnr  mikinn  fögn- 
nð  1  hans  boðorðum. 

2.  Voldugir  munu  hans  niöj- 
ar  verða  á  jörðunni ;  ætt  hinna 
hreinskilnu  niun  blessast. 

3.  Nægtir  og  auðæíi  munu 
vera  í  þeirra  húsum,  og  þeirra 
réttvísi  varir  ætíð. 

4.  Þeim  ráðvöndu  upprennnr 
Ijós  í  myrkri.  Guð  er  náðugur, 
miskunsamur  og  réttlátur. 

5.  Vel  sé  þeim  manni,  sem 
miskunar  og  lánar,  og  gegnir 
sinni  sýslan  meö  réttvísi ; 

6.  Því  liann  mun  ekki  bifast 
að  eilífu.  Þess  réttláta  mun 
ávalt  minnst  verða. 

7.  Ill  tíðindi  mun  hann  ekki 
hræðast;  hans  hjarta  er  rólegt; 
hann  reiðir  sig  á  Drottinn. 

8.  Hans  hjarta  heíir  vígi ; 
hann  mun  ekkert  hræðast, 
þángað  til  hann  ser  sinn  f  ögn- 
uð  á  sínum  óvinum. 


602 


SÁLMAR. 


9.  Hann  útbýtir,  hann  gefur 
hinum  fátæku,  hans  rettlæti 
varir  ætíö,  hans  höfuð  mun 
með  vegsemd  uppheQast. 

10.  Hinn  öguðlegi  mun  sjá 
það  og  ilskast;  hann  mun 
nísta  tönnum  og  fá  í  sig  upp- 
drátt.  Osk  hinna  öguðlegu 
mun  farast. 

113.  SÁLMUR. 

Lqfgjörð  Drottins. 

LOFIÐ   Guð!    lofið,  þer 
Drottins    þjónar !  lofið 
Drottins  nafn ! 

2.  Lofað  se  nafnið  Drottins, 
heðan  í  frá  og  að  eilífa. 

3.  í  frá  sólarinnar  uppgaungu 
og  alt  til  hennar  niðurgaungu 
sé  nafnið  Drottins  vegsamað. 

4.  Drottinn  er  upphafinn  yíir 
allar  þjóðir,  yfir  himnana  hans 
dýrð. 

5.  Hver  er  sem  Drottinn,  vor 
Guð,  sem  býr  hátt, 

6.  Sem  lítur  lágt  á  himnana 
og  á  jörðina, 

7.  Sem  npphefur  þann  auð- 
virðilega  úr  duptinu,  og  upp- 
lyptir  þeim  fátæka  úr  saurn- 
um, 

8.  Til  að  setja  hann  hjá 
höfðíngjum,  höfðíngjum  síns 
fólks, 

9.  Sem  lætur  þá  öfrjófsömu 
búa  í  húsinu,  sem  glaða  barna 
móður  ?  Loíið  Drottin ! 


114.  SÁLMUR. 

.  Burtförin  úr  Egyptálandi. 

"pÁ  Israel  for  burt  úr 
Jr  Egyptalandi,  Jakobs  hús 
frá  því  fólki,  sem  talaði  út- 
lenda  túngu, 

2.  Varð  Júda  hans  helgidöm- 
ur,  og  Israel  hans  herradæmi. 

3.  Hafið  sá  það  og  flúði; 
Jordan  lirökk  aptur  á  bak ; 

4.  Fjöllin  stukku  sem  hrútar, 
hæðirnar  sem  únglömb. 

5.  Hvaö  var  þer,  þú  sjáfar  haf ! 
að  þú  flúðir?  þer,  Jordan!  að 
þú  hrökkst  aptur  á  bak  ? 

6.  Yður,  þér  fjöU!  að  þer 
stukkuð  sem  hrútar?  þið, 
hæöir !  sem  únglömb  ? 

7.  Bifast  þú,  jörð,  fyrir  Drott- 
ins angiiti,  fyrir  augliti  Jakobs 
Guös, 

8.  Sem  gjörir  vatnsríka  tjörn 
úr  klettinum,  þann  harða  stein 
aö  vatnsríkri  uppsprettu. 

115.  SÁLMUR. 

Drottinn  er  sd  sanni  GuÖ. 

EIGI  oss,  Drottinn!  ei^ 
oss,  heldur  þínu  nafni  se 
heiður,  fyrir  sakir  þinnar 
miskunar  og  trúfesti. 

2.  Hversvegna  eiga  þjóðirnar 
að  segja:  hvar  er  nú  þeirra 
Guö? 

3.  Vor  Guð  er  í  himninum, 
alt  sem  honum  þóknast,  það 
gjörir  hann. 


SÁLMAE. 


603 


4.  Þeirra  skurðgoð  eru  silfur 
og  guU,  gjörð  af  manna  liönd- 
um. 

5.  Munn  hafa  þau,  en  geta 
ekki  talað;  augu  hafa  þau, 
en  geta  ekki  séð ; 

6.  Þau  hafa  eyru,  en  heyra 
ekki,  nasir,  en  íinna  einga  lykt. 

7.  Þau  hafa  hendur,  en  geta 
ekkert  með  þeim  gripið ;  fæt- 
ur  hafa  þau,  en  geta  ekki 
geingið,  og  upp  um  sinn  háls 
geta  þau  ekki  orði  komið. 

8.  Líkir  þeim  eru  þeir  sem 
gjöra  þau,  allir,  sem  á  þau 
trejsta. 

9.  Israel!  reiddu  þig  á  Drott- 
in;  hann  er  vor  hjálp  og  vor 
skjöldur. 

10.  Arons  hús,  reiðið  yður  á 
Drottinn!  hann  er  vor  hjálp 
og  vor  skjöldur. 

11.  Þer,  sem  óttist  Drottin, 
reiðið  yður  á  Drottin.  Hann 
er  vor  hjálp  og  vor  skjöldur. 

12.  Drottinn  minnist  vor ; 
hann  blessar  oss ;  hann  blessi 
Israels  liús!  hann  blessi  Ar- 
ons hús ! 

13.  Hann  mun  blessa  þá,  sera 
óttast  Drottin,  þá  smáu  með 
þeim  stóru. 

14.  Drottinn  mun  blessa  yður 
meir  og  meir,  og  yðar  börn. 

15.  Blessaöir  eruð  þer  af 
Drottni,  sem  heíir  gjört  him- 
ininn  og  jöröina. 


16.  Himininn  gjörvallur  er 
Drottins,  en  jöröina  hefir  hann 
mannanna  börnnm  gefið. 

17.  Hinir  dauðu  geta  ei  lofað 
Drottin,  ei  heldur  þeir,  sem 
koranir  eru  í  þögnina. 

18.  En  ver,  ver  viljum  lofa 
Drottin,  nú  héðan  í  frá  og 
að  eilífu.  Loíið  Drottin ! 

116.  SÁLMUK. 

ÞakJcargjörð  fyrir  liðsinni. 

HVERSU  gleður  það  mig, 
að  Drottinn  heyrir  mína 
raust  og  mína  auðmjúku  bæn! 

2.  Því  hann  hneigði  sitt  eyra 
til  mín;  alia  mína  daga  vil  eg 
hann  ákalla. 

3.  Dauðans  fjötrar  umspenntu 
mig;  grafarinnar  ángist  var 
yfir  mér;  eg  kendi  til  ótta 
og  hrygðar. 

4.  En  eg  ákallaði  nafn  Drott- 
ins, og  sagði :  Drottinn !  frelsa 
þú  mína  sál ! 

5.  Náðugur  er  Drottinn  og 
rettlátur,  og  vor  Guð  misk- 
unsamur. 

6.  Drottinn  varðveitir  þá  ein- 
földu.  Eg  var  aumíngi,  og 
hann  frelsaði  mig. 

7.  Vertu  nú  aptur  róleg,  mín 
sál!  því  Drottinn  hefir  gjört 
vel  til  þín. 

8.  Því  hann  frelsaði  mig  frá 
dauðanum,  mitt  auga  frá  gráti, 
og  minn  föt  frá  falli. 


604 


SÁLMAE. 


9.  Eg  mun  gánga  fyrir  Drottni 
á  landi  lifandi  manna. 

10.  Eg  trúði,  þó  eg  segði : 
mikið  verð  eg  að  líða ! 

11.  Eg  sagði,  því  eg  var  hiss- 
a :  allir  menn  bregðast. 

12.  Hvernig  á  eg  Drottni  að 
endurgjalda  fyrir  allar  hans 
velgjöröir  við  mig? 

13.  Frelsisins  bikar  vil  eg 
upplypta,  og  ákalla  nafnið 
Drottins. 

14.  Mitt  heiti  vil  eg  Guði 
greiða  í  augsýn  als  fólksins. 

15.  Dýrmætur  er  fyrir  Drottni 
dauði  hans  lieilögu. 

16.  Heyr  mig,  ó  Drottinn ! 
því  eg  em  þinn  þjön,  sonur 
þinnar  ambáttar ;  þú  hefir 
leyst  mín  fjötur ; 

17.  Þer  vil  eg  færa  þakk- 
ar  fórn,  og  ákalla  Drottins 
nafn. 

18.  Mitt  heiti  vil  eg  Drottni 
greiöa  1  als  fólksins  augsýn, 

19.  í  forgarðinum  við  Drott- 
ins hús,  mitt  í  þér,  Jerúsalem ! 
Loíiö  Drottin ! 

117.  SÁLMUR. 

Lofgjörðar  dvarp. 

LOFIÐ  Drottin,  allar  þjoö- 
ir  !  vegsami  hann  allir 

lýðir. 

2.  Því  hans  miskun  drottnar 
yfir  oss,  og  Drottins  trúfesti 
er  eilíf.  Loíið  Drottinn ! 


118.  SÁLMUR. 

Sigurhröss  sdlmur. 

ÞAKKIÐ  þer  Drottni,  því 
hann  er  góður  og  hans 
miskunsemi  varir  eilíflega. 

2.  ísrael  segi:  eilíf  er  hans 
miskun. 

3.  Arons  hús  segi :  eilíf  er 
hans  misknn. 

4.  Þeir,  sem  óttast  Drottinn, 
segi :  eilíf  er  hans  miskun  ! 

5.  í  minni  ángist  ákallaði  eg 
Drottin;  Drottinn  bænheyrði 
mig  og  veitti  mér  hugsvölun. 

6.  Drottinn  er  með  mer;  eg 
mun  ekki  hræðast.  Hvað  geta 
mennirnir  gjört  mer? 

7.  Drottinn  er  minn  hjálpari, 
því  vil  eg  glaður  llta  til  minna 
ofsoknarmanna. 

8.  Það  er  betra,  að  setja  sitt 
traust  til  Drottins,  en  að  reiða 
sig  á  mennina. 

9.  Það  er  betra,  að  treysta 
Drottni,  en  að  reiða  sig  á 
höfðíngjana. 

10.  Allar  þjóðir  umkríngdu 
mig ;  í  Drottins  nafni,  sagði 
eg,  skal  eg  brytja  þá  niður. 

11.  Þeir  umkríngdu  mig  öUu- 
megin.  í  Drottins  nafni,  sagði 
eg,  skal  eg  niðurhöggva  þá. 

12.  Þeir  umkríngdu  mig  sem 
bíílugur;  þeir  slökktust  eins 
og  eldur  í  þyrnum.  í  Drott- 
ins nafni,  sagði  eg,  skal  eg 
niður  brytja  þá. 


SÁLMAR. 


605 


13.  Þú  (óvinur)  hratzt  mer, 
að  eg  skyldi  falla,  en  Drottinn 
hjálpaði. 

14.  Miiin  styrkur  og  minn 
saiingur  er  Drottinn ;  hann 
varð  mér  að  liði. 

15.  (Þar  heyrist)  fagnaðar- 
og  sigur-raust  í  tjaldbúðum 
hinna  ráðvöndu.  Drottins 
hægri  hönd  gjörir  kraptaverk. 

16.  Drottins  hægri  hönd  er 
upphafin;  Drottins  hægri  hönd 
gjörir  kraptaverk. 

17.  Eg  mun  ekki  deya,  held- 
ur  lifa,  og  eg  skal  kunngjöra 
Drottins  verk. 

18.  Að  sönnu  typtaði  Drott- 
inn mig,  en  í  dauðann  ofur- 
seldi  hann  mig  ekki. 

19.  Ljúkið  upp  fyrir  mer  rett- 
lætisins  porti ;  eg  vil  gánga 
inn  um  það,  eg  vil  þakka 
Drottni. 

20.  Þetta  er  Drottins  port ; 
þeir  ráðvöndu  skulu  inn  um 
það  gánga. 

21.  Eg  vil  þakka  þer,  að  þú 
bænheyrðir  mig,  og  hjálpað- 
ir  mer. 

22.  Sá  steinn,  sem  byggíngar- 
mennirnir  burt  köstuðu,  er  nú 
orðin  að  hyrníngarsteini. 

23.  Þetta  er  skeð  af  Drottni ; 
það  er  undarlegt  fyrir  vorum 
augum. 

24.  Þetta  er  sá  dagur  (gleði 
dagur),  sem  Drottinn  gjörði; 


fögnum  og  verum  glaðir  í 
honum  ! 

25.  Drottinn  !  hjálpa  þú  ! 
Drottinn !  láttu  það  heppnast ! 

26.  Blessaður  se  sá,  sem  kem- 
ur  1  Drottins  nafni,  ver  bless- 
um  yður  frá  Drottins  Msi. 

27.  Drottinn  er  Guð ;  hann 
lætur  (birtu)  fyrir  oss  lýsa. 
Leiðið  fórnardýrið  bundið  með 
taug  að  altarishorninu. 

28.  Þú  ert  minn  Guð,  því  vil 
eg  vegsama  þig,  minn  Guð  ! 
eg  vil  lofa  þig. 

29.  Þakkið  þér  Drottni,  því 
hann  er  góður,  því  hans  misk- 
un  er  eilíf. 

119.  SÁLMUR. 

Gyllini  stafrof  i  22  greinum. 
1.  GKEIN. 

SÆLIR  eru  þeir,  hverra 
breytni  er  flekklaus,  þeir, 
sem  gánga  í  Drottins  lögmáli. 

2.  Sælir  eru  þeir,  sem  halda 
bans  boðorð,  sem  leita  hans 
af  öllu  hjarta, 

3.  Sem  ekkert  rángt  aðhafast, 
heldur  gánga  á  hans  vegum. 

4.  Þú  heíir  boðið,  að  halda 
vandlega  þín  boðorð ! 

5.  Æ!  að  mínir  vegir  mættu 
þar  að  sveigjast,  að  halda  þín 
rettindi ! 

6.  Þá  þarf  eg  ei  að  sneypast, 
er  eg  gef  gaum  öUum  þínum 
boðnm. 

7.  Eg  vildi  þakka  þer  með 


606 


SÁLMAE. 


einlægu  hjarta,  í  því  eg  lærði 
J)ína  rettlátu  dóma. 

8.  Þín  rettindi  vil  eg  halda; 
yíirgef  mig  ekki  ofleingi. 

2.  GEEIN. 

9.  Hvernig  getur  sá  úngi 
haldið  sínum  vegi  hreinum  ? 
Með  því  að  halda  sér  yið  þitt 
orð. 

10.  Eg  leita  þín  af  öUu  hjart- 
a ;  láttu  mig  ekki  viUast  frá 
þínum  boðorðum! 

11.  1  mínu  hjarta  geymdi  eg 
þitt  orð,  svo  að  eg  syndgaði 
ekki  á  möti  þer. 

12.  Lofaður  sertu,  Drottinn! 
kenn  mer  þín  réttindi! 

13.  Með  mínum  vörum  upp- 
tel  eg  alia  dóma  þíns  munns. 

14.  Þínir  vitnisburðir  gleðja 
mig,  eins  og  mikiU  auður. 

15.  Þínar  skipaíiir  ígrimda  eg; 
eg  hugleiði  þína  stigu. 

16.  Eg  hefi  unaðsemd  af  þín- 
\im  setníngum,  og  gleymi  ei 
þínum  orðum. 

3.  GEEIN. 

17.  Gjör  þínum  þjóni  vel  til, 
að  eg  megi  lifa,  og  halda  þitt 
orð. 

18.  Opna  mín  augu,  að  eg 
megi  sjá  það  leyndardóms- 
fuUa  \  þínu  lögmáli. 

19.  Útlendur  er  eg  á  jörð- 
tinni ;  fel  ei  fyrir  mér  þín 
boðorð ! 

20.  Sundurkramin  er  mín  sál 


af  laungun  eptir  þínum  rett- 
indum  alia  tíma. 

21.  Þú  ávítaðir  hina  dramb- 
látu,  þá  bölvuðu,  þá,  sem 
víkja  frá  þínum  boöorðum. 

22.  Snú  frá  mér  smán  og 
fyrirlitníng,  því  eg  varðveiti 
þín  boðorö. 

23.  Þar  sitja  jafnvel  höfðíngj- 
ar  og  taka  saman  ráð  sín  á 
móti  mer;  en  þinn  þjón  í- 
grundar  þína  setnínga* 

24.  Já,  þínir  vitnisburðir  eru 
mín  unaðsemd,  þeir  eru  mín- 
ir  ráðgjafar. 

4.  GREIN. 

25.  Niðurbeygð  í  duptið  er 
mín  sál ;  endurlífga  mig  eptir 
þínu  orði. 

26.  Eg  segi  frá  mínum  veg- 
iim  og  þú  bænheyrir  mig, 
kenn  mer  þín  réttindi ! 

27.  Kenn  þú  mer  að  skilja 
veg  þinna  boðorða !  svo  mun 
eg  ígrunda  þína  leyndardóma. 

28.  Mín  sál  drýpur  af  hrygð  ; 
reis  þú  mig  upp,  eptir  þínu 
orði ! 

29.  Snú  frá  mér  lyginnar 
vegi,  og  unn  mer  þíns  lög- 
máls  (þekkíngar) ! 

30.  Sannleikans  veg  vel  eg, 
þinn  rett  set  eg  fyrir  mig. 

31.  Eg  er  fastur  við  þína  vitn- 
isburði;  Drottimi!  lát  mig  ei 
verða  til  skammar ! 

32.  Veg  þinna  boðorða  vil  eg 


SÁLMAE. 


607 


hlaupa,  þegar  þú  hugsvalar 
hjarta  mínu ! 

5.  GEEIN. 

33.  Kenn  mér,  ó  Drottinn! 
\eg  þinna  rettinda ;  eg  skal 
fara  hann  alt  til  enda ! 

34.  Uppfræð  þú  mig,  og  eg 
vil  varðveita  þín  lög,  og  halda 
þau  af  öUu  hjarta ! 

35.  Lát  mig  gánga  fram  veg- 
inn  þinna  boðorða,  því  eg  heíi 
laungun  til  hans ! 

36.  Beyg  mitt  hjarta  til  þinna 
vitnisburða,  en  ekki  til  gróða ! 

37.  Snú  mínum  augum  frá 
hégómanum !  viðhaltu  mer  á 
þínum  vegi ! 

38.  Uppfyltu  þitt  orð  við 
þinn  þjón,  viö  þann,  sem  þig 
öttast. 

39.  Burt  snú  þeirri  minni 
smán,  sem  eg  kvíði  fyrir,  því 
þínir  dómar  eru  góðir. 

40.  Sjá !  eg  hefi  laungun  til 
þinna  skipana,  haltu  mér  við 
þitt  réttlæti ; 

6.  GREIN. 

41.  Og  lát  þína  miskun  koma 
yfir  mig,  ó  Drottinn!  þitt  frelsi 
eptir  þínu  orði ! 

42.  Og  að  eg  geti  svarað 
þeim,  sem  atyrða  mig  fyrir 
eitthvað,  að  eg  reiði  mig  á 
þitt  orð, 

43.  Og  tak  aldrei  sannleiks- 
ins  orð  burt  frá  minum  munn- 
i !  því  að  eg  bíð  þíns  dóms ; 


44.  Eg  vil  altaf  varðveita  þitt 
lögmál,  ætíð  og  æfinlega ; 

45.  Og  eg  vil  gánga  um  rúm- 
göðan  veg,  því  að  eg  leita 
þinna  skipana; 

46.  Og  eg  tala  um  þína 
vitnisburði  fyrir  konúngum, 
og  skammast  mín  ekki. 

47.  Og  eg  skal  hafa  unaö- 
semd  af  þínum  boðoröum, 
sem  eg  elska^ 

48.  Og  upplypta  mínum  hönd- 
um  til  þinna  boðorða,  sem  eg 
elska,  og  eg  ígrunda  þín  rétt- 
indi. 

7.  GEEIN. 

49.  Minnstu  þess  orðs  til  þíns 
þjóns,  á  hvert  þú  lézt  mig  vona; 

50.  Það  er  mín  huggun  í  minni 
eymd,  að  þitt  orð  heldur  mer 
við  lífið. 

51.  Þeir  dramblátu  hæða  mig 
ákaflega,  en  frá  þínu  lögmáli 
vík  eg  ekki. 

52.  Eg  minnist  þinna  dóma 
frá  gömlum  tíðum,  Drottinn! 
og  hnggast. 

53.  Akaflega  óbeit  hefi  eg  á 
þeim  óguðlegu,  sem  yíirgefa 
þín  lög. 

54.  Þín  rettindi  eru  minn 
fagnaðarsaungurl  minniútlegð. 

55.  Drottinn  !  á  náttarþeli 
minnist  eg  þíns  nafns  og  varð- 
veiti  þín  lög. 

56.  Það  er  minn  auður,  að  eg 
held  þínar  skipanir. 


608 


SÁLMAE. 


8.  GREIK 

57.  Eg  segi :  mín  hlutdeild,  ó 
Drottinn!  er  að  halda  þín  boð. 

58.  Eg  bið  þig  auðmjúklega 
af  öUii  hjarta,  vertu  mér  náð- 
ugur,  eptir  þínu  orði ! 

59.  Eg  hugleiði  mína  vegu, 
og  sný  mínum  fótum  til  þinna 
vitnisburða. 

60.  Eg  ílýti  mer,  og  tef  ekki 
við,  að  halda  þín  boðorð. 

61.  Hópur  óguðlegra  um- 
kríngir  mig,  en  eg  gleymi 
ekki  þínu  lögmáli. 

62.  Um  miðnætti  fer  eg  á 
fætur  til  að  þakka  þér  íyrir 
þína  réttlátu  dóma. 

63.  Eg  held  mer  til  þeirra, 
sem  þig  óttast,  og  þeirra,  sem 
halda  þín  boðorð. 

64.  Jörðin  er  full,  Drottinn ! 
af  þinni  miskun ;  kenn  mér 
þín  réttindi ! 

9.  GEEIN. 

65.  Drottinn !  þú  gjörðir  þín- 
Tim  þjóni  vel  til  eptir  þínu 
orði. 

66.  Kenn  þú  mer  góðan  skiln- 
íng  og  hyggindi,  því  eg  trúi 
þínum  boðorðum. 

67.  Áður  en  eg  varð  auðmýkt- 
iir,  viltist  eg;  en  nú  varðveiti 
eg  þitt  orð. 

68.  Góður  ert  þú  og  góðgjarn; 
kenn  mér  þín  réttindi. 

69.  Þeir  dramblátu  saman 
tvinna  lygar   móti  mer,  en 


eg  held  þín  boðorð  af  öUu 
hjarta ; 

70.  Tilíinníngarlaust,  eins  og 
spik,  er  þeirra  hjarta,  en  eg 
heíi  yndi  af  þínu  lögmáli. 

71.  Það  var  mer  gott,  að  eg 
lítillækkaðist,  svo  að  eg  gæti 
lært  þín  réttindi. 

72.  Betra  er  mer  lögmál 
þíns  munns,  heldur  en  þúsnnd 
(stykki)  gulls  og  silfurs. 

10.  GREIN. 

73.  Þínar  hendur  hafa  mynd- 
að  mig  og  tilbúið;  gef  mér 
skilníng,  að  eg  læri  þín  boðorð. 

74.  Þeir  sem  óttast  þig,  sjá 
mig  og  gleðja  sig,  því  eg  reiði 
mig  á  þitt  orð. 

75.  Drottinn !  eg  veit,  að  þínir 
dómar  eru  rettir,  og  að  þú 
lítillækkaðir  mig  af  trúfesti. 

76.  Þín  miskun  veri  mín  hngg- 
nn,  eptir  sem  þú  hefir  heitið 
þínum  þjóni ! 

77.  Láttu  þína  miskun  koma 
yíir  mig,  að  eg  lifi,  því  þitt 
lögmál  er  mín  unaðsemd. 

78.  Lát  þá  dramblátu  verða 
til  skammar,  því  þeir  vilja  án 
saka  steypa  mér,  en  eg  ígrunda 
þínar  skipanir. 

79.  Haldi  þeir  ser  til  mín,  sem 
þig  óttast,  og  sem  þekkja  þína 
vitnisburði. 

80.  Lát  mitt  hjarta  hánga  fast 
við  þín  rettindi,  að  eg  ekki 
Yerði  til  skammar! 


SÁLMAR. 


609 


11.  GREIN. 

81.  Mína  sálu  lángar  til  þíns 
hjálpræðis ;  eg  reiði  mig  á  þitt 
orð, 

82.  Mín  augu  mæna  til  þíns 
orðs;  eg  segi:  nær  muntu 
hugga  mig  ? 

83.  Því  eg  er  sem  skinnbelg- 
ur  í  reyk;  eg  gleymi  ekki 
þínum  réttindum. 

84.  Hversu  margir  eru  dagar 
þíns  þjóns?  nær  viltu  láta 
gánga  dóm  yfir  mínum  ofsókn- 
armönnum  ? 

85.  Þeir  dramblátu  grafa  mer 
graíir ;  það  er  ekki  gjört  eptir 
þínu  lögmáli. 

86.  011  þín  boðorð  eru  sann- 
leiki;  þeir  ofsækja  mig  án 
saka,  hjálpa  þú  mer ! 

87.  Lítið  vantaði  á,  að  þeir 
liefðu  iipprætt  mig  af  jörð- 
unni ;  þó  yfirgaf  eg  ekki  þínar 
skipanir. 

88.  Varðveittu  líf  mitt  ept- 
ir þinni  miskunsemi,  og  eg 
vil  varðveita  vitnisburði  þíns 
munns. 

12.  GEE  IN. 

89.  Eilíflega,  Drottinn !  stend- 
ur  þitt  orð  stöðugt  í  himnin- 
um. 

90.  Þín  trúfesti  varir  frá  kyni 
til  kyns,  þú  festir  jörðina,  og 
hún  mun  standa ; 

91.  Eptir  þínum  lögum  stend- 


ur  alt,  enn  þann  dag  1  dag ; 
því  alt  er  þer  undirgeíið. 

92.  Hefði  þitt  lögmál  ekki 
verið  mín  unun,  þá  hefði  eg 
fyrirfarizt  1  minni  eymd. 

93.  Eg  skal  til  eílífðar  ekki 
gleyma  þínum  boðorðum ;  því 
með  þeim  heldur  þú  mer  við 
lífið. 

94.  Eg  em  þinn,  frelsa  þú  mig, 
því  eg  leita  þinna  skipana. 

95.  Hinir  óguðlegu  umsitja 
mig,  til  að  fyrirfara  mer,  en 
eg  gef  gaum  aö  þínum  vitnis- 
burðum. 

96.  AUrar  fuUkomnunar  enda 
heíi  eg  séð,  en  þín  boðorð  eru 
endalaus. 

13.  GEE  IN. 

97.  Hversu  mjög  elska  eg  þitt 
lögmál!  það  er  mitt  daglegt 
umhugsunar  efni. 

98.  Þín  boðorð  gjöra  mig 
hyggnari,  en  mínir  óvinir  eru, 
því  þau  eru  ávalt  mín. 

99.  Eg  er  orðinn  liyggnari 
en  allir  mínir  kennendur,  því 
þínir  vitnisburðir  eru  mín  um- 
hugsan ; 

100.  Eg  er  vitrari  orðinn  en 
öldúngarnir,  því  eg  hefi  varð- 
veitt  þínar  skipanir; 

101.  Frá  öUum  vondum  vegi 
held  eg  mínum  fótum  aptur, 
að  eg  geti  haldið  þitt  orð ; 

102.  Frá  þínum  dómum  vék 
eg  ekki,  því  þú  mentaðir  mig. 


610 


SÁLMAE. 


103.  Hversu  eru  þín  orð  sæt 
fyrir  minn  góm,  sætari  en  hun- 
áng  fyrir  minn  miinn ! 

104.  Afþínum  skipunum  verð 
eg  vitur;  þess  vegna  hata  eg 
sérhvert  lyginnar  spor. 

14.  GEEIN. 

105.  Þitt  orð  er  lampi  fóta 
minna  og  Ijós  á  mínum  vegum. 

106.  Eg  heíi  svarið  og  vil  efna 
það,  að  halda  þín  rettvísu  lög. 

107.  Eg  em  mjög  beygöur, 
Drottinn !  varðveittu  mitt  líf 
eptir  þínu  orði ! 

108.  Láttu  þer  þóknast,  Drott- 
inn !  viljuga  fórn  míns  munns, 
og  kenn  mér  þína  dóma. 

109.  Mitt  líf  er  ætíð  í  minni 
hendi  (í  hættu) ;  þó  glejmi 
eg  ekki  þínu  lögmáli. 

110.  Þeir  óguðlegu  leggja 
snörur  fyrir  mig,  en  eg  vík 
ekki  frá  þínum  skipunum. 

111.  Eg  eigna  mer  eilífa  erfð, 
þína  vitnisburði,  því  þeir  eru 
mín  hjartans  unaðsemd. 

112.  Eg  hneigi  mitt  hjarta,  til 
að  gjöra  eptir  þínum  réttind- 
iim  eilíflega  og  alt  af. 

15.  GEEIN. 

113.  Eg  hata  illar  hngsanir, 
en  eiska  þitt  lögmál ; 

114.  Þú  ert  mitt  skjól  og 
skjöldur ;  á  þitt  orð  reiði  eg  mig. 

115.  Farið  frá  mér,  þér  ill- 
gjörðamenn ;  eg  vil  varðveita 
boðorð  míns  Guðs ! 


116.  Viðhaltu  mer,  eptir  þínu 
orði,  svo  eg  liíi,  og  láttu  mig 
ekki  verða  til  skammar  fyrir 
mína  von ! 

117.  Aðstoða  þú  mig,  að  eg 
frelsist,  og  ætíð  sjái  þín  rétt- 
indi. 

118.  Þú  útskúfar  öllum  þeim, 
sem  víkja  frá  þínum  réttind- 
um,  því  til  ónýtis  eru  þeirra 
svik. 

119.  Þú  burtkastar  öUum 
óguðlegum  á  jörðu,  eins  og 
hroða,  því  elska  eg  þína  vitnis- 
burði. 

120.  Mitt  hold  skelfur  af 
hræðslu  fyrir  þér,  og  þína 
dóma  óttast  eg. 

16.  GEEIN. 

121.  Eg  heíi  stundað  réttindi 
og  réttvísi ;  ofursel  mig  ekki 
þeim,  sem  nndiroka  mig. 

122.  Ábyrgstu  þinn  þjón  til 
góðs,  að  þeir  dramblátu  ekki 
undiroki  mig ! 

123.  Mín  augu  mæna  eptir 
þínn  hjálpræði  og  eptir  orði 
þíns  rettlætis. 

124.  Gjör  þú  við  þjón  þinn 
eptir  þinni  miskunsemi,  og 
kenn  mer  þín  rettindi ! 

125.  Eg  em  þinn  þjón;  upp- 
fræð  þú  mig,  að  eg  geti  þekt 
þína  vitnisburði. 

126.  Tími  er  til  kominn,  að 
þú,  Drottinn!  takir  þig  til; 
þeir  hafa  brotið  þín  lög. 


SÁtMÁE. 


611 


127.  Þess  vegna  elska  eg  þín 
boðorð  meir  en  gull,  já,  meir 
en  skírt  gull. 

128.  Þess  vegna  held  eg  allar 
þínar  skipanir  rettar ;  eg  hata 
allar  lygiimar  götur. 

17.  GREIN. 

129.  Þínir  vitnisburðir  eru 
furðanlegir  (dásamlegir) ;  því 
varöveitir  þá  mín  sál. 

130.  Þinna  orða  útskýríng 
xipplýsir  og  gjörir  þá  einíoldu 
visa. 

131.  Eg  opna  minn  muiin  af 
eptirlángan,  því  eg  heíi  girnd 
til  þiima  boðorða ; 

132.  Snú  þer  til  mín,  og  vertu 
mer  miskunsamur,  eins  og 
sanngjarnt  er  þú  sért,  þeim 
sem  elska  þitt  nafn. 

133.  Gjörðu  minn  gáng  stöð- 
ugan  með  þínu  orði,  og  lát 
eingin  rángindi  drottna  yfir 
mér ! 

134.  Leystu  mig  frá  ofbeldi 
mannanna,  að  eg  haldi  þínar 
skipanir, 

135.  Lát  þitt  andlit  lýsa  þín- 
um  þjöni,  og  kemi  mér  þín 
rettindi. 

136.  Tára  flóð  niðursteypist 
úr  mínum  augum  vegna  þeirra, 
sem  ekki  halda  þitt  lögmál. 

18.  GREIN. 

137.  Eettlátur  ertu,  Drottinn! 
og  réttir  eru  þínir  dómar. 

138.  í>ú  býður  réttvísi  og 


mikinn  sannleika  í  þínum  lög- 
um. 

139.  Mín  vandlætíngasemi 
deyðir  mig  út  af  því,  að  mínir 
mótstöðumenn  gleyma  þínum 
orðum. 

140.  Þitt  orð  er  mjög  vel 
hreinsað,  og  þinn  þjön  elskar 
það. 

141.  Eg  er  lítilmótlegur  og 
fyrirlitimi,  en  eg  gleymi  ekki 
þínum  boðorðum. 

142.  Þitt  réttlæti  er  eilífur 
réttur,  og  þitt  lögmál  er  sann- 
leiki. 

143.  Angist  og  þreyngíng  hitta 
mig,  en  þín  boöorö  eru  mín 
unaðsemd. 

144.  Rettvísi  þinna  skipana 
er  eilíf;  uppfræð  þú  mig,  þá 
lifi  eg. 

19.  GREIN. 

145.  Eg  kalla  af  öllu  lijarta, 
bænheyr  mig,  Drottinn!  að  eg 
haldi  þín  rettindi ! 

146.  Eg  kalla  til  þin,  hjálpa 
þú  mer,  svo  að  eg  haldi  þina 
setnínga ; 

147.  Fyrr  en  dagar,  kalla  eg  ; 
á  þitt  orð  reiöi  eg  mig. 

148.  Min  augu  verði  fyrri  til, 
en  nætur  verðirnir,  að  íhuga 
þitt  orð. 

149.  Heyr  mina  raust,  Drott- 
inn! eptir  miskun  þinni;  við- 
haltu  mínu  liíi  eptir  þínu  rétt- 
læti. 

•Qq2 


612 


SÁLMAK. 


150.  Þeir  nálægja  sig  mer, 
sem  fara  með  sniðugar  ráða- 
gjörðir,  frá  þínu  lögmáli  eru 
þeir  lángt  í  burtu. 

151.  Þú  ert  nálægur,  Drottinn ! 
og  öll  þín  boðorð  eru  sannleiki; 

152.  Fyrir  laungu  síðan  vissi 
eg  það  um  þín  réttindi,  að  þú 
hefir  þau  eilíflega  grundvallað. 

20.  GEEIN. 

153.  Sjá  þú  eymd  mína,  og 
frelsa  mig!  Því  þínu  lögmáli 
gleymi  eg  ekki. 

154.  Framfylg  þú  máli  mínu, 
og  frelsa  mig;  haltu  mer  lif- 
andi  fyrir  sakir  þíns  orðs. 

155.  Lángt  frá  þeim  óguðlegu 
er  frelsið,  því  þeir  leita  ekki 
þinna  rettinda. 

156.  Þín  miskunsemi,  Drott- 
inn !  er  mikil ;  lát  niig  lifa 
eptir  þínum  dómum. 

157.  Margir  eru  mínir  mót- 
stöðumenn  og  ofsóknarmenn ; 
frá  þínum  vitnisbiirðum  vek 
eg  ekki. 

158.  Eg  se  þá,  sem  breyta 
sviksamlega,  og  heíi  viðbjóð 
á  þeim,  af  því  þeir  halda  ekki 
þitt  orð. 

159.  Sjá !  hversu  eg  elska 
þínar  skipanir  ;  Drottinn  ! 
endurlífga  mig  eptir  þinni 
miskunsemi. 

160.  Alt  þitt  orð  er  sannleiki, 
og  að  eilífu  vara  allir  þínir 
réttlátu  dömar. 


21.  GREIN. 

161.  Höföíngjarnir  ofsækjá 
mig  án  saka;  en  mitt  hjarta 
er  óttaslegið  fyrir  þínu  orði. 

162.  Eg  gieð  mig  við  þitt 
orð,  eins  og  sá,  sem  fær  mik- 
ið  herfáng. 

163.  Lygi  hata  eg  og  heíi 
viðbjóð  á  henni,  en  þitt  lögmál 
elska  eg. 

164.  Sjö  sinnum  á  dag  lofa 
eg  þig  sakir  þinna  rettvísu 
dóma. 

165.  Mikinn  frið  hafa  þeir, 
sem  elska  þitt  lögmál,  og  eing- 
in  ásteytíng  voíir  yfir  þeim. 

166.  Eg  bíð  þíns  hjálpræöis, 
Drottinn!  og  gjöri  eptir  þín- 
um  boðorðum. 

167.  Mín  sál  varðveitir  þína 
vitnisburði,  og  eg  elska  þá 
mjög. 

168.  Eg  held  þín  boðorð 
og  þína  vitnisburði,  því  allir 
mínir  vegir  eru  fyrir  þer 
(augljósir). 

22.  GEEIN. 

169.  Láttu  mitt  kall  koma 
fyrir  þitt  auglit,  Drottinn !  gef 
mer  skilníng  eptir  þínu  orði. 

170.  Lát  mína  auðmjúka  bæn 
koma  fyrir  þig ;  frelsa  mig, 
eptir  þínn  loforði ! 

171.  Af  vörum  mínum  skal 
þitt  lof  útstreyma,  því  þú  kenn- 
ir  mer  þín  rettindi. 

172.  Mín  túnga  skal  sýngja 


SÁLMAR. 


613 


þitt  orð,  því  að  öU  þín  boðorð 
eru  rétt. 

173.  Láttu  þína  hönd  vera 
mér  til  liðs,  því  eg  hefi  útvalið 
þínar  skipanir. 

174.  Drottinn !  eg  heíi  laung- 
un  eptir  þínu  bjálpræði,  og 
þitt  lögmál  er  mín  unan. 

l7o,  Láttu  mína  sál  lifa  og  lofa 
þig,  og  þína  dóma  hjálpa  mér. 

176.  Eg  viUist  sem  týndur 
sauður,  leita  þú  að  þínum  þjön, 
því  þínum  boðorðum  glejani 
eg  ekki. 

120.  SÁLMUR. 

Kvörtun  yfir  óvinum, 
Stígandi  sálmur. 

TIL  Drottins  kalla  eg  í  minni 
neyð,  og  hann  bænheyrir 

mig. 

2.  Drottinn!  frelsa  mína  sál 
frá  lyginnar  vörum  og  svikanna 
túngu. 

8.  Hvað  gefar  þer  ?  hvað  gagn- 
ar  þer  svikanna  túnga? 

4.  (Hún  er  eins  og)  her- 
mannsins  bvössu  örvar,  eins 
og  glæður  einiberjatrésins. 

5.  Vei  mer!  að  eg  varð  að 
vera  útlendur  í  Armenia  Me- 
sek,  og  búa  í  Arabia  Kedars 
tjaldbúðum ; 

6.  Of  leingi  hefi  eg  búið  hjá 
þeim,  sem  friðinn  hata.* 

7.  Eg  em  eintómur  friður,  en 
þegar  eg  tala  (um  frið),  hefja 
þeir  öfrið. 


121.  SALMUR. 

Von  um  Drottins  liðsinm. 
Stígandi  sálmur» 

EG  lypti  minum  augum  til 
fjallanna,  hvaðan  min  hjálp 
mnn  koma. 

2.  Mín  hjálp  kemur  fráDrottn- 
i,  sem  gjöröi  himin  og  jörð. 

3.  Hann  mun  ekki  láta  þinn 
fót  rasa ;  hann,  þinn  verndara, 
syQarekki, 

4.  Sjá !  hann  sofnar  ekki,  Is- 
raels verndari  sefur  ekki. 

5.  Drottinn  er  sá,  sem  vernd- 
ar  þig;  Drottinn  er  þín  hlíf, 
liann  er  þer  til  hægri  liandar. 

6.  Á  daginn  mun  sólin  ekki 
stínga  þig,  og  ekki  túngliö  á 
nóttunni. 

7.  Drottinn  mun  varðveita  þig 
frá  öUu  iUu,  hann  mun  geyma 
þína  sál. 

8.  Drottinn  mun.  varðveita 
þinn  inngáng  og  útgáng,  frá 
því  nú  er  og  til  eilífrar  tíöar. 

122.  SÁLMUR. 

Gleði  yfir  að  Tioma  til  Jerusalem. 
Stígandi  sálmur  eptir  DavíÖ. 

GLAÐUR  verð  eg,  þegar 
þeir  segja  við  mig:  látum 
oss  gánga  í  hús  Drottins. 

2.  Vorir  fætur  eru  (nú  þegar) 
í  þínum  portum,  Jerúsalem. 

3.  Jerusalem,  þú  velbygða, 
sem  borg  samteingd. 

Q<13 


614 


SÁLMAR. 


4.  Þángað  fara  kynkvíslirnar, 
Drottins  kjnkvíslir,  það  eru 
lög  fyrir  ísrael,  til  að  lofa 
nafnið  Drottins. 

5.  Því  þar  standa  dómstólar, 
Davíðs  húss  stólar. 

6.  Óskið  Jerúsalem  heiUa! 
hafi  þeir  frið,  sem  elska  þig. 

7.  Friður  sé  innan  þinna 
veggja,  rósemi  í  þínum  höllum ; 
,  8.  Fyrir  vina  minna  og  bræðra 
sakir,  segi  eg:  friöur  sé  meö 
þer ! 

9.  Fyrir  sakir  hússins  vors 
Drottins,  vors  Guðs,  yil  eg 
leita  þinna  hagsmnna. 

123.  SÁLMUR. 

Andvarp  i  öf  riði. 
Ferðasálmur  eður  uppgaungu  sálmur. 

TIL  þín,  sem  sitiir  á  himni, 
npplypti  eg  mínum  aug- 

um. 

2.  Sjá !  eins  og  þjónsins  augu 
líta  uppá  hönd  hússbóndans, 
eins  og  þjónustiikvinnunnar 
augu  uppá  liönd  sinnar  húss- 
móöur,  þannig  11  ta  vor  augu 
til  Drottins,  vors  Guðs,  þáng- 
að  til  hann  verður  oss  náð- 
ugur. 

3.  Vertu  oss  náðugur,  Drott- 
inn!  vertu  oss  náðugur,  því 
vér  erum  ofmettir  af  fyrirlitn- 
íngu. 

4.  Vor  sál  er  fuUmett  af  spotti 
liinna  dramblátu,  af  fyrirlitn- 
íng  hinna  drambsömu. 


124.  SÁLMUR. 

ÞahJdæti  og  lofgjörð. 
Ifppgaungn  sálmur  ;  af  Davíð. 

HEFÐI  ei  Drottinn  veriö 
með  oss  (svo  segi  Israel): 

2.  Hefði  Drottinn  ei  verið 
með  oss,  þegar  menn  risu  á 
móti  oss, 

3.  Þá  hefðu  þeir  svelgt  oss 
lifandi,  þegar  þeirra  reiði  var 
gegn  oss  upptendruð ; 

4.  Þá  hefðu  vötnin  streymt 
yíir  oss,  vatnsföUin  geingið  yfir 
vor  höfuð ; 

5.  Þau  uppbelgdu  vötn  hefðu 
geingið  oss  yfir  höfuð. 

6.  Lofaður  se  Drottinn !  sem 
ekki  let  oss  veröa  að  bráð  fyrir 
þeirra  tennur ; 

7.  Vor  sál  er  sloppin,  eins  og 
fugl  úr  snöru  veiðimannsins ; 
snaran  sveik,  vér  sluppum. 

8.  Vor  hjálp  er  nafn  Drottins, 
lians  sem  gjöröi  liimin  og  jörð. 

125.  SÁLMUR. 

Tnlartraust  d  Drottni. 
Uppgaungu  sálmur. 

EIR,  sem  reiða  sig  á  Drott- 
inn, eru  eins  og  Síons  fjall, 
sem  ekki  bifast,  heldnr  stend- 
ur  eiliflega. 

2.  Alt  1  kring  um  Jerusalem 
eru  ^öll;  eins  er  Drottinn 
alt  1  kring  um  sitt  folk,  frá  því 
nú  og  til  eilífrar  tíðar. 

3.  Því  veldissproti  óguðleik" 


ans  skal  ekki  hvila  yfir  hlut- 
deild  hinna  ráðvöndu,  til  þess 
að  hinir  ráðvöndu  útrétti  ekki 
sínar  hendur  til  ránginda. 

4.  Drottinn!  gjör  vel  við  þá 
góðu  og  þá  hjartahreinu. 

5.  En  hina,  sem  beygja  af  leið 
á  krökótta  vegu,  mun  Drottinn 
láta  fara  ásamt  meö  þeim,  sem 
rángindi  aðhafast.  Friður  se 
yfir  Israel ! 

126.  SÁLMUR. 

Gledi  yjir  lausn  úr  útlegðinni. 
Uppgaungu  sálmur. 

EGAE  Drottinn  for  lieim 
meö  Síons  bandíngja,  vor- 
tim  ver  sem  1  draumi. 

2.  Þá  var  vor  munnnr  fiiUur 
af  hlátri,  og  vor  túnga  fall  af 
gleðisamig ;  þá  sögðu  menn 
meðal  þjóöanna:  mikla  hluti 
heíir  Drottinn  gjört  við  þessa. 

3.  Já,  mikla  hluti  heíir  Drott- 
inn gjört  við  oss,  því  erum  ver 
glaðir. 

4.  Drottinn,  flyfctu  lieim  aptur 
vora  lierteknu,  eins  og  þá  veitt 
er  lækjum  á  þurlendi. 

5.  Þeir,  sem  sá  með  tárum, 
immu  uppskera  með  gleði- 
saung. 

6.  Grátandi  geingur  sáðmað- 
iirinn  og  ber  sáðið,  sem  á  að 
sá,  en  hann  kemur  aptur  með 
gleðisaung,  þegar  hann  ber 
heim  kornbindinin. 


lÁR.  615 

127.  SÁLMUR. 

Drottinn  byggir  Jiúsið.  Gefur  höm. 
Uppgaungu  sálmur  eptir  SalÓmon. 

EF  Drottinn  byggir  ekki 
húsið,  þá  erfiða  smiðirnir 
til  einskis.  Ef  Drottinn  vernd- 
ar  ekki  staðinn,  þá  vaka  verð- 
írnir  til  ónýtis. 

2.  Að  þarfleysu  farið  þer 
snemma  á  fætur,  og  vakið 
leingi,  etið  yðar  brauð,  sem 
aflað  er  með  víli;  þvi  hann 
gefur  sínum  ástvinum  það 
sama  sofandi. 

3.  Sjá!  börn  eru  Drottins 
gjöf.  Lífsins  ávöxtur  iimbun.  ; 

4.  Eins  og  örvar  1  hendi 
hersmannsins  eru  æskunnar 
synir. 

5.  Sæll  er  sá  maður,  sem  heíir 
fylt  örvamæli  sinn  með  þeim; 
þeir  munu  ei  verða  til  mink- 
unar,  þegar  þeir  tala  við  sína 
óvini  í  portinu  (fyrir  rétti). 

128.  SÁLMUR. 

Sæla  ens  guðhrædda. 
Uppgaungu  sálmur. 

SÆLL  er  hver  sá,  sem  ótt- 
ast  Drottinn,  sem  geingur 
á  hans  vegi. 

2.  Ávöxtinn  af  erviði  þinna 
handa  muntu  eta.  Sæll  ertu! 
þér  vegnar  vel. 

3.  Þín  kona  mnn  vera  sem 
frjófsamt  víntré  inst  1  þínum 
híbýlum;  þín  börn  eins  og  við- 


616 


SÁLMAR. 


smjörs  greinir  kríng  um  þitt 
borð. 

4.  Sjá !  þanníg  mun  sá  maður 
blessast,  sem  óttast  Drottin. 

5.  Drottinn  mun  blessa  þig 
frá  Síon,  og  þú  mimt  sjá  Je- 
rúsalems  velgeingni  alia  daga 
þíns  lífs. 

6.  Þú  munt  sjá  börn  þinna 
barna.  Friður  se  yfir  Israel ! 

129.  SÁLMUR. 

Drottinn  eíjðileggur  öguðlega. 
Uppgaungu  sálmur. 

ÞEIR  þreyngdu   mjog  að 
mer  frá  barnæsku,  (svo 
segir  ísrael). 

2.  Þeir  þreyngdu  mjög  að 
mér  frá  mínum  úngdómi,  og  þó 
gátu  þeir  ekki  yfirbugað  mig. 

3.  Á  míim  baki  plægðu  plóg- 
mennimir;  þeir  drógu  laung 
sín  arðurför. 

4.  Drottinn  er  rettvís,  hann 
lijó  á  reipi  hinna  óguðlegu. 

5.  Þeir  munu  sneypast,  og 
hörfa  til  baka,  allir,  sem  Síon 
hata. 

6.  Þeir  skulu  verða  sem  gras 
á  þekjTi,  er  visnar,  fyrr  en 
nokkur  upprætir  það, 

7.  Af  hverju  sláttumaðurinn 
ekki  fyllir  sína  hönd,  eða  bind- 
íngamaðurinn  sitt  fáng. 

8.  Og  þeir,  sem  fram  hjá  fara, 
segja  ekki:  Drottins  blessan 
se  yfir  yður!  ver  blessum  yðnr 
í  nafiii  Drottins ! 


130.  SÁLMUR. 

£œn.  Trúartraust.  Von. 
Uppgaungu  sálmur. 

UR  djúpinu  kalla  eg  til  þín, 
Drottinn! 

2.  Heyr  þú,  Drottinn,  mína 
raust !  lát  þín  eyru  hyggja  aö 
röddu  minnar  grátbeiðni ! 

3.  Ó  Drottinn !  ef  að  þu  vilt 
mnna  misgjörðir,  Drottinn ! 
hver  getnr  þá  staðist  ? 

4.  Nei,  hjá  þer  er  fyrirgefníng, 
svo  að  menn  óttist  þig. 

5.  Eg  bíð  eptir  Drottní ;  mín 
sál  vonar;  eg  reiði  mig  á  hans 
orð. 

6.  Mín  sál  bíðnr  Drottins, 
meir  en  næturverðir  á  morgn- 
ana,  sem  vænta  morgunsins. 

7.  Israel !  vona  þú  á  Drottinn, 
því  hjá  Drottni  er  miskunsemi, 
og  mikil  endurlausn  er  hjá 
honum. 

8.  Hann  mun  frelsa  Israel  af 
öUum  hans  misgjörðum. 

131.  SÁLMUR. 

AybðmýM.  Bósemi.  Von. 
TJppgaungu  sálmur  Davíðs. 

DROTTINN!  mitt  hjarta  er 
ekki  drambsamt,  og  mín 
angu  eru  ekki  stórlátleg,  og 
eg  fæst  ei  viö  það,  sem  ofmikið 
er  fyrir  mig,  og  mer  ofvaxið. 
2.  Hefi  eg  ekki  gjört  sál  mína 
kyrrláta  og  rólega?  eins  og 
barnið  við  móðurinnar  brjóst, 
þegar  það  er  vanið  af  brjósti. 


SÁLMAE. 


617 


eins  og  hið  afvanda  barn,  eins 
er  mín  sál  í  mér. 

S.Vona  á  Drottinn,  ísrael!  frá 
því  nú  er  og  til  eilífrar  tíðar. 
132.  SÁLMUE. 

Lofsaungur  við  inngaungu  til  Ðrottim  hústaðar. 
Uppgaungu  sálmur. 

DROTTINN!   mundu  til 
Davíðs  mótlætis, 

2.  Sem  sór  Drottni,  sem  gjörði 
lieit  þeim  volduga  Jakobs : 

3.  "  Eg  vil  ei  gánga  1  tjaldbúð 
míns  heimilis,  eg  vil  ekki  stíga 
í  mína  sæng. 

4.  Mín  augu  vil  eg  ekki  láta 
sofa,  ekki  heldur  mína  augna- 
hvarma  dotta, 

5.  Fyrr  en  eg  finn  stað  handa 
Drottni,  bústað  þeim  volduga 
Jakobs." 

6.  Sjá !  ver  heyrðum,  að  hann 
(bústaðurinn)  væri  í  Efrata. 
Vér  fundum  liann  á  Jaars 
(skógarins)  völlum. 

7.  Latum  oss  nú  inngánga  í 
hans  bústað,  og  tilbiðja  fyrir 
hans  fótskör. 

8.  Drottinn!  stíg  þú  upp  til 
þíns  hvíldarstaðar,  þú  og  örk 
þinnar  dýrðar. 

9.  Þínir  prestar  íklæðist  rett- 
lætinu,  og  þínir  heilögu  fagni. 

10.  Sakir  Davíðs,  þíns  þjöns, 
útskúfa  ei  þínum  smurða ! 

11.  Drottinn  sór  Davíð  sann- 
an  eið ;  frá  honum  mun  hann 
ekki  gánga,  og  sagöi :  "  ávöxt 


þíns  lífs  mun  eg  setja  í  þitt 
hásæti ; 

12.  Ef  þín  börn  halda  minn 
sáttmála  og  mína  vitnisburði, 
sem  eg  mun  kenna  þeim,  þá 
skulu  og  þeirra  börn  sífelt  og 
ætíð  sitja  1  þínu  hásæti." 

13.  Já,  Drottinn  hefir  útvalið 
Síon,  hann  valdi  sér  Síon  til 
bústaðar  og  sagði  : 

14.  Þetta  er  sífelt  og  ætíð 
minn  hvíldarstaður,  her  vil  eg 
búa;  því  eg  kaus  mer  hér  að 
vera. 

15.  Hennar  (Síons)  bjargræði 
mun  eg  ætíð  blessa;  liennar 
fátæklínga  mun  eg  metta  meö 
brauði, 

16.  Og  liennar  presta  mun 
eg  klæða  með  hjálpræöi,  og 
liennar  Iieilögu  skulu  vissulega 
fagna. 

17.  Þar  mun  eg  láta  Davíðs 
veldi  vaxa,  tilreiða  skriðljós 
mínum  smuröa. 

18.  Hennar  óvini  vil  eg  for- 
smáninni  klæða;  en  á  hennar 
höfði  skal  kórónan  skína. 

133.  SÁLMUR. 

Hrós  eindrægninnar. 
Uppgaungu  sálmur  ;  eptir  Davíð. 

SJÁ !  hversu  ágætt  og  elsku- 
legt  það  er  fyrir  bræður, 
að  búa  saman. 

2.  Það  er  eins  og  hið  góða 
viðsmjör,  sem  niður  drýpur  af 
höfðinu  á  skeggið,  á  Arons 


618 


SÁLMAR 


skegg,  já,  niður  flýtur  á  hans 
klæðafald,  eins  og  dögg  á  Her- 
mon, 

3.  Sem  sú  dögg,  er  niður  fell- 
ur  á  Síonsfjall;  því  þar  heíir 
Drottinn  fyrirheitið  blessan  og 
lífi  um  aldur  og  aö  eilífu. 

134.  SÁLMUE. 

Lofsaungur  við  þjónustu  gjörðina. 
Uppgaungu  sálmur. 

SJÁ!    loíið    Drottin,  allir 
hans  þjónar,  sem  á  næt- 
nrnar  standið  í  Drottins  húsi ! 

2.  Uppljptiö  yðar  liöndum  til 
helgidómsins,  og  lofið  Drottin. 

3.  Þá  mun  Drottinn  blessa 
yður  frá  Síon,  bann,  sem  gjörði 
himininn  og  jöröina. 

135.  SÁLMUE. 

Lof  Drotiins  ddsemdarverJía.   Fdnýti  slcurð- 
goðanna. 

LOFIÐ  Guö!  loíið  Drott- 
ins nafn!  lofið  hann,  þér 
Drottins  þjónar. 

2.  Þer,  sem  standið  í  Drott- 
ins húsi,  1  vors  Guös  húss  for- 
garöi. 

3.  Vegsamið  Drottin !  því 
Drottinn  er  góður.  Sýngið  lof 
hans  nafni,  því  hann  er  yndis- 
legur. 

4.  Því^  Drottinn  útvaldi  ser 
Jakob,  Israel  ser  til  eignar. 

5.  Eg  veit,  að  Drottinn  er 
mikill,  að  vor  Herra  er  meiri 
en  allir  guöir. 

6.  Drottinn  gjörir  alt,  hvað 


honum  þóknast,  á  himni  og 
jörðu,  1  hafinu  og  í  öUum 
djúpum. 

7.  Hann  lætur  ský  uppstíga 
frá  jaröarinnar  endnm;  eldíng- 
ar  gjörir  bann  og  regn ;  hann 
sendir  vinda  úr  sínum  hirzl- 
um. 

8.  Hann  deyddi  frumburðina 
í  Egyptalandi,  bæöi  manna  og 
fénaðarins. 

9.  Hann  sendi  yíir  þig  teikn 
og  stórmerki,  Egyptaland !  yfir 
Faraó  og  alla  bans  þegna. 

10.  Hann  lagði  að  velli  marg- 
ar  þjóðir,  og  deyddi  volduga 
konúnga. 

11.  Síhon,  Amoríta  konúng, 
og  Og,  konúnginn  í  Basan,  og 
alla  konúngana  í  Kanaan. 

12.  Og  bann  gaf  að  erfð  þeirra 
land  Israel,  sínu  fólki. 

13.  Drottinn,  þitt  nafn  er  ei- 
líft!  þín  minníng  varir  frá 
kyni  til  kyns. 

14.  Því  Drottinn  dæmir  sitt 
fólk,  og  miskunar  sínum  þjón- 
iim. 

15.  Þjóðanna  sknrðgoð  eru 
silfiir  og  guU,  gjörð  af  manna 
höndum. 

16.  Mnnn  hafa  þan,  en  tala 
ekki ;  augn,  en  sjá  ekki. 

17.  Eyrii  hafa  þau,  en  beyra 
ekki,  og  einginn  andardráttur 
er  í  þeirra  munni. 

18.  Líkir  þessum  eru  þeir. 


SÁLMAR. 


619 


sem  þau  gjöra,  já,  serhver, 
sem  reiðir  sig  á  þau. 

19.  Israels  hús!  lofa  þú  Drott- 
in!  Aronshús!  loíiö  Drottin! 

20.  Levi  hús !  loíi  Drottin ! 
allir  þér,  sem  óttist  Drottin, 
loíiö  Drottin ! 

21.  Lofaöur  se  Drottinn  í 
Síon !  liann,  sem  býr  í  Jerú- 
salem  !  loíið  Drottin ! 

136.  SÁLMUR. 

Lqfsdlmur. 

ÞAKKIÐ  þér  Drottni!  því 
liann  er  góður,  því  lians 
miskunsemi  varir  eilíflega. 

2.  Þakkið  Guði  guðanna ;  því 
eilíf  er  hans  miskunsemi. 

3.  Þakkið  Drottni  drottnanna! 
því  eilíf  er  hans  miskunsemi. 

4.  Hann,  sem  einn  gjörir  dá- 
semdar  verkin;  því  eilíf  er 
hans  miskunsemi ; 

5.  Honum,  sem  gjörði  himn- 
ana  með  vísdómi;  því  eilíf  er 
hans  miskunsemi. 

6.  Honum,  sem  festi  jörðina 
á  vötnunum ;  því  eilíf  er  hans 
miskunsemi. 

7.  Honum,  sem  gjörði  þau 
stóru  Ijós ;  því  eilíf  er  hans 
miskunsemi ; 

S.Sólinatil  að  stjórnaádaginn; 
því  eilíf  er  bans  miskunsemi ; 

9.  Túnglið  og  síjörnurnar,  til 
að  stjórna  nóttunni;  því  eilíf 
er  hans  miskunsemi. 

10.  Honum,  sem  deyddi  frum- 


burði  hinna  Egypzku ;  því  eilíf 
er  bans  miskunsemi, 

11.  Og  útleiddi  frá  þeim  Is- 
rael, því  eilíf  er  bans  miskun- 
semi, 

12.  Með  styrkri  bendi  og  út- 
rettum  armi ;  því  eilíf  er  bans 
miskunsemi. 

18.  Honum,  sem  skipti  rauða 
baíinu  í  tvo  bluti ;  því  eilíf  er 
bans  miskunsemi, 

14.  Og  let  Israel  þar  í  gegn- 
um  gánga;  því  eilíf  er  bans 
miskunsemi, 

15.  Og  steypti  Farao  og  bans 
ber  1  bafið  rauða ;  því  eilíf  er 
bans  miskunsemi. 

16.  Honum,  sem  leiddi  sitt 
folk  um  eyðimörkina;  því  eilíf 
er  bans  miskunsemi. 

17.  Honum,  sem  feldi  mikla 
konúnga;  því  eilíf  er  bans 
miskunsemi, 

18.  Og  drap  volduga  konunga; 
því  eilíf  er  bans  miskunsemi, 

19.  Silion,  Amorita,  konúng; 
því  eilíf  er  bans  miskunsemi, 

20.  Og  Og,  konúnginn  1  Basan  ; 
því  eilíf  er  bans  miskunsemi, 

21.  Ogþeirra  land  gaf  að  eríb; 
því  eilíf  er  bans  miskunsemi, 

22.  Sínum  þjóni,  Israel,  að 
erfð ;  því  eilíf  er  bans  miskun- 
semi. 

23.  Honum,  sem  mintist  vor, 
þá  ver  vorum  undirokaðir;  því 
eilíf  er  bans  miskunsemi, 


620 


SÁLMAE. 


24.  Og  sleit  oss  úr  hendi  vorra 
övina ;  því  eilíf  er  hans  misk- 
unsemi. 

25.  Honum,  sem  gefur  fæðu 
ölla  holdi ;  því  eilíf  er  hans 
miskunsemi. 

26.  Þakkið  himnanna  Guði ! 
því  eilíf  er  hans  miskunsemi. 

137.  SÁLMUR. 

Shapraun  herleiddra  i  Babylon. 

"TTIÐ  Babýlons  ár  sátum 
T    ver,   og   grétum,  þegar 
ver  mintumst  á  Síon  ; 

2.  Þar  hcingdum  vér  vorar 
hörpur  í  greinir  trjámia. 

3.  Þá  heimtu  þeir,  sem  oss 
höf  ðu  í  haldi,  af  oss  saung,  og 
vorir  kúgarar  gleði,  og  sögðu : 
sýngið  oss  lofsaung  um  Síon ! 

4.  Hvernig  ættum  ver  að 
sýngja  lofsaimg  Drottins  í 
framandi  landi ! 

5.  Ef  að  eg  gle^mi  þér,  Jeru- 
salem, þá  gleymi  mér  mín 
hægri  hönd. 

6.  Mín  túnga  festist  við  mimi 
góm,  ef  eg  ei  man  til  þín,  ef 
eg  ekki  tek  Jerúsalem  fram 
yíir  mína  mestu  gleði. 

7.  Drottinn!  minstu  Edoms 
barna  á  Jerúsalems  (vitjunar) 
degi,þeirra,  sem  sögðvi:  afmáið, 
afmáið  alt  aöhennargrundvelli! 

8.  Babels  dóttir!  þú,  sem  eyði- 
leggur !  vel  verði  þeim,  sem 
endurgeldur  þer  það,  sem  þú 
heíir  við  oss  gjört. 


9.  Vel  verðí  þeim,  sem  tekur 
þín  brjóstböm,  og  slær  þeim 
niður  við  stein. 

138.  SÁLMUR. 

ÞáliklæU  fyrir  liðsinni. 
Sálmur  Davíðs. 

EG  vil  þakka  þer  af  öUu 
mínu  hjarta,  í  Guðs  ang- 
sýn  vil  eg  vegsama  þig. 

2.  Eg  vil  knekrjúpa  fyrir  þínu 
heilaga  musteri,  og  lofa  þitt 
nafn,  fyrir  þína  miskun  og 
trúfesti ;  því  framyíir  alt  hefir 
þú  gjört  þitt  nafn  og  þitt  orð 
vegsamlegt. 

3.  Þegar  eg  ákallaði  þig,  bæn- 
heyrðir  þú  mig ;  þú  gafst  mer 
hug,  og  styrk  minni  sálu. 

4.  Þig,  ó  Drottinn!  skulu  allir 
jarðarinnar  konúngar  lofa,  þeg- 
ar  þeir  heyra  orðin  þíns  munns. 

5.  Og  þeir  skulu  sýngja  um 
Drottins  veg,  því  mikil  er 
Drottins  dýrð. 

6.  Já,  upp  haíinn  er  Drottinn, 
en  hann  lítur  niður  til  bins 
lítilmötlega,  og  þann  dramb- 
láta  þekkir  hann  lángt  frá. 

7.  Þó  að  eg  ráfi  mitt  1  þreyng- 
íngu,  heldur  þú  mer  lifandi; 
móti  reiöi  minna  óvina  útrettir 
þú  þína  hönd,  og  frelsar  mig 
með  þinni  hægri  hendi. 

8  Drottinn  mun  framkvæma 
það  fyrir  mig.  Drottinn  !  þín 
miskun  er  eilíf.  Yíirgef  þú 
ekki  verkin  þinna  handa. 


SÁLMAR. 


621 


139.  SÁLMUE. 

GuÖ  rannsakar  hjörtum. 
Til  hljóðfærameistarans  ;  sálmui'  Davíðs. 

DEOTTINN  þú  rannsakar 
og  þekkir  mig. 

2.  Hvert  sem  eg  sit  eða  stend 
upp,  þá  veiztu  það.  Þú  skynjar 
mínar  hugrenníngar  áleingdar. 

3.  Minn  gáng  og  mitt  legu- 
rúm  skoðar  þú,  og  alla  mína 
vegi  þekkir  þú  nákvæmlega. 

4.  Því  þar  er  ekki  eitt  orð  á 
minni  túngu,  að  þú,  Drottinn! 
ekki  vitir  það  alt  saman. 

5.  Þú  ert  fyrir  framan  mig,  og 
að  baki  mér,  og  heldur  yíir 
mer  þinni  liendi. 

6.  Að  skilja  þetta  er  mer  of 
vaxið,  það  er  mer  of  hátt ;  eg 
get  ei  náð  því. 

7.  Hvert  get  eg  farið  frá  þín- 
um  anda  ?  Hvert  flúið  frá  þínu 
augliti  ? 

8.  Fari  eg  upp  í  himininn,  þá 
ertu  þar ;  gjöri  eg  undirlieima 
að  mínu  legurúmi,  þá  ertu  þar. 

9.  Tæki  eg  vængi  morgunroð- 
ans  og  byggi  við  hið  yzta  haf, 

10.  Einnig  þar  mundi  þín 
hönd  leiða  mig,  og  þín  hægri 
hönd  halda  mer  föstum. 

11.  Þó  eg  segði :  myrkrið  yíir- 
falli  mig,  og  nóttin  se  Ijós  í 
kríng  um  mig, 

12.Sjálf  dimman  er  ekki  dimm 
hjá  þer,  og  nóttin  lýsir  sem 
dagurinn,  myrkrið  sem  Ijós. 


13.  Því  þú  hefir  myndað  mín 
nýru,  þú  heíir  ofið  mig  í  móð- 
urlífi. 

14.  Eg  vil  vegsama  þig,  fyrir 
það  eg  svo  dásamlega  er  orð- 
inn  til  ;  merkileg  eru  þín 
verk ;  það  kannast  mín  sál  við 
næsta  vel. 

15.  Mín  bein  voru  þer  ei 
ókunnug,  þá  eg  var  í  leyni 
gjörður,  þegar  eg  var  mynd- 
aður  niðri  á  jörðunni. 

16.  Þín  augu  sáu  mig,  þegar 
eg  enn  nú  var  ómyndaður,  og 
alt  var  skrifað  í  þína  bók,  dag- 
arnir,  áður  en  einn  af  þeim  vartil. 

17.  En,  ó  Guð  !  liversu  öskilj- 
anlegar  eru  mer  þínar  linxanir, 
hversu  mikil  er  þeirra  tala  ! 

18.  Vilji  eg  telja  þær,  svo 
eru  þær  fleiri  en  sandkornin. 
Vakni  eg,  er  eg  enn  nú  hjá  þer. 

19.  Ó  að  þú,  Guð  !  vildir  sálga 
þeim  óguðlega !  Þið  dráp- 
gjörnu  menn !  víkið  frá  mer. 

20.  Þá,  sem  tala  syndsamlega 
móti  þer,  sem  leggja  nafn  þitt 
við  hégóma, 

21.  Þína  óvini,  Drottinn !  ætti 
eg  ekki  að  hata  þá,  sem  hata 
þig?  og  liafa  viðbjóð  á  þeim, 
sem  rísa  móti  þer  ? 

22.  Með  fuUkomnu  hatri  hata 
eg  þá ;  þeir  eru  mínir  óvinir. 

23.  Éannsaka  mig,  Guð !  og 
þektu  mitt  hjarta,  prófa  mig, 
og  þektu  mínar  huxanir. 


622 


SÁLMAK. 


24.  Sjá  þú,  liverl  eg  er  á  ö- 
gæfunnar  vegi,  og  leið  mig  á 
eilífðarinnar  veg. 

140.  SÁLMUR. 

Bæn  móti  övinum. 
Til  hljóðfærameistarans ;  sálmur  Davíð.s. 

FEELS  A  mig,  Drottinn!  frá 
þeim  vondu  mönnum,  varð- 
veittu  mig  fyrir  ofbeldismönn- 
um, 

2.  Sem  hugsa  ilt  í  hjartanu, 
sem  hvern  dag  vekja  stríð. 

3.  Þeir  ydda  sínar  túngur  sem 
höggormar;  nöðru  eitur  er 
unáÍY  þeirra  vörum.  Málhvíld. 

4.  Varðveit  mig,  Drottinn!  frá 
armi  iiinna  óguðlegu.  Vernda 
mig  fyrir  ofbeldis  mönnun- 
um,  sem  liugsa  um  að  leggja 
ástej^tíngu  fyrir  minn  fót. 

5.  Þeir  dramblátu  leggja 
snörur  og  streingi  fyrir  mig; 
þeir  útþenja  net  á  veginum; 
tál-gildrur  leggja  þeir  fyrir 
mig.  Málhvíld. 

6.  Eg  segi  við  Drottinn :  þú 
ert  minn  Guð,  snú  þú,  ó  Drott- 
inn! þínu  eyra  að  raust  minn- 
ar  grátbeiðni ! 

7.  Drottinn,  Herrann  er  styrk- 
ur  míns  frelsis !  þú  hlífir  mínu 
höfði  á  bardagans  degi. 

8.  Veittu  ekki,  Drottinn!  þeim 
óguölega  lians  ósk.  Láttu  hans 
ráðagjörð  ekki  fá  framgáng; 
þeir  mnndu  annars  upphroka 
sér.  Málhvíld. 


9.  Fyrirliðar  þeirra,  sem  um- 
kríngja  mig,  lát  athæfi  þeirra 
vara  koma  þeim  i  koU. 

10.  Glóðum  sé  yfir  þá  steypt ; 
hann  láti  þá  detta  í  eldinn, 
í  djúpar  grafir,  að  þeir  ekki 
standi  upp. 

11.  Maðurinn  með  (þá  vondn) 
túngu  stenzt  ekki  á  jöröunni; 
sá  öguðlegi  ofbeldismaður  skal 
öðar  rekast  í  glötunina. 

12.  Eg  veit,  að  Drottinn  tek- 
ur  að  sér  málefni  hins  auma, 
og  útvegar  rétt  þeim  fátæka. 

13.  Já,  þeir  ráðvöndu  munu 
vegsama  þitt  nafn ;  þeir  hrein- 
skilnu  búa  fyrir  þínu  augliti. 

141.  SÁLMUR. 

Bæn  móti  óvinum. 
Hljóðfærameistaranum ;  sálmur  Da\áðs. 

DEOTTINN !  eg  lirópa  til 
þín !  flýttu  þér  tii  mín ! 
legðu  eyrun  við  minni  raust, 
þegar  eg  kalla  til  þín ! 

2.  Mín  bæn  komi  sem  reykur 
fyrir  þig,  minna  handa  upp- 
lyptíng  sem  kvöldfórn. 

3.  Settu  vörð  fyrir  minn  munn, 
og  gættu  dyra  minna  vara. 

4.  Lát  ekki  mitt  hjarta  beygj- 
ast  til  nokkurs  ils^  til  að  að 
hafast  óguðlegverk  með  mönn- 
Tim,  sem  gjöra  rángt,  að  eg 
ekki  eti  af  þeirra  krásum. 

5.  Sá  ráðvandi  slái  mig,  það 
er  elska ;  hann  hirti  mig,  það 
er  mér  viðsmjör  á  liöfði;  mitt 


SÁLMAE. 


623 


höfuð  skal  ei  imdanfærast,  þó 
hann  slái  aptur.  En  eg  bið  á 
móti  hinna  vonzku. 

6.  Niðursteypt  er  þeirra  fyrir- 
liðum  af  kletti ;  en  þeir  hafa 
heyrt  mín  orð,  að  þau  vom 

elskuleg. 

7.  Eins  og  þá  maður  sagar 
og  klýfur  (við)  á  jörðunni, 
þannig  er  vorum  beinum  útt- 
vístrað  í  grafarinnar  gin. 

8.  Til  þín,  Jehóva,  minn 
Drottinn!  mæna  mín  augu,  á 
þig  reiði  eg  mig,  fram  sel  þú 
ekki  mitt  líf. 

9.  Varðveittu  mig  fyrir  snör- 
unni,  sem  þeir  hafa  fyrir  mig 
lagt,  og  frá  þeirra  snörum, 
sem  að  hafast  rángindi. 

10.  Lát  þá  óguölegu  falla  í 
•  sitt  eigið  net  alia  saman,  en 

mig  komast  hjá  því ! 

142.  SÁLMUR. 

Bæn  móti  óvinum. 
Ljóð  Davíðs  ;  bæn,  þá  bann  var  í  helliniim. 

MEÐ  hárri  raust  kalla  eg 
til  Drottins,  með  hárri 
raust  bið  eg  Drottin  um  náð. 

2.  Eg  úteys  mínu  kveini  fyrir 
hans  aiigliti,  mína  neyð  tjái  eg 
frammi  fyrir  hans  augsýn. 

3.  Þegar  minn  andi  vanmegn- 
ast  í  mer,  þá  þekkir  þú  mína 
götu.  A  veginn,  sem  eg  á  að 
fara  um,  leggja  þeir  fyrir  mig 
snörur. 

4.  Eg  lit  til  hægri  bandar,  og 


se  þar  eingan,  sem  við  mig 
kannast ;  mér  er  alt  hæli  horf- 
ið,  einginn  gefur  um  mig. 

5.  Þá  kalla  eg  til  þín,  Drott- 
inn !  eg  segi :  þú  ert  mitt  hæli, 
mín  hlutdeild  á  landi  hinna 
lifandi. 

6.  Gef  gaum  að  mínu  kalli, 
því  eg  er  mjög  aumur,  frelsaðu 
mig  frá  þeim,  sem  ofsækja  mig, 
því  þeir  bera  mig  ofurliöa. 

7.  Leið  sál  mína  úr  fángels- 
inu,  að  eg  megi  vegsama  þitt 
nafn  !  Þeir  ráðvöndu  safna  sér 
í  kríng  um  mig,  ef  að  þú  gjörir 
vel  til  mín. 

143.  SÁLMUR. 

Sama  efni. 
Ljóð  Davíðs. 

DROTTINN,  heyr  mína 
bæn !  snú  þínu  eyra  tii 
minnar  grátbeiðni,  bænheyr 
mig  eptir  þinni  trúfesti,  eptir 
þínu  réttlæti, 

2.  Og  gakk  ekki  i  rett  við 
þjón  þinn ;  því  rettlátur  fyrir 
þér  er  einginn  lifandi  (maður). 

3.  Því  óvinurinn  ofsækir  mína 
sál,  hann  sundur  mer  mitt  líf 
við  jörðina,  hann  lætur  mig 
búa  í  þeim  dimmu  bústöðum, 
líkt  þeim  dauðu  1  fornöld. 

4.  Því  vanmegnast  minn  andi 
1  mér,  og  innst  1  mér  skelíist 
mitt  hjarta. 

5.  Eg  minnist  hinna  fyrri 
daganna;  eg  ígrunda  öU  þín 


624 


SÁLMAE. 


verk;  verkin  þinna  handa  yíir- 
vega  eg. 

6.  Eg  útbreiði  mínar  hendur 
til  þín ;  mína  sál  (þyrstir)  eins 
og  þurt  land  eptir  þér.  Mál- 
hvíld. 

7.  Flýttu  þer  að  bænheyra 
mig,  Drottinn !  af  laungun  ör- 
magnast  minn  andi;  fel  ei  fyrir 
mer  þitt  auglit;  annars  verð 
eg  líkur  þeim,  sem  farnir  eru 
niöur  í  gröíina. 

8.  Láttu  mig  fljótt  reyna  þína 
miskun,  því  eg  treysti  á  þig; 
kunnan  gjör  mer  þann  veg, 
sem  eg  gángi,  því  til  þín  upp- 
lypti  eg  minni  sálu. 

9.  Frelsa  mig,  Drottinn!  frá 
mínum  óvinum;  hjá  þer  hefi 
eg  falið  mig. 

10.  Kenn  mer  þinn  vilja!  Því 
þú  ert  minn  Guð;  þinn  góði 
Andi  leiöi  mig  um  greiðan  veg. 

11.  Sakir  þíns  nafns,  Drottinn! 
haltu  mér  við  lííið,  þíns  rétt- 
lætis  vegna  leið  mína  sál  úr 
nauðum. 

12.  Og  sakir  þinnar  misknnar 
afmá  mína  óvini,  og  eyðilegg 
alla  þá,  sem  þreyngja  að  minni 
sál,  því  eg  er  þinn  þjón. 

144.  SÁLMUR. 

ÞaJíJdæti  og  hæn. 
Sálmiir  Davíðs. 

LOFAÐUR   sé  Drottinn, 
mitt  bjarg!    hann,  sem 
kennir  inínnm   liöndum  að 


stríða,  mínum  fíngrum  að 
berjast ; 

2.  Hann  (Guð),  minn  vel- 
gjörari  og  mitt  vígi,  mitt  hæli 
og  minn  frelsari,  minn  skjöld- 
ur,  á  hvern  eg  reiði  mig; 
hann,  sem  leggur  þjöðirnar 
undir  mig. 

3.  Drottinn !  hvað  er  maður- 
inn,  að  þú  vilt  við  hann  kann- 
ast,  mannsins  barn,  að  þú 
gefur  ganm  að  því  ? 

4.  Maöurinn,  sem  er  líkur 
andardrætti,  hans  dagar,  sem 
hverfandi  skuggi. 

5.  Drottinn !  beyg  þinn  him- 
in  og  stíg  niður,  snertu  fjöU^ 
in,  svo  úr  þeim  rjúki ; 

6.  Sendu  þína  eldíngu  og 
tvístra  þeim,  sendu  þínar  örf- 
ar  og  skelka  þá. 

7.  Utrettu  þínar  hendiir  frá 
hæðinni,  frelsa  þú  mig  og 
hjálpa  mér  úr  þeini  miklu 
vötnum,  af  útlendra  hendi, 

8.  Hverra  munnur  talar  svik, 
hverra  hægri  liönd  er  prett- 
vísinnar  liægri  hönd. 

9.  Guð !  nýan  saung  vil  eg 
sýngja  þer;  á  hörpu  með  tíu 
streingjum  vil  eg  spila  fyrir 
þér; 

10.  Fyrir  þer,  sem  gefur 
konúngimum  sigur,  sem  frels- 
aöir  Davíð,  þinn  þjön,  frá 
övina  sveröi. 

11.  Frelsa  þú  míg  og  bjarga 


SÁLMAE. 


625 


mer  undan  hendi  útlendra, 
hverra  munnur  talar  svik, 
hverra  hægri  hönd  er  prett- 
vísinnar  hægri  hönd, 

12.  Að  vorir  synir  megi  vera 
sem  hávaxnar  plöntur  í  æsku 
sinni,  og  vorar  dætur  sem 
hornsteinar,  fágaðir,  eins  og 
í  höll 

13.  Öll  vor  forðabúr  seu  full, 
og  úr  þeiiii  (komi)  hver  mat- 
væli  eptir  önnur;  vorar  ær 
þúsund-og  tíu-þúsund  faldist, 
í  voru  liaglendi ; 

14.  Vor  nautpeníngur  veröi 
með  tíma;  ekki  sé  brotizt  í 
hús,  ekki  rænt,  ekkert  arg 
verði  á  vorum  strætum. 

15.  Sæl  er  sú  þjóð,  sem  svo 
vegnar ;  sæl  er  sú  þjöð,  hverr- 
ar  Guð  Drottinn  er. 

145.  SÁLMUE. 

Lofgjörð  Drottins. 
Lofsaungur  Davíðs. 

EG  vil  vegsama  þig,  minn 
Giið !  þú  Konúngur,  og 
eg  vil  lofa  þitt  nafn  eilíílega ; 

2.  Allan  daginn  vil  eg  veg- 
sama þig,  og  lofa  þitt  nafn 
æ  og  æíinlega. 

3.  MikiU  er  Drottinn  og  mjög 
loílegur;  bans  mikiUeiki  er 
örannsakanlegur. 

4.  Ein  kynslóð  mun  fyrir  ann- 
ari  hrósa  þínum  verkum,  og 
menn  kunngjöra  þín  stórvirki. 

5.  Eg  vil  ígrunda  dýrð  og 


ágæti  þinnar  hátignar  og  þín- 
ar  dásemdir. 

6.  Um  mátt  þinna  óttalegu 
verka  munu  menn  tala,  og  frá 
þínum  inikilleika  vil  eg  segja. 

7.  Endurminníng  þinnar  miklu 
gæzku  munu  þeir  útbreiöa,  og 
yíir  þínu  réttlæti  munu  þeir 
fagna. 

8.  Náðugur  og  miskunsam- 
ur  er  Drottinn,  þolinmóður  og 
mjög  gæzkuríkur. 

9.  Drottinn  er  góður  við  alla, 
og  hans  miskunsemi  nær  til 
allra  bans  verka. 

10.  Drottinn !  öU  þín  verk 
vegsama  þig,  og  þínir  lieilögu 
lofa  þig ; 

11.  Frá  dýrð  þíns  ríkis  munu 
þeir  segja,  og  um  þitt  veldi 
tala, 

12.  Til  að  gjöra  sonum  mann- 
anna  kunnug  þín  störvirki,  og 
þá  dýrðlegu  bátign  þíns  ríkis. 

13.  Þitt  ríki  er  eilíft  ríki,  og 
þitt  veldi  varir  frá  kyni  til 
kyns. 

14.  Drottinn  styður  þá,  sem 
ætla  að  detta,  og  reisir  alla 
þá,  seni  eru  niðurbeygðir. 

15.  Allra  augu  vona  á  þig,  og 
þú  gefur  þeim  þeirra  fæðu  á 
sínum  tíma; 

16.  Þú  npplýkur  þinni  hendi 
og  seðiir  alt,  sem  liíir,  með 
náð. 

IT.  Eettvís  er  Drottinn  á  öU- 


626 


SÁLMAE. 


iim  sínum  vegum,  og  misknn- 
samur  í  öllum  sínum  verkum. 

18.  Drottinn  er  nálægur  öU- 
iim  þeim,  sem  hann  ákalla ; 
öllum,  sem  ákalla  hann  ein- 
læglega. 

19.  Hann  gjörir  það,  sem  þeir 
gnðhræddugirnast;  þeirrakall 
heyrir  hann  og  frelsar  þá. 

20.  Drottinn  varöveitir  alia 
þá,  sem  elska  hann,  en  hann 
eyðileggur  alla  þá  óguölegu. 

21.  Drottins  lofgjörð  skal 
minn  munnur  mæla,  og  alt 
hold  skal  lofa  hans  heilaga 
nafn  æ  og  eilíflega. 

146.  SÁLMUE. 

Lofgjörð  Drottins. 

LOPIÐ  Guð!  Mín  sál!  lofa 
Drottin!  eg  vil  lofa  Drott- 
in,  svo  leingi  sem  eg  lifi ; 

2.  Eg  vil  sýngja  mínum  Guði 
sálma,  svo  leingi  sem  eg  er 
til. 

3.  Reiðið  yður  ekki  á  liöfð- 
íngja,  ekki  á  manna  börn,  hjá 
þeim  er  ekki  hjálp. 

4.  Fari  andinn  úr  þeim,  verða 
þau  aptur  að  jörðu ;  á  sama 
degi  hverfa  þeirra  dramblátu 
ráðagjörðir. 

5.  Sæll  er  sá,  livers  hjálp 
Jakobs  Guð  er,  hvers  von  er 
til  Drottins,  bans  Guðs, 

6.  Sem  gjörði  himininn,  jörð- 
ina,  hafið,  og  alt,  sem  1  þeim 
er,  sem  heldur  trygð  æfinlega, 


7.  Sem  útvegar  rett  þeim 
nndirokaða,  gefur  brauð  þeim 
húngraða.  Drottinn  leysir  þá 
bundnu ; 

8.  Drottinn  opnar  augu  hinna 
blindii ;  Drottinn  uppreisir  þá 
niðurbeygðu;  Drottinn  elskar 
þá  ráðvöndu. 

9.  Drottinn  verndar  þá  út- 
lendu ;  föðurlansum  og  ekkj- 
um  hjálpar  hann,  en  hann 
umturnar  vegi  hinna  óguðlegu. 

10.  Drottinn  mun  stjórna 
eilíflega,  þinn  Guð,  ó  Síon ! 
frá  kyni  til  kyns.  (Hallelúja) 
loíið  Drottin ! 

147.  SÁLMUR. 

LofgjörÖ  Vrotiins. 

LOFID  Drottin!  því  það 
er  fagurt,  að  sýngja  vor- 
um  Guði  (sálma) ;  því  elsku- 
legur  og  fagur  er  sá  lof- 
saungur. 

2.  Drottinn  (endur)byggir 
Jerúsalem ;  þeim  tvístruðii 
ísraels  saman  safnar  liann. 

3.  Hann  læknar  þá,  sem  hafa 
sundurmarið  hjarta,  og  bindur 
um  þeirra  sár. 

4.  Hann  telur  stjörnurnar,  og 
neftiir  þær  allar  með  nafhi. 

5.  MikiU  og  voldugur  er  vor 
Drottinn ;  hans  skilníngur  er 
ömælanlegur. 

6.  Þá  hógværu  upphefur  liann; 
þá  óguðlegu  lægir  hann  alt  að 
jörðu. 


SÁLMAR. 


627 


7.  Sýngið  fyrir  Drottni  með 
þakklæti!  spilið  fyrir  Drottni 
á  hörpu; 

8.  Fjrir  honum,  sem  þekur 
himininn  með  skýum,  sem  til- 
býr  jörðinni  regn,  sem  lætur 
gras  spretta  á  fjoUunum; 

9.  Fyrir  honum,  sein  gefur 
fæðu  f enaðinum,  úngum  hrafn- 
anna,  sem  til  hans  kalla ; 

10.  Hann  hefir  ei  lyst  á  styrk- 
leika  hestsins,  ei  velþóknan  á 
fótleggjum  mannsins. 

11.  Drottni  þóknast  þeir,  sem 
hann  óttast ;  þeir,  sem  hafa 
von  á  hans  miskun. 

12.  Vegsama  Drottinn,  Jerú- 
salem !  lofa  þinn  Guð,  Síon ! 

13.  Því  hann  gjörir  fasta  slag- 
branda  þinna  porta  ;  hann 
blessar  þín  börn  þar  fyrir 
innan. 

14.  Hann  gefur  þínu  landi 
frið ;  með  bezta  hveiti  seður 
hann  þig. 

15.  Hann  sendir  sinn  boð- 
skap  til  jarðar ;  með  hraöa  fer 
hans  orð. 

16.  Hann  gefur  snjó  sem  ull, 
útdreifir  hrími  sem  ösku. 

17.  Hann  sendir  niður  klaka 
1  molum ;  hver  stenzt  hans 
kiilda  ? 

18.  Hann  sendir  sitt  orð  og 
bræðir  hann ;  hann  lætur  sinn 
vind  blása,  og  vatnið  rennnr. 

19.  Hann  hefir  kunngjört  Ja- 


kob sitt  orð,  ísrael  sína  setn- 
ínga  og  rettindi. 

20.  Ekki  gjörði  hann  svo  við 
alt  folk ;  hans  rettindi  þekkja 
þeir  ekki.  (Hallelúja)  lofið 
Drottin ! 

148.  SÁLMUR. 

Lofgjörð  Drottins. 

LOFIÐ  Guð!  Lofið  Drott- 
in á  himnum,  lofið  hann 
í  hæðinni ; 

2.  Lofið  hann,  allir  hans  eingl- 
ar ;  lofið  hann,  allar  hans  her- 
sveitir ; 

3.  Lofið  hann  söl  og  túngl ; 
lofið  hann  allar  þer  tindrandi 
stjörnur ; 

4.  Lofið  hann,  himnanna  himn- 
ar !  og  þer  vötn,  sem  eruð  yfir 
himninum ; 

5.  Loíi  þeir  Drottins  nafn, 
því  þá  hann  bauð,  voru  þeir 
skapaðir, 

6.  Og  hann  heíir  fest  þá  æ  og 
eilíflega ;  hann  setti  þeim  lög, 
sem  þeir  ei  munu  yíirtroða. 

7.  Loíið  Drottin  á  jörðmmi, 
þer  ófreskjur  og  öll  djúp, 

8.  Eldur  og  hagl,  snjór  og 
þoka,  og  þér  stormar,  sem 
framkvæmið  hans  skipanir, 

9.  Þer  fjöll  og  allar  hæðir, 
þér  ávaxtatre  og  öU  sedrustre, 

10.  Þer  viUudýr  og  allur 
fenaður,  þér  ormar  og  fleygir 
fuglar, 


628 


SÁLMAK. 


11.  Þer  jarðarinnar  konúngar 
og  allar  þjóðir,  þér  höf  ðíngjar 
og  allir  dómarar  á  jörðu, 

12.  Sveinar  og  meyar  allar, 
gamlir  með  úngum. 

13.  Þeir  skulu  lofa  Drottins 
nafn,  því  hans  nafn  einúngis  er 
hátt  upphaíið ;  hans  hátign  er 
yíir  jörð  og  himni. 

14.  Hann  hefir  geíið  sínu  fólki 
veldi,  lofstír  öUum  sínum  heil- 
ögu,  Israels  börnum,  því  fólki, 
sem  honum  er  nálægt ;  loíið 
Drottin ! 

149.  SÁLMUE. 

Sigurvon. 

LOFIÐ  Guð!  Sýngið  Drottni 
nýan  saung,  hans  lof  á 
samkomu  heilagra. 

2.  Israel  gleður  sig  í  sínum 
skapara,  Síons  börn  í  sínum 
konúngi. 

3.  Þeir  skulu  lofa  hans  nafn 
í  dansi,  með  bumbum  og 
hörpum  skulu  þeir  fyrir  hon- 
nm  leika. 

4.  Því  Drottimi  heíir  velþókn- 
an  á  sínu  fólki,  hann  prýðir  þá 
högværu  með  frelsi  (sigri). 

5.  Þeir  heilögu  skulu  gleðj- 
ast  við  sinn  heiður,  þeir  skulu 
fagna  í  sinni  hvílu. 

6.  Guðs  lof  skal  vera  á  þeirra 


túngu,  og  tví egg jað  sverð  í 
þeirra  hendi, 

7.  Til  að  taka  hefnd  af  þjóð- 
unum,  og  refsa  lýðnum, 

8.  Og  binda  þeirra  konúnga 
með  hlekkjum,  og  þeirra  vold- 
ugu  með  járnviðjum, 

9.  Að  breyta  við  þá  eptir 
þeim  skrásetta  dómi ;  lieiður 
er  þetta  fyrir  alia  hans  heilögu. 
(Hallelúja)  lofið  Drottin ! 

150.  SÁLMUK. 

Lofsdlmur. 

LOFIÐ  Drottin!  lofið  Guð 
í  hans  helgidómi ;  lofiö 
hann  í  hans  útþöndu  alveldis 
víggirðíngu ; 

2.  Lofið  hann  fyrir  hans  stór- 
virki ;  lofið  hann  samkvæmt 
hans  mikilleika ; 

3.  Lofið  hann  með  básúnu- 
hljóm;  loíið  hann  með  hljóð- 
færum  og  hörpu, 

4.  Loíið  hann  með  bumbum 
og  dansi ;  loíið  hann  með 
streingjum  og  organi; 

5.  Lofið  hann  með  hljóðhvell- 
um  hornum,  symblum ;  lofið 
hann  með  hljómándi  symblum. 

6.  Alt,  sem  andardrátt  heíir, 
loíið  Drottin.  (Hallelúja)  lofið 
Drottin ! 


UNIVERSITY  OF  TORONTO 
LIBRARY 


Acme  Library  Card  Pocket 

Under  Pat.  "Rcf.  Index  File." 
Made  by  LIBEAEY  BUREAU,  Boiton 


a> 


0 


•  <t)  ^ 

CO  a 
£l" 

P5  O 


CO 

s 

CO 


